GEIRIADUR SAESNEG A cHYMRAEe. 


EN GLISH AND WELSH 


DICTIONARY, 


IN WHICH 


THE ENGLISH WORDS, 


AND SOMETIMES THE 


ENGLISH IDIOMS AND PHRASEOLOGY 


ARE 


ACCOMPANIED BY THOSE WHICH SYNONOMISE 
OR CORRESPOND WITH THEM 


IN THE 


WELSH LANGUAGE. 


h THE WHOLE CAREFULLY COMPILED, 
From the beſt Sources and MATERIALS; with a View of 


forming an agreeable Companion for the WELSH Voor 


of both Sexes, and for WELsH READERS in general. 


— — 
* 2 —_— 


By WILLIAM RICHARDS, M. A. | 
MEMBER OF THE PENSYLYANIA SOCIETY, FOR PRO. 
MOTING THE ABOLITION OF SLAVERY, &c. 


— —— 


„12 


} 


— r 


CARMARTHEN, 


PRINTED AND SOLD BY I. DANIEL; 
SOLD ALSO 
BY NORTH, BRECON; SANDFORD, SHREWSBURY; STANTON, 
CHESTER; WILLIAMS, DOLGELLEY; EDWARDS, RUTHIN;z 
EDWARDS, OSWESTRY 3 WILMOT, PEMBROKE 3 POTTER, 
HAVERFORDWEST ; BIRD, CARDIFF; BROWN, BRISTOL 
AND GRIFFITUS, PATER-NOSTER-ROW, LONDON. 
MDCC xCVIII. 


an fe, JO. cl. Ol. 


1 
* 
i 
* 
7 
F 
[4 
* 
þ 


T 


* 


2 


5 


> 


4 


5 — 
* 


RH A GYM ADR OD D. 


VN oeddid unwaith yn amcanu blaenori y Geiriadur 
by 6 hwn a Grammadeg Cymraeg o'r 1aith Saeſoneg 
ond, yn gymmaint a darfod i'r gwaith chwyddo 1 lawer : 
mwy o faintioli nag yr oeddid bryd hynny ya meddwl, efe 
a orfu ar yr awdur roddi i fynu ei amcan. Ni oddefar 
telerau y rhagdaliad ddim, mewn un modd, Yr gwaith 
gael ei yſtyn ynmhellach. | . ; 
| O ran y cyflawniad, fel y mae yn awr yn ymddangos, 
efe a gymmerwyd poen lawer wrtho, tra bu yn law, tu ag 
at ei wneud yn fwy cynhwysfawr, yn ol ei faint a'i bris, 
ac, yn ganlynol, yn fwy defnyddjol, a theilwng o dderbyn- 
iad cyffredinol, nac un peth o'r fath a gynhygetid o'r blaen 
i'r Cymry.—L/awer MEW] N ychydig, ac Am ychydig, yw 1 
yr hyn y mae y Cymry, yn fwy, ylgatfydd, na neb pobl g 
eraill, yn ei hoffi Efe a geiſiwyd y ma eu boddio hwy yn | 
hynny, heb unrhyw dwyll, na dim eſgeuluſdawd, o ran y 
cynhwyſiad. 3 ä 
Yn ebrwydd gwedi dechreu yſgrifenu, aeth y gwaith i'r 
| waſg. Nid oeddid, bryd hynny, ddim yn meddwl ymad- 
ael oddiwrth drefn Geiriadur Mr. William Evans; ond, 
cyn pen nemmawr eo amſer, gwelwyd hynny yn angen- 
rheidiawl, tu ag at wneud i'r gwaith gynnwys mwy yn yr 
un cwmpas.—Felly, o ddiwedd B yn y blaen, cymmerwyd 
trefn newydd, yr hon a ddilynwyd wedi'n, yn gyſſon, 
trwy*r llyfr: wrth yr hyn y gwnaed 1ddo gynnwys llawer 
mwy na phe dilyneſid y drefn gyntaf, a hynny, gobeithio, 
heb ei niweidio, neu ei waethygu, yn un ffordd arall, oddi- 
eithr, yn unig, rhoddi iddo ryw-beth megis anghyſſon ym- 
ddangoſiad. Os daw galwad am ail argraphiad, tra fo 
N 4 3 byw 


4 
? 
: 
5 
4 
: 
' 
| 
: 
| 
7 
; 
4 
! 


vi | RHAGYMADRODD. 


byw yr awdur, ef a ofalir am adgyweirio hyn, ynghyd a 
phob peth arall yn y gwaith a fyddo yn et ofyn. 

Y mae peth anghyſſondeb 1'w weled hefyd, trwy y 
gwaith hwn, yn yr arddygraph Gymraeg, o herwydd dar- 
fod ymadaw, weithiau, a'r ffordd gyffredin, yn y fath 
eiriau ag accan, bannau, bronnau, cammau, chwynna,' di- 
flannu, dimmai, ennaint, fferrau, ferru, grwnnau, liynnau, 
mannau, nenmau, pennau, rhannas, tynnu, &c. trwy eu hyſ- 

rifenu, acan, banau, bronau, camau, chwynu, &c. Ec. yr 
hon, dybygid, yw y ffordd oreu.—Yr oeddid hefyd yn 
barnu, mat y ffordd mwyaf cyſſon, a chytunawl ag anſawdd 
yr iaith fuaſai goſawd aw yn lle o, yn-y fath eiriau ag 
2 . amryabiog, ang henog, athrawtaethol, benthycol, _ 
yt hol, cadauedigol, caddugol, dacarol, dymunol, effeithiol, 
eſtronol; ac hyd yn, oed, y fath ag adfywio, breuddwydio, 
ey/ſtuddio, dibuno, eneinio, fieiddio, gæwendio; yn gyſtal hefyd 
ag anffod, bragod, cardod, cryndod, cybydd-dod, drinded, 
aybendod, dyndod, erchylldod, efgeulu/dod, ferdod, gwadaded, 
gawedadwwaded, &c. &c.— Ond ni chydſyniai y cyhoeddwr, 
mewn un wedd, i ddwyn y drefn hon 1 gyſſondeb yn y 
Ilyfr; rhag ofn, mae'n debyg, tramgwyddaw neu ddigiaw 
ei gymmydogion, a chodi ter fyſg yn y wlad. Gorfu, gan 


hynny, ar yr awdur roi i fynu y pwngc, ac ymoſtwng 1 


ewyllys ac awydurdawdꝭy cyhoeddwr, gan yftyried, y gallai 


fod laweroedd yn ein myfg yn dwyn yr un fath fel dros yr 


arddygraph gyffredin ag y mae eraill yn ddwyn dros y 


ol 


cyfanſoddiad Brytanaidd. neu gredo St. Athanaſius, 
Dfchon fod mwy o wallau wedi diange nag a grybwyllir 


: yma : ond gan na allai'r awdur yn gyfleus wneud ei arosfa 


yng Nghaerfyrddin, i olygu yr argraphwaſg, dymunir ar y 


darllenydd hynaws eu diwygio 4'i bin: bydd hyn yn cael 
ei yſtyried fel yn gwnend cymmwynas Vw 


O dxuladaur foddlan, 
W. RICHARDS. 


5 3 : 
. o 
2 * IF N 4 ; . 
6 / 2 N 2 : 
1 2 , 1 4 
f 8 b . 4 
'S 4 421 
* p AF 4 
$3545 
N 


SUBSCRIBERS. 


| 15 
8 Griffith Anthony, Llanon 


Rev. W. Higgs Barker, Vicar of st. Peter” 85 G 
Rev. Thomas Beynon, Vicar of Penboir 
Rev. T. Brigſtocke, Newcaſtle 
Mr. Brown, Attorney at Law, Carmarthen 
David Bowen, Mercer, Carmarthen 
John Bowen, Bookbinder, Wernen-fach 
Samuel Bowen, Miller 
Mr. Bonville, Carmarthen 
John Bowen, Junior, Bryn, Llanſadu wr. 
Benjamin Beynon, Miniſter, Carmarthen: 
D. Brigſtocke, Carmarthen | 
John Bowen, Tanner, Nevern 
Mr. Blathwayte, Surgeon, Narberth. 
Elizabeth Bowen | 
John Baſlet, Llanelly 
Hopkin Bevan, Llangyfelach 
Samuel Bowen, Llwyn Einon 
Samuel Breez, Schoolmaſter, 3 


David Charles, Ropemaker, Carmarthen 
David Chriſtmas, Llandilo 


| D 
| John Davids, Poſtmaſter, Kidwelly 
Aaron ap Daniel, Llanfihangel-Aberbythych 


» 
44 
4 
IY 
"| 
iy 
ny 
I 
8 


viii NAMES OF "SUBSCRIBERS, 


Rev. Mr. Davies, Caſtle-Howell, 6 copies 

Rev. D. Davies, Llanybri 

JR Davies : 

Richard David, Llangunnog 

John Davies, Gwernant- 
ohn David 
hillip David F Llanarthney 8 

Daniel David, Abercover 

Benjamin David, Conwil 

Evan Davies, Myddfau 

Titus David, Brechfa 4 

David Davies, Schoolmaſter, Newchurch 

Enoch Davies, Crygywheel 

Jobn Davies, New-Inn 


Jenkin Davies, Maes:y-Crigiau, Gent. 


David Davies, Bank, Llandyfriawg 
| | E 
Rev. John Edwards, Frood 


Rev. Thomas Evans, Penpiſtyll 


John Evans, Gelinen, Cilrhedyn 

David Edwards, Llwynypiod 

Rey. Mr. Evans, Cilcarw h 
David Evan, Builder, New-chapel, 12 
Benjamin Evans, Llangranog 

Joſhua Evans, Llanwenog, 12 Fo 
David Evan, Schoolmaſter, Newcaſtle, 12 
John Evans, Conwyl 


John Evan, Trwynygraig, Eglwysfair A Churig 


John Evan, Llangain 
Thomas Evans, Llanddarog 


Joſeph Evan, Newehurch 


David Evan, Llanegwad 
W. Evans, Llanfihangel ar yr Arth 


James Evans, Glanawmore 


Edward Edwards, Bookſeller, Ruthin, 25 


William Edwardes, Bookſeller, Oſweſtry, 25 
Rev. Henry Evan, Craigfargod, Glamorganſhire, 32 


Abel Evans, Rhydywhil 

B. Evans, Miniſter, Trewen 

John Evans, Tre-Inar 

John Evans, Walton | 

| F 
"3 

William Griffith, Pibor, Meidrim 


David George, Cwmdeifo 
John Griffiths, Eſq. Penywenallt 
H 


John Francis 


John Griffith, Llanboidy 


Rev. John Howell, Penybaily 


NAMES OF SUBSCRIBERS, | 
Rev. E. Holliday, Carmarthen «© © : 
Rev. Mr. Hughes, Tenby 


+ # 138 
1331 


John Harris, Teacher of the Mathematics, Carmarthen 25 


Mr. Howells, Attorney at Law, Carmarthen 
Thomas Haſſall, Surveyor e 
Thomas Hopkins, Llanarthney, 12 

John Harries, Twyn, Llanegwad 

Mrs. Harries, Rhos- Goch 

F. Hammet, Eſq. Llechryd- Works 
Theophilus Howell, Cefncloch, Trelech 
John Hugh, Llanarth, 8 5 
William 2 Hatter, Carmarthen 

John Howell, Trelech, 2? 

John Howell | | 

Thomas Harries, Aberſan, Llanfynydd 

Evan Henry, Penpontbren iS 
Griffith Harries, New-Inn 8 

John Harries, Capel Ioan a 

Thomas Howe), Plain 


Rev. Lewis Jones, M. A. Prebend of Heyleſbury, Wilts 


Rev. John James Jones, Rector of Kellygaer, Glamorgan 
Rev John Jones, Curate of Llangunllso 
John Jones, Blaendyfryn, Gent. 
Evan Jones, Eſq. Weſtmead 
David Jones, Maeſnonny, Gent. 
Daniel Jones, Miniſter, Swanſea, 12 | 
John Jenkins, Grammar School, Carmarthen _. 
David Jones, Clinmelin, Llanfihangel-Yeroth, 2 
Daniel James, Cilycwm . c 
Thomas Jones, Aberairon, 18 
Benjamin John, Llanegwad 
Thomas Jones, Henfenyw, 6 
'Thomas Jones, Student, Carmarthen, 2 
Richard John, Llanddarog-Lodge 
David James, Llanddarog 
T. Jones, Trebedw 
Evan Jones, Reſker 
{oy Jones, Cilycwm 
avid Jones, Mvnydd-Bach, 12 
Thomas Jones, Dyffryn-Iſaf 
Mr. Jenkins, Shopkeeper, Lampeter 
Thomas James, Abercwm 
Thomas John, Maſon, Bailylwyd 
Rev. Thomas Jones, Aberceilo 
Evan Jones, Llandyſil 
William James, Parkneſt 
Thomas Jenkins, Smith, Swanſea 
Thomas John, Brechfa | 
Thomas John, Pwllyrheirn 


I 
7 
P 
#2 
L 
* 
A 
* 
2 
4.2 
13k 
a7 
E 
GY 
bs 
*%77 
— 
— 
F 
S 
4.5 
= 
hs 


x NAMES OF SUBSCRIBERS, 


David Jenkins, Morris-Town, Glamorganſhire, 12 
Titus John, Aberarad | 2 

David Jones, Rhydywhil | 

Richard Jones, Pant-tirion 

[ Thomas Jones, Fiynon-oer 


John Keir, Caſtle-Malgwyn E | | | 


Rev. J. Lawrence, Vicar of Llandovery 

Thomas Lloyd, Eſq. Bronwydd, 2 

Thomas Lloyd, Eſq. Cilgwyn, 7 

Thomas Lloyd, Eſq. Coedmore | 

Mr, Lloyd, Attorney at Law, Carmarthen 

Thomas Lewis, Merthyr-Tydfil, 12 

Walter Lewis, Student, Carmarthen, 5 

Thomas Lewis, Half. Moon, Carmarthen 

Evan Lloyd, Llanwnen, near Lampeter, 12 

Thomas Lewis, Llanwinio 

Richard Lewis, Cilycwm 

John Lewis, Llanegwad 

John Lewis, Llanfynydd | "x 
Edmund Lee, Llanedy | | : 
David Llywelyn, Crynow _ =) Ty” 
David Lewis, Schoolmaſter, Llanfynydd | ; 
Evan Lewis, Student, Carmarthen 8 

Jobn Lewis, near Llwyndafydd 

John Lodwick, Newcaltle, * 


nene oy 
—— —— 

* 

* 


Sat 


— 6g. 


, 1 Ln GG et ETA re Ger PH > tots mts _—_ 1 
. Pr ne ee EE — 
7 TO ww oY N 
. 


— RY 


* —_—— 


D une bt ow Sr 
; 


William Morris, 7 | 
Thomas Morris, } Banke * Carmarthen 
Rev. W. Morgan, Curate of Meidrim 
Rev. W. Morgan, Vicar of Abergwilly 
James Miles, Pengwern, Cenarth 
Mr. Michael, Llanarthney, 12 | | 
Zecharias Morris, Printer, Swanſea » 
John Morris, Pwllyllygod, Penbre 
Thomas Morgan, Surgeon, Newcaſtle 
Thomas Morgan, Pabiog 
Griffith Morris, Cypyn =P | 
John Morgans, Bookſeller, Abergavenny, 12 
| N | 


OY YU WF _2_wRW T9” AST IR Y 


George Nott, Ivy-Buſh, Carmarthen 
Evan Nathaniel 5 | 
Daniel Nicholas, Clunhercyn | = 
O | 


| | Thomas, Owen, Garnfawr, Llanarthney | 
Evan Owen, Maeneian-Fawr, 4 | = | 

John Owen, St. Dogmels, 3 

John Owen, Brinkhouſe | | 3 a 

Owen Owens, Amlwch, Angleſea 5 DOES, 


* 
1 Ha a. 6 
* + _ N * * * 
to ie 
* 


— 


NAMES OF SUBSCRIBERS, 


P 
Rey. James Phillips, Haverfordweſt | 
Rev. John Price 
Rev. D. Prothero, Llandilo 
W. Phillips, Draper, Carmarthen 
Thomas Palmer, Lincoln's-Inn, London 
George Pugh, New-Inn 
Mr. Price, Attorney at Law, Carmarthen 
Ann Parry, Llwyn-cadfor 
William Parry, Llethrach 
B. Phillips, Miniſter, Salem, 2 * 
Joſeph Pollard, near Morris- 1 — | 


Mr. Owen Rees, Miniſter, f 2 
John Rees, Attorney at Law, Llandilo 
W. Reynolds, Bronwydd 
John Roſſer, Llanſtephan 
John Rees, Cwmcynen | 
William Rhydero, Shopkeeper, Carbarthien | 
David Richards, Waunlwyd, Llandybie, 3: 


| . David Richard, Abergwilly 


W. Richards, Penypark 
David Rees, Llanfynydd, 

Thomas Rees, New-Inn 
Thomas Rees, Smith 
John Rees, Cilgwyn 
John Rees, Derry-bach, Llandybie 
John Richards, Joiner, Newcaſtle 


8 
Mr. Sandford, Bookſeller, Shrewſbury, 25 
William Stanton, Bookſeller, Cheſter, 25 
William Samuel, Pantglas | 

John Stephen, Miniſter, TR 


Rev. Enoch Thomas, Curate of Nantgwyn 
Samuel Thomas, Auctioneer, Carmarthen 

Mr. Thomas, Llwynbychan 

David Thomas, Iſcoed-Uchaf 

George Thomas, Shopkeeper 

W. Thomas, Miniſter, Panteg 

David Thomas, Gwempa 

James Thomas, Llanboidy, 12 

Mr. Tucker, Llanſtephan 

Evan Thomas, Cardigan 

John Thomas, Llandilo | | 
Iſaac Thomas, Hatmaker, Higate, Lianflhanget ar yr Arti 
John Thomas, Surgeon, Aberduar 

David Thomas, Ffynhonau, 2 

Benjamin Thomas, Newcaſtle 

Evan Thomas, Sailmaker, Cardigan 


N. 
„ 
«| 
* 
| 


, — r 
P 


gr l ne 
2 1 92 „E 
4 * oy n "4 


== NAMES OF SUBSCRIBERS. 


James Thomas, Newcaftle 
Rees Thomas, Llandre Egrwnt | : 


Rev. D. Thomas, Penmain, nn, 12 


David Thomas, Newceaſtle 5 
john Voſs, Swanſea 
Captain Vaughan, of the _ 


William Williams, Eſq. Cardigan 

John Williams, Miniſter, Swanſea 5 
Mr. Williams, Bookſeller, Dolgelly, 25 1 
Rev: D. Williams, Vicar. of Llanwenog | „ 


W. Williams, Surgeon, Carmarthen 


Mr. Williams, Attorney at Law, Carmarthen 
John Williams, Ironmonger, Carmarthen 
Thomas Williams, Conwil 

John Williams, Llanddarog 


Mathew Williams, Landiurveyor, Rhoſmaen 


Mr. Daniel Williams, Attorney at Law, Carmarthen 
H. C. Williams, Carmarthen | 


W Williams, Llanarthney 


Arthur Walter, Graig, Llanarthney | 

W. Williams, Cwrt, Penbre 4 
Thomas William, Caſtlegorfod-Mill 23 
David William, Newquay, 

John Williams, Pontdulas 


W. Williams, Attorney at Law, 8 


Thomas Williams, Myddfau 

David Williams, Gelly 

Evan William, Gwaunfawr 
John Williams, Penalltddu, Llantwd 
Lewis William, Merthyr Tydfil, 6 


$$$$$4$$444$1444444-4-4444 


ABBREVIATIONS uſed in this Work. 


5. & 5ub, ſubſtantive conj. conjunction 
a. adj. adjective prep. prepoſition 
v. & v. a. verb active interj. interjection 
Y. u. verb neuter pl. & plu. plural 
ad. & adv. adverb Jem. feminine 


part. participle 1 Edr. Edrych 


Aback, ad, yn ol, yng wyſg y 


© ey 


Au ENGLISH axv WELSH 


DICTIONARY. 


3 B 

O flaen enwau o'r rhif 
| unigol, yn dechreu 4 
| 9 chydſain, a berthyn i 
un o rannau ymadrodd yn y 
iaith Saeſoneg a elwir article, 
ac a arwydda un, neu ryw beth 
neillduol ;—megis, à garden, 
gardd; a 25 bachgen: ond y 
mae yn cyfnewidio yn an pan 
fo llafariad yn dechreu'r enw; 
megis, an orchard, perllan ; an 

old man, hynafgwr | 


cefn, drach y cefn _ 
Abaft, ad. yn ol, tu a phen ol 
long, wrth y Illy c 
Abaiſance, s. ymddaroſtyngiad 
Abalienate, v. a. troſi, arallu 
Abandon, v. a. gadaw, gadael, 
 Uwyr-adael; ymroddi | 
Abandoned, par. anfad, yſgeler 
Abaſe, vw: a. daroſtwng, iſelu 
Abaſement, 5. iſeliad | 
Abaſh, v. a. dyddelwi ; peri i 
un gywilyddio - : 
Abaſhed, part. wedi delwi, we- 
di brawychu, ſynedig 
Abaſhment, s. cywilydd, braw, 
ſyndod, cythradd | 
Abate, wv. z. treio, lleihau; 
colli, goſtwng, cwympo 
Abatement, s.ltethad ; cwymp 
Abb, s. yr edafedd yng wenol 
gwehydd | 5 
Abbacy, 5. abadaeth | 
Abbat, or Abbot, s. abad 
Abbeſs, s. abades } 
Abbey, 5. abatty, mynachlog 
Abbreviate, v. a. byrhau, talfyri 
Abbreviated, part. talfyredig 


EE. + 
Abbreviator, s. byrhawr 
Abdicate, v.a. gadaw, gwrthod 
Abdication,s.llyſiant,gadawiad 
Abdomen, 5. y bol, y ceudod 
Abduce, v. a. tynnu ymaith, 
neillduo, gwahanu | 
Abecedarian, s. dyſgawdur yr 
egwyddor, egwyddorig _ 
Abed, ad. yny gwely, ary gwely 
Aberrance, 5. cyfeiliornad 
Aberrant, . crwydrol, cyfeil- 
iornus, gwyrol | 
Abet, v.a. annog, cefnog1,cyn- 


| northwyo, attegu 


Abettor, s.annogwr,cefnogwr, 
cynhaliwr, cynnorthwywr 

Abeyance, 5. Edr. Rewverſion 
Abhor, v. a. ffieiddio, caſau, 
llwyr- gaſau 


| Abhorrence, 5. caſineb, atgaſ- 


rwydd, ffieiddiad 


Abhorrent, a. atgas, ffiaidd 


Abide, v. n. aros, trigo; goddef 
3 4. aroſiad, trigiad; 
goddefiad; ymaros 4 
Abje&t, a. diſtadl, dirmygus, 
gwael, dibris, diyſtyr 
Abjectly, ad. yn wael, yn ddir- 
mygus; op ddigalon ; 
Abjectneſs, 
edd; digalondid 


nerth, grym, cadernid 


Abilities, 5. doniau, cynhedd- 


fau, galluoedd 


| Abjugate, v. a. gollung, rhydd- 


hau 

Abjuration, 3. ymwadiad, dio- 
fryd; ymwrthodiad 

Abjure, v. a. gwadu ar lw, dio 


Abbreviation, g. talfyriad . 


| frydu; rhoi i fynu 


* 


Ss. gwaeledd, falw- 


Ability, 5. medr, dawn, gallu, 


. 
„ „ ee Tee a et. ** 


9 
* * Ren 


— — _— — — * 
e A PT ee voor er eee r dee 


129 
* 
& 


Able, a. abl, galluog; goludog 
Ableneſs, 5. Edr. Ability 
Ablepſy, 5. tywyllni, dallineb 
Abler, a. ablach, galluocach 
Abluent, a. golchiadol 
Ablution, 5. golchiad, ymolch- 
Tad ; puredigaeth | 
Abnegate, v. a. naccau, pallu 
Abnegative, s. nag, pall 
Abnormity, 5. anhrefn, afreol- 
aeth, anferthwcn ; mawredd 
Abnormous, a. afreolus, an- 
niben, anferth ; dirfawr 
Aboard, 4d. i'r long, yn y 
Jong, ar fwrdd long _ 
Apa, s. trigfan, preſwylfa 
Aboliſh, v. a. dirymmu, dileu 
Aboliſher, g. dilewr, dinvſtrydd 
Abominable, 4. atgas, ffiaidd 
Abominate, v. a. caſau, ffiei- 
ddio, caſino | 
Abomination, s. ffieidd-dra, 
 y\ſgymmun-beth, brynti 
Aborigines, 5. cyn-frodorion, 
preſwylwyr cyntaf gwlad 
Abortion, 5. erthyliad 
Abortive, a. annhymmig, af 
Iwyddianus, anffodiog 
Abortively, ad. yn ddiffrwyth, 
yn ofer, yn anffodiog 
Above, prep. uwch, goruwch, 
uwchben, uwchlaw 
Aboveboard, ad. ar gyhoedd, 
yn ddiduedd, yn-ddidwyll 


* 


edig 


: Abound, S. u. cael digon, cael 


gwala, bod yn oludog 
About, prep. gerllaw; oddi am- 
gylch, ynghylch, o ddeutu 
Abracadabra, s. math o ſwyn- 
gyfaredd rhag y cryd 
Abrade, wv. 4. treulio ymaith, 
rhaſglio, naddu ymaith 
Abreaſt, ad. ochr yn ochr 
Abridge, v. a. talfyrru, cuttogi 


Abridger,s.byrbawr,crynhowr 


Abridgment, s. crynodeb, cwt- 
togiad, cynhwylſiaid 

Abroach, Ad. yn gollwng 

Abroad, ad. i maes, oddi all 


AB ©, mm 


oddi gartref, ar led, ar waſgar 


i Abrogate, . a. dileu, dirymmu 


Abrogation, s. dilead, dirymiad 
Abrupt, a. diſymmwth; byr- 
bwyll; ſerth, creigiog 
Abruptly, ad. yn ddiſymmwth, 


; yn fyrbwyll; yn ſerth 


Abruptneſs, s. byrbwylldra; 
ſerthedd, dibyn 
Ahſceſs, 5. cornwyd, anafod 


Abovementioned, part. rhag- 
ddywededig, riag-grybwyll- 


A * 
* * 
a 
* N 2 
&- — n x 
2 2 L 
ee 24 
* © 2 #1; A : 


Abſcind, v. &. torri ymaith, 
rhwygo | 
Abſciſſion, g. torriad, rhwygiad 
Abſcond, v. n. ymguddio, ym- 
gelu, llechu, cilio, bod ar gil 
Abſconder, 5. ciliwr, llechwr, 
ymguddir 5 
Abſence, s. abſen, anmrheſen- 
noldeb, abſennoldeb 
Abſent, a. abſennol, anmrhe- 
Abſent, v. a. abſennu [ſennol 
Abſentee, 5. ymabſenwr, ang- 
hywlad | EI 
Abſiſt, v. 2. gadael heibio 


Abſolve, v. a. gollwng, rhydd- 


hau, maddeu | 4 
Abſolute, a. cwbl, hollol; di- 
ammodol, anymddibynol 
Abſolutely, ad. yn hollol, yn 
| gwbl; yn ddiau, yn ddilys 
Abſolution, s. rhyddhad, goll- 
yngdod, maddeuant 
Abſonant, a. anghyſſon, gwr- 
Abſonate, v. a. gochelyd{thun 
Abſorb, v. a. llyngeu, ſugno, 
ſychu | | 
Abſorbent,s.ſugnydd, ſychydd 
Abſtain, v. a. ymochelyd, ym- 
attal, Cirweſtu 
Abſtemious, a. cymhedrol, go- 
chelgar, ſobr 
Abſtenſion, 3. gocheliad 
Abſterge, v. a. glanhau 
Abſtergent, a. glanhaol 
Abſtinence, s. ymattaliad, dir- 
welt. | 
A bſtra&t, s.crynodeb, cynhwy- 
ſiad, byr-draeth WH. 
Abſtract, v. 4. crynhoi, byr- 
hau, talfyrru 
Fhracted, a, neillduedig; tal - 


AB 
Abſtratedly, ad. o'r neilldu, 


ar wahan 
ANN g. diyſtyrwch am 
Abſruſs; a. anamlwg, tywyl] 
Abſtruſely, ad. yn dywyll, yn 
annealladwy 
Abſtruſeneſs, 5. tywyllni, dy. 
Abſume, wv. 2. dinyſtrio ſryſni 
Abſurd, a. afreſy mol, gwrthun 
Abſurdity, 5. afr eſymmoldeb, 
gwrthuni; ffolineb 
Ahſurdneſs, 5. afreſymmoldeb, 
ffoledd, anterthwch 
A 5. amledd, llawn- 
did, cyflawnder 
Abundant;.a, cyflawn, eh 
Abuſe, cam-driniaeth, am- 
barch, Uygriad, trais, twyll 
Abule, . a. cam-arfer, difen- 
wi, difrio, treiſio, twyllo,balogi 
Abuſer, s. cam-ddefnyddiwr; 
difriwr, enllibiwr, abſenwr ; 
twyllwr, halogwr 
Abuſive, à. enllibaidd, am- 
harchus 
 Abuſiveneſs, 5. enllib, gogan 
Abut, v. u. cydio, cyfnio 
Abutment, s. amminiawg | 
Abuttals, s. pl. miniogau, ter- 
. fynau, cydiadau ; pentanau 
Abyſs, 5. anoddyn, yr eigion 
Academical, a. prif-y {golaidd, 
yſgolheigaidd 


7 


* 


Academic, Academician, . | 


demiſt, 5+ yſgolhaig, prif-yſ- 
colwr, aſtudiwr, neu aelod o 
ry w brif-yſgol neu athrofa 
Academy, g. prit-yſgol, athrofa 
Acanacious, a. blaen-llym 
Acatalectic, g. gwers ddiwall. 
Acataleptic, 4. dirgelaidd, an- 
nealladwy | 
Accede, v. u. cydſynio 
Accelerate, v* @. pryſuro 
Accent, s. acan, orddigan 
Accent, v. a. acenu 
Accentuation, 5. acenyddiaeth 
Accept, v. a. derbyn 
Acceptable, a. derbyniol, cym- 


meradwy, eroeſav us, bodd- 


lawn n 


1 


| 


A C 
Acceptance, g. derbyniad, crae 
ſaw, cymmeriad 
Acceptation, ub. cymmeriad, 
derbyniad, cymmeradwyaeth 
Accepter, 5. derbyniwr 
Acceptilation, g. middenant o 
ddyled, tray welthred -ſgri- 
fenedig a fo yn arwyddo ei 
fod wed ei dalu 
Accels, s. dyfodfa, agoſiad 
Acceſs, Y. u. catl dy fodfa- 
Acceſſary, 5. cyfrannogvr 
Acceſſible, a. hygyrch; muy- 
naidd, chwedleugar 
Acceſſion, g. dyfodiad ; ychwa- 
negiad 
Acceſſory, a. cyfranogol, cyn- 
northwyol ; ychwane 8 g0ʃ | 
Accidence, s. mabddyig, rha 
lith grammadeg 


Accident, s. damwain 
Accidental, a. damweiniol 
Accidious, @. diog, ſwrth 


Accidity, 5. diogi, ſyrthni 
Accipient, 5. derbyniwr 
Accite, v. a. gwyſio, dyfvnu 
Acclaim, sub. uchel-glod, can- 


moliaeth, moliant 


Acclamation, 5. bloedd, blodd- 
eſt, bon- llef; ; gorfoledd h 
Acclivity, gub. eſgyniad, gallt, 
rhiw, goriwfynu 

Accloy, V. a. llenwi, laru 
Accoil, v. u. ymdrafferthu, 
fryſtio, fwdagu 
Accommodate, v. a. cyfaddaſu, 
cymhwyſo, cymmodi, diwallu 
Accommodation, 5. addaſiad, 
cymhwyſiad; cymmod; diwa- 
lad ; letty | 
Accompany, D. a. cyd-fyned, 
cyd-ymdeithio, hebrwng 
Accomplice, 5. cyfrinachwr, 
cyfranogur 


Accompliſh, v. a. cyflawni, 


cwblhau, gorphen 


{Accomphiſhment,s.cyflawniad, 
cwblhad, perffeithiad 


Accompt, 5. rhif, cyfrif 
Accomptant, s. cyfrifwr, rhitꝰ 
yddiaethur 


— 


2 


3 


— — 
* 


— — . 


— ⏑[⏑ !. — — fI 1! £ — > 7 I 3" 
r — n -_— Ix 2 % 6 — —— 
N . I 7 
* =” (5 2 = . nr - ” 0-0 oh wh — — — 
* — — eB 4 * ns wp Ros 


IRE 
255 


Oe — — — —— cen 
r 
— —— — 
N 2 


* 


** 


— —̃ — 
* * 


AC 


Accord, 5s. cydfod, cydſyniad 
Accord, v. cydſynio, cydgor- 
dio, cyd-daro, cyttuno 
Accordance, g. cydfod, cydſyn- 
iad, cydweddiad, cydgordiad 
Accordant, a. cydſyniol, cyt- | 

tun, cydgordiawl 
According, prep. yn ol, yn gy- 
ffelyb, wrth, megis 
Accordingly, ad. yn gy 
yn ganlynol 
Accoſt, v. a. cyfarch 
Account, 5. cyfrif; cymmer- 
iad, gwerth | 
Account, v. à. rhifo, cyfrif 
Accountable, a. cyfrifol, atte- 
Accounts, s. cyfrifon [bo] 
Accouple, wv. a. cydio, cwplu, 
_ ewplyſu, cymharu 
Accoutre, v. a. tacclu, trwſia- 
du, arfogi, amwiſgo : 
Accoutrements, 5. offer, arfau 
Accretion, s. cynnydd, tyfiant, 
tyfiad, toraeth 
Accrue, v. u. deillio, tarddu, 
lleſau 5 
Accubation, s. eiſteddiad yn 
lledorwedd, yr hen ddull wrth 
fwytta TE 
Accumulate, v. a. caſglu, pen 
tyru, cynhyrchu | 
Accumulation, 5s. tyriad, pen- 
tyriad, cyflawnder 


fattebol 


ccuracy, 5. cywreinrwydd, 


cywirdeb; gofal 
Accurate, 4a. cywraint, cywir; 
diwall; gofalus | 
Accurſe, v. a. 
melldigo, rhegu 
Accurſed, a. melldigedig, di- 
ofryd, yſgymmun 
Accuſable, a. cyhuddadwy, 
achwynadwy ; beius | 
Accuſation, g. cwyn, achwyn- 
iad, cyhnddiad | 
Accuſe, v. a. eyhuddo, 
athrodi, cablu 
Accuſed, a. eyhuddedig 
Accuſer, s. cyhuddwr, athrod- 
wr, achwynwr © 
Accuſtom, v. arfer, ymarfer, | 
tynnefino Pe | 


melldithio, 


beio, 


[4] 


AC 
Accuſtomary, a. arferol, cyn- 
nefin, cyffredin, defodol 
Accuſtomed, ad. wedi ymgyn- 
nefino, yn arfer 1 
Ace, s. yr yſtan, yr às, nod yr un 
Acephalous, a. pengoll 
Acerb, a. ſur, chwerw 
Acerbity, 5. ſurder, farrug- 
rwydd, chwerwedd | 
Acervate, v. a. carno, pentyrru 
Aceſcent, a. ſurllyd 
Acetoſe, Acetous, a. ſur, egyr 
Ache, s.dolur, gwyn, poen, cur | 
Ache, v. u. gwynegu, gwynio 
Achieve, v. a. cyflawni, gor- 
phen, cwblhau 
„ eee 
arwydd bonedd a 
Achievements, 5. gorcheſton 
Acid, a. ſur, egyr, chwil 
Acid, s. chwiblyn 
Acidity, 5. ſurni 
Acidulate, v. a. ſuro 
Acknowledge, v. a. cydnabod, 
cyfaddef, cyffeſu 
Acknowledgement, 5. cydna- 
Acme, 5. uchder [byddiaeth 
Acorn; , mein 
Acouſtics, 5. ſainyddiaeth; cy- 
fareddau rhag byddardra 
Acquaint, v. à. hyſpyſu, am- 
lygu; cynnefino . 
Acquaintance, 5. cyfaill, cyd- 
nahod ; cydnabyddiaeth; cyn- 
nefindra 5 
Acquainted, 2. adnabyddus, 


| cydnabyddus; cynnetin 


Acqueſt, s. caffaeliad, elw, cyr- 
haeddiad 

Acquieſce, Y. . ymoſtwng, 
ymlonyddu, cydſynio, goddef 

Acquieſcence, ub. caniattad, 
cydſyniad, goddefiad 

Acquirable, a. cyrhaeddadwy 

Acquire, v. à. cyrraedd, cyr- 


| haeddyd | i 
Acquirement, 5, cyrhaeddiad, 


caffaeliad | | 
Acquiſition, 5. caffaeliad, yn- 

aylliad ; ychwanegiad 
Acquit, b. a. rhyddhau, cyt- 


| 1awnhau 


AC 

Acquittal, 3. rhyddhad, goll- 

yngdod 2 
Acquittance, g. yſgrifen rhydd- 

had, tal-yſgrifen | 
Acre, 3. erw, cyfair, ſang 
Acrid, a. ſur, llym, farrug 
Acrimonious, a. ſur, pigog 
Acrimony, sub. ſurni, ſarrug- 
rwydd, Illymder, toſter 
Acroamatical, a. arddyſgiadol 
Acroſs, ad. ar groes, ar draws 
Acroſtic, s. pennill a'i lythyr- 


enau blaenaf yn gwneudrhyw| 


enw 
Act, s. gweithred, gorchwyl 
Act, v. a. gweithio, gweithredu, 
dynwared | 
Action, $ 
cynghaws 
Actionable, a. dadleuadwy 
Active, a. bywiog, gwiſgi, 
heinyf, ſionge | 
Activity, s. bywiogrwydd, fi- 
ongcrwydd | 
Actor, 5s. gweithredwr, chwa- 
Actreſs, s. chwareyddes [reydd 
Actual, a. gweithredol, gwir 
Actually, ad. yn wir, yn ddiau; 
o bryſur | ; 
Actuary, 5. yſgrifenydd 
Actuate, v. a. cyftroi, cynhyrfu 
Acuate, v. a. golymu 
Aculeate, à. pigog, colynog, 
Ilym E 
Acumen, 5. ſynhwyr, deall; 
cyfrwyſdra, ffeldra : 
Acuminate, v. @. blaenllymu, | 
golymu = 1 0 
Acute, a. llym, awchus ; ſyn- 
hwyrol, ftel, deallus 
Acuteneſs, s. llymder, ſyn- 
hwyroldeb, deallgarwengn 
Adage, g. dihareb; dieuair 
Adamant, s.diemwnt, adamant 
Adamantine, a. adamantaidd 
Adapt, v. a. cymhwyſo, addaſu 
Adaptation, g. cyfaddafiad 
Add, v. a. ychwanegu 4 
Addecimate. v. a. cymmeryd 
degwm, degymmu F 


gweithred 3 cwyn, 


| 


[5 


t nerchwy 


AD 
Addible, a. chwanegiadol 
Addice, Adze, s. bwyall-gamz 
neddyf 
Addict, v. a. ymroddi 
Addicted, part. chwannog 
Additament, s. ychwanegiad 
Addition, ub. ychwanegiad 
| gwelliant; bwriad ynghyd 
Addle, a. gwag, clwc 
Addleheaded, a. penwan 
Addlepated, a. diymmenydd 
Addreſs, s. cy farchiad; deheus 
rwydd ; hyfforddiad _ 
Addreſs, v. a. y moſod; cyfarch; 
cyfeirio _ 
Addrefler, 5ub, cyfarchwr, an- 
Adduce, v. a. tynnu, caſglu 
Addulce, v. a. meluſu 
Ademption, 5. dygiad ymaith 
Adept, g. un hyddyſg, un cyf- 
arwydd, gwr perffaith 
Adequate, a. cyfartal, cyſtad} 
Adequately, ad. yn 2 | 
Adequateneſs, s. cyfartalwch 
Adfected, a. cymmyſg 
Adhere, v. a. ymlynu 
Adherence, s. ymlyniad 
Adherents, 5s. 'ymlynwyr, di- 
| lynwyr, canlynwyr 
Adherent, a. * glynol 


Adheſion, 8, ymgyſſylltiad 


Adheſive, a. ymlynol 
Adhibit, v.a. defnyddio, cym- 
hwyſo 


{ Adiacency, s. agoſrwydd 


Adfacent, a. cytagos, gerllaw 
| Adiaphorous, a. anmhleidiog 


 Adjection, 3. ychwanegiad 

Adjective, . enw gwan, an- 

fande, 8 

Adieu, ad. canu'n iach; bydd- 
weh wych, ewch yn iach 

Adioin, v. . cyſſylltu, cydio 

Adjoining, part. wrth, yn yml, 
yn cydio; cydiol, neſaf 


Adjourn, v. à. gadael hyd 


ddydd arall, oedi 
Adjournment, 5. oediad hyd 
ddvdd neu bryd arall 


Addeem, v. à. tybio, cyfrif 7 
Adder, 5. neidr Bo 


Adjudge, v. a. dyfarny 
1 =. 


 Adjutor, s. cynnorthwywr 


"Admiralty, Ss. mor-lys 


a 


Adjudged, part. 
barnedig 
Adjudication, 5. 3 
Adjugate, v. a. dy farnu, barnu 
Adjunct, g. peth chwanegol 
Adjunction, s. cyſſylltiad, cyd- 
iad, undeb 

Adjuration, f. tynghediad 
Adjure, v. a. tynghedu : 
Adjuſt, v. a. cymhwy ſo, 1 jawni, 
trefnu 

Adjuſtment, 5. addaſiad, tref. 
niad, uniawniad 

Adjutant, Ss. ſwyddog mewn 
byddin ; cynnorthwywr 
Adjute, v. a. cynnorthwyo 


Adlegation, s. cydgaſgliad 
Admeaſurement, 5. meſurad 
Adminicle, g. cymmorth, atteg 
Adminiſter, v. 3. gweini, gwei⸗ 
nyddu, gweinidogaethu 
Adminiſtration, s. gweinyddiad 
Adminiſtrator, s. gweinyddwr, 
gweinydd dros arall 
Adminiſtratrix, g. gweinyddes 
dros arall, gweinidoges 
Admirable, a. rhyfeddol 
Admiral, 5. Ilyngeſwr 


Admiration, g. rhy feddod, fo n- 
dod; hoffder 
Admire, . a. ſynnu; maprygu 
Admirer, 5. mawrygwr, cariad 
Admiſſible, a. caniattaol, der- 
byniol, cynhwyſo!l! 
Admiſſion, s. derbyniad, cani- 
attad, cynhuyſad 
Amit, & A. caniattau, derbyn 
. g. derbyniad 
Admix, v. a. cymmyſgu 
Admixture, g. cydgymmyſgedd 
Admoniſh, v. a. rhybuddio, 
cynghori, ceryddu 
Admoniſher, s. rhybuddiwr 
Admonition, s.rhybudd, cyng- 
Admonitor, s. rhybuddiwr {or 
Admonitory, 3. Thybuddiol 
Ado, , gorcheſt, trafferth 
Adoleſcence, x. mebyd, blodau | 
jeuengctid 


ö 


Adoration, 5. 


a 


A D 


| Adopted, part. mabwyſiedig 


Adopted ſon, 5. Plentyn mab- 
3 adol _ 

Adoption, c. mabwyſiad 
Adoptive, a. mabwyſaidd 
Adorable, a a. addoladwy ; par- 
chedig, hawddgar 

addoliad ; an- 
rhydedd, parch 

Adore, v. a. addoli; mawrhau 
Adorer, . addolwr; cariad 
Adorn, v. a. urno, trwſio 
Adorning, or Adornment, 5. 
addurn, harddwch 

Adown, ad. 1 lawr, i wared 
Adrift, ad. yn rhydd, yn ben- 
rydd, gyd ar dwfr _. 

Adroit, a. medrus, deheu ; fel 


{ Adroitly, ad. yn adeheu; - Jn 


fedrus, yn gywrain 
Adroitneſs, s. deheurwydd ; 
Adry, a. fychedig [yſtryw 
Adſcititious, a. anmhriodol ; 
ffugiol; benthycol _ 
Aditriction, s. cydglymiad 
Advance,s.mynediad;cynnydd 
Advance, v. a. cychwyn, myned 
vynwlaen; talu ynmlaen; dat- 


gan; dyrchafu 
| Advancement, 5. dyrchafiad ; 


ychwanegiad 


| Advantage, 5. budd, elw; go- 


ruchafiaeth 
Advantage, v. a. lleſau 
Ad vantageous, g. buddiol, lleſol 
Advene, v. a. d'od at, dy neſu 
Advent, 5. y dy fodiad, yr ad- 
fent, y mis cyn nadolig 
Adventitious, 4a. damweiniol ; 
anmherthynol 


| Adventual, a. perthy nol i r ad. 


Adventure, s, antur [fent 
Adventure, v. à. anturio 


Adventurer, s. anturiwr 


Adventureſome, a. eofn, di- 
bryder, baeddgar, anturiol 

Adventurous, 4. anturiol, di- 
twgl, baeddgar 


Adverb, 5. rhagferf, gorar 


Ad verbial, a. goreirol 


| Advereable, a. gwrthwynehol 


Adopt, v. a. mabwy ſiadu 


7 


Adverſable, a, gwrthwynebus 


AD 


Adverſaria, g. nod-lyfr 
Adverſary, . gwrthwynebwr, 
gelyn, eſgarant | 
Adverſe, a. gwrthwynebol 
Adverſely, ad. yn groes 
Adverſity, 5. adfyd, drygfyd 


Advert, v. a. yſtyried, dal ſulw 
Advertence, ub. ſulw, yſtyr⸗ 
_ 1aeth, pwyll | 
Advertiſe, v. a. hyſpyſu, Cy- 
hoeddi, amlygu 
Advertiſement, 5. hyſpyſiad 
Advertiſer, 5. cyhoeddwr, hyſ- 
pyſwr, yſbyſ{ydd 
dvice, 5. cyngor copinod 
Adviſable, a. cymmwys | 
Adviſe, v. a. cynghori, annog 
Adviſedly, ad. yn bwyllog 
Adviſer, 5. cynghorwr 
Adulation, 5s, gweniaith 
Adulator, g. gweniaethwr 
Adult, 5. un mewn oedran 
Adulterate, v.a.llygra; cym- 
myſgu, gwaethygu 
Adulterate, a. godinebus 
Adulterate, Adulterated, part. 
halogedig, llygredig, anurdd-| 
edig ; cymmyſgedig | 
Adulteration, 5. llygriad; cym- 
myſgiad, gwaethygiad 
Adulterer, 5. godinebwr 
Adultereſs. 5. godineb- -Wraig, 
puttain 
Adulterous, 4. godinebus 
Adultery, 5. godineb 
Adumbrate, v. a. 
braſlunio 
Adumbration, v. 4. cyſgodiad; 
braſluniad 
Adunation, g. undeb, undod 
Aduncity, q. cammi, crymmiad 
Advocacy, 5. eiriolaeth _ 
Advocate, g. dadleuwr, ymddi- | 
ffynwr, eiriolwr 
Ad vocation, 5. dadleuwriaeth 
Ad vow, v. a. haeru 
Ad vowee, 5. tadog perſonaeth 
Advowſon, g. cyflwyniadplwyt 
Advowtry, 3. godineb 
Adure, v. a. deifio, goloſgi 
Aduſt, part. & a. goloſgedig; 


ö 


 cyſgodi, | 


[7] 


Afeard, à. brawychus 


AD 
Aduſtion, s, d, cui 
goddeithiad 


Aenigma, Edr. Enigma 
Aera, Edr. Era 


Aerial, a. awyraidd, 1 


Aerie, 5: nyth adar yſglyfaeth 
Aerology, 5. wybrenyddiaeth 
Aeromancy, 5. awyr en 
Aerometry, 5. awyr-feidraeth 
Aeronaut, 5. awyr-deithiwr 
Aeroſtatic, a. awyryddiaethol 
Aeroſcopy, 5. awyr-nodiad 
Aeroitation, 5. awyryddiaeth 
Aeroftatiſt, 3. awyrydd 
Aeſtuary, 5. cul-for 


Aetherial, a. awyraidd 


Afar, ad. pell, hirbell, anghyſ- 
[bell 
Affability, Fo FRINGE dra, 
addfwynder | 
Affable, a. mwyn, 1 
Affair, 5. n gorchwyl, 
neges 

Affear, Affere, v. a. ſicrhau 
Affect, v. a. cyffroi, blino, 
gwalgu; ffuantu 
Aﬀectation, ſub, eymhendod, 
murſendod; coegni 
Affected, a. athriſt; coegaidd 
Affecting, a. blin ; cymmen 
Affection, 5. ſer ch, cariad 
Affectionate, a. ſerchog, caru- 


| 


aidd, cariadus 


Affectionately, ad. yn ſerch- 
iadol, yn garedigol 
Affective, 4. teimladwy; cy- 
| ffrous, cynhyrfiol 15 
Affiance, s. ymddiried, cred 

| Alatice, wn a. dyweddio, rhoi 
cred, ymddiried, ymgredu 
Affidavit, g. lw cyhoedd, rhaith- 
Affiliation, g. mabwyſiad 
nage, 5s. purad, coethiad 
Affined, a. yn perthyn 
Affinity, Ss. perthynas 

Affirm, v. a. ſicrhau, n 
cadarnhau, taeru | 
Affirmation, ub. ſicrhad, ca- 
darnhad, ſicrwydd | 
Affirmative, a. cadarnhaol 
Affix, v. a, cydio, cyſſylitu, 


Aduſtible, a, byloig [eras! 


ſicrhau 


4% 
S it 
z 
. 
ot 
U 
13 
ol 
H 

+ 
* 

1\ 

1 

1 

1 

418 

1 
97 
ity 

mi 

4 
Wt 
$55! 6 
$55: 
1 
Ld 
a 
: 

- 
a 
un 
Mi 
N. 
11 

* 
11 
10 1 
1 
1 

* 

* 

A 

ht, 
h 
rh: H 
i 
4 
bo 
; 
i - 

4 
'N 5 
. 
10 
$4 = 
1428 

23 
7 
3134 
[924 
1 
4 

„ * 
n 
1 H. 
11. 

* 
«+ . 
{i 
1 . 
\ "819 
151714 
4 * * 
24 14 
jr * 
44.3: 298 
8 
„ 
[0nd ' 
- þ \ 
+1 

Wa. 

+ 5 

4 i 

BA 

$27! 

©1787; 

- 8 
+155 

PF 

. 
= 

Mi . 

= ' A 

K 
. 4 
(33:2 
$4 955 
R o 
$237 - 
+18 
. 
„ 

149 

"== 

[2 138 

17 

* 
bs 
tits 
: 
Bi 

* 
14 
. 
. 
. 

7 

n 
erp: 
44 
% 

* 
1 
$$ 
G 
4 N 
1 

4% 
£7 'T3 
<3: yg 
Fa 
Vi 8 
9 
1 * 

. 
1 
Xx 

. 
. 
18 
8 
1. 
1 
$13 
, = 

[2 

: 

C 
3 
q 
4 

1 

* 

= 
14.5 
1 
T3 7 
1 
J. 
1 
7 1 
1 
fl 

+ 7 

4 

A if; 

145 

4 

«19 

un 

. 4 ; 

14 

i 

. 

4 

* 
1 


4 —— 
P 
D 
— > — 
— — 


A F 181 


Affixed, a. cyſſylltiedig 
Afflation, 5. anadliad 

Afflict, v. a. trallodi, cyſtuddio 
Afflicted, a. cyſtuddiedig 


Affliction, 5. cyſtudd, trallod 


Afflictive, a. trallodus 

Affluence, 3. Ilawndid, cyfoeth 
Affluent, a. cyfoethog, golud- 
Afflux, F. lanw, Ilifeiriad [og 
Afford, v. 3. rhoi, gweini; gallu 
Affranchiſe, v. a. rhyddhau, 

breinio, breinioli | 

Affray, 546. cynnen, ymladd ; 


AG 


| rynedig, brawychus 
Agate, 5. maen muchudd 
Agaze, v. a. hylldremmu 
Age, 5. oed, oedran; oes 
Aged, a. hen, oedranus 
Agency, 5. gorchwyliaeth 
Agent, s. goruchwiliwr, goly- 
Aggerate, v. a. pentyru [gur 
Agglomerate, v. 4. pellenu 
Agglutinate, v. a. ymludo 
Aggrandize, v. a. ardderchogi 
Aggrandizement, 5, dyrchafiad 
Aggravate, v. a. mwyhau bai; 


L 


terfyſg, ymryſon | ymherio 


Affriction, s. Edr. Friction 

Affright, s. braw, dychryn 

Affright, v. a. brawychu,dych- 
rynu, peri arſwyd 

Affront, 5. ſarhad, anmharch 

Affront, v.a. ſarhau, anfodloni 

Affy, v. addaw | 


Afield, ad. 1'r maes, yn y maes 


Aflat, ad. yn waſtag _ 
Afloat, ad. ar nawf, yn bw- 
Afoot, ad, ar draed {[hwman 
Afore, pre. rhag. ad. ynmlaen, 
cyn, © flaen 
Aforegoing, part. blaenorol 
Aforenamed, part. a ragenwyd 
Aforeſaid, part. rhag-ddy wed- 
edig, rhag-grybwylledig . 
Aforetime, ad. o'r blaen, gynt 
Afraid, a. ofnus, gwangalon 
Afreſh, ad. o'r newydd 
Afront, ad. gyferbyn, o flaen 


o 


Aggravating, a. cyffrous 
Aggravation, g. mwyhad bai; 
cytfroad - 1 
Aggregate, ub. crynhoad, neu 
| ſwm y cwbl 8 | 
Aggreſs, v. a. dechreu'r gyn- 
Aggreſſor, . c]d y gynnenſ nen 
Aggrie vance, s. blinder, gormes 
Aggrieve, v. a. blino, gormeſu 
Aggroup, v. à. crynhol 
Agile, a. yſtwyth, gwiſgi 
Agility, . chwyrnder, by wiog- 
rwydd, fiongcrwydd 
Agiſt, v. a. cymmeryd anifei- 
laid 1 bori wrth yr wythnos 
Agiſtage, Agiſtment, s. tir 1'w 
bori wrth yr wythnos | 
Agitate, v.4.cyftroi, cynhyrfu, 
aflonyddu ö 
Agitation, 5. cynnwrf, cyffro 
Agnail, 5. corn, ewin-waſg 


Aft, ad. Edr. Abaft | | Agnation, g. carenydd o du tad 


After, prep. & ad. gwedi; ar ol 


Afterbirth, sub. hemyſgar; y 
brych | 

Afterclap, s. ail ddyrnod 

Aftercrop, 5. adladd, ail gnwd 

Afternoon, 5. prydnhawn, di- 
wedydd 

Afterthought, 5. ail feddw! 

Afterwards, ad. gwedi hynny 

Afterwit, s. ol ſynwyr 


Again, Agen, ad. eilwaith, 


drachefn 


| Againſt, prep. yn erbyn, gyfer- 
Agape, ad. yn ſafn rwth [byn f 


Agaric, 3. madarch 


Agnition, 5. cydnabyddiaeth 
Ago, Agone, ad. cyn hyn 


| Agog, ad. mewn chwant, yr 


aneſmwyth | 
Agoing, ad. myned, cychwyn 
Agonize, 8 dirboeni . 4 
Agony, 5. gloes, ing, gwaſgfa 
"Aba _ 2 * a | p 
Agrarian, a. dacaraidd, maeſ- 
vddaidd 

Agreat, ad. dan ſump 
Agree, v. a. cyttuno, cyfatteb 
hs EEG: a. cyfattebol; hy- 


Agaſt, Aghaſt, a. ſyn, dych- 


ry | 
| Agreeableneſs, g. addaſrwydd, 


hyfrydweh 


| AG 
Agreeably, ad. wrth fodd; y 
gyfattebol | | 
Agreement, 5. cyttundeb; cy- 
fattebiad 7 
Acreſtic, a. tau 
dig, gwladaidd 
Agricultural, 2. arddwriaeth- 
awl, amaethyddawl 
Agriculture, sub. arddwriaeth, 
hwſmonaeth, amaethwriaeth 
Agriculturiſt, ub. hwſmonwr, 
arddwriaethwr, amaethydd 
Agrimony, s. y dorllwyd, tanſi- 
Agriot, 5. ceiroeſen ſur [gwyllt 
Aground, ad. ar lawr 
Ague, s. y cryd, y ddvrton, y 
Aguefit, s. cyrch y cr 
Aguiſh, a. crydol 
Ah! zaterj. o! och! wb! 
Aha! zzterj. ach! wfft! 
Ahead, ad, yn mlaen, o flaen 
Aheight, atk yn uchel 
Aid, s. cymmorth, porth 
Aid, v. a. cynnorthwyo, 
Aid-de-camp, 5. gweinyddwr, 
neu genhadwr y penciwdawd 
Aider, 5. cyfnerthwr 
Aiding, a, cynnorthwyol 
Aidleſs, a. digymmorth 
Ail, v. a. bod yn afiach 
Ailing, part. anhwylus, clafycca 
 Ailment, 5. aftechyd 
Aim, s. amcan, cyfeiriad, nod 
Aim, v. a. amcanu, annelu 
Air, 5. awel ; awyr, wybren 
Air, V. 4. awyro, ſychu, tanru 
Airbaloon, s. awyr twlyn 
Airbuilt, part. diſylwedd, 
Airling, s. coegyn, yſgentyn 
Airpump, s. oiferyn i ſugno'r 
awyr o leſtri, awyr ſagnyn 
Airſhaft, ub. y ffordd yr a yr 
awyr 1 fwyngloddiau 
Airs, c. drug anwydau, coegni 
Airy, a. awelog ; coegaidd 
Aiſle, g. y rhodfa rhwng y co- 
rau mewn lan 
Ait, 5. ynyſen mewn afon 
Ake, Edr. Ache 
Akin, ad. yn perthyn, yn debyg 
Alabaſter, s math ar faen my- 
Alackaday! inter. och fi! [nor 


n 


ogaidd, gwle- 


? 


| 


yd [wrach 


| 


19 


Alegar, s. cwrw ſur 


AL 
Alacrity, 5. bywiogrwydd '\ 
Alamode, ad. yn df 
Aland, ad. ar dir, at yan, i dir 
Alarm,s. gwaedd perygl, bloedd 
rhyfel; rhybhidd £29975 
Alarm, v. g. dychrynu; galw 
at arfau 33 Lt 
Alarming, part. arſwydus 
Alas! interj. och! 
Alate, ad. yn ddiweddar, yn 
Alb, 5s. offeren-grys [hwyr 
Albeit, ad. er, er hynny 
Albion, s. hen enw Brydain 
Alchymiſt, s. un yn ymhonni 
y gall droi metteloedd yn aur 
ac arian | 
Alchymy, g. y gelfyddid o ne- 
wid metteloedd 2 
Alcoran, 5. y Coran, Beibl y 
Twreiaid c 
Alcove, 5. yſtafell ddirgel, cell 
Alder, s. gwernen [fwd 
Alder-grove, s. gwern. 
Alderman, s. henadur 
Aldermanlike, a. henaduraidd 
Aldern, a. gwernaidd 
Ale; s. cwrw, heiddlyn 
Alebrewer, s. cyrfydd 


Alehouſe, s. tafarn, diotty 
Alehouſe-keeper, s. tafarnwr 
Alembic, s. math o daiſtill 
Alength, ad. yn ei byd 
Alert, a. heinyf, bywiog 
Alertneſs, g. bywiogrwydd 
Alexipharmic, Alexiteric, g. cy- 
faredd rhag gwenwyn 
Algebra, s. rhifyddeg lythyre- 
Algid, à. oerllyd, fferliyd [nol 
Algidity,s oerfel, oerni, anwyd 
Algoriſm, Algorithm, s. rhif- 
yddiaeth, cytrifyddiaeth 
Alias, ad, onitte, yn amgen 
Alible, ad. maethus 
Alien, 5. alltud, eſtron 
Alien, v. a. eſtroni, troſi 


* 
* 


Alienable, a. aralladwy 


Alienate, wv. a, dieithro, troſi 
Alienation, g. aralliad, troſiad 


Alight, v. diſgyn 
Alike, ad. yn gyffelyb 
Aliment, s. maeth, lluniaeth 


AL 
Alimental, a. meithrinol 
Alimonious, a. maethus 
Alimony, 2. maeth, ymborth 
Aliquant, a. amnifer 
Aliquot, à. eydnifer 
Aliſh, a. cwrwaidd 
Alive, a. byw, yn fyw; 
Alkaheſt, s. ardrwyth _ 
Alkali, g. yr halen mewn llyſiau, 
gwrthwyneb 1 acid | 


Allabout, ad. o bob tu, ar led, 
ar waſgar, yn waſgaredig 
Allalone, ad. wrtho ei hun 
Allalong, ad. o hyd; o hyd, 
Allay, Edr. Ally :{cyhyd 
Allay, Allaying, S. eſmwythad 
Allay, v. lonyddu, eſmwythau 

Allayer, s. tangnefeddwr 
Allectation, s. hudiad, deniad 
Allege, v. a. datgan, haeru, 
gwirio, traethu | 
Allegeable, a. traethadwy 
Allegation,s.traethiad, haeriad 
Allegiance Js. ffyddlondeb 1'r 
Jlywodraeth 3 
Allegorical, a. arallegol, dam- 
hegol, cyffelybiaethol 
Allegorize, v. a, arallegu; yſ- 
prydoli | By 
Allegory, 5. aralleg, cyffelybi- 
aeth 55 
Allelujah, g. molwch yr Argl- 
wydd | | 
Alleviate, v. a. yſgafnhau, llo- 
nyddu, eſmwytho 1 
Alleviation, 5. yſgafnhad 
Alley, 5. rhodfa; heol gul 
Allfours, 5. y pedair bag! 
Allhail, . 2. henffych well 
Allhallowtide, 5. calan gauaf 
Alliance, 5. tras; cyngrair 
Alliciency, g. tynedigaeth 
Allied, a. eyfathrachol; cyng- 
Allies, 5. cyngreiriaid | reiriol 
Alligation, s. cyd-glymmiad 
Alligate, v. a. cyd-glymmu 
Alligator, s. y crocodil 
Alliſion, g. cyd-darawiad 
Alliteration, s. cyd-lythyren- 
Allodial, a. breiniog 
Allonge, s. gyrriad arf 


£ 


110 


bywiog 


Already, ad. eiſoes 


AL 
Allot, v. goſod, pennodi 

Allotment, . cy fran, pennodiad 
Allow, wv. a. caniattau; goddef; 
goſtwng; talu | | 
Allowable, a. ceniataol, go- 
EE 
Allowance, g. goddefiad ; dogn 
 Allubeſcency,s. boddlonrwydd 
Allude, w a. cyfeirio,cytfelybu 


y Allure; . a. denu, hudo, lithio 
All, a. oll, holl, pawb, y cwbl 


Allurement, 5. hudohaeth 
Allurer, s. hudwr, twyllwr 
Alluſion, s. eyffelybiad, cyteir- 
„5 5 
Alluſive, a. cyffe ly bol, ey feiriol 
Ally, 5. un mewn cyngrair 
Ally, v. a. ymgyfathrachu 
Almanac, s dyddlyfr, almanac 
Almightineſs, gab. hollalluog- 
rwydd * 
Almighty, a: hollalluog 
Almond, 3. ffrwyth yr almon 
Almoner, 3. eluſenwr, amner- 
ydd . 
Almonry, Ambry, g. eluſenfa 
Almoſt, ad. yn mron, o fewn 
chydig, gerllaw BE 
Ks: _— , cardawd 
Almſdeeds, g. eluſenau _ 
Almſgiver, s. rhoddwr eluſen . 
Almſgiving, 5. eluſengarwch _ 
Almſhouſe, s. eluſendy, yſpytty 
Aloft, ad. yn uchel, ar lan 
 Alogy, 5. afreſymmoldeb 
Alone, a. unig, wrtho ei hun 


Along, ad. yn mlaen 


Aloot, ad. O bell, o hubell 
Aloud, ad. yn uchel, yn groch 
Alow, ad. obry, yn iſel 8 
Alphabet, J. yr egwyddor . 
Alphabetical, a. egwyddorol 
Alſo, ad. hefyd, yn yr un mode - 
Altar, s. allor | 
Altarage, 3. vr offrwm. 
Alter, v. a. arallu, newid 
Alterable, a. newidiol _ 
Alteration, 5. cyfnewidiad _ 
Altercate, v. a. y meirio, ymraf- 
aelio, ymdaeru 


[1ad 
gh ry ſon 


Altercation, . ymrafael, yra- 


A 
Alterer, 5. newidiwr 
Altern, Alternate, a. 
bob yn ail 
Alternately, ad. yn 1 
Alternative, 3. dewiſiad 
Alternation, Alternity, J. cyl 
chyniad | | 
Although, ad. er, er hynny, 
pe rhon ; 
Altimetry, ub. uchfeidraeth, 
meſuriad uchder WE. 
Altiſonant, @. uchelſeiniol 
Altitude, 3. uchder, uchelder 
Altogether, ad. yn hollol, yn 
gyfan gwbl, i gyd, yn llwyr 
Alveary, 4. gwenynlle, gardd 
wenyn, gwenynog 
Alum, s. alym | 
Alumnious, 4. alymaidd 
Alway, Always, ad. yn'wal- 
tadol, bob amſer 8 
Amability, 5. hawddgarwch | 
Amain, ad. à'r holl egni, nerth 
ypen . 
Amalgamation, 5. corphoriad 
arian byw a rbyw fetel | 
Amandation, q. cennadwriaeth 
Amanuenſis, ub. yſgrifenydd, 
copiwr, yſgrifen-was 
Amaſſment, s. croniad, caſgliad 
Amaſs, v. a. pentyri; cronni, 
caſglu 
Amaze, Amazement, s.ſyndod, | 
braw 7 
Amaze, a. brawychu, ſynnu 
Amazed, a. ſyn, dychrynedig 
Amazingly, ad. yn rhyfeddol 
Amazon 5s. gwr-torwyn. 
Ambage, s. cylchymadrodd 
Ambaſſador, s.cennad,negeſwr 
Ambaſlage, s. cennadwri 
Amber, s. gwefr, elydr, ambr 
Amberbeads, 5. glain-gwefr 
Ambergris, 3. ambyr | 
Ambidexter, 5. un deheuig o 
bob law ; ſion bob ochr 
Ambidextrous, a. dau-wyne- 
Ambient, a. amgylchol [bog 
Ambigu, 5. rbyw ddiſglaid o 
fwyd cymmyſg 
Ambiguity, 5. amheuaeth, 
truſder; tywyllni 


ar pick, 


pe- | 


fel - 


AM 
Ambiguous, a.amheus 
arbetruſol | 
Ambit, 5.cylchyniad; amgylch- 
edd, cylchedd _ 
Ambition, s. uchel-ga's, uchel- 

drem, uchel-fryd 
Ambitious, a. uchelfrydig 
Ambitiouſly, ad. yn uchel- 
frydig 
Ambitiouſneſs, y. uchelfrydig- 
Amble, s. rhygyng [rwydd 
Ambler, s. rhygyngwr | 
Amblinghorſe, s. march rhy- 
gyngo IE | 
Ambroj:a, „. bwyd y duwiau; 
bara'r bywyd 5 


ty wy I, 


| Ambroſial, a. per, hyfryd; an- 


farwol, bywiol 


Ambry, s. bwytty ; cardawtty + 


Ambulate, v. a. rhodiana, rho- 
dio, amdramwy, cerdded 
Ambulation, 3. rhodiad, am- 
dramwyad, cerddediad 
Ambulatory, à. rhodianol; ar- 
amredol; amdramwyol 
Ambuſcade, Ambuſn, 3. cyn- 
Iwyn 
Amelcorn, s. gwenith ffrengig 
Amen, ad. yn wir; felly y bo 
Amenable, a. attebol, cytrifol 
Amend, v. a. adgyweirlo, ad- 
newyddu, diwygio, gwellhau 
Amendment, 3. adgyweiriad, 
Amends, s 1awn . [diwygiad 
Amenity, 5. hy frydweh lle 
Amerce, v. a. dirwyo, flinio 
Amercement, Amerciament, 5. 
fin, dirwy _ f 
Ameſs, Amice, J. pilyn ifa'r 


| 


fferen-wiſg 

Amiableneſs, s. hawddgarwch 

Amicable, a. hawddgar, hyg- 
ar, cyfeillgar, cariadus, cym- 
modol _ | 

Amicably, ad. yn gyfeillgar 

Amid, Amidſt, ad, ynghanol, 
yn myſgg | 

Amitls, a. beius, gwallus 

Amiſs, ad. yn ddrwg, ar fai, 

| ar gam, ar wall 

Amit, v. a, colli, 


* 
1 


gollwng ym- 
aith N : 


Amun ition, 5. arlwy rhyfel 


Amoriſt, Amoroſo, 5. cariad- 


' Amorous-potion, g. ſwyn ſerch 


AM | 
Amity, 5. caredigrwydd, cyt- 
eillach | 


Amneſty, . deddf ebargofiad 
Among, Amongſt, prep. vn, 
yn miith, yn myig, rhwng, 


a 


fab, ſerchawg-ddyn 
Amorous, @. careugar ; anllad 


Amort, ad. yn ddigalon, ar far 
Amotion, 5s. ſymmudiad 1 
Amove, wv. a. ſymmud, rho1 
heibio; diſwyddo | 
Amount, £s. y caſgl, y ſwm 
Amount, v. x. cynhyddu, tyfu 
Amour, . anllad-ſerch 
Amours, 5. pl. nwyf-negeſau 
Amphibious, a. a fo byw mewn 
dwr ac awyr”9 rf 
Amphibology, 5. mwys iaith, 
gair amwys 
Amphbibolous, a. mwys 1eithol 
Amphitheatre, s. chwareudy 
cyngrwn, cylchynfa 
Ample, adj. helaeth; mawr; 
braiſg, praff | | 
Ampleneſs, 5. helaethder 
Amplification, 5:6. helaethiad, 
ehangiad; ychwanegiad 
Amplifier, 5. helaethwr, aml- 
hawr, ehangydd 
Amplity, v. a. helaethu, chwa- 
negu, ehangu, taenu 
Amplitude, 5. helaethrwydd; 
cehangder; maint 
Amplivageous, adj. gwibiol, 
crwydrol - 
Amply, ad. yn helaeth, yn gyf- 
Amputate, v. a. amdorri [lawn 
Amputation, s. amdorriad 
Amuſe,v a.difyrru,dallu,hudo 
Amuiement, s. difyrrwch, di- 
fyrriad | 
Amygdaline, 2. almonaidd 
Anabaptiſts, s. ail-fedyddwyr 
N. B. Nid yew y bob/ a elwir felly yn 
arddel yr enzv. 
Anacaptic, a. adlamawl 
Anachroniſm, 5. cam-arfrud- 


[121 A 


Anagram, s. traws- ſymmudiad 
Uythyrenau ew 
Analects, 5. darniau pigiadol 
caſgledig o amryw lyfrau 
2 gub. meddyginiaeth 
adferydol, neu gryfhaol 
Analogical, Analogous, a. cy- 
ffelybol, cydmarol, cyfatteb- 
ol, cyfladdol | | 
Analogy, 5. cyfattebiad, cyd- 
weddiad, cyffelybiad 
Analyſis, 5. dattodiad, datgly- 
miad, difyniad . | 
Analytical, ad. dattodol, dat- 
glymiol ; doſparthiadol 


| Analyze, v. à. dattod, dat- 


glymmu, dioſg 
Anarch, 5. terfyſgwr 
Anarchy, 5. terfyſg, aflywod- 
raeth; anhrefn 
Anathema, +. melldith, yſgym- 
mundod; rheg 6 : 
Anathematize, v.a.melldithio, 
yſgymmuno; rhegu = 
Anatomical, a. difyniadol, di- 
fyniaethol e 
Anatomiſt, s. celfydd ddifynwr 
cyrph, difyniaethwr 
Anatomy, s. celain, yſgerbwd ; 
difymad ; y wybodaeth o ran- 
nau a chyfanſoddiad corph 
i LE 
Ae „J. hynafiaid, hynaif, 
rhieni, teidau | 
Anceſtral, a. hynafaidd, cen- 
hedlawl, teidaidd 
Anceſtry, 5. gwelygordd, ach 
Anchor, s. angor 
Anchorage, s. angorfa; angor- 
Anchoret, g. meudwy [dreth 
Anchorſmith, 5. angor-of 
Ancient, a. hen, hirhoedlog, 
oedranus 
5 ad. gynt, yn y cyn- 
Ancient of days, Hen ddihen- 
ydd (o di, a hanu) 2607. BY 
Ancients, 5. hynafiaid, hynaif 
Ancientry, g. hynafiaeth, achau 


And, cox. & part. a, ac 


jaeth 


{Andiron, s. brigwn, gobed 


Ancle, Ankle, c. mgwrn, fer 


Angular, Angulous, Aa, ong- 


| | Anhelation, 5. dyhead, byr-an- 


. Animadvyert, v. barnu, ſulwi 


Animal, s. mul; anifail 


Androginal, Androgynous, a. 
deu-rywiog | 
Anecdote, sub. dirgel-hanes, 
chwedl . 
Anemography, 5. gwynt- gra- 
phiad, hanes y gwynt 
Anemony, 5. llyſiau'r gwynt 
Anent, ad. ar gyfer, gyferbyn 
Anew, ad. o'r newydd | 
Angel, sub. angel; cennad: 
chweugain o arian a 
Angelic, Angelical, a. angyl- 
aidd, engylaidd ; 
Angelica, s. llyſiau'r yſgyfaint 
Anger, 5. dig, digter, Ilid 
Anger, a. digio, anfoddloni 
Angle, 5. ongl, congl, cornel 
Angle, v. genweirio, pyſgotta 
a gwialen, ffunen a bach 
Angler, 5. genweiriwr 
Angleſey, s. Mon, tir Mon, fir 
Angliciſm, g. ſaeſnigiaeth [Fon 
Angling-line, ub. ffunen byſ- 
gotta 
Angrily, ad. yn ddigllon 
Angry, a. digllawn, digllawn 
Anguiſh, 5. ing; gloes 


log, conglog 
Angulated, . ongledig 
Anguſt, a. cul, cyfyng 
ANGER J. culni, cyfyng- 
er 


adliad | | 
Anhelitus, 5. dyhead, diffyg 
anadl : 
Anights, ad. y nos, yn y nos, 
liw nos, y noſweithiau 
Anility, 5. gwracheiddrwydd 
Animadverſion, 5. barn, ſulw- 
ad, yſtyriaeth 
Animadyerfiye, a, barnol, ſul- 
wadol 


Animadverter, 5. ceryddwr ; 
beirniad | 

Animal, à. eneidiol, bywio! 

Animalcule, s. milyn | 


AN [13] AN 


Animate, a. bywydog, eneidiol- 
Animate, v. bywhau; cefnogi 
Animated, part. bywiog 
Animating, ad. bywhaol; an- 
nogaethol; cyffrous 


Animation, 5. bywhad, byw- 


iogrwydd, bywyd 
Animoſity, s. caſineb, dygaſ- 

edd, blwng, gelyniaeth 
Aniſeſeed, , had anis 3 
Anker, 5. baril o bum galwn 
Ankle, 5. migwrn, ffer 5 
Annaliſt, s. haneſydd blwyddot 
Annals, 5. blwyddol haneſion 
Annats, s, blaen-ffrwythau 


Annex, p.cyſylltu, ychwanegw 


Annexion, s. cyſylltiad -_ 
Annihilate, v. dyddymmu 


Annihilated, ad, dyddymedig 


Annihilation, 3. dyddymiant,. 
dyddymedigaeth | 

Aniverſary, 5. cylch-wyl 
Annotations, 5. nodau eglur- 
haol, nodiadau 


Annotator, s. nodwr, eſponivr 


Announce, v. datgan | 
Annoy, wv. drygu, niweidio z 
blino, aflonyddu | 
Annoyance, s. niweid, ſarhad; 
blinder, r F | 
Annoyer, 5. drygwr ; atlonye 
Fermi blinwr 85 7 
Annual, a. blynyddol 
Annually, ad. yn flynyddol 
Annuitant, s. un y bo hawl 
ganddo 1 dal blynyddol 
Annuity, g. blwyddol dal 
Annual, v. dirymmu, dilew 
Annular, a. modrwyaidd 
Annulet, g. modrwyig 
Annumerate, v. cyfrif 
Annunciate, v. hy, pyſu, dat. 
gan, amlygu ä 
Anodyne, a. llonyddol, ef- - 
mwythaol : 
Anoint, v. eneinio, iro 
Anointed, Fs. eneiniog: a. en- 
einiedig | 
Anointer, 5. eneiniwr; irwr 
Anomalous, a. di-reol, anghys 
fartal | 


Animality, 4. eneidiolrwydd | 


Antagoniſt, 5. gwyrthwynebwr, 


. 
Anomaly, 5. anghyfartalaĩdd 
Anomy, 5. anghyfraith - 
Anon, ad. ar fyr, yn y man 
Anonymous, a. dienw 
Anonymouſly, ad. yn ddienw, 
hed roi enw 
Another, a. arall, un arall 
Anſwer, 5. atteb, attebiad 
Anſwerable, a. attebol ; cyfat- 
tebol . | 
Anſwerer, 5. attebwr, gwrth- 
ebwr 5 
Ant, 5. morgrugyn, mywionyn 


gwrthymdrechwr, gwrthblaid 
Antarctic, a, deheuol, perth- 
ynol i begwn'y dehau 
Antecede, v. blaenori, rhag- 
flaenu | | 
Antecedence, 5. blaenoriaeth, 
rhagflaeniad 
Antecedent, 5. y rhagflaenor 
Antechamber, Antichamber, g. 
rhag- yſtafell | 
Antedate, v. rhag-ddyddio 
Antediluvian, a. cyn y diluw 
Antediluvians, g. gwyr y cyn- 
tyd, y dynion cyn y diluw 
Antelope, Antilope, 5. anifail 
oer rhyw afraidd | 
Antemeridian, @, cyn canol- 
ddydd, y boreu 
Antemundane, a. o flaen y byd 
Antepaſt, s, blaen-brawf 
Anterior, a. o flaen, cyn, yn 
kyn, yn gynt 
Anteriority, 5. blaengriaeth 
Anthem, F. gwrth-gan 
Anthology, 5s. blodeu-grawn 
Anthony's-fire, 5. tan iddwf 
Anthropophagi, s, bwyttawyr 
dynion | | | 
Antichriſt, 3, yr anghriſt 
Antichriſtian, a. anghriſtaidd 
Antic, s. digrifwr: a, digrif 
Anticipate, . rhag-flaenu, 
blaen-brofi | 


Anticipation, 5. blaen-brofiad, 


aeniad | 


* 


rhag | | 
Anticlimax, g. gradd-ddiſgyn 
Antics, 5, digrit- gaſtiau 


1 


AN Re 
Antidote, 5. cyfaredd vn erbyn 
gwenwyn neu unrhyw glefyd 
Antifebrile, a. da rhag twym- 

ynion, gwrthdwymynol. 
e a. gwrth- 
deyrniol | 
Antimony, g. maen gwyn me- 
ddygol, a geir mewn mwyn 
. gloddiau | 3 
Antinomians, 5. Antinomiaid; 
rhai a ymfoddlonant mewn 
ffydd farw, neu ffydd heb 
weithredoedd ; 
Antipathy, ub. gwrthnaws; 
ffieiddiad, caſineb g 
Antipeſtilential, a. da rhag yr 
haint | = 
Antipodes, s. gwrthdroediaid, 
gwyr annwn TSS 
Antiquarian, s. hynafiaethwr: 
a, henaidd 1 5 | 
Antiquary, 5. hy nafiaethydd; 
0 2 
Antiquate, v. dileu; heneiddio 
Antiquated, a. heneiddiol, dar- 
fodedig 5 | 
Antique, 5. gorhenyn: à. he- 
naidd | 
Antiques, s. gorhenion 
Antiquities, 5. hynafiaethau 
Antiquity, s. hynaftaeth _ 
Antitheſis, 5. cyferbyniaeth, 
Edr. 2 Cor. vi. 8, 9, 10 | 
Antitype,s. gwrthlun, cynllun 
Antitrinitarian, a. gwrthdrin- 
dodaidd: . gwrthdrindodiad 
Antlers, s. cyrn y carw 
Antocci, s. gwrthdrigolion 
Antre, 5, ceulan, ceule 
Anvil, s, eingion, einion 
Anvileſtock, s. cyffeingion 
Anxiety, 5. trymfryd, pryder, 
gofal, aneſmwythder 
Anxious, a. trwmfrydig, pry- 
derus, gofalus | 
Anxiouſly, ad, yn aneſmwyth,, 
yn bryderus 
Any, a, neb, rhyw, unrhyw 
Apace, ad. yn fuan, ar ffrwft 
2 ad. o'r neilldu, ar wa- 


„ 17 5 . 
Apartment, 5. rhandy, yſtafell Appalled, a. brawychus, dycl- 
Apathy, s. annheimlad rynedig, ſvnedig 
Ape, . ab, eppa, gwrab 1 #; dychryn, braw, 
Ape, v. dynwared | yddelwad 
Aperitive, a. rhyddhaol Apparatus, 6. offer, arlwy, ar- 
Apertion, 5. egoriad, agoriad | merth | 
Apertly, ad. yn egored, yn, Apparel, s. dillad : v. dilladu 


eglur _ | Apparent, a. amlwg; ymddan- 
Aperture, s. bwlch, adwy goſiadol, gweledig | 
Aphoriſm, 5. prif- reol ; ; prif-| Apparently, adv. yn amlwg 3 
reſwm, ſynwyr-wers mewn gwelediad 

Apiary, 5. gwenynlle, gwen- 6 5) Ns gub. drychiolaeth, 
ynog yſbryd 


Apiece, ad. bob un, bob o un Apparitor, s. Thingyll, gwyſiwr 
Apiſh, a. gwrabaidd; dynwa- | Appay, v. talu 


reilol Appeach, v. Edr, Inpeach 
Apocalypſe, 6. mo y datgu-! Appeal, v. cyrchu am fraud, 
ddi ad appelio 


Apocalyptica, a. datguddiadol Appear, v. ymddangos 
Apocrypha, 5. cudd, annilys; Appearance; s, ymddangoſiad, 
r apocrypha {. golwg, dull, rhith, agwedd; 

1 pocryphal, a. amheus, an- tebygoliaeth 

. Appeaſe, v. goſtegu, diſtewi, 
Apodidtical, : a. arddzngoſiadol / diddigio 

Apologetical, a. diheurol, eſ- þAppeaſement, s. goſtegiad, diſ- 


guſodol ; amddiffynol | Appellant, s. appeliwr | tewia& 
Apologiſt, gub. amddiffynydd; Appellate, s. y neb yr appelier 
eſguſodydd, diheurydd attoo. 
Apologize, v. amddiffyn; * Appellation, g. enwad; galwad; 
guſodi, diheuraw enw, titl ; 
Apologue, g. chwedl gwneu- Appellative, a. enwedigol, gal- 
thur, addyſg-wers wedigol 
Apology, 5. diffyniad, amddiff- Appelee, 6. y galwedig, y ey- 
yniad; eſguſawd huddedig 
| Apophthegm, « 5b, doeth-air, Appellor, g. cyhyddwr; beidd- 
cymhen-wers, direb wr 
Apoplexy, 5s. y parlys mud, y Append, v. cydio, cyſſylltu, 
parlys mar by yehwanegu | 
Ee es Sub, gwrthgwymp, A ppendage, g. ychwanegiad, 
- gwrthgiliad _ lladed, dringl_ 
Apoſtate, s. gwrthgiliwr Appendaut, ub, Edr. Appen- 
Apoſtatize, v. gwrthgilio |} dage 


Ahpoſtle, s. apoſtol, eboſtol, cen- Appendant, 3. ychwanegol, 
_ Apoſtleſhip, s. apoftolaethſnad cyflylltiedig, glynol, arddo- 
Apoſtolic, a. apoſtolaidd dol 
Apothecary, s. gwerthwr mo- Appendix, s. ychwanegiad, ol- 
ddion meddygol; apothecari | ymadrodd, labed, arddawd 
Apothegm, 5. Edr. Apophthegm| Appertain, v.z. perthynu 
Apozem, g. trwyth, iſgell, diod Appertinent, a. perthynol 
Appal, v. dychrynu; 3 Appertenance, 3. Edr, Ap pus 
drawychu, ſynnu tenance 

: | B 2 


N 
\Appetence, Appetency, s. blys, 
awydd, chwennychiad 
Appetibility, 5. chwennychol- 
deb | 


Appetite, 5. awydd; 
bwyd, blys 
Applaud, v. canmol, clodfori 
_ Applauder,s.canmolwr, molwr 
Applauſe, s. clod, canmoliaeth 
Apple, . afal: pl. afalau 
Appleyard, 5. Edr. Orchard 
Appliable, Applicable, . cym- 
 hwyfiadol 
Application, ub. cymhwyſiad, 
cyflead; cais; ymroad 
Applier, s. cymhwyſydd, cyf- 
leydd; ceiſiwr; ymrowr 
Apply, v. cymhwyſo; ymoſod, 
ymroi | | 
App 
I, 


* 


chwant 


oint, v. goſod, trefni, no- 
pennodi, dogni 
Appointment, s.goſodiad, tref- 
niad, pennodiad ; cyttundeb 
Apportion, v. dogni, rhannu 
yn gyfartal 
Appoſe, v. holi, chwiliodyſgun 
Appoſite, a. cyfaddas, cymhwy- 
ſiadol, cyfladdol! 
Appoſition, g. arddodiad, cyd- 
jad wrth, cyfladdiad 
Appraiſe, v. priſio, cywerthy- 
Appraiſement, g. priſiad [ddio 
Appraiſer, priſiwr 
Apprehend, v. amgyffred, dir- 
nad; tybio; ofni; dal 
Apprehenſion, 546. amgyffred, 
deall; ofn; daliad 
Apprehenſive, a. ofnus, pry- 
erus; ſynhwyrol 
Apprentice, 5. prentis 
Apprenticeſhip, g. prentifiaeth 
Appreciate, v. priſio; gwerth- 
wrogl RD 
Apprize, v. hyſpyſu, rhybudd-- 
io, rhoi copinod | 
Apprized, part. yn hyſpyſol, 
yn wybodol, yn hyſpyſiadol 
Approach, 5s, neſad: v. neſau, 
3. dwy- 
pprovation, 5, cymmeradwy- 


| 


1769 


A? : 
Approof, s. prawf; cymmerad- 
wyad | 
Appropriate, a. priodol; addas 
Appropriation, 5. priodoliad 


Approvable, a. profadwy, 
cymmeradwyol 
Approval, s. cymmera 


dwyaeth .8 
Approve, v. cymmeradwyoe, 
ymfoddloni . 
Approved, a. cymmeradwy 
Approximate, v. dyneſu 

Approximation, 5s. dyneſiad 


Appulſe, 5. neſiad; tarawiad 


worth 
Appurtenance, 5. 
nol 1, perthynas | | 
Appurtenances, s. perthynaſan * 
Apricocktree, s. bricyllwydden 
April, 3. Ebrill, mis Ebrill 
Apt, a. chwannog, parod; de- 
heu, hyddyſg 2 | 
Aptitude, 5. cymhwyſder, pa- 
rodrwydd ; hyddyſgrwydd | 
Aptneſs, 5. chwannogrwydd; 
eheurwydd 5 
Aquafortis, ub. math o ddwfp 
cryf yſol | 4 
Aquarius, s. y dyfrwr 
Aquatic, a, dyfrog 
Aquavite, s. dwfr y bywyd 
Aquedutt, s. dyfr-ffos, dyfre 
Iwybr 5 
Aqueous, Aquoſe, à. dyfrllyd 
Aquiline, a. eryraidd ; 
Arable, a. arddadwy, ar 
Araneous, a. mal gwe cor 
Aration, Arature, s. arddwr- 
iaeth ; 
Arbiter, s. dyddiwr, canol 
cylafareddwr 
Arbitrage, 5. barn cylafaredd, 
mympwy | | 
Arbitrarily, ad. yn hunan ddi- 
gonol, yn ormeſol Hg 
Arbitrarineſs, g. hunan ddigon- 
oldeb, trawſedd | 
Arbitrarious, a. arglwyddaidd, 
tre-awdurdodaidd — 
Arbitrary, a. tra-awdurdodus, 
traws, pendant, meiſtrolgar 


þ 
. 


peth perthy- 


0 


wr, 


Arbitrate, v. dyddio, rhoi bara 
| cylafaredd 


Architrave, s. prif drawſt adei- 


MS _- 
Arbitration, 5. cylafareddiad | 


Arbitrator, s. dyddiwr. Edr. 
Arbner, | © | 
Arborary, à. pabellaidd, pe- 
byllaidd 
Arboriſt, s. naturiaethwr 
Arbour, sub. gwydd-dy, dail- 
"babell © 8 
Arbute-tree, ub. mefus-bren, 
pren ſy fi ä 
Arcana, 5. dirgelion, cyfrin- 
Arc, Arch, 5. bwa ſachau 
Arch, v. a. bwauo, gwneud 
bwãu | 
Arch, a. prif, pen, arch; cyf- 
rwys | . 
Archangel, ub. arangel, arch- 
angel | | 
Archbiſhop, s. archeſgob 
Archbiſhoprick, s. archeſgob- 
Archer, s. {aethydd [aeth 
Archdeacon, 5s. archaeddon 
Archery, 5. ſaethyddiaeth 
Archetypal, a. argynddelwaidd 
Archetype, sub. argynddelw, 
cynllun | 
Archiepiſcopal, a. archeſgob- 
aidd Tz 
Archimage, 5. y prif ddewin 
Architect, 5. ſaer, pen- ſaer 
Architecture, ub. ſaerniaeth, 
adeiladaeth 


lad; capan colofn 
Archives, 5. cof-yſgrifenadau; 
cof- ly frdy | 
Archwiſe, ad. yn fwaol, fel bwa 
Arctic, a. gogleddol 
Arcticpole, g. pegwn y gogledd 
Ardency, s. taerni, twymder, 
poethni; angerdd ; 
Ardent, a. taer; twym, brwd, 
angherddol s 
Ardently, ad. yn frwd; yn daer 
Ardour, s. brydaniaeth ; taerni 
Arduous, a. anhawdd, peryg- 
tus, caled, gorcheſtol 
Area, 5. cadlas, talwrn, buarth 
Arenaceous, 4. tywodlyd 
Argent, a. arianaidd 


——_—_— 


arg, 9. clai'r crochenydd 


AR 
Argue, v. dadleu ; 
Arguer, 5. dadleuwr 
Argument, . dad}, rheſom 
Argumentation, s. rhefymiad 
Argute, a. llym, blaen-tain 
Arian, . ariad, dyſgybl Arius 
Arianiſm, g. athrawiaeth Arius 
Arid, a. fych, cryn, cras 
Aridity, s. ſychder, gwiwder 
Aries, g. yr hwrdd ; arwydd yr 
| hwrdd | 
Arietate, v. hyrddto, ymhwrdd 
Arietation, 5. hyrddiad | 
Aright, ad. yn 1awn, yn gywir 
Ariſe, v. codi, eſgyn 
Ariſtocracy, ub. pendefygol 
ty wodraeth 
Arithmetic, 3. rhifyddig, rhi- 
fyddiaeth Ko | 
Ark, s. arch, long, ciſt 
Arm, s. braich, cainge 
Arm, v. arfogt 
Armada, s. llynges arfog 
Armament, F. lu neu lynges 
arfogawl, arfogedigaeth 
Armature, s. arfogaeth 
Armillary, a. breichledaw], 
breichrwyawl 
Arminian, s. arminiad; dyſgybl 
Arminius OLE ig: 
Arminianiſm, s. arminiaeth; 
athrawiaeth Arminius 
Armipotent, 5. art alluog 
Armiſtice, s. byr-gyngrair 
Armlet, 5. ceingcell, morgam- 
las 
Armor, Armour, 5. arfogaeth; 
arfau e 
Armory, Armoury, 3. arfdy 
Armour, bearer, sub. cludydd- 
arfau 35 
Arms, grub. arfau; breichiau; 
ceingeiau 1 EEE 
Army, 5. Illu, byddin 
Aromatic, à. peraroglaidd 
Around, a. oamgylch, o bob fe 
Arouſe, v. deffroi, cyffroi 
Arow, ad. yn rhes, o reſtr 
Aroynt, v. ffwrdd, dos ymaith 


Arrack, s. dwfr cryf a waer 


o'r cnau coccoa 
B 3 


== EE RRP 
— ou Y 


SITY 8 = EZ: 3 bs —— — 
— = Rs p T * 2 — — —— n CER 
2 8 . — < — E EzzIL — — — — —.. DPD — 
N r — — — —— 2 — — fs - 
— — Y 5 . — — . — 
F ” ” — — — 
22 . — 1 — — 8 


IT EEC oo Ef ä — — 
* * 


2 = EY 
12 — 
= II 
2 ” va” 
* — q 
2 ar * 
2 = : g 
WT. 
2 


LAT — — 
— 3 
10 NES — 5 

; MP g 

© eas 

. ” 8 

— * 


_ +; - 
E 33> a x 
Tits 


= 
© IT 8 
+ 4 
* 


A R $i 


500 AR 


Arraign „v. cyhuddo; cyhuddo Artificial, a. celfydd, cywraintz 


ger bron brawale 
Arraignment, sub. cyhuddiad; 
achwyniad mewn brawdle 
Arrange, v. trefnu, rheſu 
Arrangement, 5s. trefniad 
Arrant, 3. hyſpys, cyhoedd, 
carn; cywilyddus 
Array, s. gwiſg, trwſiad; trefn 
Array, v. trwſiadu; trefnu; 
byddino 
Arrear, Arrearage, s. hen ddy- 
led, ol ddyled 
Arrears, 5. ol ddyledion, hen 
ddyledion , 
Arreſt, ub. daliad; attaliad 
dalfa. — Under Arreſt, mewn 
dalfa 
Arret, 5. trefniad, neu ordin- 
had llys, neu uchel awdurdod 


Arrival, 5. dy fodiad, tiriad 


Arrive, v. dyfod, tirio 
Arrogance, g. tra, traha, balch- 
der, rhodres 
Arrogant,a.uchelirydig,balch, 
trahaus | 
Arrogantly, ad.yn ffrom uchel, 
yn drahaus 
Arrogate, v. rhyfygu, ymgym- 
myreddu, ymhonni 
Arrow, 5. ſaeth, piccell 1 
Arſenal, s. arfdy, yſtordy arfau 
Arfenic, s. aur bibau, eurlliw ; 
math o wenwyn cryt iawn 
Art, 5. celfyddyd; cywrein- 
rwydd; cyfrwyidra, dichell 
Artery, g. rhedweli ; 
Arterial, 3. rhedweliawl 
Artful, a. cyfrwys, dichellgar, 
yſtrywgar 
Arthritic, 
go tog 
Artichokes, g. march yſgall dof 
Article, g. erthygl, bannod; pen 
Articles, s. erthyglau, bannau, 
ammodau . Rn, 
Articulate, v. Ilafaru yn groyw 
Articulation, 546, cymmaliad ; 
dy wediad croyw 
Artifice, 5. dichell, hocced 
Artificer, s, crefftwr, ſaer 


a, cymmalwſtog, 


anſylweddol, annaturiol; dyn- 
waredol - 
Artillery, 5. peirianau rhyfel, 
magnelau 
Artifan, s. crefftwr; gwrogrefft 
Artiſt, s. celfyddydwr, manyl- 
weithydd | 
Artleſs, a. anghelfydd, anghy- 
men, annichellgar, didwyil 
Artuate, v. larpio 
Artuoſe, a. cadarn ä 
Arundineous, à. corſenog _ 
Aruſpice, s. dewiniaeth oddi- 
wrth golyddion anifeiliaid, 
perfedd-goel 
As, conj. fel, mal, megis 
Aſbeſtine, a. annifaol 
Aſbeſtos, 5. maen yitinos—yn 
yr hwn y cair defnydd edat- 
edd na's gail y tan ei ddifa: 
y mae 1'w gael yn fir Fon 
Aſcend, v. eſgyn, dringo, dyr- 
| chafu | X 
Aſcendant, ub. goruchafiaeth, 
awdurdod 7 5 
Aſcendency, g. awdurdod, pen- 
ogacth | 
Aſcenſion, s, dyrchafiad, eſgy- 
niad | 
Aſcent, g. eſgynfa, rhiw, llethr 
Aſcertain, v. ſicrhau, ſefydlu 
Aſcertained, à. ſier, ſafadwy, 
ſefydledig ö 
Aſcetic, ub. gwr bucheddol; 
meudwy | 


[Aſcititious, a. ychwanegiadol 


Aſcribable, a. cyfrifiadol, cym- 
hwyfadol, cy frifaduv y 

Aſcribe, v. cyfrif 1, bwrw ar 

Aſcription, s. priodoliad 

Aſh, 5. onen, onwydden | 

A ſhamed, part. yn cywilyddio, 
yn cymmeryd cywilydd | 

Aſh-coloured, a. o liw'r onen, 
Ilwydwyn 

Aſhen, &. onenaidd 

Aſhes, s. Uudw, ulw 

Aſhore, ad, ar y-traeth 

Afide, ad. o'r neilldu 2 

Aſinary, Aſinine, a. aſy naidd 


Aſſembly, Sub. 


„ 
Aſk, . gofyn, ymofyn, holi, 


N ceiſio 


Aſkance, Aſkaunce, ad. yn lly- 
gad-wyr, ar oſgo 

Aſkew, art. ar oſgo, yn Wyr-gam 

Aſlant, ad. ar ad ar ol, 
a d, 

Aſleep, ad. yng ngbwſg, mewn 
cwig, yn cyigu 

Allope, ad. ar lechwedd, ar 
wyr, ar oleddf 

Aſp, Aſpic, s, math o ſarph 
dra gwenwynig; yr aſp 

Aſpect, s. golygiad, ymddan- 
goſiad, edrychiad, drych 

Aſpen, Aſpin-tree, 5. aethnen 

Aſperate, v. garwhau 

Aſperity, c. gerwindeb, ſarrug- 


ruydd, Illymder 
. Aſperſe, v 
 wyddo, 410 


. taenellu ; gwarad- 


Aſperſion, g. taenelliad; gwa- 
radwyddiad 

Aſpirant, s. un uchelfrydig 

Aipiration, g. uchelgais, uchel- 


dremiad 
Aſpire, v. ucheldremu, uchel- . 
geiſio 


Aſquint, ad. yn llygad-Wyr, à 
Hed-ovlwg, yn llygad-gam 
Aſs, s. aſyn.— A he Als, aſen 
Allail, v. 1 curo 


Aſſailant, 5. rhuthrwr, taraw- 


Aſtaſſin, s. dirgel- lofrudd [ydd 
Aſſaſſinate, . llofruddio 
Aſlaſſination, 5. brad-laddiad 
Aſtault, g. rhuthr, ymladd 
Allay, 25 . cais, cynhyg- 
iad 
Aſſay, v. prefi, ceiſio, cynnyg 
Aſſayer, 5. pi ,otwr; un a roddo 
feteloedd ar brawf 
Atlemblage, g. cyd-gynhulliad, 
cyd-gy far fod, tyrta 
Aſſemble, v. ymgynnull; caſ- 
glu, crynhot, herdio 
cynnulleidfa, 
tyrta, eymmanfa 


| Aﬀent, g. cydſyniad: v. cyd 


ſynio 
Allert, v, haeru, taeru, honni 


f 


fag]; - 


| 


— 


AS. 

Allergen, J. haeriad yin: 
ia 

Aſſertor, s. amddiffynydd, ym- 
waredwr + 

Aſſeſs, v. trethu; cyſſoni taliad 

Aſſeſſment, 5. trethiad, goſod- 
iad tal; y ſwm i' w dalu 

Aſſeſſor, s. trethwr; dognwr- 
treth neu deyrnged 

Aﬀets, 5. moddion perſonol un 
marw; o barat y telir eiddyled 

Aſſeverate, v. gwirio, haeru, 
tyngu | 

Aſſeveration, 5. gwiriad, hon- 
iad, tyngiad 

Aſſiduity, g. dyfalwch, diwyd- 
rwydd, aſtudrwydd 

Aſſiduous, 4. dytal, diwyd, aſ- 
tud, gofalus 

Aſſign, 3. Edr. Afignee 

Aſſign, v. pennu, rhoddi; troſi 

Aſſignable, à. tr e ; 'nod- 
ad w] y 

Afſignation, s. troſiad; eyfnod, 
peniad pryd ewrdd, eilwydd 

Aſlignee, g. troſiwr, ymddirie- 
dver 

Aſſignment, s. neillduad, arall- 
iad, troſiad 

Aſſimilate, V. cyffelybu, cyn- 
hebygu, tebygu 

Aſſimulate, v. ymrithio, ym- 


debygu 


Aſſiſt, v. eynnorthwyo, am- 
ddiffyn 

Aſliſtance, g. porth, cymmorth, 
cynnorthwy 

Aſſiſtant, g. cynnorthwywr 
Aſlize, Aſſizes, 546. gorſedd, 
ys ynaid, brawdle 

Aſſize- of- bread, ub. trefniad 
maint neu bwys bara 


Aſſociate, s. cydymaith; cyd- 


ſwydd: v. cymdeithaſu 
Aſſociation, ub. cymdeithas, 
1 e 
Aſſoil, v. rhyddhau o yſgym- 
mundod | 
Aſſonance, 5s. adſain, cydſain 
Aſſuage, v. tawelu, llonyddu, 
goltwng ; 


— 


7 [Ld 
-* 0 f 
. * & 
* 2 
; $4 4 
47 11 
P'S! 
v3 1 
1 1 
1 
3 
+ | 208 
8 | 
4*4. ; 
by: 1 
U 
1 
{1.414 
48 
: + 
ew 
1 il 
[4 116 Th . 
ine N 
. 
14197, 
—_ N 
W 
4 \ 
U 
Mis | 1 
N | Eo 
. \ : 
KS! 1 
091TH 
Ls j 
Me 
1 
Anz 
n 
1 8-458 
l 
3034 
* 
ail 
94 
5 £ 
TIE . 
my 
1 
” 7 © 
It! + 
BAL } 
: ” 4 * , 
1.1 XY 
l 15 45 
_ 

8 » Þ 
1 
1 : . 
x 14 
* 5 

SE. 
ny 4B 704. 
2 . 1 Y 
1 44 
As 43 
$4) 4 . 
tits 1 
1 * 
40 2 
1 4 b 
3 
"ys, . 
73 5 1 
# © 
ih, : 


AS 

Aſſuaſive, a. eſmwythaol 

Aſſuetude, 5. cynnefindra 

Aſſume, v. rhyfygu, cym- 
meryd ar ymgymmyredd 

Aſſumption, 5s. rhyfyg, cym- 
myraeth 

Aſſurance, 5. ficrwydd, hyder; 
haerllugrwydd 

Aſſure, v. ſicrhau, gwarantu, 
haeru 

Aſſuredly, ad. yn ddiau, yn 
ficr, yn ddilys 

Aſteriſk, 5. ſerenig, fel hyn . 

Aſtern, ad. yn lliw'r long, ar 
ol y Hong 

Aſthma, 5. pas, clefyd yr yſgy- 
faint ' 

Aſtoniſh, v. brawychu, dych- 
rynu, peri ſyndod 

Aitoniſhment, 5. braw, dych- 
ryn, ſyndod 

Aſtound, v. Edr. Aftoni/h 

Aſtraddle, ad. à'r traed ar led, 
droed o bob tu | 

Aſtral, a. ſerenol 

Aſtray, ad. ar goll, ar ihe 

Aftriction, 5. Caeth. ien, 
clymmiad 

Aſtride, ad. Edr. Aarau 

Aſtringent, ad. argaeol, bol 
rwymol 

Aſtringe, *. rhwymo, clymmu 


_ Attrologer, 5. ſer ddewin 


Aſtrology, 5s. fer ddewiniaeth 
Aſtronomer, 5. ſerydd, ywe⸗ 
dydd, aſtronomydd 
Aſtronomy, ub. ſeryddiaeth, 
aſtronomyddiaeth 


: Aſtrotheology, s. ſer-dduwin- 


yddiaeth 
Aſunder, ad. o'r neilldu, ar 
wahan 
Aſylum, r. noddfa, nawddle 
Aſymmetry, 5. anghymmeſur- 
olacth . | 
At, prep. yn, wrth 


Ataxy, 5. annhrefn 
Atheiſm, g. didduwiaeth 


Atheiſt, 3. dyn didduw, atheiſt 
Atheiltical, a. didduw, annu- 
2 y atheiltaidd 


1201 


A 


Athirſt, a. ſychedig; ad. yn 
ſychedig | 
Athletic, a. campus; cadarn- 
gryf | | 
Athwart, ad. ar draws, ar 
groes 

Atmoſphere, s. yr awyr- -gylch 
Atom, s. mymryn, brychewyn 
corphilyn 

Atone, v. rhoi jawn; cymmodi 
Atonement, 5. 1awn; cymmod 
Atop, ad. ar ben, ar goppa 
Atrocious, 4. creulon, erchyll, 
yſ{geler, echryſlon 
Atrociouſly, ad. yn greulon, 
yn echryſlon 

Atrocity, s. creulonder, yſge- 
lerder, erchylldod 

Attach, v. gafaelu, dal 
Attachment, s. gafaeliad; ym- 
yniad, ſerch 


Attack, v. ymoſodiad, rhuthr 


Attain, v. cyrraedd, cyrhaedd- 
yd, cael gafael 

Attainable, @. cyrhaeddadwy 
Attainder, g. cyhyddiad, dyfar- 
niad | 
Attainment, 3. Cyrhaeddiad, 
caffaeliad 

Attaint, v. euog-farnu; Uygru, 
difwyno, anurddo 
Attemper, v. tymheru, cyd- 
dy mheru 

Attempt, s. anturiaeth, cynnyg, 
cais, ymgais, ymdrech 
Attempter, s. ymegniwr, ym- 
gynhygwr, anturiwr; profwr 
Attend, v. gofalu, gwrando, 
yityr ied, canlyn, heilio, gweini 
Attendance, 6. gofal, diwyd- 
rwydd, dyfalwch, gweinydd- 
1ad ;—goſgordd 

Attendant, s. cydymaith, gwas, 
gweinydd; à. dilynol, cyd- - 
fynedol 


| Attention, g. cluſt-ymwrand- 


| awiad ; yſtyriaeth; dyfalwch 
Attentive, à. gwrandawgar; 

yſtyriol, gwiliadwrus 
Attentiveneſs, 5. gwrandawga» 
| rwch; yitymoldeb 


4 


F > OO, 


XZ Attrat,wv.tynnu; denu, llithio 


Attribute, s. priodoledd, prio- 


Avariciou ly, ad. yndrachwan- 


| Audacious, a. gwaed-wyllt, 


haerllugrwydd, eofnder, rhy- 
fyg : hyfeiddrwydd | 


AT 

Attenuate, v. lleihau; teneu- 
hau | 8 

Attenuation, s. Ileihad; teneu- 
had 

Atteſt, v. tyſtio, tyſtiolaethu 

Atteſtation, 5. tyſtiolaeth 

Attic, a. uchel, uchaaf 

Attire, 5. gwiſg, dillad: v. di- 
lladu, trwſiadu 

Attitude, s. ſafiad, yſtum, annel 

Attorney, 5. dirprwywr; cyt- 
reithwr 


Attraction, 5. tyniad; llithiad, 
hudoliaeth 

AttraCtive, a. tyniadol ; hudo- 

laidd 

Attrahent, a. a dynno atto 

Attributable, a. cyfrifadwy 


doliaeth | | 
Attribute, v. priodoli, goſod 
ar, cyfrif 


frifiad 
Attrition, s. treuliad; llwgr 
Attune, v. hwyho 
Atween, Atwixt, ad. yn y ca- 
nol, rhwng 
Avail, s. lles: v. lleſu | 
Available, a. llefiol, effeithiol 
Availment, 5. budd, elw 
Avant! int. ymaith! ffwrdd! 
Avarice, g. cybydd-dod, trach- 
want | 
Avaricious, a. cybyddlyd, ari- 
angar | 


tus, yn ariangar : 
Avaſt, int. gan bwyll! dal dy 
law _ 
Avaunt, int. Edr. Avant 
Auburne, 4. gwineu _ 
Auction, s. arwerthiad cyhoedd 
Auctioneer, 5. cyhoedd arwer- 


thwr 


haerllug, rhyfygus | 
udaciouſneſs, Audacity, 5b. 


1221 


A | 
Audible, a. hyglyw ; croch, ſ6- 
niarus , 
Audibly, ad. yn hyglyw, yn 
llafar, yn eglur X | 
Audience, 5s. clyw, clywedig- 
aeth, goſteg, gwrandawiad ; 
gwrandawyr . 
Audit, s. prawf cyfrifon; hol- 
iad tyſtion: v. trafod a phroſi 
cyfrifon 1 
Auditor, g. gwrandawyr; go- 
lygwr cyfriton | 
Auditory, 5. gwrandawle; cyn- 
nulleidfa . 

Avenge, v. dial, ymddial, coſpi 
Avengement, 5s. dialedd, dial- 
eddiad „5 
Avenger, g. dialydd, dialwr, 
| dialeddwr, coſpwr, arteithwr 

Avenue, . dy fodfa, rhodfa 
Aver, v. gwirio, haeru, gor- 
chwirio | 


| | Averment, #6, gorchwiriad N 
Attribution, 5. priodoliad, cy- 


haeriad | 
Average, g. cyfartalwch ; long 
wobr Y 1255 8 
Averdupois, 5. Edr. Awoirdu- 
poiſe 
Averruncate, v. a. diwreiddio, 
chwynnu 
Averſation, g. gwrthwynebiad, 
ymwrthodiad ; annhuedd 
* a. gwrthwynebol, ge- 
yno! : 
Averſion, s. gwrthwynebiad, 
caſineb n a 
Avert, v. a. troi heibio, troi 
ymaith, dat droi 


Auf, Elf, s. delff, ffolcyn 


Auger, 5. taradr, ebill, trwy- 
ddew, trul | 

Aught, pron. un peth, unrhyw 
beth, dim | 

Augment, v. ychwanegu, aml- 
hau; cynhyddu, ymhelaethu 

Augmentation, s. ychwanegiad 
cynnydd, amlhad | 

Augur, 5. dewin, daroganwr 
wrth adar | 

Augury, 5. dewindabaeth adar, 


| adar-goel 


1 


—— « 


> Rx x * — 5 
— . CO OT - — n Rl 
— . 7 
: — 8 4 
* 43 p 

n — 1 * OI 2, 2 "34 — 

— — 4 * —_ 

* 5 L — be my 


1 * ” 


P * 


ned . 
n 
l 


w Wy +. — * > 
e 


nl 


#7 


a by nl one he RES 
2 12 


5263 * * - X - P 
: + IIS. a+ A . 
.. > RE ei iis 
ay Tr" * rn N ds 
r 
—— —— * oO 


+ . _ 
4 v — 


24 
>” 


as 


5 
oF, 
p 
J 
4 


CO. 


AM 2, 


var BY: 


AU 


Auguſt, . Awſt: a. ardder chog, 
urddedig, cyſſegredig 
Auguſtneſs, gub. urddaſrwydd, 
ardderchawgrwydd 
Aviary,. g. adardy, ffrange 
Avidity, . awydd, gwangc, 
Aul, 5. Edr. Aol blys 
Aulic, a. llyſol, brenhinol 
Aunt, 5. modryb 
Avocate, v. galw ymaith 
Avocation, 5. galwad ymaith, 
rhwyſtr 
Avoid, v. gochel, gochelyd 
Avoidable, a. gocheladwy 
Avoidance, ub. gocheliad; ar- 
Avoider, 5. gochelwr llloeſtad 
Avoidleſs, a. anocheladwy 


Avoirdupois-weight, s. y pwy-| 


ſau ſydd yn cynnwvs un uuns 
ar bymtheg yn y pwys | 
Avouch, v. gwirio, haeru; ar- 
ddel, -marddelw, ymrwymo 
Avouc er, Edr. Voucher 
Avow, v. addef, cyffeſu, ar- 
2 ddel; amddiffyn ; 
Avowable, a. arddeladwy 
Avowal, 5. cyffes, arddotiad ; 
amddiffyniad 
Advowee, s. tadog, bywoliaeth: 
blwyfol 
Avower, g. cyffeſwr, arddelwr, 
amddiffynwr 
Avowry, 5. rhydd- gyffes; di- 
heurad 
Avowſal, 5. cyffes, addefiad 
Avowtry, 6. godineb 
Auricle, s.cluſten, godre'r gluſt 
Auricular, à. cluſtaidd, dirge! 
Auricutar- confeſſion, £. dirgel 
gyffes 
Aurora, s.gwen- .ddydd, yſeren 
dd ydd; y wawr-ddydd, ) e 
Aurora borealis, 3. y goleuni 
gogleddol 
Auſpical, Aufpicial, a. argoel- 
aidd | 
Auſpicę, 5. adar- oel; nawdd 
Auſpicious, a. dedw wydd, gwyn- 
fydedig 
Auſpiciouſneſs, 5. Iwyddiant 


Auſtere, a, ger win, toſt, ſarrug, ; 


[22] 


Sx bd 
traws, garw-guchiog ; marw- 
eiddiadol MM 
Auſterity, s. gerwindeb, ſurni 
trawſder ; anfoethuſrwydd Mt 
Auſtral, a, deheuol, deheuber. 5 
thig » 
Authentic, 4. eredadwy, 

fedig, gwir, gwirioneddo 
Authenticity, 5. gwirionedd, 
dilyſrwydd 

Author, 5. awdur, gwneuthur- 
Authoreſs, s. awdures {wr 
Authoritative, a. awdurdodol 


nogi 3 
| Autocracy, 3. anymddibynol- 
rwydd | a Tz 
Autography, 5. prif-yſgrifen, i 
Vertu” r awdwr b 
Automath, s. hunan ddyſgydd, 
un a ddyſzo heb arhro 
Automaton, s, delw hunan fy- 
nedol 
Autumn, s. hydref, nd; 
cwymp y dail 
Autumnal, a. hydrefol 
Auxiliar, Auxiliary, 5, cyn- 
| northwywr: 4. cynnorthwyol, 
| attegol 
Auxiliation, s. porth, eynnor- 
thwy, cymmorth 
Await, v. diſgwyl, ymaros 
Awake, wv. deffroi, dihuno 


Awake, a. ar ddihun, yn effro 


Awaken, v. deffroi, dihuno un 

Award, s. barn cylafaredd, ded- 
fryd 

Award, v. rhoi barn: cylafar- 

edd —Fdr. Ward 

Aware, 4. gochelgar, gwiliad- 
wrus 

Away, ad, ymaith, ffwrdd 

W g. arſwyd, ofn, parchedig 


Awe, v. dychrynu, cadw mewn. 
ofn | 1 

Awful, a. ofnadwy, arſwydus 

Awfulneſs, g. arſwydolrwydd: 

Awhape, v. taro, curo, tons 
nodig. 


bs. 
: * 
3.7 5 
_— 
A 
Py PAT 
ns 


Authority, 5. awdurdod, gallu 
Authorize, v. an durdodiz cet- 


Agile, ad. ennyd, encyd | 
Awkward, a. trwigl, chwithig, 


Ay, ad. ie 


AW 


led-chwith - _ 


; | Awkwardneſs, 5. led-chwith- 
Al, 5. minawyd 


[rwydd 
Awleſs, a. diofn, dibris | 
Awning, 5. gwaſgawd ; cyſgod 
rhag gwres yr haul 
Awork, ad. ar waith 
Awry, ad. gwyr-draws, gwyr- 
gam, lled-gam _ f 
Ax, Axe, 5, bwyall, cymmynai 
Axilar, a. ceieilandd 
Axiom, g. arwiredd ; goſoded- 
Axis, 5. y pegynau ligaeth 
Axletree, 5. echel | 


Aye, ad. yn waſtadol, byth 


= Azure, a. aſur, nefliw, glas 


goleu 


Azymus, s. bara croyw 


B 


AB BLE, ub. dadwrdd, 
baldordd, dwndwr, ffrec, 
ffregawd, ffilore | 


Babble, v. act. K brygaw- 


than, dwndrio, ffregodi 

Babbler, 5s. ſiaradwr, brygaw- 
thwr, dwndriwr 

Babe, Baby, 5. maban, baban, 
babi 

Babiſh, a. mabanaidd, babiaidd 

Baboon, 5. math o eppa lled 
mer 

Babyhood, 5. mabandod, ba- 
bandod = 

Babyſhip, 5. mabaniaeth, babi- 
aeth | 

Bacchanalian, ub. meddwyn, 
ofer-ddyn, gloddeſtwr 

Bacchanals,s.gwleddoedd Bac- 


chus (duw'r gwin) lle yr ar- 


ferid pob rhyw oferedd 
Bacciferous, a, eirinog, aero- 
nog | 
Bachelor, 5, mab jieuange, dyn 
gweddw 5 
Back, 5. cefn, gwegil 
Back, ad. yn ol, yn y gwrthol : 
a, gurth 


[23] 


! 


_ BA 

Back, v. a. cefnogi, cynnal, at- 
tegu; my ned ar gefn 

Backbite, v. a. abſennu, ath- 

rodi, cablu | 

Back biter, 5. athrodwr, abſen- 
wr, enllibiwr 


Backbiting, s. drwg abſen, ath- 
rawd, cabl, anair on 
Backfriend, s. cyfaill gau 
Backgammon, ub. chwarae 
gwydd bwyll, gwarae ffriſtiol 
a thawlbwrdd | 
3 Sub, ee cadlas, 
cefn ty; gwrthwyne | 
Backſide, I ol, tu ol, ta 
cefn 


Backſlide, v. a. gwrthgilio, en- 


cilio 
Backſlider, s. gwrthgiliwr, en- 
ciliwr | | 
Backſliding, sub. gwrthgiliad, 


| gwrthdroad: . gwrthnyſig 


Backſtays, s. y rhaffau ſydd yn 
dal yr hwylau o du ol lon 

1 gub. cledd- unfin, 
cleddyf gwegilo 

Backward, Pg wand yn y gwr- 
thol, yng wyſg y cefn; hwyr- 

frydig, anewyllyſgar, anmha- 
rawd | 

Backwardneſs, g. anewyllyſga- 
rwch, anmharodrwydd | 

Bacon, 5. cig moch, bacwn . 

Bad, a. drwg, drygionus; ni- 
weidiol ; claf, falw : 

Badge, 3. arwydd, nod, amly- 


gyn | 
* — iD gub. byr-fwch, dacar- 
fochyn, mochyn bychan; ed- 

wic ur 
Badly, ad. yn ddrwg; yn an- 

hwylus, yn glaf 5 
Badneſs, 5. bai, drwg; drygi- 
oni; anhwyldeb 3 
Baffle, v. a. ſiomi; dyddymu 
Baffler, 5. fiomwr; dyddymwr 
Bag, . cwd, cod, ffetan, ſach 
Bagatelle, 5. ffril, ffiloreg 
Baggage, . clud, celfi lu; di- 
hiren.— Bag and baggage, cog. 


| 


| 'a ohelf 


wm omen ee 
— — 1 467 « . re 
2 . 


* 9 — re — 
* * 0 1 R 
* r. r ern 


* 22 = <a — d W- yy — — —— — —— 
2h — * —— - 
58 . * 9 Li” * * * * 


iN. 
j 
4 
= * ; 
15 4 
: 
! 52 
N 
x 
5 : 
* 

. 8 
6 
bs L 

YG 11 
* - 

a * 
«+ ; - 

Ht - 

8 
"2 
. 6 

L b + 

4 EI 
* 

* 

WS * 
[P.” 1 
<7 5 

1 
iy 

1H 
N 
0 
* 

FT 2 3 
1 5 
ky 4 
2 * 
* 

4 : 

[5 

| : 
E. 
. 5 | 
7 7 
y . 
& * 
q 5 F 
| + 
4 9 

. 

_ 1 

k — 
I 3 
I 
1 
- 
il * 
1 
n 14 
* 
J + 31 
5 
3 r | 
l 1 
Þ | . 
— > 
S. 
1 
1 
11 
„ 
SB 
« ©; 
H 

i q 

1 7 
i 35 
= > 

| | 

q d F 
. 

1 1 

8 
- 

6 1 N 2 


BA 

Bagnio, . ymolchdy, chwys- 
dy; twym-enain; trythylldy 

Bagpipes, g. pibau cod 

Bagpiper, 5. pibydd cod 

Bail, ub. mechniaeth ; mach, 
machnydd, meichiau 

Bail, v. mechnio, ymwyſtlo 

Bailable, a, mechniadwy - 

Bailiff, 5u6.-pentrefwr, maer ; 
maer y biſwail, hafodwr; ceiſ- 
pwl, rhingyll | 

Bailiwick, s. maerdref, cantref, 
cwmmwd TT 

Bait, 5. lith, hud ; deniad; ad- 
wledd ; abwyd 

Bait, v. a. hudo; cythruddo; 
abwydo; adwledda 

Baize, ub. brethyn cedenog, 
Dans - - | 

Bake, v. pobi, craſu bara 

Baker, s. pobydd, tylinwr 

Bakehouſe, g. pobdy, ffwrndy 

Balance, 5. clorian, tafol 

Balance, v. pwyſo, cydbwyſo; 

cydmaru 

Balcony, 5. loft neu rodfa fe- 
chan o faes 1 fur ty 

Bald, a. moel, gwallt-goll 

Balderdaſh, 5. ffregawd, bal- 
dordd 

Baldheaded, Baldpated, a. pen- 
foel, ſiad-foel, coryn-foel 

Baldneſs, q. moelni, moeledd 

Baldric, 3. gwregys; cylch y 12 
arwydd 

Bale, 5s. trallod; nwyf-bwn; 
corn yſ{twc | 

Baleful, 2. alaethus, helbulus, 
trallodus, greſynol, galarus, 
triſt 8 

Balegoods, 5. nwyfau pynerog 


Balk, g. fiomiad; trawſt; cwyſig 


anar; gwall arddiad 
Balk, v. ſiomi, twyllo ; twyll- 
aredig, balcio | 
Ball, 5. bwl, pel, E 
dawns-gymmanfa 
Ball- of- the- eye, 5. canwyll lly- 
gad. Snoav-ball, s, caſeg eira 
Ballpaying, s. chwarae pel 
Ballad, 5, cath], baled 


i i 


| Ballaſt, s. balaſarn, gro neu dy- 


| 
| Band, v. rhwymo; ymfydcino 


BA | 
Balladiinger, 5. cethlydd, cles- 
wr y dom # 
wod a roir mewn long wag 1 
beri iddi nofio'n waſtad-lyin 
Ballaſt, v. a. balaſarnu 
Ballance, s. Edr. Balance 
Balliſters, Ballaſters, ub. màn- 
golofnau, cledr 7 
Balloon, 5. bwl ar ben colofn; 
math ar fferyllt - leſtr; cod 
fawr o ſidan gludiog, wedi ei 
llenwi a mwg neu ryw awyr 
yigafn, tu ag at eſgyn a nofio 
yn yr wybren; bwlyn, pelen, 
PP 
Ballot, ub. pelen, coelbren; 
fordd o ddewis ſwyddwyr 
trwy fwrw pelenau, neu ryw 
nodau arwyddol mewn ciſtau: 
v. dewis ſwyddwyr yn y cy- 
fryw ffordd © i > Er 
Balm, 5. triagl; y wenynog 
Balmy, à. adferawl, adfywiol;̃ 
peraroglaidd = 
Balneary, 3. ymolchdy _ 23 
Balneation, 5. ymolchiad 
Balſam, s. math o bren bychanz 
enaint | 
Balſamic, a. iachao!, adferol 
Balſamine, s. myntys y dwfr 
Baluſtre, Baliſter, 56. cledren 
canllaw, canboſt | 
Baluſtrade, . man- byſt can» 
Ilaw,—Edr. Ballifters ; 
Bam, s. twyll: v. twyllo 
Bamboo, 6, rhyw gorſen o'r 
India ddwyreiniol 
Bamboozle, v. a. twyllo dan 
rith cyfeillgarwch, ſiomi 
Bamboozler, ub. gau gyfaill, 
rhith gydymaith Ts 
Ban, 5s. cyhoeddiad ; rheg ; y1- 
gymmundod | 
Band, qub. rhwym, rhwymyn, 
ffunen ; byddin, mintai 


| 


Bandage, s. rhwymyn | 
Banditti, 5. mintai o yſpeilwyr, 
carn lladron | 


4 


Bandog, 5. cadwyn- gi 


1 Bane, F. angeu, dihenydd, di- 


Bang, -. ergyd, dyrnod: v. 4. 


| Bankrupt, . toredigwr, ffaele- 


Banner, 5. baniar, lluman 


B A [2 


9 | Randy, 5. bando, pelgip 
Bandy, v. @. ymryſſon; ym- 


bleidio; chwalu chwedlau 
Bandy legged, a. coeſgam 


nyſtr; gwenwyn _ : 
Baneful, a. marwol, dinyftriol; 
gwenwynllyd | 


curo, pwno, lachio 
Baniſh, v. 4. alltudio, deol 
Baniſhed, a. alltudiog, deoledig 
Baniſhment, 5. alltudiaeth 
Baniſters, 5. Edr. Ballifters 
Bank, ub. glan, ceulan, min 
twmpath, bryncyn; clawdd ; 
ariandy, bange, bwrdd cyt- 
newid N 
Bank- bill, Bank- note, 5. lly- 
thyr yſgrifen arianydd 
Banker, s. arianydd; cloddiwr, 
clawdd-weithiwr Pong, 


digwr, methedigwr © _ 
Bankruptcy, 546. toredigaeth, 
methedigaeth 


Banneret, s. marchog y faniar 
Bannian, . llaes yſgatn wiig, 
boreu wiſg 
Bannock, s. teiſen geirch 
Banns of matrimony, 6. goſteg- 
ion priodas | 
Banquet, g. gwledd, cyfeddach, 
gweſtfa ek 
Banſticle, g. crothell: l. creth- 
yu, math o fan byſg | 
Banter, q. gwawd. v. a. gwaw- 
dio, cellwair 
Bantling, s. llengcyn; maban 
Baptiſe, Baptize: v. bedyddio, 
bed fuddo, ſuddo | 
Baptiſing, 5. bedyddiad, bed- 
ſuddiad, bedſoddiad 
Baptiſm, 5. bedydd, badydd, 
badſuddiant, ſuddiant 
Baptiſmal, a. bedyddiawl, bed- 
ſuddawl, baddawl | 
Baptiſt, 5. bedyddiwr | 
Baptiſts, uh. bedyddwyr, bed 


51 3 
Baptization, . bedyddiad 
Baptized, a. bedyddiedig 
Baptizer, gub. bedyddwr, bed- 
ſuddwr, ſuddwr, baddwr 
Bar, g. par, bar; rhwyſtr, v. a. 
paro, barro; attal, cau os 
Barb, v. ceffyl o wlad Barbaria; 
barf; adfach | 
Barbacan, Barbican, 5. rhag- 
fur, diſgwylfa 5 


Barbarian, 5. barbariad; gwr 


diddyſg; gwr anfoeſog; dyn 
creulon | 
Barbariſm, 5. anfoes; annyſg; 
lediaith, Hygriaith 
Barbarity, s. creulondeb,: ci- 
eidd- dra; anfoes; annyſg 
Barbarous, à. creulon, ffyrnig; 
_ gwyllt, trwſgl, anfoeſgar; an- 
Ilithrawg, anghywrain 
Barbarouily, ad. yn giaidd, yn 
ffyrnig, yn anhynaws ; 
Barbed, a. barfog, adfachog 
Barbel, g. math o byſgod dwfr 
croyw, barfogyn | 
Barber, s. barfwr, eilliwr 
Barberry-tree, s. y pren melyn, 
pren drain yſpinys | 
Barbles, s. Ilyffanwſt, Ilyffan- 
prendafod, gwaith y pryf 
Bard, s. bardd : pl. beirdd 
Bard, or Beard Wool, v. blaen- 
doccio enuf | 
Bardſey, Bardeſey, sub. Enlli, 
ynys Enlli K 
Bare, à. noeth, llwm, moel; 
unig - 
Barefaced, a. wyneb-agored ; 
digywilydd 
Barefoot, Barefooted, a. troed- 
noeth | 


i Bareheaded, a. pen. noeth 


Barelegged, 4. coes-noeth 


| Barely, ad. yn noeth, yn llum; 


braidd, prin _ 
Barenelts, s. 1lwmder, noetEni, 
moelni; prinder - | 
Bargain, g. cyttundeb; ceiniog- 
werth 5 
Bargain, v. a. cyttuno, cyfam- 


ſuddwyr, ſuddwyr 


modi 
| ” 


B A 
Barge, ub. math o fad, neu 
gwch; yſgraff, yſgoren 
Bargeman, g. badwr, yſgraffwr 
Barilla, s. lludw-coed a llyſiau. 
Edr. Potaſbes 
Bark, 5. rhiſg, rhiſgl; math o 
A 
Bark, v. a. rhiſglo; cyfarth 
Barking, g. cyfarthiad 
Barky, a, rhiſglog; cyfarthlyd 
Barley, s. haidd, barlys 
Barm, 5, berem, ſwyf, burman 
Barn, 5. yſgubor 
Bar nacle, Sub. genfa, penwar 5 
trwyn ffrwyn 5 
Barnacles, 1. gwyrain, math o 
wyddau gwylltion 
Barometer, s, awyr bwyſau 
Baron, 5. breyr, barwn 
Baronage, Barony, s.breyriaeth 
Baronet, 546, barwnig, breyr- 
farchog 
Barrack, 5. llueſt milwyr 
Barrator, sub. ymgyfreithwr, 
cecryn 
Barratry, ub. cyfreithgarwch, 
cecraeth 5 
Barrel, 5. baril, celwrn 
Barren, a. anffrwythlon 
Barrenneſs, ub. diffrwythder, 
anffrwythlondeb 
Barricade, Barricado, g. bargae, 
argae; attalfa Th, 
Barrier, 5. terfyn, cyflin 
Barriſter, «6b, dadleuwr, bar- 
gyfreithwr | 
Barrow, 5. berfa, carthglwyd 
arrows, ub. gwyddgrugiau, 
twmpau, tomenau 
Barter, 5. newidwriaeth, wv, a. 
cyfnewidio 8 
Barterer, g. cyfnewidiwr 
Baſe, 5. ſylfaen, bon, gwadn, 
gwaelod : 
Faſe, a. brwnt, diffaith, gwr- 
thun ; gwael, dirmygus 
Baſeborn, a. baſdardaidd 
Baſely, ad. yn ddiffaith, yn gy- 
wilyddus | 
* J. gwaelder; diffeith- 
er 


1261 


Baſtinade, Baſtinado, . 


Baſhaw, F. rhaglaw yn myſg y 
| Tyrciaid "W 
Baſhful, . cywilyddgar 
Baſhfully, ad. yn gywilyddgar 
Baſhfulneſs, . gwylder | 
Baſilic, 5. brenhinllys; eſgobdy 
Baſilica, s. gwythen yr afu 
Baſilicon, s. math o eli 
Baſiliſk, gub. y cocatris, y fad 
felen. Edr, Coctatrice 
Baſin, 3. cawg; pyllfa; nofle 
Baſis, s. ſail, gwaelod llongau 
Bafk, v. a. ymheulo, bolheulo 
Baſket, s. baſged, cawell 
Baſket- maker, s, baſgedwr 
Baſket-falt, . halen o'r fath 
Baſon, s. Edr. Baſin [deccat 
Baſs, s. byr<don, y byr don 
Baſs-relief, Baſſo-relievo, Jub. 
uchelwaith mewn yſgythrydd- 
Baſtard, g. baſdardd{taeth, &c. 
Baſtardize, v. a. baſtarddio 


} 


Baſtardy, 5. baſdarddiaeth 


Baſte, v. a. ffonodiaw; braſ- 
bwytho ; ireiddio 
Baſtile, g. prif garchar Ffraingc 


nt - 
aft- 
wyniad, ffonodiad ; gwadnau 
traed ; : | 
Baſtion, sub. rhagfur, gwrth- 
elawdd } » | 
Baſs-viol, g. crwth y byr-don 
Bat, 5. yſtlum, yſtlumyn; cwl- 
bren | 
Batch, s. ffyrniad, craſiad 
Bate, v. lleihau, colli, goſtwng 
Bath, s. badd, baddon, ym- 
olchfa, enaint 
Bathe, v. a. baddo, ymolchi 
Batlet, 5. golchbren 
Batoon, 5. berllyſg; llawffon 
Battalia, s. brwydr-drefn 
Battalion, 9. byddin o 5 i 800 
Batten, 5. aſtell hir-gul. v. a. 
tewychu; ymdroi 
Batter, s. defnydd cramwyth 
Batter, v. curo, briwo, baeddu, 
argyweddu Ry, 
Battering-ram, s, hwrdd rhyfel 
magnel 


Beagle, s. olrheingi 


B A 

Battery, 5. mangnelfa, emo 
glawdd 

Battle, 5. brwydr, ymladdfa 

Battle-array, s. brwydrol drefn 


| Battle-axe, 5. arf fwyall, bwyall 


ennilleg 
Battledore, 5. pel gib; 3 1 lyfr 
corn 


Battlement, 5. mur ganllaw 


Battology, 3. mynych adrodd- 
tad o'r un chwedl 


1 Bauble, 5. ffril, tegan 


Baud, 5. carn buttain, llattai 
Baudry, J. anllad-jaith, budres- 
riad 

Bavin, 5. Fagoden » 


Bawdy-houſe, wb. putteindy, 


Bawl, v. gwaeddi, bloeddain 
Bawſi in, 3. Edr. Badger 


Bay, 5. gwineu; mor gilfach, 


angorfa; cwpl ty 
Bay, v. a. cyfarth: To hold at 
bay; attal, fel y gwnacytarth 


81 
Bay- falt, ak halen Uwyd-las, 


mor halen 
Bay-tree, 5. llawryf, laurwy- 
dden 
Bayonet, 5. gwn- -fidawg) bido- 
Bayes, s. Edr. Baige [gan 
Bays, s. coron lawryf 
Beach, g. traeth, y feiſdon 
Beacon, . diſgwylfa, begwn, 
bigwrn, bigni 
Beaconage, 3. treth bigniau 
Beadle, sub. gwyſiwr, ceiſpwl; 
rhingyll 
Bead- roll, 5. pader-reſtr 
Beads, 5. gleiniau; aderau 
Beads-man, ub. 3 hir- 
weddiwr, paderau-wr 


Beak, s. pig, gylfin 
Beak "of a ſhip, 5, duryn long 
Beaker, 5. diawd-leſtr, diau d- 
Beal, g. pendduyn {wy 1 8. 
Beam, r. trawit, paladr 
Bean, s. ffaen. pl. ffa 

Bean-cods, 5. codau fla 
Bean-ſhells, s. pliſg ffa, 


a 
fla, cibau fla 


1271 


B E 
Bean ſtalks, s. callod ffa 
Bean- trefoil, . y ddrewgoed 


Bear, 5. arth: pl. arthod 


Bear, v. a. dwyn, cludo, cyn- 
nal; goddef, cyd-ddwyn 
Beard, s, barf ; col- yd 
Bearded, a. barfog; coliogz 
adfach 
Beardleſs, a. difarf; moel 
Bear- garden, s. terfyſg 3 
Bearing, 5. dyglad, duda; 
goddefiad, ymoddefiad 
Bearn, s. plentyn, baban 
Beaſom, 5. Edr. Beſom 
Beaſt, s. bwyſtfil, anifail 
Beaſtial, a. anifeilig, bwyſtfil- 
aidd, ffiaĩdd 
Beaſtiality, anifeildra, anllad- 
rwydd 
Reaftlineſs, s, fheidd- dra; ani- 
feiligrwydd 
Beaſtly, à. anifcilaidd, ffaidd; 
creulon 
Beat, v. curo, cledro, maeddu; 
briwo 
Beaten, a. cnredig, briwedig z 
gorchfygedig; ſathredig 
Beatific, a. gwynfydedig 
Beatification, ub. 3 
Ely v ayn gwhl 
eatify, v. a. gwneud yn 
ddedwydd 85 y gu 
Beating, 5. curiad, maeddiad, 
maeddgen 


n 2 


Beatitude, 5. lawn wyafyd 


Beau, g. coegyn, coegddyn 

Beauiſh, a. coegaidd, coegyn-. 
aidd, coeglyd 

Beaver, cub. afange, addangc, 
ffrancon; hed o flew addangc; 
anadIfa neu grib helm 


Beauteous, Beautiful, a. glan, 


hardd, glandeg, prydferth, 
Beauteouſly, Beautifully, ad. 
yn deg, yn hardd, yn lan 
9 F. tegweh, har- 
ddwch 
Beautify, v. a. harddu, pryd- 
ferthu 


Beauty, 5. glendid, tegwcb, 
Is barddwch 1 | 
2 


. 


———— ! 
— * 5 * 
— * 
4 3 - 


3 2 * 


C 


—— 
* - 1 5 — 
— ——— 
793 9 
. a n — 2 2 
* * Is : . 
— K — nos l * ot 
wA2 * 
70 £ . 3 e 


— 


B E 128 E 
Becafico, ys. edyn tebyg i eaws Beech, Beech-tree, 5u6. Faw y- 


Becalm, v. a. tawelu, goſtegu, 
Honyddu 

Becauſe, conj. o blegid, o her- 
wydd 

Beck, . amnaid, awgrym 

Bickon, . . amneidio f 

Become, v. gweddu, bod yn 
weddus, bod yn gyfaddas; 
dyfod. What is become? Beth 
a ddaeth? It is become a pro- 
verb; y mae wedi dyfod yn 
ddihareb 

Becoming, #4. gweddus, pryd- 
terth 

Becomingly, ad. yn weddus 


| Becomingneſs, 5. prydferth- 


wch, gweddeidd- dra 
Bed, g. gwely, gorweddfa 


dden 
Beech-maſt, s. ffrwyth y ffaw- 
Beef, s. cig eidion + F< 


Beer, f. diod, cwrw, heiddlyn 

Beet, 5. betyſen, beatws 

Beetle, s. chwilen ddvi;z gordd 

Befall, v. digwyddo { bren 

Befit, v. a. gweddu, ymweddu 

Befool, v. a. gwatwor, gwneud 
ffol o, ffylio 

Before, pr. o flaen, o'r blaen, 
yn mlaen, yn y blaen, cyn 

Before-hand, ad. o'r blaen, yn 
mlaen llaw 

Befoul, v. a. diwyno, halogt 

Befriend, V, a. gwneud Cyan 
mwynas 

Beg, v. a. erfyn, ymbil; car- 


Bed, v. gwelya, my ned i wely] dotta 


Bedaggle, w caglu, diblo 

Bedaſh, v. taenellu, yſgeintio 

Bedawb, v, diwyno; priddo; 
clyro 

Bedazzle, v. a. dallu, tywyllu 

Bed- chamber, 5s. yſtafell wely, 
hun- dy, cuddigl, cufigl 


Bedding, Bedclotkes, g. dillad; 


gwely 

Bedeck, v. addurno, trwſio 

Bedew, v. gwlitho, gwlychu 

Bed- fellow, 5, cywely, cydwe- 
lydd 

BAim, D. a. dallu, tywyllu 

Bedlam, s. bedlem, gwallgofdy, 
lle y ced wir pobl a fyddo allan 
ou cof, neu wedi gwallgofi 


Bedlamite, J. dyn unt fyd, dyn 


gorphwyllog, bedlemydd 
Bedraggle, v. Edr. Bedaggle 
Bed ridden, a. gorweiddiog 
Bedſtead, g. ochr gwely, erch- 
wyn gwely 
Bedung, . tommi, teilo . 
Beduſt, . llychwino, lluchio 
Bee, s. gwenynen : Qucen-bee, | 
y cornor : Drone-vee, begegyr: 
Swarm of bees, haid o wenyn. 
Bee-garden, gwenynog 
Bee-hive, s. cwch gwenyn, cyff 
gwenyn, gwenyn leſtr 


| 
| 


| 


( 
} 
i 


Beget, v. cenhedlu; 8 

Begetter, -. cenhedhwr, hiliwr, 
.eppiliwr 

Begetting, s. cenhedliad; mei- 
thriniad 

Beggar, 5. cardottyn: v. Ilym- 
hau, Wymrigio 

Beggarly, 4. tlawd, anghenog z 
. lymrig: ad, yn dlawd, Ja . 
nychlyd 

Beggary, 5. tlodi, eifiau, ang- 
enoctid, nychdod 

Begging, part. cardotta 

Begin, v. a. dechreu 

Beginner, v. dechreuydd 

Beginning, g. dechreuad 

Begird, v. a. ymwregyſu 
Begr n oft D. A, iro, ireiddio 
Begrime, 2 4. duo, pardduo 

Begulle, D. a. hudo, Ilithio 

Beguiling, 5. twyll, hudiad 

Behalf, 5. plaid, rhan, lle 

Behave, v. a. ymddwyn, ar- 
weddu, ymarweddu 

Behaviour, s. ymddygiad, ym- 
arweddiad 

Behead, v. torr pen, torfyn- 
yglu 

Beneading, s. torfynygliad 

Beheſt, 5. gorchymyn, arc 85 
adde wid 


BE. 
Behind, pr. yn ol, ar ol, y tu 
cefn 
Behold, v. a. edrych, gweled, 
Behold, int. wele [golygu 
Beholder, s. edrychwr 
Beholden, a. rhwymedig, dan 
ddyled | 
Beholding, 3. gwelediad, tre- 
miĩad | F 
Behoof, 5. cymhwyſder; elw, 
budd, Hes 6 
Behoveable, 2. gofynol; gwe- 
ddus ; llefiol | 
Behove, v. gofyn, gweddu 
Being, 5. hanfod, bod; trigfa 
Belabour, v. a. rhoi maethgen 
Belam, v. a. curo, maeddu 
Belay, v. a. cynllwyn. Edr. 
Waylay 5 
Belch, 3. bytheiriad: v. &. by- 
theirio, yſgyfogi 0 
Belching, s. brytheiriad, yſgy- 
fogiad era | 
Beldam, £. hen wrach dafodog 
Beleaguer, ub. ampylchynwr 


_— 


tref neu gaſtell: v. cylchynu, 


Belial, s. y fall [gwarchae 

Belie, v. à. Edr. Bely 

Belief, 546. ffydd, coel, cred, 
crediniaeth; y gredo a 

Believable, a. credadwy 

Believe, . a. credu, coelio, 
ſfyddio | 


Believer, 5. credadyn, ffydd- | 
Bended, Bent, plygedig, cam 


loniad : 5. ffyddloniaid _ 
Belike, ad, mae'n debyg, teby- 
gol | 
Bell, 5. cloch: pl. clych, clychau 
Belle, 5. merch lin goegaidd 
Belles-lettres, g. tlws-ddyſg, yr 


hoywathrawlithau.— Vrydys 


etto heb gwbl gytuno pa ſaw] 

rhan o ddyſgeidiaeth a ber- 

thyn i'r enw hwn : 
Bell-founder, g. bwriwr clych 
Bellfry, s. clochdy  —_ 
Belligerent, a. mewn rhyfel 
Belligerent-powers, 3. rhyfel- 
bleidiau "hy | 
Bell- metal, g. cloch fete] 


[291 


B E 
Bellows, 5. megin | 
Belly, 5. bol, bola, ceſt, tor 
Belly- ache, 5. bolwit, dolur bol 
Belly bound, 2. bol-rWym 
Belly- friend, s. bolerwr _ 
Belly- full, 5. gwala, bolaid 
Belly-god, s. glwth, gloddeſtwr 
Belly-trmber, J. ymborth, por- 
thiant, bwyd os | 
Belman, s. Aas, cyhoedd- 
Belong, v. #. perthyna {wr 
Belonging, part. yn perthyn, 
yn eiddo OE 
Beloved, a. anwyl, anwylyd 
Below, pr. is, iſtaw, iſod, obry 
Belſwagger, 5. rhodrefwr, boc- 
Belt, 5. gwregys {fachwr 
Bel-wether, s. Uwdn y gloch; 
yr arweinydd 5 
Bely, v. athrodi, camgyhuddo 
Belyed, a. athrodedig p 
Belying, 5s. athrodiad, cam- 
achwyniad, camgyhuddiad 
Bemire, v. a. bawio, diwyno 
Bemoan, v. 4. galarul, cwyno 
Bemoaning, 5. alaeth, cwynfan 
Bemoil, v. a. diwyno, anurddo 
Bemonſter, v. a. anferthu 
Bench, 5. maingc; gorſeddfa, 
brawdle DP DTS 
Benchers, 5. prif aelodau ath- 
rofeydd y gytraith; cyfeiſtedd- 
| wyr, cydorſeddwyr 
Bend, v. 4. plygu, cammu 


 Bendable, a. plygadwy 
Bending, g. plyg, plygiad gog · 
wyddiad, troad | 
Bendings, s. troadau, troion 
Beneath, pre. is, iſlaw, ifod, 
oury, au-: 5s 
Benediction, s. bendithiad 
 Benefachon, g. twrn da, cym- 
mwynas . oy 
Benefactor, s. cymmwynaſwr 
Bencfice, 5. perſonaeth 
Beneficence, 5. haelioni 
Beneficent, 4. haelionus 
Beneficial, a. buddiol, Ileſiol 
Beneficiary, g. perchen perſa- 


Bellow, v. a. rhuo, bloeddia 


naeth 
C 3 


3 


B E 
Benefit, 5. budd, Iles, lleſad; 
cymmwynas; v. lleſau, leſu, 
gwneud les 
Benefit of clergy, 5. braint eg 
Iwyſwyr | | 
Benevolence, s. ewyllys da, ca- 
redigrwydd; rhodd wirfodd 
Benevolent, a. daionus, care- 
dig, cariadus, caruaidd 
Benight, v. noſi, tywyllu 
Benighted, part. and a. wedi 
noſi ar; noſiedig F 
Benign, adj, tirion, hynaws, 
gwar; hael BOP, 
Benignity, #6. tiriondeb, hy- 
nawſedd; haelioni LS 
Benignly, ad. yn dirion, yn hy 
Beniſon, s. bendithiad [naws 
Bent, g. tuedd, bryd: v. a. tu- 
eddu, ymro1 
Benumb, v. 4. marwhau, per: 
cyſgu neu farwino; ſyfrdanu 
Benumbed, à. ynghuſg, wed! 
cyſgu; hurt 3 
Benumbing, 5. cyſgiad mer- 
windod; yr ewin rey; fferdod 
Bepaint, v. a. amliwio 
HBepiſs, v. piſo ar, troethi ar 
Bequeath, v. a. rhoi mewn 
ewyllys, cymmynu - _ 
Bequeathed, a. cymmynedig 


Bequeſt, . cymmyn, rhodd- 


 .. .ewyllys N 
Berate, Berattle, v. a. difrio; 
gervddu 
Beray, v. diwyno. Edr. Be- 
A | | 


Bereave, v. a. difuddio, difeddu 

Bereaved, Bereft, a. and part. 
difuddiedig, amddifad 

Bereaving, Bereavement, ub. 
difuddiad, difeddiad 

Berlin, s. math o gerbyd | 

Berob, v. a. yſpeilio 

Berries, g. grawn, aeron, craw- 
el: Bill-berries, Hurtle-berries, 
in- berries; llus, lluſi, Nufi 
duon bach: ng. lluſen, Yu- 
fien. ---Black-berries, Bramble- 


30) 


B E | 
Beg-berries ; llygaeron, ceiros 


y waun.--Elder-berries, grawn | 


yſgaw. --- Gooſe-berries, eirin 
Mair. ---Haws, or I butethoru- 
_ berries, crawel y moch, grawn 


yr yſbyddad, ogfaen.---[vy- 


berries, grawn eiddew, crawel 
eiddiorwg. --- Service-berries, 
criafol, crawel y cerdin. - - - 
Raſp-berries, afan, mafon.--- 
Straw-berries, mefus, iyfi, ſyfi 
cochion : ing. mefuſen, ſyfien 
Beſeech, v. a. deiſyfu 7 


{ Beſeecher, 5. erfyniwr 


Beſeeching, s. erfyniad 
Beſeem, V. a. gweddu, cyd- 
weddu Pr | 
Beſeemingneſs, sub. gwedduſ- 
rwydd, prydferthweh 
Beſet, v. amgylchu, cylchynu 
Beſhit, Beſhitten, a. tomedig, 
cachedig, bawedig 
Beſhrew, v. a. rhegu, melldigo 
Beſide, pr. gerllaw, beblaw 
Beſides, pr. ond, onid, hefyd, 
heblaw 
Beſide one's ſelf, a. gwallgofus ; 
ynfyd, gorphwyllog 


Beſiege, v. gwarchae, amgyl- 


Beſieging, 5. gwarchae {chu 
Beſmear, v. ireiddio; diwyno 
Beſmoke, v. mygu, mygſychu 
Beſmoaked, a. mygedig 
Beſmut, v. 4. pardduo 
Beſom, 5. yſgubell, yſgub 
Beſot, v. a. penfeddwi 
Beſotted, a. penfeddw, pen 
1yfrdan | : 
Beſpangle, v. a. ſerenu, ech- 
dywynygu 
Beſpatter, v. diblo, diwy no 
Beſpaul, v. poeri, ymboeri 
Beſpeak, v. a. rhagerchi, rhag - 
ofyn; arddangos 
Beſpeckle, v. dyfritho 
c v. a. dychwydu 
Beſpot, v. @, brychu, britho, 
brycheuo 
Beſpotted, a. brych, brycheu- 
Iyd, brith, mannog 


berries, Dew-berrics, mwyar : 
ing. mwyaren.--Cran-berries, 


Beſpread, wv. 4. taenu, lledu 


ww 


L- 


Bethum P, v 


3 


Beſprinkle, v. a. taenellu 


Beſputter, v. a. dyboeri wrth 


ſiarad 

Beſt, a. goreu: ad. yn oreu 
Beſtead, V. a, lleſu, lleſau 
Beſtial, 3. Edr. Beaſtial 
Beſtink, v. a. drewi 
Beſtir, V. a. ymgyffroi 
Beſtow, v. a. rhoddi; cyfleu 
Beſtower, 5. rhoddwr 
Beſtowment, . rhodd, rhoddiad 


Heſtraught, pr. anmhwyllog 


Beſtrew, v. a. gwaſgaru 
Beſtride, v. 4. my ned goes o 
bob tu 


Bet, 5. cyngwyſtl. . a. cyng- 


wyſtlo | 
Betting, 5. gwyſtlyddiaeth 
Betake, v. ymoſod, nen 
rhoi bryd | 
Beteem, v. a. anrhegu 
Bethink, v. yſtyried, pwyllo, 
Bethral, v. caethiwo [adgofio 
dyrnodio, pwyo 
Betide, v. a, damweinio, dig- 


wydd: Moe betide you gwae 


chwi 
Betimes, ad. yn brydlawn, yn 
gynnar, vn fore, mewn pryd 
Betoken, v. a. arwyddo, ar- 
goelio, argoelu, rhagddangos 
Betokening, g. argoel | 
Betray, v. bradychu, gwneud 
brad ; datguddio 
Betrayer, g. bradwr, bradychwr 
Betraying, 5. bradychiad 
Betrim, v. a. trwho, hoywi; 
cymhenu 
Betroth, v. a. dyweddio, ym- 
gredu 
Betruſt, v. a. ymddiried 1 
Better, a. gwell, rhagorach, 
amgenach; ychwaneg 
Better, v. a. gwella, gwellhau; 
ad. yn well 
Betters,s.goreuon, blaenoriaid 
Been ee ,Betwixt, prep. rhwng, 
ynghyfrung 
Bever, Beverage, 5. diod, gwi- 
rod, llyn. Edr. Beaver 
Beverage money, arian dio, 


q 


Lit! 


B E 


a delir ar fynediad un 1 gar- 
char, ac ar amryw wahanol 
gyfrifon 

Bevil, Bevel, 5. ng congl- 
beiriant 

Bevy, s. haid, nythlwyth, min- 

| tal, twr | 

Bewail, v, a. cwyno, cwynfan, 
galaru 

Bewailable, a. gwiw-gwyn 

Bewailing, s. galar, galarnad 

Beware, v. a. gochel, gochelyd, 
gwilio, gwylio, gofalu, _ 
ymgadw, edrych 

Bewet, v. a. gwlychu | 

Bewilder, v. a. dyry ſu, petruſo 

Bewitch, w. a. rheibio, lygad- 
dynnu, hudo, ſwyno, Ilithio, 
tynnu ſerch 

Bewitching, s. MINT RIGS Uygad- 
dynniad, {wyniad : a. hudol, 
deniadol | 

Bewray, v. a. datguddio, bra- 
dychu; diwyno; gwaradwyddo 

Bewrayer, s. bradychwr; di- 
wynwr; difwynwr 

Bewraying, 5. bradychiad ; di- 
wyniad | 

Bey, g. llywydd, neu raglaw yn 


| 
| 


| 


myſg y Tyrciaid 

Beyond, Frep. dros, tros, tra, 
tu hwnt 1, tu draw i; uwch- 
law; yn mhellach 

Bezonian, s. dihiryn 

Bezoar, s. math o garreg rin- 
weddol rhag gwenwyn 

Bezzle, v. a. gloddeſta, diotta 

Biangulated, Biangulous, a. 
dwy onglawg, dwy onglog 

Bias, . tuedd, gogwydd 

Bias, v. a. tueddu 

Bib, g. bron-Jiain: v. a. lym- 

Bibacious, a. yfgar Leitian 

Bibacity, 5. ytgarwch 

Bibber, s. yfwr, diotur 

Bible, 5. yr Yſgrythur-lan, y 
Beibl, y llyfr 

Biblical, a, beiblaidd, yſgry- 
thurol 


Bibliographer, . rſgrifenygd 


Ilytrau 


* 


BI 
Bibulous, a. yſpwngog, maſw 
Bicker, v. a. ymryſſon, ymra- 
faelio, ymgecru 
Bickering, 5. cynnen, ymryſon 
- Bicornous, a. dau corniog 
Bid, v. à. erchi, gwahode ; 
B 
Bid-ale, Bid-all, ab. cwrw- 
cymmorth, neithior f 
Bidden, part. archedig, yn wa- 
hoddedig; wedi ei gynnyg 
Bidder, 3. archwr, EWanoyane; 
cynhygwr | 
. ar ehiad; 3 gwahodd- 
1ad; cynhygiad 
Bide, V. 4. aros, trigo; goddef 
Bidental, @. dau- ddeintiog 
Biding, 5. ymaros, trigiad; di- 
oddefiad 
Biennial, a. dwy-flwyddol 
Bier, 5. elor, elorwydd 
Bifarious, Bifold, a. dyblyg ; 
- amheus 
Biferous, a. a ddygo ffrwyth 
ddwy waith y flwyddyn _ 
Bifid, Bifidated, a. fforchog 
Big, a. mawr, braiſg, praff, 
Big 27th child, beichiog rhef 
Big wwith young, cyfebol, cyflo, 
cyfoen, torog 
Bigamiſt, 5s. un a fo'n briod a 
dwy wraig, un dwy weddawg 
Bigamy, s. dwy wreigwriaeth, 
dwy weddogaeth 
Bigot, 5. dyn pen-boeth 
Bigotry, 3. pen-boethni, en- 
boethder 
Bigots, 5. pen-boethiaid 
Bilander, 5. math olong! fech an, 
lydan a bas 
Bilberries, s. tluft duon bach 
Bilberry- tree, 5. uſwydden 
Bile, 5. geri, llyn y buſt]; pen- 
Bilge, 5. ymdolcio | (dduyn 
Bilious, a. geriawg, geriaidd 
Bilk, v. a. twyllo, ſiommi 
Bill, 5. yſgrifen; hawl, cwyn, 
| cynghawſedd pig, gilfin : --- 


Hill of exchange, llythyr eyt. 


newid: Bank-bill Hythyr ari- 


[32] 


BI 

Bill of divorſe, llythyr yſgar: 

| Bill of cofts, yigriten coſtiau: 

Bill of record, cof yigrifen : 

Bill of fare, 51 grifen bwydydd 
Billet, 5. liythyryn; 8 
etty; yſgyren, cippill 


Billet, v. 4. rhoi neu gael yſ- 


grifen lletty 

Billetdoux, 5. llythyr caru 

| Billbook, 546. bilwg, gwyddi, 
iſarn 

Billiards, g. math o chwarae & 
phelau ifori 

Billingſgate, 3. Porth Beli yn 
Llundain: jaith gyffelyb rr 
un a ſiaradir gan y pyſgod 
wragedd yno; ymdaer-wrag 
gyffredin 

Billow, s. ton, gwaneg 
Billowy, à. tonog 

Bin, 5. ciſt, ciſt yſtyffylog 
Binary, 4. dyblyg, deuol | 
Bind, v. rhwymo, clymmu 
Binding, 5. rhwymiad; rhwy- 
myn 

Binocle, Binocular - teleſcope, 
J. pell-ddrych 

Binocular, @. dau-lygeidiawg 
Binomial, a. dau-enwawl 


by wgraphydd 

Biography, s. buchedd byw- 
graphiad 

Biparous, a. dau-efellog 
Bipartite, a. deubarth, deuran 
Biped, sub. dau- droetyn, dwy 
droedyn 

Bipedal, a. dau- droediog 
Bipennated, a. dwy- adeiniog, 


{ dwy aſgellog 


Bipetalous-flowers, gub. blodau 
dwy ddalenog 


Birch, sub. bedw: Birch-tree, 


bedwen : Birch. gro- Ve, Ilwyn 
bedw 

Bird, s. aderyn: pl. adar, edyn 
Birdlime, s. glud, yſgrawling 


wyllt, gwyran 
Birt,.s. math o byſgod, lleden 
* mor, tafod yr hydd 


andy: Craſs-bill, gwrth hawl: 


Biographer, SHb, bucheddwr, | 


Birgander, ub. math o wydd 


f 7 
B 
| 9 


' oY 8 


llibiwor 


Bittern, ub. aderyn y bwn,' 


BI 
Birth, .. genedigaeth, eſgoriad 
Birth-day, g. dydd genedigaeth 
Birtk-right, Sub, genedigaeth- 
fraint 

Birthwort, e. Iyfiau” r galon 
Biſcuit, . math o dellen fe- 
chan, bara byr 

Biſect, . a. deubarthu 
Biſection, q. deubarthiad 
Biſhop, 5. efgob, golygwr 
Biſhopric, s, eſgobaeth ” 
Biſſextile, 5. blwyddyn naid | 
Biſtort, s. Ilyſtau'r neidr, teg- 
eirian 

Biſulcous, a. fforchog, fforchog 
ewin 

Bit, 3. tamaid, ſafnaid ; genfa 

Bitch, s. gaſt 

Bitchfox, s. cadnoes 

Bite, g. cnoad; brath ; tamaid; 
hoced ; hocedydd 

Bite, ©. a. cno1, brathu, pigo 

Biter, 5. cnowr ; hocedwr ; en- 


Biting, 5. cnoad: 4. pigawg, 
ilym ; poeth 

Biting! yo ad, yn bigawg, yn. 
iIym-doſt, ar dychan 
Bittacle, 5. lle'r compod mewn 
llong 

Bitten, part. enoedig, a gnowyd 
Bitter, a. chwerw, chwerwaidd 
Bitterly, ad. yn chwerw,. yn 
chwerw-doſt 


bwmp y gors 
Bitterneſs, Sub. 
chwerwder . e 
Bitterwort, s. chwerwlys 
Bitterſ weet, g. melus a chwerw, 
y fanyglog 

eee Edr. Bittern 
Bitumen, 5. digliſt 
Bituminous, @. digliſtaidd 
Bivalve, Bivalvous, Bivalvular, 
a. deufaſgl, dwyfalglog, dw * 
gragenog 
Blab, 5. datgelwr, dyn tafod- 
rydd. 

Blab, v. datgelu, gwag ſiarad 
Blabber- lipped, a. gwefl dew | 


chwerwedd, 


. £33) 


B L 

Black, Blackamoor, .. dyn di 
Black, a. du 

Black-art, sub. Gwyngyfaredd, 
dewiniaeth 

Blackberry, ub. mwyaren, pl. 
mwyar 


| Blackberry- buſh, s. dryſlwy n, 


mierinllwyn | 
Blackbird, 5. mwyalch, mwy- 
alchen, yr aderyn da 


{Blackbrowed, 4. ael-ddu 


Blackcap, s. y benloyn, y leian, 
enw aderyn 
Blackfriars, g. y brodyr gwiſg- 
ddu, y mynych duon 
Blackguard, s. bryntyn, dihi- 
Blackſmith) 3. got, gof du ryn 
Blacked, a. duedig, a dduwyd 
Blacken, v. a. duo; pardduo 
Blacking, s. du eſgidiau; duad 
Blackith, a. gorddu, duawg 
Blackneſs, s. duder, duedd 
Bladder, g. pledren, chwyſigen 
Blade, . eginyn, glaſwelltyn; 
paladr; llafn; llange 
Blade of an oar, 5s. palf rhwyf 
Bladed, a. Hafnog 
Blain, s. pendduyn 
Blame, s. bai; cerydd 
Blame, v. a. beio, ceryddu 
Blameable, Blame- worthy, a. 
beius, ceryddus, ar fai N 
Blameleſs, a. difai, difeius, di- 
argywedd | 
Blameleſsly, ad. yn ddiargy- 
hoedd, yn ddifeius 
Blanch, D. 4. cannu, gwyn- 
galchu; diriſgo, gwiſgioni 
Bland, a. mwyn, mwynaidd 
Blandiloquence, 5. gwenneth, 
hudiaeth | 
Blandiſh, Y. a. gwenieithio 
Blandiſhment, sub, mwynder, 
gwenieithiad 
Blank, 5. gwagle, gwynle; fi- 
omiad © 
Blank, a. gwyn; ſyn, huſt 
Blanket, 3. brycan, gwrtiban 
Blankverſe, 5s. pryddeſt diodl, 
can benrydd 
Blaſpheme, v. a. cablu 


B. L 


emer, g. cablwr 
phemous, a. cableddus 
Blaſphemy, g. cabledd 
wynt, awel, anadl, 
. cwthwm, deifiad, 
mallder, y gawod | 
Blaſt, v. a. deifio, mallu, cael 
Pp gawod ; difa, difrodi 
Blaſting, s. deifiad, malldod, 
diflaniad ; difrod 
Blaze, s. Mam, fagl: v. Mam- 
mio: cyhoeddi 
Blazon, v. a. datgan, cyhoe- 


Bla 
_ 


ddi; darllen, neu lunio arfau 


Blazonry, J. arwyde farddon- 
iaeth 

Blay, Bleak, -. gwyniad 

Bleach, Bleaching place, ub. 
canle ar y glaſwellt 

Bleach v. a. cannu, gwynnu 
yn yr haul ar y glaſwellt 


Bleaching, s. canniad, gwyn- 


had 

Bleak, s. math o byſg. Edr. 
Blay 

Bleak, à. oer, oerllyd, anwy d- 
OS 3 U wyd 

Bleakneſs, 5. oerni, oerfel, ffer- 
dod ; gwelwder 

Blear, a. gwlyb, molog, toſt 

Blear-eyed, a. cibddall, lygad 

goch 

Elear the Abt, *. caddugo yr 
olwg 

Bleat, s. brefiad : v. brefi 

Bleating, s. brefad defaid 

Bleed, wv. a. gwaedu, gollwng 
gwaed, taro gwaed 

Bleeder, 5. gwaedwr 

Bleeding, 5. gwaedlif 

Bleeding at te noſe, 5. gwaed- 
lin 


Blemiſh, uk. anaf, bai, mefl, | 


mag], owrthuni | 

Blemiſh, v. anafu, anharddu 
Blend, v. a. myſgu, cymmyſgu 
Bleſs, v. a. bendigo, bendithio 
Bleſſed, a. bendigaid, bendige- 
dig, gwynfydedig 

Blefſedneſs, sub. bendigedig- 
reydd, dedwyddwch 


51 


| 


| 


i Bliſs, s 
Bliſsful, a. gwynfydig, guyn- 


B L 


Bleſſing, :4b. bendith, dedwy- 
ddyd, moliant | 
Blight, 5. deifiad: v. deifio, difa 
Blind, s. caead-len, gorchudd 
Blind, a. dall, tywyll 
Blindneſs, s. dallineb, dallni 
Blink, V. llygad-gammu, cau 
neu glipian llygad 
Blinkard, g. ygad - gam 

s. gwynfyd, dedwyddwcli 


 fydedig, dedwydd 
Bliſsfulneſs, 5. gwynfydedig- 
rwydd, dedwyddwch: - 
Bliſter, s. chwydalen, Anse j 
chwyſiglydd 
Bliſter, v. | pothella, chwydalu 


Blite, J. y bigowglys 


Blithe, Blithſome, a. llawen, 
lion, difyr, digrif, hoenus 


Blithneſs, Blithſomenets, s. la- 


| wenydd, Yonder, digrifwch, 
diddanweh, hoen 
Blits, s. Edr. Bite 


 dduyn 


{ Bloat, v. a. chwyddo, codi'n 


chwydd; crafu 
Bloated, à. chwyddedig gan 


4 wynt, craſedig 


Bloatedneſs, g. chwyddiant 
Blob-cheeked, a. bochog 
Block, . cyff, boncyff, cippill 
Block, Blockade, v. a. cae 1 
fynu, warchae, amgylchu 
Blockade, 5. argae, gwarchae, 
cylchyniad 7 
Blockhead, . penbwl, penga- 
led, pendew cadafel 

Block houſe, 3. diogelfa, argae- 
borth 

Block- tin, 5. yr alcam neu yr 
yſtaen goren 

Blomary, . tawddle'r haiarn 
Blood, 5. gwaed; tras; wtreſwr 
Bloodily, ad. yn waedlyd, yn 
ffyrni 

Bloodſhed, g. tywallt gwaed 
Bloodſhot, 5. y wilameg, y ffla- 
meg; 4. gwaed gleiſiog 


1 


Bloody, a. n creulon 


Bloach, ub. crug dardd, pen 


BL 
Bloody-flux, g. y gwaedlif, ele- 
fyd y gwaed 
Bloom, 5. blodeuyn, blodau; 3 
wryd; y glas-baill ar eirin 
Blooming, Bloomy, a. blod- 
euog; gwridog; ir 
5 Bloſſom, g. blo euyn, blodau 
- Blot, s. duad, dufan, diwyniad; 
dilead; anaf 
Blot, v. u. duo, qufannu, di- 
wyno, dileu 
Blotch, 5. crng-dardd 
Blote, 5. Edr. Bloat | 
Blow, g. ergyd, tarawiad ; blo- 
deuad 
Blow, v. a. chwythu ; blodeus 
Blowing, s. chwyth, chwythad: 
a. gwyntog, cwthym % 
Blouze, g. llangces goch focho 
Blubber, 5. ul neu ſaim morfi] 
Bludgeon, J. cwlbren, clwppa 
Blue, 5. Hiw glas: a. glas: v. 
glaſu, llywio' n las 
Blueneſs, s, gleſni; clais 
Bluff, a. ffrom, from-wyllt, 
tor-dyn, chwyddedig 
Blunder, s. eamſyniad, meth- 
waith, chwithrwydd 
Blunt, . pwl; trwſgl, difoes 
Bluntneſs, g. pylni; trwigledd, 
difoefedd 
Blur, ub. brych, brycheuyn, 
duad, diwyniad; anaf 
Blur, v. brychu, duo, diwyn; 
anafu 
Blurt, vp. a. ſiarad vn fyrbwyll 
Bluſh, wv. a. gwirido, cochi, 
cywilyddio | 
Bluſning, s 
gorchwyled 
Bluſhing, a. gwridog 
eymilydd 
Bluſter, B Bluſtering g/ F, rhuad, 
twrdud, trwſt, terfyſg 
Bluſter, . a. rhuo, tryſtio, 
dwndro, dadwrdd 
Bluſterer, s.dwndrwr,tyrddwr, 
broliwr, bygylwr, brochwr 
Bluſtering, Bluſtrous, a. tym- 
heſtlog, yſtormus 
Boar, s, baedd, tremyniad 


| 


| 


[35] | 
Boariſh, a. baeddaidd, baedd- | 


B O 


awg, taeogaidd 
Board, sub. eiſteddfod; aſtell, 
aſtyllen; bwrdd ; 
Boarder, 5. cytty, gweſtai llet- 


Boaſt, v. a. ffroſtio, ymffroſtio, 
bocſachu 

Boaſt, Boaſting, 6. ffroſt, ym- 
froſt, bocſach 

Boaſter, s. ymffroſtiwr, bocſa- 
chwr 

Boat, g. bad, cwch : Ferry boat, 
ceubal : Flat - bottomed - boat, 
garfwch 

Boatman, 5. badwr, vieraffwr 
Boatſwain, s.' penbadwr 

Bob, s. cluſt-dlws; gair-Iluſg ; 
ewawd- air: a. cwtta, byrc 
v. a. crogi, yſgytio, gwawdio, 
twyllo, maeddu 

Bobbin, 5. cron-bleth ſidan 
Bobbins, 5. pleth-binau 

Bode, v. darogan, brudiaw ; 
argoeli 

Bodement, Boding, g. darogan, 
argoel 


{ Bodileſs, a. digorph, anglior- 


phorol 
Bodily, a. corphorol : ad. yn 
gyfan, yn grwn 


Bodkin, sub. gwaell, boitcyn, 


mynawyd 
Body, s. corph; un, neb un 
Bog, e. cors, mignen, ſiglen 
Boggle, v. dweud dan gecian, 
rhuſo, petruſo; twyllo 


| Boggler, 5. rhuſwr, rhagrithiwr 
* gryledd, | 


Boggy, a. corſog, ſiglenog 
Boghouſe, s. geudy, yſgothfa 


» gwyl, * s. pendduyn: v. berwi, 


brydio 
Boiling, s. berwad: 4. berw 
Boiſterous, 3. afreolus, tvm- 
heſtlog, terfyſglyd 
Boiſterouſneſs, ub. afreolaeth, 
terfyſg 
Bold, a. eawn, eon, hy, calon- 
nog; haerllug 
Bolden, v. eoni, ymeoni 
— ad. yn 1, yn eofn 


Board-yard, s. aſtelifa {tywr 


—ͤ—6—ũ̃ ꝙE— — —— —jä ö᷑6— 2 —ää ͤ. - — A 
_ — — _— — 
* 22 — 2 2 9 


PPP 


ou Lan, 5 ns: res ai». br 
rr 


Bombaſt, 5. y pren cottwm ; 


Bomb-ketch, 5. long i daflu 


Bond- ſervice, 5. cacth-waſan- 


Bonefire, 5. coelcerth, cynnen, 


B O 1361 1 


Boldneſs, 5. eonder, eofndra, 
eondra; haerllugrwydd 

Bole, g. meſur ſych o 6 lleſt- 
raid; math o briddell 

Boll, 5. paladr: v. paladru 

Bollemong, 5. am- yd, brith-yd 


Bonnily, ad. yn hoyw, yn. 
hoenus „ 
Bonny, a. hoyw-wych, hoenus; 
dityr | 


| Bony, a. aſgyrnig, eſgyrnog 


Booby, sub. dyn Ilwtr, Ilwrf; 


Bolſter, 5. gobenydd, cluſtog: llabi, Habwit, lleban 


L. attegu, cluſtogi 

Bolt, 5. par, troſol, bollt 

Bolt, v. paro, bollto; ſaethu, 
ymſaethu; gogrynu, peillio; 
traflyngcu fg 

Bolting - houſe, ub. peilldy, 
bloutdy S 

Boltſprit, 3. hwylbren, fflureg 

Bolus, 5. tameidyn meddygol 

Bomb, Bombfhell, 5. e ee 
o haiarn yn llawn o bowdr 
a hoelion, &c. a defiir ar dan 
yn erbyn tref neu amddiffynfa, 


Book, 5. llyfr, lyfryn, Illy fran 
Book binder, g. rhwymwr llyt- 
Book-caſe, 5. Hyfr-gloer [rau 
Bookiſh, @. llyfrgar 
Book-keeper, s. ceidwad cyfrif, 
| cyſritydd | 
Book-keeping, ub. cadwraeth 
cyfrif, cyfrifyddiaeth 
Bookmate, 5. cyd-yſgolhaig 
Bookſeller, s. gwerthwr Hyfrau 
Bookworm, 5. Uyfr bryf; dar- 
Hlenydd diflin 
Boom, sub. trawſt porthladd; 


o ryw fath hynod o wn rhyfel 

Bombard, v. a. taflu neu er- 
gydio y fath belenau 

Bombardment, +, curad ar le 
2'r fath belenau 

Bombaſin, 5. math o ſidan 


math o frethyn cotymog yl- 
tyfnig, ffwſtian; chwyddedig 
eiriau, gorwagedd, chwydd- 
Bombaſtic, a. chwyddedigſiaith 


pelau o din gwyllt 
Bonage, F. yr etgyrn-glwyd 
Bond, s. y{grifen-rwym, rhwy- 
medigaeth, rhwymiad; rhwy- 
myn, achrwym, tid I 
Bondage, 5. caethiwed, cacth- 
Bond- man, 5. caeth-was [tyd 
Bond-woman, 5s. caeth-forwyn 


1 


aeth, gwarogacth | 
Bone, g. aſgwrn 


bonffagl, bonffagliad 
Bonelets, à. dieſgyrn 
Bongrace, cub. cyſgod - dalaith, 

heulrhod, het | 
Boning, 5. dieſgyrniad 
Bonnet, 5, cwccwll, penwiſg, 


hwyl-bawl; nod-droſtan 
Boon, g. arch, deiſyfiad; rhodd, 
cymmwynas: 4. difyr, llawen 
Boor, s. taeog-ddyn, cerlyn, 
drelyn, delffyn 2 
Boord, s. Edr, Board 
Booriſh, a. taeogaidd, gwlad- 
aidd, trwgl, delffaidd 
Booriſhly, ad. yn daeogaidd, 
fel drel | | | 
Booriſhneſs, ub. taeogrwydd, 
dreldra 
Booſe, g. beudy: v. meddwi 
Booſy, a. gofrwyſg, penfeddw 
Boot, 5s. botas, curan, coeſarn, 
coes-arf; ciſt-cerbyd; budd, 
ennill; &warthawl, mantaw] 
Booth, 5s. pabell, llueſty, caban, 
llen llueft, Yen twthyn 
Bootleſs, a. anfuddiol, diles 
Footy, cub. yfgly f, yſgiytacth, 
anrhaith, yſbail 0 
Bopeep, g. mic- ymgudd, cudd 
ac ymddangos Fo 
Borachio, ub. coſtrel groen; 
meddwyn 5 
Borax, 5. aſiad-fwyn, math o 
halen - 
Bordel, g. putteindy, ty drw 
Border, g. ffin, cyffin, cy niad 
terfyn ; eirionyn | 


pengwch | 


I 


B O 
Borderer, 5. cyffiniwr, cyflin- 
ydd; cymmydog ; bargodyn 


Bore, g. twll, ceudod.—Bore of 


a lock, twll clo.—Bore Ma gun, 
ceudod drill 155 
Boreal, a. gogleddawl 
Boreas, 5. y gogledd-wynt 
Bored, a. tyllog, tylledig 
Borer, 5. tyllwr, taradr, ebill, 
trwyddew, treiddew _, 
Boring, s. tylliad, treiddiad - 
Born, part. geni, ganed, gan- 
- wyd: a. ganedig, genedig 
Born again, a. ail-anedig, ad- 
anedig: part. geni drachefn 
Borne, part. dwyn, cynnal, 
gynnal, goddef 
Borough. s. bwrdeis-dref; bo- 
_rwch; tref-fraint | 
Borrow, v. a. echwyna, ben- 
thycca, cymmeryd echwyn, 
ceiſio benthyg | 
Borrowed, a.echwyn, benthyg, 
echwynol, benthycol _ 


Borrower, 5. echwynwr, ben- 


thycewr | | 
Borrowing, s. benthyciad, ech- 
wyniad PD 
Boſcage, g. coedwig, coed tir 
. Boſky, a. coedog, llawn coed ' 
Boſom, 5. monwes, mynwes, 
cefail; cilfach : a. mynweſol 
Boſs, s. boglyn, boglwm; tor; 
cnwc, hwrwg | 
Botanic, Botanical, a. llyſieu- 
aidd, perthynol 1 lyſieuwr- 
iaeth | | | 
Botanology, s. traethawd am 
lvyſiau a phlanhigion 
Botany, s. llyfteuwriaeth 
Botch, s. pendduyn, oddfyn, 
cilchwyrn ; clytiad, anferth- 
wch: wv. gwelio, pothellu, 
chwydalu; clytio, anferthu 
Botcher, 5. adgyweiriwr hen 
ddillad; gweithiwr anghelfydd 
Botching, s. diwygiad, neu at- 
gy weiriad hen ddillad ; trwſgl 
waith OO 
Botchingly, ad. yn anghelfydd, 
yn. anghreftwraidd 


[37] 


1 


B 1 
Both, a. dau, dwy, deuoedd, 


dwyoedd ä | 
Bots, 5. pryfigedd, perfigedd, 
I, cunnawg3 


@ 


gwyrn, yr euon 
Bottle, 546, coſtre 
coſtrelaid, cunnogaid | 
Bottle-noſed, a. trwyn-bwt : + 
Bottom, 5. gwaelod, fail, ſyl- 
faen; llawr; godre; pant, 
dyffryn' . 
Bottomleſs, a. diwaelod, ano- 
ddyfnawg; anſeiliaw 
Bottomleſs- pit, 5. pwll-diwae- 
lod, annwn, cadduglyn 
Bottomry, s. llong-wyHtl, arian 
echwyn ar long 
Bouget, s. Edr. Budget 
Bougie, s. canwyll gwyr: trwy- 
ddew. Edr. . ws 
Bough, 5. cangen, caingc, clo- 
fen, gwryſgen 5 
Bought, a. & part. prynedigy 
prin, brynu, brynwyd, &c. 
Bought, 5s. troad, plygiad 
Boult, v. a. gogrynu; traf- 
lyngcu | 
Bounce, 5. naid, yſponge: v. 
neidio; tryſtio; bocſachu 
Bouncer, 5. tryſtiwr, bocſach- 
wr, rhodreſwr ; celwydd 
Bouncing, a. hoenus, bywiog z 
bocſachus, rhodreſgar _ 
Bound, Boundary, 5. terfyn, 
ffin, cyffin, cyffinydd, miniog 
Bound, Bounding, 5. crych- 
naid, crychlam, yſpong 
Bound, à. rhwym, yn rhwym, 
ynghlwm, caeth 
Bound, v. ffinio, cyffinio; yſ- 
pongcio, crychneidio | 
Boundleſs, a. annherfynol 
Boundleſſneſs, g. annherfyno!- 
deb, diderfyniad * 
Bounteous, Bountiful, a. hael, 
| haehonus, daionus 8 
RS Bountifully, ad. 
| yn haclionus, yn ddaionus, 
yn-rhadlawn 
Bounty, Bountifulneſs, s. hae- 
lioni, rhadlonrwydd, daioni, 
W : 


A 


| 


| 


= 


1 
*.. I 2 * a») © mee Sd” 1 
N aer : 
. 2 
1 e 889 W ny ray —— 


—— 


= 

Bourgeon, v. a. tarddu, egino, 

blaguro, blaen-darddu ; 
Bourn, 5. cyffin, terfyn, ter- 

fynau; nant, cornant, earog 
Bouſe, v. Edr. Booſ | 
Bouſy, a. Edr. Booſp 
Bout, 3. tro, ſias, gwaith 
Boutefeu, 5. n ter- 
_ fyſgwr, aflonyddwr 
Bow, 5s. bwa; plygiad, ymgry- 


miad ; mag]: v. plygu, ym- 


grymmu.—Razin-bow, bwa r 
- arch.—Bext-bow, bwa annel- 
awg.—Croſs-bow, albrys, bwa 
croes.—Ox-bow, * dol 1au.— 
Bow - pin, gwarlloſt, gwar- 
llas.—Bow of a violin, bwa 
 crwth.—Bow-knot,cwlwm do- 
len .—Bow-net, cryWw.—Bow- 
ring, Illinyn bwa 
Bowel, vᷣ. diberfeddu 
Bowelleſs, a. diymyſgaroedd, 
dideimlad, didoſturi | 
Bowels, gub. ymyſgaroedd, co- 
- 1yddion, perfedd, amyſgar 
Bower, g. gwaſgodwydd ; angor 
Bowery, 5s. gwaſgodfawr, cyſ- 
godus 
Bowge, v. treiddio, trywanu 
| Bovging, s. treiddiad, trywan- 
ad, tylliad trwodd 
Bowl, 5. bwl, bwlyn, cnap, 
cnapan; ffiol, bol: v. a. bwlio, 
chwarae enapan | 
Bowling- green, 5. 
cnapan las 
Bowyer, . bweydd, ſaer bwau 
Box, g. blwch, blychyn, ciſtan, 
Ilaw-giſt; bocys | 
Boxen, à. bocys-liw, bocyſaidd 
Boxer, 5. dyrnodiwr, dwrn- 
ymladdwr | | 
Boxing- bout, Boxing-match, 
s. dyrnodfa £ | 
Box- tree, s. bocyſen, bocyſwy- 
dden, pren bocys x 
Boy, 3. bachgen, llangc, rho- 
_  eyn, crwt, herlod 
Boyiſh, a. bachgenaidd 
Boyiſhneſs, ub. bachgeneidd- 


bw] gamlas, 


=_ 
Boyl, Boyling, v. Edr. Boil 
Brabble, 3. cecreth, cynnen, 


nyddiad 


B O 


eee. . dwrddo, para- 

lu, brygawthan | 

Brabbler, 5s. cecryn, dwndrwr, 
parablwr, cynhenwr — o 

Brace, 5. craff, creffyn, rhwy- 
myn; cwpl, par; cydnod: 
v. a. craffu, cydio, rhwymo, 
cyfrwymo; tynhau 

Braced, part. & a. a gyd-rwym- 
wyd, a dynhawyd ; craffedig, 
3 

Bracer, 5. cytrwymydd, tyn- 
hawr | 

Bracelet, -s. breichled, breich- 
rwy, breichwiſg 

Braces, s. hwyl-raffau: crog- 
gareuon ; tydiau | 

Brachial, a. breichiol, breich- 
aidd, breichus 8 

Brachmans, 5, offeiriaid neu 
athrawon yn yr India 

Brachygraphy, 5. byr- yſgrifen- 


| yddiaeth 


Brachylogy, 5. byr-chwedleu- 
yddiaeth, crynho-1aith 
Bracing, s. craffad, cyfrwymiad 


Brack, 5s. breg, agen, toriad 


Bracket, s. y{gwyddyn, gobe- 


Brackiſh, a. hallt, heliaidd 
Brad, 5. math o hoel fain heb 


| gloppa 


Brag, v. u. bocſachu, ffroſtio, 
ymffroſtio | | 

Brag, Bragging, 5. ymffroſt, 
bocſach, rhodres 

Bragger, Braggart, Braggado- 
cio, 3. ymffroſtiwr, bocſachwr 

Pragget, 5. bragawd, meddyg- 
lyn, bragodlyn 

Braid, s. pleth, pen-bleth, cu- 
dyn, modrwyog ; math o yſ- 
noden, neu ſidan-bleth: vv. a. 
plethu, crychu, modrwyo 

Braided, a. plethedig, crych 

Brain, 5. ymmenydd, v. a. di- 
ymmenydd1o 

Brainleſs, a. diymmenydd, di- 


rwydd 
: } 


ſynwyr 


Was 0 . ak 1 og — „ Age 
% . 23229 — * — — CS * 
. En" 2 een _ 
— *- ISTH n e TOE HOC vs, nth wn 
5, 5 n — n N * "Id N 


we 


B R [3 
Brain- pan F. penglog, ſiad, ſiol, 
creuan: v. 4. cernodio 
Brain ſick, a. penglwe, pen- 
ddar, penwan, gwallgofus 
Brain- ſickneſs, 5. penwendid, 
penſy frdandod, cynddatedd 
Brake, s. clun, pryſgyle, rhe- 
dynog; noe bobi; genfa; heiſ- 
lan; braich ſugn-beiriant 
Brakes, s, rhedyn, perthi 
Braky, a. rhedynog, perthog 
Bramble, J. mieren, pl. mier1 ; 5 
dryſien, pl. dryſi 
Bramins, s. offeiriaid yn myſg 
yr Indiaid; y brachmans 
Bran, s. rhuchion, rhuddion, 
eiſin, bran | 
Branch, 5. cainge, cangen 
Branchleſs, 6. diwryſg 
Branchy, a. ceingciog, cang- 
| henog, clofenawg 
Brand, 5. pentewyn ; nod, hai- 
arn-nod: ©. gwaradwyddo 
Branded, part. a nodwyd A 
haiarn; à nod arno, a drygair 
1ddo, gwaradwyddus | 
Brand-1ron, Branding- iron, Fo 
haiarn nodi 
Brand-new, a. newydd tanlliw 
Brandiſh, v. a. yſgwyd 
Brandiſhed, a. yſgwydedig 
Brandling, 5. pry'r gwlith, yr 
abwyd rr brithyll. 
Brandy, s. poethlyn, Nein, 
brandi 
Brangle, 5. ymdaeriad, v. a 
_ymdaeru, ymgecru _ 
Brank, s. gwenith yr hydd 
Branny, a. rhuchionaidd, ei- 
ſinog, branog 
Braſier, 3. Edr. Brazier 
Braſil, s. Edr. Brazil 
B pres, efydd, elydr 
Braſſy, a. efyddaidd 
Brat, 3. plentyn, yn jaith dir- 
myg neu faldod 
Bravado, ub. rhodres, gwag- 
wychder, rhyfyg 
Brave, a. dewr, glew, calonog, 
mawrfrydig, hyderus, hy; tac- 


22 


# 


9] B R 
Bravely, ad. yn wrol, yn odi- 
dog, yn wych, yn hy 

Bravery, 5. glewder, rhagor- 


iaeth, harddwch 


Bravo, g. cyflog-lofrudd: inter. 
purion! rhagorol! . 

Brawl, s. cecreth, cynnen, ym- 
ryſon, ymdaeriad v. cecru, 


vymry ſon, ymdaeru 


Brawler, g. cecryn, ymgecrwr, 
ymdaerwr, cynhenur 
Brawn, 5. baedd-gig: caledig, 
cyhyr-g1 rym, nerth 

Br aaa, — braiſg, 
grymus, cryf, gewinog 

Bray, v. a. pwyo, briwo, ma- 
lurio, yſſigo; rhuo fel alyn; 
bonllefain, gawri 


Brayer, sub. pwywr, poniwr ; 


bloeddiwr, rhuwr 
Braying, 56. rhuad, bonllef; 
pwyad, poniad . 
Braze, v. efyddu; taeru 
Brazen, a. N 2 
Brazen- face, g. un haerllug 


Brazen- faced, a. digywilydd 


Brazennels, 5. haerllugrwydd . 
Brazier, 5. g0f pres, gof copr 
 Brazil-wood, 5. math o gelyd 
goed tramor, braſit _. 
Breach, 5. adwy, breg, rhwyg, 
rhwygiad, torriad; anghydfod 
Bread, 5. bara. —Barley bread, 
bara haidd, bara barlys.— 
Oaten bread, bara ceirch.— 
| Rye bread, bararhyg.—White, 


| or Wheaten-bread, bara can, 


bara gwenith 
Bread-corn, s. yd bara, amyd 
Breadth, #5. lled, llydander, - 


- ehangder, helaethrwydd 


Break, s. torriad, agoriad: Vs 


torri, dryllio; dofi 


Breakers, s. beiſdon, berftonan 
Breakfaſt, s, boreu-fwyd, tor- 
ympryd, boreu- bryd 
Breaking, s. torriad, rhwygiad 
Break o day, s. torriad y dydd, 
gwawriad y dydd | 
Bream, 5. math o byſg: v. a. 


lus, ardderchog, hardd 


| goloſg1 hex long 
D 2 


_— 


22 3 
q . . 


.- wyden; mynwes, calon, cyd- 


Breeze, 5. awel, awelan; cac- 


CCC 
l on 1 


* * * 


B R [40] 


Breaſt, 5. bron, dwyfron; par- 


vy bod 
Breaſt- bone, g. aſgwrn y ddwy- 
Breaſt- cloth, 5. bronlliainſfron 
Breaſt-high, a. cyfuwch a'r 
ddwyfron ED 
Breaſl.knot, s. bron-gwlwm 
Breaſt-leather, s. bron gengl 
Breaſt-plate, . dwyfroneg 
Breaſt- work, 5. bron-glawdd 
Breath, 5. anadl, ffun, chwyth, 
awel . 
Breathe, v. anadlu; cym'ryd 
anadl ; gorphwys; by w 


B R | 
Brew-houſe, 5. cyrf-dy, dar- 
Ilaw-dy, briwedd-dy 
Brewis, 5s. bara berw, miccas 
Briar, Brier, g. dryſien.— Sweet 
' briars, mieri mair, dryſi per 
Bribe, s. gwobr, llwgr-wobr _ 
Bribery, s. budr-wobraeth 
Brick, s.ptidd-faen, pridd-lech 
Brick-bats, s. darnau pridd- 
feini | po 
Brick-kiln, . odyn priddfeini 
Brick-layer, s. ſaer pridd- feini 


Brick maker, 5. priddellwr 


Brick-wall, s. pridd fein- fur 
Brick-work, g. priddfein-waith 


Breathing, s. chwythad, anad- | Bridal, s. neithior, priodas: a. 


liad, gwyntiad 
Breathleſs, a. i maes o anadl; 
dianadl; marw | 


Brecon, Brecknock, s. Aber- ; 


honddu, Brycheiniog 

Breech, g. tin, rhefr, cyfeiſtedd 

Breeches, 5. clos, llawdr, liod- 
rau, bryc | 

Breeches-maker, s. llodrwr, 
Hodreuwr 

Breed, s.rhyw,rhy wogaeth,hil, 
hiliogaeth eppil; v. a. hilio, 
eppilio, planta, magu, mae- 
thu, meithrin 

Breeder, s. eppiliwr, hiliwr, 
mammaeth, maethydd 

Breeding, s. cenhedliad, hiliad; 

meithrindod; ymddygiad 


cynen y meirch 
Breezy, a. awelog 
Bret, Bretcock, s.lieden y mor 
Brethren, s. brodyr 
Breve, Brevet, s. gwys lythyr 
Bre viary, c. crynodeb, talfyriad 
Breviat, 5. talgryniad 
Breviature, 5. byr- nod 
Brevier, 5. math o argraph- 
lythyren : 

Brevity, Briefneſs, s. byrder 
Brew, v. myſgu (wvul. mach) 
darllaw, briweddu; | 
Brewer, s. cyrfydd, darllawydd 
Brewer of mead, 5, meddydd ; 


priodaſol, neithioraidd 
Bridal-ſong, s. priodas-gerdd _ 
Bride, s.priod-ferch, y briodas- 
ferch, y wraig ieuange 
Bride-bed, s. gwely priodas 
Bride-cake, teiſen briodas 
Bride-chamber, s. yſtafell bri-. 
odas 4 | 
Bride-groom, 5. priod- fab 
Bride-maid, s. llaw-forwyn * 
Bridewell, s. carchar weithdy 
Bridge, 5.pont. —Draw-bridge, 
yſgrogell.—Stone- bridge, pont- 
faen. — Wooden- bridge, pont- 
goed. Foot- bridge, pont bren 
Bridge of an organ, gub. ſain 
fwrdd organ > 
Bridge a wiolin, s. crib crwth 
Bridle, s. ffrwyn: v. frwyno, 
ymffrwyno 
Bridler, 5. ffrwynwr 
Bridling, c. ffrwyniad 
Brief, 5. briff, yſgrifen-wys, 
Uythyr aptyn, gwarant, Hy- 
thyr caſgl, byr-lyfr: a. byr, 
cryno, talgrwn | 
Briefly, ad. yn fyr, yn gryno, 
ar fyr eiriau | | 
Briefneſs, g. byrder, crynodeb, 
cwttogrwydd : 
Brigade, s, un fintai neu fyddin 
r fath 
Brigadier, 5. llywy ath 
tas neu fyddin 5 
Brier, 5. Edr, Briar 


meneſtr 


* 


„ 
Brigand, 5. brigantiad, car 
leidr, yſbeiliwr, brigant 
Brigandine, 5. llurig, curas 
r s, math o yſgafn 
ong 
Bright, a. diſglair, gloyw, 
cannaid, yſplenydd 
Brighten, v. diſgleirio, llew- 
yrchu; gloywi, eirianu 
Brightly, ad. yn ddiſglair, yn 
gannaid, yn loyw : 
Brightneſs, 5. diſgleirdeb, le- 
wyrch, canneidrwydd 
Brigue, 5. ymryſon, ymrafael, 
cynnen, anghydfod 
Brilliancy, 3. diſgleirdeb, claer- 
der, gloywder | | 
Brilliant, s. diemwnt 
Brilliant, a. diſglair, gloyw, 
Hachar, echdywynedig, yſple- 
nee = | 
Brim, s. yml, min | 
Brimful, Brimmingful, a. cy- 
foriog, llawn 1'r ymyl 
Brimmer, 5. e e lawn 
Brimming, a. cyforiog; lodig 
Brimmingneſs, s. llodigrwydd 
Brimſtone, s. mygfaen, brwm- 
ſtan, Ilos-faen, lloſg-faen 
Brinded, Brindled, a. brith, 
brych, cymmyſg-liw 
Brine, 5. heli, dwfr hallt 
Brine-pit, s. pwll heli, heledd 
Bring, wv. dwyn, Cy wain, cyr- 
chu, arwain | 
Bring up, v. dwyn i fynu, ma- 
gu, meithrin | 
Bring forth, v. ym 
gor; llydnu, Sc. 
Briniſh, Briny, à. hallt, heliog, 
heliaidd 


N- 


ddwyn ; ef. 


Brink, 5. glan, ceulan, min, 


ymyl, gwar 

Briony, or wh:te vine, ub. y 

- winwydden wen, pys y coed, 
paderau'r gath 

Briony, or black vine, g. y win- 
 wydden wyllt, y winwydden 
ddu 

Briſk, a. bywiog, hoenus, hei- 
nyf, hoyw, gwiſgi, ſionge 


419 


{ 


| BR 

Briſkly, ad. yn fywiog, yn 
heinyf, yn ſionge 

Briſkneſs, ub. bywiogrwydd, 
ſiongerwydd, hoen, hawnt, 
egni, glewder, . brywuſder 
Briſket, 5. y barwyden 


Briſtle, v. codi ar wrych; go- 


ſod gwrychyn 
Briſtles, . gwrych; rhawn 
Briſtled, Briſtly, a. gwrychog, 
blewog, garw, rhawnog 
Briſtol, . Caerodor yn Nant- 
baddon, Briſto 3 
Briſtol- ſtone, s. criſial Caerodor 
Britain, 5. Prydain, Brydain 
Britiſh, a. Brytanaidd- - 
Briton, 3. Brythyn, Brytwn, 
Brytaniad | 
Brittle, a. brau, breuol, bregus 
Brittleneſs, 5. breuder, breu- 


| older, breuoledd 


Broach, 5. ber: v. rhoi ar ber; 
gollwng, agor; dyfeiſio; tannu 
gau athrawiaeth 8 
Broad, a. llydan, ehang, he- 
laeth ehelaetn 
Broadneſs, 5. lled, llydander, 
ehangder helaethrwydd —_ 


Brock, s. Edr. Badger 


Brogue, 3. eſgid goed; lediaith 
Broid, s. Edr. Braid | 
Broiderer, s. Edr. Embroiderer 
Broil, 5. terfyſg, cynnwrf, cy- 
thrwfl, ymryſon': v. goloſgi, 
pobi, brwlio F 
Brokage, Brokerage, g. cyflog 
bargenwr; lugenyddiaeth _ 
Broken, a. & part. drylliedig, 
toredig, briwedig, wedi torri 
Broken- backed, a. cefn dun 
Broken-bellied, a. bol dun 
Broken-hearted, a. calon friw 
Broken-winded, a. byr anad- 
log, wedi torri ei wynt 
Broker, sub. log faſnachwr; 
gwerthwr hen bethau 
Brome, 3. Edr. Bream 
Bronchotomy, ub. breuant- 
drwch, y weithred o dorri rr 
corn gwynt, yn y mynyglogs 


[ 


(quinſy) 
| . D 3 


Ms 


_— OS 


— 


e tg Dr 
2 5 


CY 4, tPA 
* — 


neee c net 


— — — ER 
* & 2" @ 
4 . ern ety > 


— 


addurn: 


. Brooding, gart. yn deori, yn 


Broth, 5. cawl, breſych, iſgell 
Brothel, 6. putteindy, try- 


ad, brawd lofrudd 


B R 


Brond, 5. nod, gwaradwydd, 
gogan. Edr. Brand 

Brontology, 5. traethawd ar 
dyrfan, taran-draith 

Bronze, 5. pres; lliw pres 

Brooch, 5. tlws, glain gwddf, 
gwddf dlws, torch mwnwgl ; 

aentiad un liw 

Brood, s. hil, eppil, lin; nyth- 
aid o gywion, deoriad, nyth- 
Iwyth | 

Brood, v. deor, gori, rhoi gor 

Brooding, 5. deoriad, eiſtedd- 
1ad ar wyau 


rhoi gor, yn eiſtedd ; yn llawn 
gfityriaeth, yn aſtud 
ook, 5. nant: (plur. neint, 
nentydd:) cornant, carrog, 
rhowyn dwfr, aber ddwfr 
Brook, v. goddef; ymoddef, 
dioddef, aros, ymaros; dwyn 
Brooklime, s, yr hen wr, llych- 
lyn y dwfr, Ilyſiau Talieſin 
Broom, 5. banadl; yſguben, 
yigubell,—Butcher* 5-broom,ce- 
lyn Mair.---Broom-rape, corn 
yr hydd, tagwyg, paladr hir. 
Spaniſh-broom, banadl Vſpaen. 
Savbeet-broom, aur fanadl, ba- 
nadlos c | 
Broom, $. Edr. Brome, Bream 


thylldy; ty wtres a gloddeſt 
Brothelry, 5. putteindra, an- 
:Hadrwydd; ſerthedd, croeſa- 
niaeth 
Brother, 5. brawd: pl. brodyr 
Brotherhood, 5. brawdoliaeth 
Brother in-law, s. brawd yng 
hyfraith . 
Brother killer, 3. brawd-leidd- 


Brotherlineſs, g. brawdolrwydd 


Brotherly, a. brawdol, ſerchog: 


ad. fel brawd, yn frawdol _ 
Brotherly kindneſs, s, caredig- 


5 (42) 
Bronchial, Bronchic, a. gydd- 
faidd, mynyglaidd 


rwydd brawdol | 


BR 
Brotherly-love,s.brawdgarwch 
Brow, 5. ael ; tal, talcen 
Brow of @ hill, s. ael bryn, crib 

neu ben mynydd 3 
Brow of a wall, 5. crib mur, 
bargod 
Browheat, v. cuchio, ſarrugio, 

traws- ſiarad i 
Brown, a. gwineu; llychwyn, 

cethin, llwyd, IIwyd-ddůu 
Browniſh, a. lled-wineu, lIlwyd- 

wineu | 
Brown-ſtudy, s. dwfn fyfyrdod 
Brown-wort, s. llyſiau'r gyn- 

ddaredd, y benddu, y ddigoll 

Iwyd | 
Browſe, 5. pawr-wydd, brig- 

au'r gwydd, glas-ddajl 


1Browſe, v. brig- bori, difrigo 


Browſing, 5. brig-bawr, brig- 
boriad | 

Bruiſe, 5. yſſig, yſſigiad, briw, 
clais; anafod | | 

Bruiſe, v. yſſigo, cleiſio, bri- 
wo, breuanu, malu, malurio, 
ſathru 

Bruiſing, 5. yſſigiad, maluriad 

Bruiſe- wort, 5. gleſyn y coed 

Bruit, 5. gair, ſain, fon, ſwn: 
4, cyhoeddi, taenu, rhoi gair 
i maes | : 5 

Brumal, 2. gauafaidd 

Brunette, s. gwineuen, merch 
wineu-liw | 

Brunt, -s. rhuthr, hyrddiad, 
ymoſod ; dryglam, anffawd 

Bruſh, 5. yſgubellig, gwrych- 
grafell, gwrych-rugl: anffawd 

Bruſh, v. yſgubo, rhuglo, cra- 
fella; ffryſtio; cledro | 

Bruſh-maker, s. yſgubelligwr 

Bruſh-wood, ub. man-wydd, ' 
briw-wydd, goſgymon 

Bruſtle, v. tryſtio, ſwnio, cle- 
cian, clindarddach; bocſachu, 
gn. 

Brutal, @. anifeilaidd ; poeth- 
wyllt, creulon; cnawd-wyllt, 
anllad 

Brutality, 5. anifeiligrwydd; 


creulonedd; aflendid 


B RN 
Brutalize, v. a. anifeileiddio; 


anifeiligo, anifeilhau, gwyll- 


tino, barbareiddio 
Brute, 5. anifail, mil, yſgrubl; 
dyn direſwm, un anmhwyllo 
Brutiſh, a. anifeilig, anifei aide 
Brutiſhly, ad. yn anifeilaidd, 
yn ddireſwm 
Brutiſhneſs, 5s. anifeildeb, an- 
noethder, ynfydrwydd 
Bub, g. diod gadarn: v. ymddy - 
foli ar ddiod, diota 
Bubbing-ſchool, ub. diod- dy, 
coeg dafarn 5 
Bubble, ub. bwrlwm, cloch 
ſuddas, morwyſiad, pymbwl, 
tyniar; tegan; hud, hocced; 
dyn hydwyll 5 
Bubble, v. clochi, bwrlymu, 
pomblu; berwi'n glych (yn 
grych, ya grychias) tarddellu, 
boglynu; hydo; bytheirio 
Bubbling, part. yn clychu, yn 
tarddellu, yn crych-erwi 
Bubbling, s. morwyfiad, pwm- 
- bwliad; tarddelliad, boglyn- 


[43] 


B U. 5 
chod danas. Roe- Huck, iwrehg 
carw, eilon.— Boat. goat, bwch 
gafr, hyfr-fwch.—Buck-ſern, 

ydd-gen, croen carw 

Buck, Buck-lye, 5. lleiſw coed, 

trwyth. — Buck aſbes, lludw 

coed, trwyth ludw, llutrod.— 

Buck of clothes, trwythad, golch 
1 80 1 

uck, v. rhidio; trwytho, 

lutrodi, golchi | 

Bucket, 5. yſtwe, yſten, celwrn 
Buck's-horn, 3. llyriad y mor, 
llyſiau Efa 
et Sub, gwenith yr 

h | 
Buckle, $ub, bwcl, boglwm : v. 

boglymu ; ymgydio; ymoſod 

vmoſtwng 
Buckle-maker, s. boglymwr 
Buckler, 546. bwccled, tarian, 
branddor, aeſtalch, parfais, 
talbos, talwas, tala wg 
Buckram, 4. ſyth-liain 
Buckrams, 5. craf y geifr 
Buckſome, . Edr. Buxom 


| lad; crychferwad 
Bubby, 5. bron, diden 


Buccolic, s, bugeik-gerdd 


Bud, 5. laguryn, eginyn, bx. 


Buccaneers, sub. gwillmyriad, | wullyn 


_ neu for-ladron, a fuant enwog | Bud, v. blaguro, egino, tyfu, 

y rhan olaf o'r oes ddiweddaf bywullu, blodeuo 

. yn nhueddau yr India orllew- Budding, s. blaguriad, tyfiad, 
inol; gwnaethant ddifrod ac | bywulliad | 


anrhaith o beth aruthrol o 
feddiannau'r Vſpaeniaid, ac 


. amryw o genhedloedd eraill, 


ar dir ac ar for. Y milwyr Budget, 4 
gwrolaf yn y byd oeddynt;j bwlgan, yſgrepa 
ac yr oedd eu CREFYDD, y, Buff, Buffaloe, Bu 
mae'n debyg, mor hynod a | 
Buff, (ledr) 5. bualgen, bwff 


gwroldeb, canys yr oeddynt 
yn cadw dyddiau ympryd 1 gei- 
10 bendith Duw ar eu han- 
. turiau, a dyddiau o ddiolch- 
garwch i' glodfori ef am eu 
Iwyddiant, mor bryſur a de- 
foſiynol 185 ymerodres Ruſſia 
yn ei rhyfel a'r Pwyl 
Buck, 5. 7 bweh, y gwrryw o'r 
geifr, yſgyfarnogod, cwning- 


Budge, s. oen-gen: a. anfwyn, 
traws, taeog: v. ſymmud, yſ- 
gogi, ſyflyd | 4+: 

6. cwd, cod, coden, 

8 | 
ffle, s. bual, 
ych gwyllt 


Buffet, 5. cernod: v. cernodio 
Buffet, 5. cloer, almari 
Buffle-headed, a. pendew 
e Wh = s, buelin 
Buffoon, 5s. yſgentyn, bwngle- 
ryn, croeſan 
Buffoonery, 54 
bwnglerueth 
Bug, s. pwg, math o leuen, neu 


b. croeſaniaeth, 


ad, &c. - Bucks of Deer, by- 


( 


drogen ddũ ddrewllyd 


Bugger 
7 Buggery, s. gwrryw-gydiad 


Built, Builded, part. adeilade- 
Bulb, . crwn-wraidd dig 


1 
7 
1 
1 
T3 
bis 


| Bullace, sub. aeron gwylltion, 


Bull-baiting, 5. tarw-gwnad 
Bull-beggar, 3. bwbach, bwei 


Bull-feaſt, 3. gwledd, neu fath 


Bullock, g. buſtach, eidion, ch 


TT. B U 


Bug, Bugbear, J. bwg, bo, bw, 
bci, bwbach, hwdwg 


ſodomiad 


Bugle, 5s. bual; glain; gleſyn 
3 SHR 3 
Bugle, Buglehorn, 5. corn hela 
Bugloſs, 5. tafod yr ch, y ddi. 
Build, v. adeiladu I driſt 
Builder, 5. adeiladydd 
Building, 5. adail, adeilad, ad- 
eiladaeth | 


Bulbous, @. crwn-wreiddiog 
Bulfinch, s. coch y berllan 
Bulge, ub. tolc: v. tolcio; 
chwyddo; ſuddo | 

Bulimy, J. y wangc, y newyn- 
glwyt | 

Bulk, s. maint; corph; rhag- 
twrdd, arffed: v. arffedu, 
bargodi 5 

Bull, s. tarw; bwla; gwrthiaith; 
ordinhad Pab | NO 


"mwy na'r cirin duon bach 


Bull-chafer, sub. carw'r dwfr, 
gwas y neidr 1 
Bull- dog, 5. ci tarw, cyſtowci 


Bullet, 5. maen gwn, bwleden 


o wyl mabſant yn Yſpaen, lle 
y bydd marchogion a gway- 
wffyn yn ymladd à theirw 
gwylltion 
Bull- head, 5. crothell; penci; 
clwppa o ddynn 
Bullion, 3. aur neu arian yn y 
clamp, clampan, llafnau 


Bull ruſh, s. llafrwynen 

Bull trout, s. brithyll mawr, 
brithyll gwrry x . 

Bull- weed, g. y ddau wynebog, 
y fad felen | ge 

Bull-wort, gub. lyfiau'r tarw, 


er, 5, gwrryw-gydiwr, boeri 


| Bully, . bygylwr, bocſachwf, 
tan-boerwr: v. bygylu, tan- 
Bulwark, 5. gwrthglawdd, di- 
ogelfa; noddfa, cadernid 
Bum, s, tin, bontin, ffolen _ 
Bum- bailiff, 5. ceiſpwl, rhing- 
. 
Bumble-bee, 5. begegyr | 
Bumkin, 5. delff, drel, cerlyn 
Bump, ub. dyrnod; chwydd,. 
cnwce: v. dyrnodio; codi yn 
gnwc | 
Bumper, s. cyforog wydryn, 
lawn gwppanaid _ 
Bun, Bunn, s. chwiog, chwi- 
ogan, bara miod 
Bunch, s. cnwe, oddf, crugyn, 
hwrwg, chwydd; ſwp, twſw, 
cwlwm: v. chwyddo 
Bunch- back, 5. cefn crwcca, 
cefn hwrwg | 
Bundle, ub. ſwp, ſypyn, ſop, 
ſopyn, ſopen, pwn: v. ſypyno, 
pyno, „ 5 
Bung, r. bynglawr, twnffed: v. 
n 
Bung- hole, 5. bwng, derbyn- 
dwll; twll barit DOLLS 
Bungle, s. bwngler-waith: v. 
trwigl-weithio + 
Bungler, 5. bon y gler, bwn- 


| gleryn 


Bungie, a. bongleraidd, an- 
mhrydferth, anferth „ 
Bunglingly, ad. yn fwngler- 
aidd, yn anghrefttwraidd + 1 
Bunn, s. Edr. Bun 3 
Bunt, sub. chwydd hwyl: v. 
chwyddo fel hwyl gan wynt 
Bunting, 5. aderyn bras yr yd 
Bunting-line, 5. rheffyn hwyl 
Buoy, 5s. dangoſeg, neu fynag- 
gyff, mewn porthladd: v. 
cynnal, dal i fynu, nofio 
Buoyancy, 3, nofiadolrwydd, 
hynawfedd _ 1 0 
Buoyant, a. hynawf, eſgynawl, 
yſgafn, nofiawl xy 
Bur, Burdock, ub. cyngaf, 


troed y tar 


] 


cyngaw, cacamweci 


N 


Bureau, J. yſgri 


5 Burgo-maſter, 5 


B U 145 


Burden, 5. baich, pwn, llwyth, 
clud: v. beichio, pynio, Ilwy- 
tho. — Burden of a ſong, byr- 
don, y gair lluſg 

Burdenſome, a. trwm, pwys- 
fawr, beichiawl 

Burdock, 5s. . Edr. Bur 

en-giſt 

Burg, g. Edr. Burrow, Borough 

Burgage, Burgage- tenure, 5. 
amiod, neu hawl bwrdeis- 


= - drefawl 


Burgamot, £5, math ragorol o 
veranen 

Burganet, 5. helm, penffeſtin 

Burgeols, s. math o argraph- 

Burgeon, Edr. Bud [lythyren 
Burgeſs, 5. bwrdais, bwr gals, 
dineſydd 

Burgeſs-ſhip, s. bwrdeiſaeth, 
dinas fraint 

Burgh, 3. Edr. Borough 

Burglar, s. torwr ty” 

oa J. ty-doriad 

1 s. cwrdd bwrgeiſ- 

aid, cwrdd lit, Ilwyr wys, tref 

maer y dref, 
yn yr Herb | 

Burgrave, 546. treftadol Gaer- 
lywydd, yn yr Almaen 


Burgundy, s. gwlad Burgwyn 


Burial, & angladd, claddedig- 
aeth 

Burial- lace, s1b, beddrod, 
gw yoda; mynwent 
Burleſque, . gwawd-iaith: v. 
gwatwor, gwawdio 
Burleſque- poem, 5. gwatwor- 
gerdd, duchan 

Burn, g. Hloſg, loſg tan : v. Hoſ- 
gi, goddeithio, goloſgi, rhuddo 
Burnet, or Pimpernel, 5. llyſ- 
iau'r crymman, gwlydd mair 


Burning, g. loſg, lloſgfa, lloſ- 


grad, goddaith, cynneu: 4. 


Hloſgadwy, poeth, chwilboeth 
Burning-glaſs, s. loſg-wydr 
Burniſh, v. cabolu, arlathru, 

gloywi, Hugani, dyrathu 
Burniſher, 5. cabolwr, llath- 

rydd, dyrathydd 


B U F BO ; 
Burnt, part. lloſg, lloſgedig | 
Burr, s. Edr. Bur 


Burrow, 5. bwrdeis-dref; twll 
| cwningen :_ v. cloddio tyllau 


Burſar, Burſer, s. amnerydd, 
tryſorwr, ſylltwr 

Burſe, 5. cyfnewitty, cwrddle 
marchnadyddion _ 

Burſt, 5. twrf, bloedd ; rhuthr; 
rhwyg: v. bloeddio; rbuthroz 
rhwygo, rhicho; 

Burſtneſs, s. Edr. Rupture 

Burthen, s. Edr. Burden 

Bury, g. trigle: v. claddu 

Burving-place, sub. mynwent, 

Buſh, 5. perth, llwyn {beddrod 

Buſhel, 5. lleſtraid, heſtoraid, 
yſtaca , tel 


Buſhy, a. perthog ; cedenog, 


cydynog, crych | 

Buſileſs, a. diwaith, ſegur 

Buſily, ad. yn ddyfal, yn ddi- 
wyd, yn ffwdanus, yn llafurus 

Buſineſs, sub. galwad,- crefft, 
gorchwyl, gor chy#liacth; ffw- 
dan, trafferth 

Buſk, Sub. gwaſgrwym-bren ; 5 
pont-bren-tor 

Buſkin, s. gwintas; curan, ho- 
ſan ledr, coeſarn 

Buſs, s. cuſan: lleftr pyſgotta 

Buſſing s. cuſaniad 

Buſt, 5. [lun dyn o'r ddwyfron 
1 fynu 

Buſtard, 5. aderyn mar mwy 
na'r tyrc- ieir, yn cyfanneddu 


rhai o roſydd a gwaſtadedd 


Lloegr | 
Buſtle, s. godwrdd, cythrwfl, 
terfyſg; ffwdan: wv. godwr- 
ddio, trafferthu, fwdanu 
Buſtler, s. ffwdanwr, ymdra- 
#Ferthwr 

Buſv, a. diwyd, gweithgar, 
Hafarus, ffwdanus; ſwyddgar 
Buſy- body, s. rhodreſwr, rhyd- 
reſwr, ymyrwr yn materion 
rhai eraill 

But, s. ffin, cyffin, terfyn: v. 
ffinio, cyffinio, cydio: corp. 


ond, onid, eithr, etto, er hynny 


— 


wthio . 


- - 
1 
7 i 
£4 7 
* a F 
f 1 
* 
1 
y = : 
5.5: 
* 17 
1 
* 77 
2 * 
7 4.5 
1 
s. 31 
F 3 
4 4 
4 TW 
+ : 
44 + > 
- = 3 
© 
4 "© 
FY 35 £ 
- ＋ 1 
: 
* 
1 
$ #3 8 
t 1 
& ? 'D 
; 
T & © 
«1 1 
TS 
, * 4 
8 72 
s 2 
Ss = £# 
* * ; 
; -W 3, 
: 7 
4 4 I 7. 
= 7 2 
7 . 
” 1 7 8 
1 f 
= + | 
* 1 
= 1 
, 
1 . oy 
\ - 
: = 3 
1 
1 
* 3 þ 4 
23 K 
5 3 
74 r 
p 
1 
4 * 1 
5 1 14 
{5 7 
y * 
i bo 
5 y 
- Tv; y 
BS: 
- . ; 
Z 1 
= 4 N 
&: 
9 MP 
C - * "4 
© 87 Y 
45 F 3 
3 ; 1 
** 
11 
. : 1 
2 . oy 
8 
be 7 
Fa * 
= * 
74 4 
- - : 
i i 
: y 
1 
1 
7 7 : 
h 
8 * 
7 
1 - 
| 
2 
, 
/ . 
. 


B U 


cigyddio, dihenyddio 


Butcherly, adv. cigyddaidd, 


creulon, gwacdlyd 


Butchery, 5. cigyddiaeth; cig- 


fa, cigle ; galanaſtra 


Butler, sub. trulliad, heilyn, 


gwallofiad 
Butment of an arch, g. pentan 


Butt, Sub. nod, gwawd- nod, 


gwatworgerdd; gwinlleftr; v. 
hyrddio, ymhwrdd, ymdopio 
Butter, s. ymmenyn. — Freſh 
butter, ymmenyn gwyryf 
Butterfly, J. eilier, gloen Duw: 
ly ſiau'r yſgyfarnog 
Butter- milk, s. enwyn, llaeth 
enwyn ; 
Buttery, ub. ymmenyn-gell, 
bwyd-gell: a. ymmenynog; 
ymmenynllyd 


Butting, à. a gornio, a doſſio; 


nwyfus, anhywaith 
Buttock, 5. clun, morddwyd, 
train, ffolen; tin: Bare- 
uttoc ed, tin noeth 
Button, ub. bottwm, bott wn, 
boglyn: v. botymu, botyno 
Button- hole, 5. rhwyll botwn, 
twll, boglyn 
Buttreſs, 5. atteg, cynnal- fur, 
gwanas: v. attegu, goſeilio 
Buxom, @. ufuddgar, hydrin ; 
| bywiog, llawen, gwilg!, hoe- 
nus; nwyfus, drythyl 
Buxomneſs, s. ufuddgarwch; 
gorawen, bywiogrwydd, nwy- 
Buy, v. prynu fuſrwydd 
Buyer, 5s. prynor ; f 
Buzz, g. llais gwenyn, fibrwd, 
ſiſial: v. ſio fel gwenyn, ſiſifwl, 


ſiſial | 


Buzzard, 5s. bwncath, bod 
gwerni.—Bald buzzard, bod 
tin-wyn, iar din- wen 


Buzzer, 3. huſtyngwr, ſiſialur 


Buzzing, 5. huſtyngiad, ſiſial 
By, prep. gan, wrth, trwy, 

heibio, gerllaw; à, ag 
By and By, ad. ar fyr, yn y 
man, maes o law __ 


=? [46] 
Butcher, g. cigydd, cigwr: v. 


gymmuno ar ddydd Nadolig, 


Cabal, 5. cyfrinach; cabidwl ; 


Cabala, s. y traddodiadau Iu- 


BY 
Byas, 5. gogwydd-bwys; tu- 
eddiad, yſtlyſiad, gwyredd: 
| V. gwyro, traws-wyro; ochro, 
yigywio, ledfu. Edr. Bias 
Byaſſed, a. gwyrog, wedi et 
wyro, a thuedd ynddo, gwyr- 
draus, gwyr-gam, ochrog 
By-blow, s. plentyn o ordderch 
By-end, 5s. cam-ddiben, gau- 
| amcan, coeg-fwriad 
By-lane, 3. coeg-hewlan 
By-law, 5. deddf gartrefol, cyf- 
raith gymmydogol 
By-pait, a. wedi myned heibio 
By- path, s. coeg lwybr | 
By-place, g. Ile diarffordd, cil- 
fach, godechfa, llech-fan 
Byr-laws, 5s. cyfreithian cwm- 
mwd, rhagorol gyntyn yr Al- 
ban, y rhai a wnaed trwy 
gydſyniad cyffredin cym'do- 
gaeth, ac a wnaent derfyn ar 
bob ymryſon trwy gyfryng- 
dod cylafareddwyr detholedig 
By-room, 5s. yſtafell ddirgel _. 
By- ſtander, q. edrychwr,llygad 
ſegur : 
By-ſtreet, s. hewl 
heol - | 
By-way, s. ffordd ddidramwy 
By-word, 5. dihareb, teſtun 
Byzant, Byzantine, Bizantine, 
J. llafn aur, (o werth 15/.) a 
offrymir gan y brenin wrtivr 


gefn, coeg- 


mewn ffordd o gydffurthad a 
ſiampl y doethion yn Bethle- 
hem!!! | x 


: . | 

he (fel byriad o'r gair Lladin 
, centum) cant 

Cab, s. meſur Iuddewig o dri 
pheint 
cyd-fwriad, dirgel-gyngor; 
dichell; 5 — Iiys 
v. cyd-fwriadu, cynllwyn 


ddewig; dirgelion Inddewaeth 


ig; 
[Cabalif, J. aſtudiwr, neu ddyſ- 


" 28 
gawdwr y traddodiadau a'r 
83 Iuddewig; dehongl- 


wr pethau tywyll 
Cabaliſtic, Cabaliſtical, a. tra- 
ddodiadol, dirgeledigaethol 
Caballer, 3. cyd-fwriadwr 
Caballine, s. math o aloes garw 
Cabbage, s. breſych : v. pen- 
grynu; darn guddio 
Cabin, 3. cab, caban, cell, cut, 
cuddigl, llueſt, twlc 
Cabin-boy, 5. cell-weſyn, ca- 
ban-was | | 
Cabinet, ub. ciſtan, prennol, 
prenfol, yſgrin: dirgel gyngor 
Cabinet-Council, 5. logawd- 
gyngor, dirgel-gyngor, 
Cabinet-maker, ub. ciſtanwr 
Cable, 5. rhaff angor | 
Cabliſh, s. briwydd 
Cachectical, a. anniwygus 
Cachexy, Sub. anniwyg, drwg 
anſawdd corph 
Cack, v. yſgothu, cachu 
Cackerel, 5. math o yſgadan _ 
Cackle, v. clochdar, clwcian 
Cacochymy, s. drwg anſawdd 
y gwaed Bo 
Cacodemon, 3. drwg yſbryd 
Cacophony, 5. drwg-ſain 
Cadaverous, à. celaneddog, 
byrgynaidd | 
Cade, 5. lleſtryn, barilan: vv. 
llowfaethu: a, tyner dof, 
gwar.—Cade lamb, oen ſweci 
Gade of herrings, mwys o yſga- 
dan.—Cade-worm, or Cadet, 
pry'r gwellt 
Cadence, s. amrywiad llais, 
perffeith- nod, pereidd-ſain 
Cadet, 5. brawd jeuaf; milwr 
a fo ar ei draul ei hun 
Cadow, 5. mantell werddonig 
Caerdiff, . Cherdaf,- Caerdyf, 
n 7 
Caerleon, 2. Caerlleon arWyſs, 
mam ddinas Cymru gynt 
Caermarthen, 5. Caerfyrddin 
Caernarvon, J. Caer-yn-Arfon 
Caerphily, ub. Caerffili.ä—Ei 


[47] 


CA: 
Caerfeli, oddiwrth Beli ei ſei- 
lydd to 


|Caerwys, s. tref yn ſwydd Flint 


lle cadwai'r beirdd eu heiſt- 
eddfodau wrth wys y prif- 
fardd | 

Caftan, s. math o wiſg yn myſg 
y Perſiaid 

Cag, 5. barilan, lleſtryn 

Cage, s. cawell, ffrongc; ffau, 
cadwriaeth, attalfa 

Cajole, v. gwenieithio, hudo, 
denu, llithio, twyllo 

Cajoler, s. gwenieithwr, llith- 

ivr, twyllwr PE, 

Caiſſon, . ciſtaid o bowdr neu 
belau rhyfel, powdr-giſt 

Caitiff, s. dihirin, diffeithwr, 
caeth-was | 

Cake, 5. afriladen, cacen, hal- 
ſten, lletrog, teiſen. —Brzde- 
cake, caccen - gynnen, teiſen 
weddawg, —Cake-bread, bara 
miod.---Sp:ce-cake, teiſen lyſ- 
ieuog. -- Saveet - cake, teiſen- 

galan. Cale of tallow, gwe- 

Cake, v. torthi, rhwymo [ren 

Calamanco, s. math o ddef- 
nydd teg gwlanaidd | 

Calamary, s. y mor gyllell 

Calamine, s. maen alcan, mwyn 
alcan 5 | 

Calamint, s. myntys y gath 

Calamitous, a. adfydus, trall- 
odus, helbulus; adwythig.— 
Calamitous perſon, truan, adyn 

Calamity, s. adfyd, blinfyd, 
cyſtudd, gofid, gwae, trallod, 
trueni, drygfyd, diftryw _ 

Calamus, 5. math o goed pera- 
roglaidd _ 

Calaſh, s. math o gerbyd;z math 
hynod o ben-wiſg benyw ; 
dybliad blaen uchafiad eſgid 

Calcarious, a. calchaidd, caled 

Calcinate, Calcine, v. calch- 
loſgi, Hoſgi yn bowdr 

Calcination, ub. calch-loſgiad 
Hloſgiad yn ulw | | 

Calcinatory, -. calch-loſg-leſtr, 


henw cyntaf, yigatfydd, 1 


| tawdd-leſtr fferyll 


o 4 8 
* $5+ 
* 
4 
4 1 
5 
; ; 
*z 
"33 
* 
37 
1 
$ p 
11 
— F + 
1 
5 # 4 4 
2 
12 : 
I 3 555 
2 vi : 
SJ 
5 ©. : 
s 2+ 
> J 
* 
} 
U 


Cilcutate, . rhifo, cyfrif, bw- 
rw cyfrif; addaſu, cymhwy ſo 


Caledonian, s. Yſcotyn: a. yl- 


Calefy, v. gwre 


nac 


Calendrer, -. cabolydd 


Calico, 3. math o liain neu 


Caliginous, 4. tywyll, niwlog 


Caliner, Caliver, g. Ilaw-ddryll, 
Caliph, 5. archoffeiriad y Ma- 


Call, 5. 
Callat, Callet, s. cyffoden, di- 


C A 


iach, efydd-yſgythriaeth 


Calculation, g. cyfrifad, cyfri. 
Calculator, s. cyfrifur [fiad 
Calculous, a. grajanog 
Caldron, 5. pair, callaur 
Caledonia, s. yr Alban 


cotaidd 
Calefaction, 5. gwreſogiad 
Calefactory, . | Ni 


Calendar, 5. aye, lyfr, alma- 


Calender, 5. pry'r yd; cabol- 
beiriant : v. caboli liain, &c. 


Calends, g. calan- ddyddiau 

Calenture, #6. haul-dwymyn, 
mor-dwymyn 

Calf, s. llo:—Calf of the leg, 
croth y goes 

Caliber, s. ceuedd dryll | 

Calice, Chalice, ub. careg], 
 cwppan f 


gottwm teg a wnaed gynt yn 
Calicut yn yr India 

Calid, a. twym, poeth, tanllyd, 
tanbaid 

Calidity, Calidneſs, 5. poethder, 
tanbeidrwydd 

Caligation, 3. tywyllni, caddug 


Caligraphy, 5. teg yſgrifeniad, 


law de 
yſgarmes-wn 


Calix, s. cwppan [hometan1aid 
Calk, Caulk, v. cau agenau 
long 4 4 charth pygedig 
Calker, 3. cauwr agenau 
galwad: v. galw 


ffeith-wraig 
Callidity, Callidneſs, sub. cyf. 
rwyſdra 


| a 
| Calcography, s. pres: graffydd- 


Calling, s. galwad,galwedigaeth 


8 

Callipers, 6. math 0 na 
coeſgam 

Calloſity, Callouſneſs, s. cale- 
dwch, chwydd caled diboen ; 
croen-dewedd 

Callous, 4. caled, croen galed, 
chwyddedig; dideimla 

Callow, a. diblu, croen- Ilwm, 
noeth-lymyn 

Calm, 5. tawelwch: a. tawel: 
v. tawelu, goſtegu | 

Calmly, ad. yn dawel, yn araf, | 
yn e mwyth, yn bwyllog, yn 
chwarian, gan bwyll 

Calmneſs, a. tawelwch, araf- 
wch, eſmwythder 

Calomed. 5. arian 8 wedi el 
gyfnewid gan y fferylliaid a'i 
gymhwyſo at ddefnyddiau 
phyſygol 

Calorific, a. gwreſog 

Calotte, s. math o gappan 
Caltrop, s. math o yigall tra 
phigawg: offeryn haiarn pi- 
gag a arferir mewn rhyfel 
yn erbyn gwyr meirch 55 

Calve, V. dyfod à Ilo, bwrw llo, 
Calves, 5. pl. Iloi, Iloau llydni 
Calvin, 5. Diwygiwr enwog o 

Geneva, a fu farw yn y flwy- 

ddyn 1564, yn, 55 oed. 3 


mae ei ymddygiad ef tu ag at 


y meddyg en wog Servetus yn 
dangos na wyddai ef fawr am 
yſbryd yr efengyl 
Calviniſm, 5. calfiniaeth 
Calviniſt, 5s. calfinydd . 
Calviriftical, a. calfinaidd 
Calumniate, v. cam-gyhuddo, 
enllibio, abſennu 
Calumniator, g. camgyhuddwr, 
athrod wr, enllibwr 
Calumnious, 4. athrodgar, en- 
llibaidd, enllibus . 
Calumny, s.anair, cabl, cablair, 
Calx, 5. calch [enllib, athrawd 
Calycle, s. blaguryn 
Cambering, à. bwaawg, my- 
dawg 
Cambrick, 5s. bliant, cambr, 
camrig 


. 


2 


E 


C A | 
Cambridge, 3. Caergrawnt. 
Camel, 5. cawrfil, came! 
Camelion, Sub, math bynod- 0 

fad- fall 21448 


Cameo, . arlun o un liw 
Camera- obſcura, . yſtafell dy- 
wyll, math o beiriant a rydd 

by arluniad hynod o wrth- 
ddrychau allanol yn y fath 
| wylF wer. Max. candle, can- 
| wyll gwyr;---Candle-light, go- 
Camerated, a. Edr. Cambering 
Camifade, g. tringyrch pylgei- 


yſtafell 
Cameradef 5. Ear; Char ante” 


niol, rhuthr nofaw] 

Camlet, Camblet, 5. camlad, 
camlod. - ater: camlel, cam- 
lod troellog 

Camock, Cammock, 5. 
yr ychen; eithin yr ieir 

Camomile, s. milwydd 

Camp, F. gwerſyll, g gwerſyllfa | 

Campaign,s. haf-gwaith rhyfel 

Campaigner, -. hen filwr 

Campeſtral, a. maeſaidd, gwyllt 

Camphire, 5. camphyr | 

Can, Cann, s. piſer, can, diod- 
-leftr pren cloriog 

Canaille, s. gwerinos, y werin 
Canal, s. camlas, canal, dyfr- 

Canaliculated, 2. ffoſaidd [tos 

Canaries, 5. yr ynyſoedd ded- 
wydd, ynyſoedd yn yr Atlan- 
tic ar gyfer Affrica 

Canary- bird, 55. aderyn o'r 


Hip 


ynyſoedd dedwydd 
Canary-graſs, ub. glaſvolle y 


cwn 

Canary-wine, 4. gwin canari, 
gin o'r ynyſoedd dedwydd 
Cancel, . dirymmu, dileu 
Cancellated, 
groes- -ynghroes 
Cancelled, part. 
ddydd iwydl 
Cancelling, Cancellation, gulb. 
dilead 

Cancer, 5. cancr, y ddafaden 
wyllt; mer-granc, cranc 
Cancerate, D. cancru 
Cancerous, 4. cancraidd 
Cancrine, . crancaidd 


dilzedig, a 


1 


— 


ö 


| 


4 


C A 
Candent, a. poeth, tanbaid 


[Candid, à. can, cain, W: 


teg, hynaws, rhydd 


| Candidate, sub, e e 


ydd, cyd- ymgeiſſwr 
Candify, v. cannu 
Candle, 5. canwyll. ee 5 

candle, or Fetch-cantlle, canwyll 
gorph. --:Tallow-candle,” can- 


1 


Teu'r ganwyll. - - - Candle -fly, 
pry;r ganwyll 
Candlemas, 5s. gWyl Fairy can- 
hwyllau . 
| Candleſtick, 5. canhwyllbren, 
canhwyllyr, goleu-ddal* 
Candour, g. tegwch, rhywiog- 
rwydd, mwyneidd-dra 
Candy, v. crawenu à ſiwgr 
Cane, g. calaf, corſen, cors-ffon: 
D. ffonnodio. Cone. chairs, 
cadeiriau cyrs. Sugar-cane, 
calamus peraidd 


Caneſcent, a. llwyd, henaidd 


Canicular, a. per thynol i i ſeren 
Cl 
Canicular'days, 5, 
A 
Canine, a. ciaidd. —Oanint-ap.. 
petite, y wange. --Canme-teeth, 
 yſgithr- ddeint.— Canine- mad. 
neſs, y gynddaredd 
Caniſter, J. gorlweb alcatt®* 
Canker g. cancer, rhwd, agen 
&. rhwdu; yſa iu 
Canker-worm, 5. pryf melte- 
dog, pryf y rhwd 
Cannibal, 1 ub. dyn- | 
fwytawr 


_ dyddiau' r 


a, croes- farog, Cannon, ub. gun mawr, blif, 


magnel, cyftegr | 
Cannonade, s. cyflegriad: 2. 
cyflegru, magnelu 
Canoe, x. cwch, ceubal, corwgl, 
can 

Canon, 5. rheol, goſodiad; ca- 
non, canonur. —Minor canon, 


| adganon 


Canon-law, . eyfraith * eg⸗ | 


E 


| Iwys 


—— — 
13 


97 os — 
——— as, : 
— 


. 1 
*. 


A 50] 1 

Canonical, a. canonaidd; rhe- Capacitate, v. cy faddaſu, gall- 
olaidd, awdurol ] | uogi, cymhwyſo 3 
Canonically, ad. yn ganonaidd, Capacity, . gall ,cymhwyſder; 
yn rheolaidd cyflwr; ſefyllfa; cynhwyſiad 
Canonicals, sub. y gwiſgoedd Capariſon, 5. ſeirch, addurn 


— 
n De 2% *. 5 
a> 


2 


rpc / / r 


n I_SAD; 9. 0 4A, 
— . 
4. 4 1 * * C — 42 * "ea" vw _ s þ ie. 4 ae 
A e a Ig) — 4 — * — 48 * 
rr re 


* 5 £ 
8 
* * 8 e 
wo — 


FS 1 0 5 = * Sn 8 * the Mts. * = * eee 
e Cour IP, rr rn FF . T4 
* * 1 —— — — Et aa 3= * * n 8 


1 4 * 
pe, r rnd eto hag ES. - — 


Wh me "A * * < 
en we —— x dak; 22 R 8 by DDr. 
nnn ee . a N 
E F Gs S 8828 3 ® — 
. 4 5 M - WOW! tug WE >. 234 — Ne aft ,·—. . $4 > — * 
a * * W ge" 1 m 8 "5 = 


offeiriadol 
Canoniſt, 5.cyfreithwreglwyſig 
Canonization, 5. ſanteiddiad, 
urddiad fant, ſeintiad 
Canonize, v. gwneud yn ſant, 
ſanteiddio, ſeintio 1 
Canonry, Canonſhip, 5. canon- 
i | 
Canopy, 5. gortho, mwd, ca- 
nop1 
Canorous, à. llafar, ſoniarus 
Cant, s. ffrec, ffregawd; galar- 
_ don; hudiaeth ; mabiaeth: v. 
| enieithio, rhagrithio 
antation, 5. caniad; cantor- 
zjaeth 
Canter, 5. rhagrithwr; rhy- 
gyngiad 
Canterbury, 5. Caergaint 
Canterbury- bells, ub. cly ch y 
perthi | 
Cantharides, 5. cylion parad- 
wys, cylion Vſpaen 
Canthus, s. cil y Hygad 
Canticle, s. can, caniad, cathl 
Canticles, . caniadau Solomon 
Cantle, 5. darn, dryll, talp. v. 
darnio ; | 
Cantlet, s. dernyn, telpyn 
Canto, 5. can, doſparth o gan 
Canton, . rhandir, talaith: v. 
rhannu, doſparthu 
Cantred, 4. cantref, 
Canvaſs, a. ſachliain, cywarch- 
len: ſwydd-ymgais: v. ſwydd- 
ymgeiſio a 
Cap, i. capan, heulrhod: v. capio 
Cap- a- pie, ad. o'r pen i'r traed 
Capability, 3. gallu, galluog- 
rwydd, abledd, cymhwyſder 
Capable, a. galluawg, abl, a- 
ddas, cyfaddas 2 
Capacious, a. helaeth, ehang, 
cynhwysfawr 


Capaciouſneſs, f. helaethrwydd, 


cewmmwd. 


march: hardd wiſgo, lurigo 
Capariſoned, a. llurigog, mewn 
ſeirch, wedi ei drwſiadu 
Cape, 5. pen, penrhyn, pentir, 
mynygl-dorch, coler _ 
Caper, s. lam, llamſach, crych- 
naid: v. crychneitio, carlamu 
Capering, part. dan grychnei- - 
dio, llamſachus 0 


|Capers,s.blagurrhyw bryſgoed 


yn neheu Ffraingc a arferir at 
ſaws, capers; carlamau 
Capias, 3. math o writ neu wys 
Capillament, 5. man-wraidd, 
gwallt-wraidd; gwreiddiach ; 
gwallt, neu friger blodau _ 
Capillary, a. gwalltaidd, brig- 
eraidd.—Capillary-weins, man 
wythenan | 
Capital, à. prif, pennaf, arbe- 
nig. Capital city, prif ddinas. 
Capital-letter, prif lythyren.— 
Capital of a column, penclwm 
colofn, penyn, heilog.—Capi- 
tal. ſin, prif-wyd 5 
Capitation, 5. dofreth, treth y 
pennau 2 
Capitol, . cabidwl, capidyldy 
Capitulate, v. cyttuno 1 roi 4 
fynu amddiffynfa 
Capitulation, s. cyflafaredd i 
roi 1 fynu amddiffynfa 
Capon, -. caprwn, capwllt 
Caprice, ub. anynadrwydd, 
gwammalder, dryg-naws 
Capricious, a. anynad, gwam- 
mal, anwadal, penchwiban 
Capricorn, 5. arwydd yr afr 
Capriole, 5. gafrlam, carlam 
Capſtan, Capſtern, 5. dirwyn- 
| drol Hong, dirwynlath 
Capſular, 2.ceuaidd, ciſtanaidd 
Capſulated, a. men ciſt, caead, 
.catedig ; | 


Captain, s. cadpen, blaenor 


— —— — —— 
r : 
* ee 


1 8 > 
ö 3 Pay unn 
4 MPRA om” 
7 


a 2 2 
. K * * 
\ ” 


I 


" hangder 63 


{ 


—5 1 WE RR! 


5 4, * e 3 Sa 3 2 — 
* — 10 * No e DE a. eg 8 - 


Carac, ub. yſgorawg, math o 


EX £3 


Captious, à. 
cymmen, cyfrwys. 
Captiouſneſs, g. anynadrwydd, 
ymryſongarwch | LETT 
Captivate, v. caethiwo; hndo 
Captive, 5. caeth, caeth-was, 
cardd, carcharor | 
. Captivity, . caethiwed, caeth- 
fyd; caethglud 1 
Captor, g. yſgafaelwr, yſglyfiwr 
Capture, 3. yſpail, yſglyfiad, 
yſgafael, dalfa | 
Capuched, a. cwceyllog © 
Capuchin, 5. el 
Car, 3. car; cerbyd | 


cecrus, croes, 


Iwyth-long fawr perthynol i'r 
Vſpaenĩaid Yo 

Carat, g. pwys obedwar gronyn 
Caravan, s. mintai o farſiand- 


yr yn y dwyrain yn cydym-; 


daith: hefyd math o fen 
Caravanſary, 5. lletty cyffredin 
yn y dwyrein-fyd | 
Caraway s. y garddwy 3 | 
Carbine, Carabine, . math o 
wn byr, yſgarmeſwn - 
Carbiniers, 5. man feirch filwyr 
Carbinade, Carbonade, 5. rhoſ- 
tiad o gig yn ddernynau ar 
farwor e 
Carbuncle, ub. math o faen 
gwethfawr, carbwncl; crygyn, 
cilchwyrnyn . 
Carcaſe, Carcaſs, s. celain, ab- 
wy, yſgerbwd, corph marw 
Card, 5. carden; crib wlan.— 
Pack of cards, y eyff cardi- 
au.—Stock cards, cribau. cytt- 
ion | | 
Cardamoms, 5s. grawn parad- 
wys, grawn Paris 
Cardiac, a. cryfhaol, adfywiol 
Cardigan,s. Aberteifi 
Cardiganſhire, s. Ceredigion | 
Cardinal, s. un'o bengraddol- 
ion eglwys Rhufain, cardinal: 
a, prif, arbennig.— Cardinal. 
numbers, y prif rifedi. - Car- 
dinal-wirtucs, y prif rin wedd- 
au | 


": $3 K 
Carduus-bendictus, gub. yr yi. 
gallen fendigaid | 
Care, s. gofal, pryder, yſtig- 
rwydd: v. gofalu, gwylio 
Careen, v. glanhau f tu faes 1 
waelod long „ 
Career, s. gyrfa, rhedfa, helynt 
Careful, a. gofalus, gwiliadwrus 
Carefuineſs, ub. gofal, aſtud- 


| rwydd 


Careleſs, a. diofal, eſgeulus 


Careleſſneſs, 5. diofalwch, elſ- 


geuluſdod, eſgeuluſdra 
Careſs, v. cofleidio, breichei- 
dio, mawrhau, ymgaru 


Caret, 3. gwall-nod, diffyg- nod 


Cargo, b. Ilwyth 
Carion, 5. Edr. Carrion 
Caricature, 5. anferth- lun 
Caries, Carioſity, sub. pydrni 
eſgyrn, malldod eſgyrn 
Carious, a. pwdr, yſedig 
Cark, v. gofalu, pryderu | 
Carking, s. dygn ofal © . 
Carlifle, . Caerliwelydd 
Carman, 5. certwynwr 
Carmelites, s. carmehiaid 
Carminative, 3. cyfaredd rhag 


y gwynt 


Carmine, 5. Illi coch, porphor. 
Carnage, s.cigyddfa, galanaſtra 
Carnal, a. cnawdol WEE: 
Carnally, ad. yn gnawdol 
Carnality, 5. cnawdolrwydd 
Carnation, s. blodeuyn teg cig- 

liw, oryw'r fabgoll, carnaſiun 
Carneous, Carnous, à. cnodig, 


cigog 

Fenis, gloddeſt-wyl _ 6 
Carnivorous, à. ciglwngec, cig- 

lyd, Your + 2s 


Carnofity, s. cig marw, cnodig- ' 


rwydd 
Carol, 5. mawl-gerdd, carol 
Carouſal, s.gloddeſt, cyfeddach 
Carouſe, v. gloddeſta, wttreſ 
Carp, g. math o lyn-byſg: v. 

cno1, cablu, ſennu 8 
Carpenter, 5. ſaer, ſaer coed 
Carpentry, 5. ſaerniaeth _ 


; EN 


Carnival, s. gwyliau hynod yn 


r 


a f 2 
eee eee * 


r 


Carry, v. arwedd, eludo, cy- 


Caſe-harden, v. durfingio, ca- 


Caſe- bardened, a, wy neb- ga- 


0 4A 


Sen Hawralen, bwrdd-len; 
Carriage, ub. cerbyd, cludai ; 
lud, cludfa, cyweiniad; ym- 
ddygiadt 
Carrier, 5. cludydd, arwedd-\ 
odr, dygwr, cywein ur 
Carrion, 5. burgyn, Jurgyn, 
celain, abwy, buria | | 
Carrots, 's. moron cochion 
Carroty, a. coch ; moronaidd 


Cart, g. men, certwyn {[wain 
Carte-blanche, s. papur gwyn; 
ar yr _y ceniateir 1'r ſawl 
ai caffo yſgrifennu y Pein a 
tyno - - 
Cartel, 3. cyfnewid- -gyngrair 
Carter, g. menwr, certwynwr. 
Cartilage, . mydrydd, mad- 
ruddyn 
Cartilaginous, a. madruddawg 
Cartoon, 5. math o gynllun, 
arlyniad ar bapur mawr 
Cartouch, g. cod i gadw pelenau 
Cartridge, g. papuraid o bowdr | 
Catridge-box, J. cod i Sad r : 
papureidau _— 8700 
Cartwright, 5. faer menni 
Carve, L. a. cerfio, yſgythru; 
rhannu, torri bwyd | 
Carver, . cerfiwr; torwr byyd 
Carving, ub. cerfiad, torriad 
bwyd, 2 \ | 
Carunele, 5. difyn o.g1g, cigyn 
Caſcade; s. rhaiadr Sis wn 
Cale, gu. blwch, cod, ciſtan, |: 
gwain, Jogell; treigl, cyflwr, 
peth, pwngc, dadl, 'achaws, 
eynghaws: V. gorchuddio, 
gwilgo, amwiigo ' 


1 


ledu ; calon- galedu 


led, digywily dd 

Caſemate, 5, Thyw waith maen 
bwaog ; 

Caſement, 4. rhwyll feneſtr; 


 bwaad pen colofn, neu y rhan | 


a fo'n crogi droſodd 
Caſe-thot, -. ſypian o fan belau 


45 


rhyfel 


* 
9 


C A 


arian batnal, arian 


+” 


Caſh, 515, 
parod 
Caſhier, s. nd arian, pyr- 

ſydd: v. diſwyddo 

Caſk, Caſquet, g. helm 

Caſk, s. baril, barilan _ 
Caſket, 4. ciſtan, prenfol, black 


[Caſs, v. dileu, dir: mu 


Caſſation, 5. dilea , dirymiad 
Caſfock, s. caſul, hogan, crys- 
bais; cwnſallt | 
Caſt, s. taflad, ergyd, bwrw; 
N ; Nwyth: D. bwrw, "Dy 
u, tywallt; colli, euog- farnu 
Caſtanet, 5. rhügl a gedwir yn. 
eu dwylaw gan ddawnſwyr 
Caſt-away, J. un anghy mme- 
rad wy, gwrtholyn: a. gwrth- 
odedig; Uong- ddrylliedig _ 
Caſtellain, . ceidwad caſtell - 
Caftellary, 5. rhandir caſtell 
Caſtellated, 3. caftellaidd 
Cafter, 5. taflwr, buwrydd , 
Caſtigate, v. 4. coſpi, cy ſtwyo, 
curo, fflangellu 
Caſtigation, g. cyſtwy, coſpedi- 
gaeth, curfa, crasfa . 
Caſting, g. tafliad, chwydiad | 
Caſting- voice, 5. Hais terfyn· 
iadol | 
Caſting-net, Sub, chöyde Fw, 
Caſtle, 5. caſtell [taff rwyd 
Caſtor, 6. yrafanc. Edr. Beaver 


N. B. The Caſtor or Beaver, 
abounded formerly in Wales, and 
had not become quite extinct, it 
ſeems, as late as the .commence- 
ment of the preſent century 

Caſtrate, v. diſpaddu 
Caſtration, s. diſpaddiad 
Caſtrel, s, cudyll, y cidyll coch > 
Caſual, 2. damweiniol | 
Caſualty, ad. o ddamwain _ _ 
Caſually, . digwyddiad , 
Caſuiſt, q. dattodwr amheuon 
crefyddol, neu gydwybodol 
Caſuiſtical, a. perthynol 1 ddat- 
todiad amheuon cydwybod 
Caſuiſtry, 5. beirniadaeth bo. 
Cat, 5. cath [ ſion cydwy bod 
Cat-hke, a. cathaidd, fel cathi 


E = & 3 »% 


| CA 
Cataclyſm, 5. diluw, llif 
Catachreſis, q. chwedl wall 
Catacombs, g. gogofawl-fedd- 
rodau, beddrod-ogteydd 
Catalogue, n Hech-res 
Catamite, s. lange at wneud 
brynti, brynt-was 
Cataplaſm, 5. yſſig- blaſtr Ilyſi 
euvog 44:7 
Cataract, ub. rhaiadr, cored, 
_ewymp-dwtr; ſych-bilen ar 
lygad 1 
Catarrh, qub., pen-ddiferiad, 
gormwyth 
Catarrhous, 4. gormwythog 
Cataſtrophe, s. gorphen, tach- 
wedd, terfyn, diwedd einioes 
Catch, ub. cettyn, difyr-gan ; 
cael, cyfran, el: v. dal 
Catcher, 5. daliwr, gafaelwr, 
. cipiwr | | 
Catchpole, g. ceiſpwl, ceiſiad 
Catch-word, 3. myneg air 
Catechiſe, . egwyddori yn 
holiadol, holi f 
Catechiſm, g. egwyddoriad 
Catechumen, s. dyſgybl, eg- 
wyddorig, un dan holiad 
Categorical, a. pendant, ſyml, 
dihoced, eglur *' 
Categorically, ad. yn bendant, 
yn ddihoced, yn eglur | 
Category, s. hanfod-reſtr 
Catenation, s. cadwynad 
Cater, v. prynu lluniaeth 
Caterer, 3. prynwr llnniaeth 
Caterpillar, 5. y lindys 
Caterwaul, v. catherig, cath- 
Cathartics, s. cartheion [derig 
Cathedral, 3. eglwys gadeiri- 
awg: 4. Cadeiriawl | 
Caijthneſs-point, ub. penrhyn 
Blathaon, ya yr Alban 
Catholic, a. cyffredinol, catho- 
lig; pabaidd 
Catholiciſm, 3. uniawn-gred 
Catholicon, sub. cyfaredd holl. 


y 


Cattle, s. da, anifeiliaid iachaol | 


Catſup, . math o ſaws-lyn 
Cavalcade, $4, 


 farchogawl 


£83] 


+ roed oddi am 


goſgordd, tort 


© A 

Cavalier, g. marchog 

Cavalry, s. marchogion, mar- 
chowg lu, march fyddin 

Caudle, s. Hymeid-fwyd; ſucan 

Cave, s. ogof, gogof 

Caveat, 5. gwaharddiad, rhyb- 


Cavern, . ceudwll, ogof [udd 


Cavernous, 4. gogofawg 
Cavil, 5. gair ciprys, cecreth: 
Caviller, 5. cecryn v. cecru 
Cavity, 5. ceudod, ceudwll 
Caul, 5. y weren fol; penwiſg 
Cauldron, 5. pair, callawr 
Cauſal, a. achoſiawl, achoſiol 


| 


Cauſation, s. achoſtaeth 


Cauſe, s, achaws, cynghaws: 
D. achlyſuro,-per1 7 
Cauſeleſs, 4. diachaws, diachos 
Cauſey, Cauſeway, 5. ſarn 
Cauſtic, a. a yſa gig marw, yſol 
Cautelous, a. pwyllog 
Cauterization, 5. ſeriad 
Cauterize, v. ſerio; yſu 
Cautery, s. haiarn poeth; ſeriad 
Caution, s. gocheliad, pryder, 
pwyll,rhagweliad;rhagrybudd 
Cautious, a. gochelgar, pwyll- 
Cautiouſly, ad. yn bwyllog [og 
Cautiouſneſs, g. gochelgarwch 
Cawl, 5. penrhe, penrhwym 
Caw, v. craweian | 
Cearment, ub. y rhwymyn a 


gylch y cyrph a 
beraroglid | 


Ceaſe, v. peidio, gadael, gor- 
phwys, ymattal 
Ceaſeleſs, a. dibaid, diorphwys, 
Cecity, s. dallineb - [didor 
Cedars, s. cedrwydd, coed cedr 
Cede, wv. rhoi fynu, troſt 
Cedrine, a. cedraidd 
Ceil, v. mydu, nen- fydu. Edr. 
Ceiling, g. mwd, nen fwd ¶ Ciel 
Celandine, 5. dilwydd, y ddi- 
wlith, Uyſiau'r wennol, lym 
y iygaid  * 
Celebrate, v. cyhoeddi, dathlu, 
clodfori; gweini, cadw 
Cetebrited, a. clodfawr, enwog 
Celebration, 5. cadwad, gwei- 


| 


nyddiad, ts 
3 : - 


1 
11 
8 
j 
1 
4 
* 
: 
= 
& + 
S * 
S 7 
1 
bl 
? 
7 
5 
£ 
F 
i 
bY 


Wnt” 
2 


— 


EF n I 
— 9 An. 2 4 Bon pt e 

e oy 

— 


n NN 1 
W 272 * 33 47 pe AE 
oo. —X, - 


—— — 


CE 


Celebrious, a. enwog, hynod, 
elod fawr, dathyl | 


_ Celebrity, ub. enwogrwydd, 


clod, geir-da | 
Celerity, 5. buander, cyflymdra 
Celeſtial, a. nefawl, nefolaidd 
Celibacy, s. gweddwdod, an- 

nyweddiaeth | 
Cell, s. cuddig, cell 
Cellar, diod-gell, ſeler, trull 
Cellarift, 3. trulliad 


Cellular, a. cellawg 


Celſitude, a. uchder, uchelder 

Cement, ub. cymrwd; ſyth; 

cydiad: v. cyſylltu, cydio; 
ymgydio | 

Cemetery, . beddrod, gwydd- 
fa, mynwent 


Cenatical, a. ſwpperaidd 


Cenobitic, a. cymdeithaſol 


: Cenotaph, 5s. ceufedd, gwag- 


fedd, coeg-feddrod 
Cenſe, . trethiad ; myg-darth 
Cenſer, s. thuſer, padell dan 


Cenſor, 5. uckel-faer ; hyfeiwr 
Cenſorious, @. hyfarn, athrod- 


gar, enllibus 


Cenſoriouſneſs, 5. cyhuddgar- 


wch, hygabledd 
Cenſorſhip, s. uchelfaeroniaeth 
Cenſurable, à. beius, cerydd- 
adwy | 
Cenſure, 5. ſen, barn, gogan : 
©, barnu, beio, cablu 
Cenſurer, 5. ceryddwr, cablwr 
Cent, 5. (centum) cant 
Centaur, ub. rhyw anghenfil 
rhwng dyn a march | 
Centaury, . buſtl y ddacar 


Centenary, 5s. cant 
Centeſimal, a. y ganfed 
 Centifidous, 3. canranol, can- 


dryll 


* Centifolious, a. cannalenog 


Centinel, s. gwiliedydd 

Centipede, 5. pryf gwenwynig 
amldroediog | 
Cento, 5. pryddeſt gafgliadol 
o amryw awdwyr 

Central, a. canolawg, canol- 
berthig, cymherfeddol 


[541 


| nol-gyrch 


E a” 
Centrally, ad. yn y canol | 
Centre, 5. y canol, canol barth, 
cymherfedd, perfedd-bwynt: 
D. canoli, gorphwys ä 
Centric, a. canolaidd 
Centrifugal, a. canol-ochel 
Centripetal, a. canol-gais, ca 
Centuple, a. can-plyg 
Centuriator, 5. oes-frudai 


| Centurion, 5. canwriad 


Century, s. can mlynedd, oes 
Cephalic, a. da rhag dolur pen 
Ceraſtes, s. ſarph gyrnig 
Cerate, s. cwyr-el1; ſugliain 
Cere, v. cwyro, gludio, pygo 
Cere- cloth, 5. pyg-hain, cwyr- 
hain | | 
Ceremonial, 5. llyfr defodau : 
a, defodawl, feremoniawl 
Ceremonious, a. ffurfiol, moes- 
gar, moddus 
Ceremony, 5. defod, cynnefod; 
moeſgarwch ; rhwyſg 
Ceret, s. Edr. Cerate 
Certain, a. hyſbys, gwir, dilys: 
rhyw 
Certainly, ad. yn ficr, yn ddiau 
Certainty, 5. ſicrwydd, hyſpyſ- 
rwydd Bk 
Certificate, s. lythyr hyſpy4- 
rwydd 
Certify, v. hyſpyſu, ardyſtio 
Certitude, . ſicrwydd 
Ceruſſe, g. gwyn-blwm puredig 
Ceſs, s. treth; dirwy _ 
Ceſſation, g. peidiad, trwydded 
Ceſſion, 5s. rhoddiad i fynu, tro- 
Ceſſment, s.treth, trethiadſ ſiad 
Ceſſor, s. trethwr _ 


|Cetaceous, a. morfilaidd 


Chace, 5. hel-faes, gwiſgfa: Y. 
hela, ymlid. Edr. Chaje 

Chad, 3. math o byſg 

Chafe, v. brydio, gwyniaſu 

Chaff, 5. us, peiſwyn 

Chafter, v. marchnatta 

Chafferer, ub. marchnattawr, 
maſnachwr, porthmon 

Chaffinch, 5. y wingc, y ben- 

Chaffy, a, uſog, uflyd {loyn 


— — EAA —— - — nnn — _ 


* 


l 
5 


Chafing-diſh, 5. tin-leftr 


C H ['5 


Chagrine, s. cythrudd,blinder: 
Chain, s. cadwyn, ſyg [v. blino 
Chair, 5. cadair, — Chairman, | 

cadeirwr, gorſeddwr. — Fold- 


ing-chair, cadair byblyg. —| 


Elboꝛo- chair, cadair elynog 


Chaiſe, 5. math o gerbyd yſ- 


gafn 


Chalcography, g. pres-gerfiaeth 


Chaldron, 5. calloraid ; meſur 
glo o 36 lleſtraid, neu 9 baril 

Chalice, 56. caregl, cwppan y 
cymmun 

Chalk, 5. ſialc, pridd-galch 


Challenge, 5s. baidd, beiddiad, | 


her; hawl, llyſiant: v. beiddio, | 
lyſu, gwrthneu 
Chalybeate, a. duraidd 
Chamade, s. curiad tabwrdd, 
fel arwydd cylafaredd 
Chamber, s. yſtafell, ſiambr 
Chambering, 5s. trythyllwch ; 
wtres | 


Chamberlain, 5. yſtafellydd 


Chamberlainſhip, 5. yitafelly- 


ddiaeth 


Chamber-maid, 5. yſtafellyddes 


5) En 


| Changeableneſs, g. anwadalwch 


Changeling. . anwadal-ddyn; 
plentyn newid 
Changer, s. cyfnewidiwr 


nen afon, canawl afon ; dyfr- 
lle, rhewin ; rhych neu fos 
colofn : cyflead hyſpyſrwydd 
neu newydd: v. cwylo, neu 
rychu colofn.—Engliſh chan- 
nel, mor Udd.—Briftol channel, 
mor Hafren. — Iriſh channel, 
mor Iwerddon | 
Chant, v. canu yn llafar; cor- 
ganu; pyngcio 
Chanter, g. cantor, ceiniad, cor- 
geiniad, ceiniad cor ]. 


enw a roir i'r ceiliog 
Chantreſs s. cantores 


| Chantry, 5. cor-ga 


] 
Chaos, 5. l cym- 
myſgfa, anrhefn | 
Chaotic, a. cymmyſg, didrefn 
Chap, s. agen, hollt; gen, boch- 
gern; prynydd - - 
Chapel 5. capel, cyſſegrfa 
Chap-faln, a. gen-grog, di- 


Chamber pot, s. troeth-leftr | galon, llwfwr, Ilipa 


Chameleon 5. math o'r geneu- 


goeg, Edr. Camelion 


Chamfer, v. rhychu colofn, 


Edr. Flute 
Champ, v. cnoi, bwyta 


_ Champaign, sub. gwaſtadedd, 
rhos, bro | 


HY 
Champion, 5. rhyſwr, ymladd- 
wr, campwr | 
Chance, 5. damwain: v. dam- 
Chancel, 5. canghell [weinio 
Chancellor, 5. canghellwr 
Chancellorſhip, J. canghellwr- 
iaetng | 
Chancery, s. Ilys cydwybad ! 
Ilys yr arglwydd ganghellwr 
Chandelier, s. ceinc ganhwyllir 
Chandler, 5, gwneuthurwr neu 
werthwr canhwyllau 
Change, S. aralliad, newid, ne- 


_ widiad, cyfnewidiad 


Chapiter, heilog, neu benclwm 
colofn 
Chaplain, 5. caplan, capelwr 
Chaplainſhip, 5. capelwriaeth 
Chaplet, 5. coronig, talaeth 
Chapman, g. maſnachwr; pryn- 
wr, porthmon, maelier 
Chapter, sub. pennod ; ſeneddr 
eglwys gadeiriol, cabidwl 
Chapter-houſe, s. cabidwl, ca- 
Char, g. y torgoch {ſbidyldy 
Character, 5. gair, enw, cym- 
meriad Z. | 
Characterize, v. darlunio, hy- 
nodi, priod-lunio 
Charcoal, 3. goloſged, goloſg- 
goed, coed-lo | 
Chare, 5. gorchwyl.—Chare- 
woman, hur-wraig | 
Charge, 5. arch, gorchymyn ; 
gofal, cadwraeth ; cwyn; ach- 


Changeable, a. cyfnewidiol | 


"43 


wyn ; coft, traul 


Channel, s. cyfyng-for ; brwy- 


Chanticleer, 5. croch-geiniad : 


\ 
PPP ˙ AA c VT 
G 0 


Ns 2s 
—— — 


SO v4 Ser rw» 


"Bad 


ws” * 


r re ore 


r 
———_ 


ET RD NENSERILE DN 


9 « & Sa 
— EI — — — ns s 
X r 


N 2 4 x IR 
. r 5 
F 

8 EL 


TS * 


e 


> * 
** I 
> «708 
2 * 
T 
* 
I = 
34: 
l 
0 
44% ” 
$5, 
17 
7 
39% 
4 
* 
„ 
Fr * 
+1 . 
$1: 3 
: * 
FT x 
4 
* 
7% 
11 
2 
27 
* 


Fx. 


elwir yn gyftredin Llun y long 
edd; ſerch-dynniad ; ſwyn- 


Chaſtely, ad. yn ddiwair 


Chaw, v. cnot, | 
Cheap, à iſel bris, newid, di- 


Cheat, g. twyllwr, hudol, hoc- 


C H 
Chargeable, a. treulfawr, drud, 
trwm; cyhuddadwy, achwyn- 
adwy, euog 
Charger, s. cawg, dyſgl, dwb- 
ler; march rhyfel | 
Chariot, 56. cerbyd. — War- 
_ chariot, cad-gerbyd | 
Charitable, a. cariadus, hael ; 
eluſengar, cymmwynaſgar 
Charitably, ad. yn hael, yn 
garedig, yn eluſengar 7 
Charity, 5. cariad; toſturi; el- 
uſen, cardawd 995 
Chark, v. lloſgi'n loyn, goloſgi 
Charles's-wain, 5s. y faith ſeren 
ogleddol, yr arwydd wybrol, a 


Charm, 5. ſwyn, ſwyn-gyfar- 


ſerch : v. ſwyno, llygad dyn- 
nuzllonni; llonychu; lliniaru 
Charmer, 5. ſwynwr, hudol, 
llithiwr, dyhuddai 
Charming, a. ſwyngar; hy fryd 
Charnel-houſe, 5. efgyrn dy 
Chart, 5. argraph-len 
Charter, 5. braint - yſgrifen, 
ſiartr | 
Chartered, a. breiniol, breiniog 
Chary, à. gofalus, gochelgar, 
pryderus 
Chaſe, 545. coedwig, gwigfa; 
helwriaeth, erlyniad ; rhyw 
aderyn : v. hela, hely, ymlid, 
- erlid, | 
Chaſm, s. cyfwng, gwag-le, 
Chaſte, s. diwair \gagencor 


Chaſten, a. ceryddu, cyitwyo 
Chaſtiſe, . ceryddu _ | 
Chaſtiſement, 5s. cerydd 
Chaſtity, 5. diweirdeb 
Chat, 5. fifial, ſiarad 
Chattel, 5. da 

Chattels, 5. daoedd | 
Chatter, wv. trydar, dadwrd 


Cheapneſs, 5. newid 
Chear, v. Edr. Cheer 


[elwig 


[56] 


] Cheſt, s. clwyd 


£2 


CH 
edwr; hoced, dichell, twyll: 
Tv. twyllo, cam golledu 
Check, ub. rhwyſtr; cerydd; 
ſiomiad; math o hain; rhyw 
bapur perthynol i faſnachwr, 
neu ariandy: v. attal, rhwyſ- 
tro, ceryddu, argyhoeddi 
Checker, g. argyhoeddwr 
Cheek, g. grudd, boch, cern.— 
Cheek-bone, aſgwrn grudd.— 
Cheek-by-joil, ochr yn ochr 
Cheer, 4 hoen, llonder.; ar- 
lwy, bwyd : v. lonni, ſirioli. 
Good-cheer, byd da | 
Cheerful, 4. lon, llawen, firiol 
Cheerfully, ad. yn llawen, yn 
ſiriol, yn lon | 
Cheerfulneſs, 5. Ilawenydd, fir- 
ioldeb, llonder 
Cheerly, Cheery, a. ſiriol lon, 
Ilawen, hoenus . 
Cheeſe, g. caws.—4 cheeſe, co- 
ſyn.—Cbeeſe-cake, teiſen gwſ- 
tart, — Cheeſe-monger, Caws- 
werthydd.-Cheeſe-preſs, caws- 
wryf,caws-waſg,gwring,peis. 
Cheeſe - runnet, caul, cyweir, 
Haeth.--Ch:e/e-wat, caws-leſtr 
Cheeslip, s. gwrach y lud 
Cheriſh, v. maethu, meithrin, 
cynheſu, achleſu, mawrhau 
Cherry, 5. ceiroſen, ſirianen: 
pl. ceiros, ſirian | 
Cherſoneſe, s. bron ynys; tir 
a fo a'r mor yn mron ei am- 
Cherub, . cerub [gylcau 
Cherubic, a. cerwbaidd 
Cheſnut trees, s. caſtan wydd 
Cheſs, 5. gwyddbwyll, tabler 
Cheſs board, s. tawl-bwrdd 
Cheſs-men, ul. gwerin tawl- 
bwrdd 
y ddwyfron; 
ciſt. — Cheſt-of-drawers, ciſt- 
logellawg 
Cheſter,s.Caerlleongawr,Caer- 
leon ar Ddytrdwy 
Chevalier, s. marchog 
Chew, v. cnoi.—Chew the cud, 
cno1 cul, atgnoi : 


! 


Chicane, Chicanery, s, cecracth 


cn 


Chicheſter, 5. Caer-cel {+7 } 
Chick, Chicken, g. cyw. | 
Chicken Chickens, 5. cywion 
Chick- weed, g. gwWIlydd 
Chide, v. ceryddu, argyhoeddu 
Chiding, 3. cer vad argyhoedd- 
iad, ceryddiad | ; 
Chief, 5-pen, pennog, blaenor; 
a blaenaf, pennaf, pen, prif 
Chiefly, ad. yn. Den Gays: San 


mwyaf 


1871 


aH 


Chit-Chat, 5. by — Faradaoh 
Chitterlings, 5. coluddion 
Chitty, a. brych, brycheulyd: 
Chivalry, g. urddas milwraidd, 
marchogasth; marchwriaeth/ 
Chives, 5. ERIE ſifi; canol- 
dwt blodau - 2 þ 
Chocolate, Sub. boreu Jun tra 
| iachus ac adnabyddus 
Choice, 5. dewiſiad, amrywi- 
agaeth: a. mn rhagorol, 


Chieftain, g. blaenor, tywyſog 
Chilblain, s. malaith, y gibi, y. 
Child, 5. plentyn eee 
. Childhood, 5. mebyd $17 
Childiſh, . plentynaidd 
Childiſhneſs, 5. 'pleatynaidd. 
rwydd, plentyndod - 
Childleſs, 4. anmhlantaduy 
Chiliad, g. mil o rifedi 
Chiliaſts, . Edr. Millenarians 
Chill, a. anwydog, oer 
Chillineſs, Chillneſs, 5. anwyd, 
Chilly, a, oer, anwydog [oerni 
Chime, v. cyd-ganu clych; Cy 
tuno, cyd-daraw.- 
Chimes, 3. oynghan- glych- 
Chimera, sub. rhyw — 
dych'mygol ;. dychymmyg 
Chimerical, a.- dychymmygol | 
Chimney, uk fumer, fimnal ; 3 
aelwyd ©: > 
Chin, s. gen, elgeth, aelgerth. —— 
Ocublerchin, tagell «4 . 
Chincloth, s. miſwrn, genlliain | 
Chin-cough, s. pas, y Pas 
Chine, 5. glain y cefn ; cefn- | 
eee 
Chink, s. agen, bollt, holltiad 
Chinky, a. agenog, holltog 
Chip, 5. aſglodyn, yiglodyn 
Chirography, 5. yſgrifenydd- 
iaeth, yſgrifen-law 
Chiromancy, 5. law- ddevwiai- 
8 hirp, , trydar, cathlu [aeth 
| Chirper, s. trydarwr, cethlydd 
Chirargeon, „ Haw-feddyg 
Cairurgery, 5. llaw-feddygaeth 
Chiſel, 95. gaing gero, cen 
cerfio 
Chit, 5; may cath, cenen- cath | 


|. gantorion 


godidog | 

Choicely, ad. yn ddewiſol- \ 
Cl hoiceneſs, 5, rhagoriaetn 
Choir, 5. cor, cafell; coraid 0 
Choke, v. tagu, Uindagu 
Choking, v. tagiad, tagfa, llin- 
Choky, @. taglyd dag 
Choler, g. geri; buſtl; digter 5 
Choleric, à. geriog; llidiog, 
digllon 
Chooſe, v. dewis, ethol, pigo, 
Chooſer, g. dewiſwr (dichlyn 
Choſing, 5, dewiſiad 


hollt, agen: v. dryllio, brywo 
Chops, J. ſafn, bochau, boch3 


geneu' r cul. för 
Choral, a. corawl 


Chord. s. tant: pl. tannau | 


Choriſter, s. — 


Chorography, g. dar luniad lle- 


oedd, neu wledydd + 


1 Chorus, 5. cor, cyd- gor, cyd- 


gan, eyd-geiniard = -- 


Choſen, a. & part. omg Wer. 


dewiſol, dewiſwyd 
Chough, 5. cegid, 1 mer- 
i gogtran 
Choule, 5. crombil ;' cern 8 
Chouſe, s ffolcyn, gwirionyn; ; 
hid, hoced: v. twyllo 
Chriſm, 6. yr caciniad, 3 yr —_ 
bendigaid | 
Chriſmatory, J. yrenein- N 
Chrifom, 545. brethyn gwyn a 


ddyry'r pabyddion am ben 


baban wedi darfod ei fedyddio, 


| 


Chop, s..dryll, darnz lean 


| gernau. — Chops of the: chaunel, 


ac a wiſgir dros fis, takuth-te< 


. 


4 We, 
— 
bf ORE 9 rey v0 

EO >, * 7.146 ART Ip 6 > - 


CH 
dydd; baban a fo farw cyn 
rhoi heibio'r dalaith 


_ Chriſt, s. Criſt, Eneiniawg 


Chriſten, V. bedyddio, enwi 
Chriſtendom, 5. cred, y byd 
-criſt'nogol! _ 


dyddiad, enwad 

Chriſtian, 5. criſtion, criſtyn 
Chriſtianity, 5. criſt'nogrwydd 

Chriſtianize, v. eriſt nogi 
Chriſtian like, a, criſt nogaidd 
Chriſtianly, ad. yn griſt'nog- 
aidd, fel criſtion 
Chriſtian-name; 5 . enw bedydd 

Chriſtmas, 5. nadolig. — Cbrif- 
mas-box, cyferwys, calenig 

Chriſtmas — 5, gwy liau 
Nadolis 

Chromatic, a. perthynol i liw. 
jau a pheroriaeth 

Chronic, Chronical, a. ben 

Chronicle, 5. brud, cof-lyfr, 
; oes4yfr, croniel 

Chronicler, 5. brudiwr, brudai 


_ -Chronolo _” 5. brudiaethwr, 


amſery 

Chronolo ical, 
-amſeraw] 
Chronology, . brudiaeth, am- 
ſeryddiaeth 

Chryſalis, s. eilir, pilai, gloyn 
'byw, chwileryn _ 


a. brudiawl, 


_ Chryſolite, . yr eur-faen 


Chub, s. math-o byſg, y penci, 
cochgangen 


Chubbed, 4. penfawr, pendew 


Cluibichecked, a. boch-dew 


Chuck, s, clwciad; dyrnod dan 


yr En; v. clwcian fel ieir neu 
betris; taro dan en 

Chuckle, 5s. delff: v. clwcian ; 
crechwenu | | 
Chuff, 3. delff, delbren: a. drel- 
aidd 

Chum, . cywely, cydymaith, 


cymdeithiwr 
Chump, 5. boncyffyn, cippyll 
Church, 5. lan, eglwys 


Churching, 5. eglwyſa 
Churchwan, 5. eglwyſwr | 


[58] 


| 


—_ . dd te | Cburliſh, a.drelaidd, tacogaidd 
riſtening, ub. bedy - 


= 


CH 
Church-warden, 5. gwar cheid- 
wad eglwys, parcatwr - 

Church-yard, g. mynwent 
Churl, sub. del, rel, taeog; 
eybydd, mab y crin- was 


Churliſhneſs, $; taeogrwydd 
Churm, s. ſwn, trydar 
Churn, s. baddai: v. corddi 
Chuſe, v. Edr. Chooſe 
Chylacious, a. ceulaidd 

Chyle, 5. caul 

Chilification, 5. ceul . | 
Chymic, Chimical, 4. fferyll-- 
Chymiſt, s. fferyll, fferyllt. aidd 
Chymiſtry, s. fferylliaetn 
Cicatrice, 5. craith 

Cicatrize, d. creithio 
Ciceroni, 5. cyfarwyddwr di- 
eithraid 


|Cich-peas, g. gwyg- bys 


Ciciſbeo, 5. cariad- fab gwraig 
briod yn yr Eidal 

| Cicurate, v. doſi, arafu 

Cicuration, 5. dofiad 

Cider, s. afalau-lyn 

Cieled, a. mydedig 

Cieling, s, mwd, nen- fd 

Ciliary, @. amrantaidd 

Cuicious, a. blewog, garw 

Cimeter, 5. math o gleddyf cam 
CinCture, s. gwregys, rhwymyr 

inder, . marwor, marworyn 

Cinderg, g. marwydos, henlo 

Cineritious, a. lludwaidd 

Cingle,'s. cengl 

Cinnabar, s. ſinobl 

Cinnamon, 6. canel, nnn 

Cinque, 5. pump 

Cinque-foil, s. llyſiau'r pum- 
bys, pumnalen 

Cinque ports, 5. y you porth - 
ladd 

Cion, 5. blaguryn, i impyn, yl- 
brigyn 

Cipher, -. rhif-nod (o); dirgel 
nod; peth dyddym; cyn-llyth- 
renau enw: v. bwrw cyfrifon 

Ciphering, 5. cyfrifyddiaeth 

Circinate, v. amgylchu, eyl- 


chyny- 


) 


CY - £59] 2 


Circle, s. cylch, cylchwy, rhy- 


ylch, cant 58 | 
Grclet, gub. cylchig, cylchyn, 


torch . 


Circuit, 5. cylch, tro, cylchen 

Circuitous, 4. cylchawl, am- 
yIchawl T 

Circular, a. cylchaidd, cylch- 
ynawl, cylchynol 


.Circularity, 5. cylcheidd-dra, 


cylcheiddrwydd 


Circulate, v. cylch- anfon; am- 


redeg, amdeithio, cylchlifeirio 
Circulating, part. cylch-fyne- 
dawl, cylchynawl | 
Circulation, s.amrediad, cylch- 
rediad, coreddiad | 
Circulation of the blood, . am- 
lifiad, cylch-rediad y gwaed 
Circumambiency, s.cylchynol- 


deb, cylcheiddrwydd 
Circumambient, a. cylchynaw] 


Circumambulate, v. cylchrodio 
Circumciſe, v. enwaedu, cylch- 
dorri, amdorri 
Circumciſion, ub. enwaediad, 
cylch-dorriad | 
Cireumduct, v. amdroſi, cylch- 
arwain: amluddiaw 
Circumeration, 5. cylch-grwy- 
drad | 
Circumference, ub. cylched, 
. cylchedd, gogylchedd 
Circumferentor, 5s. cylchedydd 
Circumflex, ub. nod hir-don ; 
fforch-gapan 
Circumfluence, s. cylch-lifiant, 
cylch-lifeiriant | 


Circumfluent, a, cylch-lifaw], 


Circumjacent, a. amgyffiniaw! 
Circumlocution, 5. cylck-ym- 
| adrodd, amgylch -iaith, ' am- 
mrawdd 25 
Circummured, à. amgadarn, 
amgaerawg 
Circumnavigation, 5. amford- 
 wyad, cvich-fordwyad | 
Circumnavigator, 5. amford- 
wywr, cylch-fordwywr 


Circumpoſition, 5.cylchoſodiad 


Circumrotation,'s, chwildroad, 
cylchdroad 
Circumrotatory, a. cylchdroawl 
Circumſcribe, v. cylch yſgri- 
fenu; amgan, cyfyngu 
Circumſcribed, part. amgaue- 
dig, cylch-yſgrifenedig | 
Circumſcription, 56. cylch-yſ- 
grifeniad; amgae 
Circumſpect, a. gochelgar, gwi- 
liadwrus, pwyllog, call 5 
Circumſpection, 5s. pwyll, yſ- 
tyriaeth, callineb 
Circumſpective, 3. yſtyriol, 
pryderus, gofalus | 
Circumſtance, . amgylchiad; 
ſefyllfa 1 | 
Circumſtanced, part. mewn 
| amgylchiad 14 | 
Circumſtantial, a. amgylchia- 
| dol; neillduol 
Circumſtantiate, v. rhoi mewn 
amgylchiad | 
Circumvagant, a. cylch-grwy= 
drawl 3 "a 
Circumvallation, s. amglawdd 
Circumvection, 5s. cylch-ddyg- 
| lad, cylch-arweiniad 


amddyfrawl Circumvent, v. twyllo, gwneud 
Circumfluous, a. cylch-lifeiriol} cam, cam-golledu __ 
Circumfulgent, a. amdy wyniol! Circumvention, 7. twyll, fromi- 
Circumfuſe, v. amdywallt, ty-| ant, cam, camwedd* _ + 
wallt o bob tu Circumveſt, wv. amddilladu, 
Circumfuſed, a.amdywalltedig| amwiſgo 
1 Circumfuſion, s. amdywalltiad | Circumvolve, v. cylch-droi- 
| Circumgyrate, v. amdreiglaw |Circumvolution, ub. amrod, 

2 |&_ Circumgyration,s.amdreigliad} amdroedigaeth, cylch-droad, 

Circumition, s. cylch-fynediad | cytch-rediad | 
4 Circumligation, . amrwymiad, Circus, g. cemmaes, cylchynfa, 

amrwymyn | | adail gylchynog | 


4. 


Dc . boy 


FP A ͤ a et rr ne FOaeen lt. e um 
r ee 5 


— D ® . * V 
eng n * 82 


Nee 8 


rn 


— way FEI, 


r 


* 
5 
1 
7 
- 
* 
+ 


7 > * 


N 1 
: , 
Cs 

7 

"is * 
* 
4 
7 


. ˙ A GE 7 EL G  L 
ns Tan Se dr . 
by 2 * T4 * It * 


———— ons ern on) 2 N 
7 74.5% %s 4 


| Gitta, Citation, s. guys, llythyr 


_ ogrwydd ; mwyneidd-dra 


Civilize, w. gwareiddio, moeſ- 


£2 [G 
Ciſalpine, a. o'r tu yma i fyn- 
ydd. Mynnau 
-Ciſars, s. Edr. Sciſſars FR 
Ciſt, 5..gwain, cod, ciſtan 
Siſtern, „ pyd q 
Citadel, 5. c caſtell, tWr, amddi- 
ffynfa opts 
_dyſyn; adroddiad n un 
arall * 6E 
Citatory, a. 1 +05% d 
Cite, v.gwyho,dytyn, dyfynuz 
adrodd dy wediadrur aral 
Citeſs, 5. dinaſyddes 
Citizen, Cit, s. dinaſydd- 
Citrine, 5. y griftal- Siepvaf. 
g. eirlliw 
Citron, 5. afal eurad. 
City, 4. dinas, caer, din 
Cives, g. cenyn ſyfi, cenyn Pedr 
Civet-cat, 5. cath fu 185" y gath 
ber 
Civic, a. del, Ae — 
Circ crown, coron bleth o 
ddail derw, a rod gynt.3 ryw. 
. rinweddol ddinafyddion = 
Civil, a. gwledig, id, 
dinaſawl; addfwyn - © 
Civil-law, e. y gy -fraith wladol, 
cyfraith y byd 
Civil-war, 8. rhyfel . 
Civilian, 5. cyfreithiwr byd 
Civility, c. moeſgarwch, moe ſ- 


Civilization, 5. gwareidd- dra, 
gweddeiddiad, dofeiddiaid 


oli, gweddeiddio 

Civilized, part. byweddedig, 
diwygiedig, gwar, glan-foes 
Sark, . elec, eee clegr, 
dadwrdd, trydar: v. clecian; 
clebran Clact ” the Mull, 
clap y felin 

Clacking, s. dadwrdd, avs. 
dwr, clee, clegr. - 

Clad, . Edr. Clothed | 
Caan 4. hawl, arddelw, ar- 
ddelwad : &v. ymarddelwi, 
honni hawl, gwneud arddel | 


>, 


Vi | 
Claimant, s. arddelwydd 


|Claimed, a. arddelwedig 


Clairo-obſcurs, Clare- obſcure; 
oleu a thywyll mewn llun- 
1e peg een baentwriaeth 
Clamber ⁊ „ dringo, dringo yn 
anbawdd. | 
Clamm, v. gludio, gwydnu, 
glynu; lluddias 
Clammineſs, g. gludiogrwydd, 
gwydnedd 
GAmamy, a. gludiawg, gwydn 
| @lamour, s. dadwrdd, twrdd, | 
<wrf,.trwit, diaſpad 
' | Clamefous, . Madyrddus, ter- 
fyigtyd, Bloeddfawr, 
Clamp, c. darn o haiarn at — 
meini; darn o dren 1 gydio 
wrth un arall, 'wigrythau.— 
Clamp of - Bricks, 3 0 
briddfeini 
Clan, 5. tylwyth, cenedl 
Clandeſtine, à. dirgel, diſtaw, 
dan law, Hadradaidd 
Clandeftinely, ad? yn ddiſtaw, 
yn lladradaidd, dan din | 
Clang, 5. clebar : ov; clebran, 
clecian, clegr, clegran 
Clangor, g. dadwrdd, clec 
Clangous, . clebarddus, clect 
edig, clecianaidd 


| Clank, 5. twrdd, clebr: v. cle: 


cian 
Clap, 5. ewerh, trwſt ; y frech 
ffrengig: w. taro; gessdz Tydio 
Clapper, «ub. curwr dwylaw ; 
canmolwr; tafod cloch ; clap 
melin 
Clapperclaw, v 
ymdafodi 
Clarencieux, c. yr ail arwydd- 
fardd, a enwir felly oddi wrth 
dduciaeth Clarens | 
Claret, gwin coth frengig 
Clarification, . teriad, gloy w- 
ad; diewymad 
Clarify, wv. tera, gloywi 
Clarion, b. lugorn, clariwn 
Clarity, 5. gloywder 
Claſh v. anghytuno, amrafaclio 
Claſhing, 5. anghyfad -. 


D. difrio, tafodi; 


Claimable, 4 a, arddelwadwy - 


n 
4 


W WW aw 


 carn 
Claſs, 5. trefn, gradd, rhes 
. Clauſe, s. erthygl; adnod 


Claw, g. ewin, crafangc, bach: 


Clean, a. glan, gloyw : D. 4. 
Y 
Cleanly, 2d. yn lan, yn loyw, 


Cleanſe, v. glanhau, puro, 


rhyddhad 
Clearneſs, 5. gloywder, eglur- 


_ glynu, ymlynu 


' Clergy, „Swyr len, offeiad 


"22s 7 E-1L 


Claſp, V. a. tylmwyo, by clu, 
craffu; cofleĩdio 
Claſp knife, . cyllell gau yn y 


Claſſic, g. awdur o' r radd uchaf 
Claſſic, Claſſical, a. awdurol, 
profedig, hyglod | 
Clatter, ub. dadwrdd, clec: 
v. tryſtio, twrddan, clecian, C 
trydar, cecru | | 


Clauſtral, a. Edr: Cloiſteral 
Clauſture, s. cauedigaeth, car- | 
chariad 


v, crafangu 

Clawed, a. ewinog, 17 808 7 
crafedig ag ewinedd 
Clay, s. clei: a. cleiog 
Clayey, à. cleilyd 


glanhau, puro 


Cleanlineſs, s. glendid, ber- 


wyd 


yn ſyber 
Cleanneſs, 5. glendid, gloyw- 
der, ſyberwyd 


gloywi 

Cleanſer, 5. glanhawr, purwr, 
coethwr 

Clear, 4. goleu, gloyw; pur; 
rhydd; dieuog; croyw 
Clearance, J. rhyddhad, long- 


Clearly, ad. yn oleu, yn bur, 
yn groywy 


der; amlygrwydd ; croywder 
Cleave, W. hollti, SWANAnu 3 


Cleaver, 5. holltwr, bwyall cig- 
dd 
left, part. hollt, holltedig 
Clemency, s. gwaredd, mwyn- 
der, hynawſedd, llarieidd-dra 
Clement, 2. g wars mwyn, tir- 
ion, Hariaidd 


lwyſwr : 

Clerical, a. offeiriadol, clerig 

Clerk, g. yſgolhaig, lleenau g, 

gwr len 

Cleaver 2. hardd, gwiw ; cyw- 

raint; dichwith, deheuig | 

Cleverly, ad. yn brydferth ; ; yn 

n ; yn ddeheu 
verneſs, ub. dichwithder, 


prydferthwch . 

Clew, 8. pellen edafedd ; hy- 
forddiad | 
Click, v. clecian, tincian 
Clicket, 5. yitwftwl, modrwy 
dor 

Client, s. nawd-ddyn, hawlwr 
Cliff, s. dibyn, clogwyn, ſerth- 
edd 

Climacteric, Climacterical, a. 
niweidiol, peryglus 
Climactric, g. pob faith a phob 
naw mlyneddo einioes dyn.— 
Grand Climactic, y drydedd 
flwyddyn a thrugain. 
Climate, Clime, s. un o ran- 
iadau'r ddaear Thwng y pe- 
gynau, ſef gogledd a deheu; 
bro, ardal 


eſgyn, eſgyniaetn 

Climb, v. dringo, eſgyn _ 
Clinch, D. cau, gwrth-blygu, 
crebachu ; {icrhau 8 
Cling, v. glynu wrth, cydio 
wth. cynghafu 

Clink, v. tincian, tincio 
Clip, v. cneifio, brig-dorri 
Clipping, 5. amdoriad, blaen- 
gneifiad; amdorriad arian ba- 
thol 

Cloak, 5. mantell, cochl, d. 
gorchuddio, cuddio 

Cloth, s. Edr. Clothe 

Clocks. orlais,awrlais,cloch.- — 
One o clock, un ar y gloch.— 
Is hat o'clock, beth ar y gloch 

Clock- maker, g. got orlais, or- 
leifiwr 

| Clock: work, a. troell- W arth, 


F 


Cler gyman, Sub. offeiriad, eg- 


deheurwydd, cywremnywygds - 


Climax, 5s. graddiaeth, gradd- 


rr 


! 
: 
: 
: 
1 
4 
| 
: 

i 
: 
: 
: 
: 
1 
7 
4 
8 


reer 


r 
— 2 — —ͤ— 


r 2 2 oo REAR GI fe 


22 DC CEO 
„ r « 


3 
— — 


. 
S ˙ o oe AGrr 
TTC 


+ 2 I: - 
amt, rg 
a 4 PREY - — A — 


4 * #02 
* yu 
% > 1 5 . kind 8 
. SA COS I SEEDED oy 


— 
— 


SI — * 2 2 5 3 
8 . s e 
— 2 272 OE ES Cs 
J — r eee - _— 
2 — 2 2 — . — — 8 1 
FRY = Fr 


2 


—_— 
1 2 A CO VT 
3 Son 


. 


— = i — 1 & 
4 ma 3 
2 £ $a * 2 
Pg eee * Ar: lets 
2 n uy 8 
2 2 5 
y 


= . 
e 
* — Fi 
NN 2 
* 


2 a 
5 > K 
a Yap, <4, - TP 
* A wh 41 
- he A 4 
. 
. 


>, — 
* 


—— — 


EA 


= 55 
—— — EIS. 
— * - - \ p — ry 


0 4 2330 = 

4 3 > ee — 

4 — A 
— 2 x y = . 


eL 
©lod, 5. tywarchen, priddel, 


mOownen 


.  Cloddy, a. tywarchog ; tolch- 


enog, Mawnen 

Clod-pate, Clod-poll, s. pen- 

feddal, pendew 7 

Clog, -. attal, lludd, rhwyſtr; 

" Iyfethair : v. lluddias, IIlWy- 
tho ; Hyfetheirio ; tagu 


Cloiſter, 5. clas, leiandy, my- 
-'nachdy ; math o rodfa golof- 


nog: v. rhoi mewn lleiandy, 


cau mewn clas, cau 1 fynu 


Cloiſteral, a. claſawl, unigawl 
Cloſe, s. cae; terfyn ; diwedd- 


glo; argauedigaeth: a. cauad; 


cyfagos ; cel, dirgel; cul, cyf- 
ing; tyn; durfing: v. cau; 
gorphen; cyſylltu 


Cloſely, ad. ynghudd, ynghau- 


ad, yn gyfyng, yn fanol 
Cloſeneſs, s. agoſrwydd ; cyd- 


oldeb; cyfyngder, culni; an- 
haelder; tawedogrwydd; dur- 
fingrwydd 


Cloſet, s. cell, Iyfr- gell, cudd- 
1g 

Cloſure, s. cae; diwedd-plo ; 

terfyn 

Clot, 5. tywarchen, maten 


Cloth, ub. brethyn; lliain.— 


Home- ſpun cloth, brethyn tal- 
pentan.—Superfine cloth, bre- 
thyn dineſiz.—Broadcloth, bre- 
thyn deuled. —Narrow cloth, 
brethyn un lled.— Hair cloth, 


fachlen flew, carthen rawn.— 


Hearſe cloth, brethyn elor.— 
Table cloth, lliain bwrdd 


Clothe, vv. dilladu, trwſiadu, 


gwiſgo 


Clothier, 5. panwr, brethynwr 


Clothing, 5. dillad, gwiſgiad, 
erw ſiad „ 
Clotty, a. tywarchawg 
Cloud, g. cwmmwl: v.cymbylu 
Cloudy, a. cymhylawg 
Cloven, 4. hollt, forchog 
Cloven- footed, a. fforch-droed, 
ewin-hollt | 
Gough, . dibin, gallt, glyn 


(62) 


CL 

Clout, clwttyn, cadechyn 

Clouted, part. clytiedig ; clyt> 
10g, carpiog 

Clown . delff.— Country cloaun, 

Sion o'r wlad 


[Clowniſh, 2. trwſgl, taeawg, 


gwladaidd, llebanaidd 
Clowniſhly, ad. yn drwfgl, ya 
anfoeſaidd 
Clowniſhneſs, ub. gwladeidd- 
rwydd, taecogrwydd — 
Cloy, v. digoni, llenwi, gow 
llenwi, arddigoni 
Club, s. cnwpa, cwlbren, paſ- 
twn; cyfeddach : v. ffonodio; 
cymdeithaſu, gildio 
Club-footed, a. troed-gam 
Cluck, v. clwcian | 
Clue, s.'godre hwyl. Edr. Cleat 
Clump, 5. cwlff, enwff 
Clumps, 5. pendrwm, delbren 
Clumſily, ad. yn drwigl,. yn 
lledehwith e 
Clumſineſs, g. ledchwithrwydd 
Clumſy, a. anferth, chwithig, 
lledchwith — 
Clung, v. crino, crin-ſychu 
Cluſter, 5. ſwp, bagad, pwng, 
pwnga: v. PWngO . 
Cluſtery, a. bagadawg, pyng- 
8 | ; 
Clutch, 5. crafange: v. cra- 
fangu _ | | 
Clutches, s. crafangau 
Clutter, s. dadwrdd, godwrdd, 
cynhwrf 
Clyſter, s. chwiſtrell-feddygin- 
iaeth | 8 
Clyſter-pipe, g. rhefr-chwiſtye ll 
Coacervate, v. crugaw, pen- 
tyru | 
Coacervation, g. crugaint, pen- 
Coach, s. cerbyd ſtyriad 
Coach- box, g. cerbyd-giſt 
Coach-horſe, s. cerbyd- farch 
Coach-houſe, 5. cerbytty 
Coach-maker, g. ſaer cerbydan 
Coach-man, 5. cerbydwr 
Coact, s. cydweithio _ 
Coaction, s. cydweithrediad 


| Coactive, a, cydweitkiawl 


C) 


2 


eo [63] © 6. 1 


Eoadjutant, Coadjutor, 5. cyd- 
ſwydd, cyd - gynnorthwywr ; 
cytnerthwr he 

Coadunition, 5. cyduniad 

Coagulate, v. ceulo. 

Coagulated, part. ceuledig 

Coagulation, g. ceuliad 


Coal, 5. glo.—Live coal, rhe- 


ſyn : pl. rhes, rhyſod. —Cher- 
coal, goloſged, coedlo, —Stone- 
coal, glo caled. Sea, or pit- 
ccal, mor-lo. — Coal. ſire, tan 
glo | | 
Coaleſce, v. uno, myned yng- 
hyd 48855 
Coaleſcence, 5. uniad, cyſſyll- 
tiad, cydtyfiad | 
Coalition, «#6, undeb, cydiad, 
Coaliery, s, Edr. Colliery. 
Coaptation, s, cyfaddaſiad 
Coarſe, a. garw, bras, braiſg; 


trwigl.—Cbarſt thread, edau 


fraiſg.— Coarſe wool, gwlan 


rw on 
oarſeneſs, 5. gerwindeb 


| Coaſt, 5. arfordir, glan y mor; 


bro, goror, cyffin ö 
Coat, 5. cochl, ſiaced, mantell. 


Coat of mail, llurig. Coat of 
arms, arf-bais 85 
Coax, v. gwenhieithio, cogio 


Coaxer, 3. gwenhieithydd 

Cob, s. gwylan lwyd; cybydd 

Cobble, v. cyweirio eſgidiau, 
clytio 


_ Cobbler, g. adgyweiriwr eſgid- 
lau; bongler 


Cobbling, 5. clytiaeth; anfer- 
thwch, chwith-waith _ 
Cob-iron, s. brigwn, gobed 


Cobweb, 5. gwe'r cor, rhwyd 


y pryf copyn . 

Coch e rhyw bryf tramor 
a arferir at lywio yſgarlad, &c. 

Cock, 5. ceiliawg: pl. ceiliogod, 
ceiliogau.—Cock crowtng, ca- 
niad y ceiliawg, y plygain.— 
Eock's comb, crib ceiliaug 
Ceck's ſpur, yſpardyn ceili- 
aws.—(ck's wattles, tagell- 


| 


au ceiliawg,—Gock of a dial, 
nodwydd. deiol.—Cock of @ 
ciſtern, ceg y piſtyll.Coct of 
hay, mwdwl o wair.—Coct- 
boat, cwch llong.— V eatber- 
cock, ceiliawg y gwynt _ 
Cockade,*s. hed roſyn 
Cockahoop, ad. yn orllawen 
Cockatrice, Sub. ſarph a ofer 
goelir ei bod yn cael ei chen- 
hedlu o wy ceiliawg | 
Cockbrained, a. penchwiban 
Cocker, g. ceiliogwr: v. gwen- 
hieithio TS | 
Cocket, s..toll-yſgrifen, yſgri- 
fen ollyngiad, a roir o'r toll- 
 dyilongwyr wrth adael porth- 
Cockiſn, a. anllad Ladd 
Cockle, s. efr, bulwg | 
Cockles, 5. cocos, rhython 
Cockney, 5. Llundeinydd, un a 
aned o hyd ſwn clych Eglwys 
Y wry (Bow church) dyn medds 
aetn Ek 


 |Cock-vit. 5. cafive cones 
[ Cockſure, a. hyderus, cwbl ſicr 


Coction, 3. berwad hb 


o for byſg tra adnabyddus 
Code, 5. Hyfr; llyfr y gyfraith 
[ 9 — I f ; 
Codex, 5. llyfr, neu iad & 

ddeddfau ? fs | 
Codicil, sub. ychwanegiad at 

ewyllys diweddaf | | 
Codle, v. berwi, goferwi 
Codling, s. afal-berwedig 
Coefficient, a. cyweithiawl. 
Coequal, a. gogyſtal, gogy fuwch 


Coequality, s. cy fartalrwydd 
Coerce, v. attal, rhwyſtro, pert 
Coercion, 5. attaliad, rhwyſtr 
Coercible, a. attaladwy 
Coeſſential, a. cyd-hanfodol 
Coetaneous, à. gogyfoed, cyt. 
oed, cydoed - | 
Coeternal, a. cyd-dragywyddol 
Coeval, a. cy foediog, gogyfoed 
Coexiſt, v. cyd-fo | 
Coexiſtence, 5. cyd-hanfod 
Coexiſtent, a. cyd-hanfodaw#® 


ö 


F 2 


Cod, 3. cod, cibyn; caill; matle +. -- 


— — a N 
oY GVA SONGS FOE AAA · A IA ertigR wi We _ 127-2 2" Ade Aa 
** n —_ "Wo 2 N= * — N me * &! 4 k 
4 


3 PPP 


* * 
— r 
5 1 2 a N 
* t N 
eee 


A 9 1 8 * * 
A 
5 . 2 back 25 * — . 


* — 4 Lo 2 
Ser 
A os 3 
„„ * 
* N *< 


_ 


* 


r 


CO 

Coffee, g. coffi, grawn a ddygir 
o wledydd tramor, ac o'r hwn 
y gwneir 11 blaſus a 1achus 

Coffer, 5. ciſt, yſgrin, coffr 

Coffin, 5. yigrin, arch corph 
marw, coffin _ 

Cog, . cocas, dant; ffug, hud; 

D. gwenhieithio, hudo 


Cogency, 5. grym, nerth 


Cogent, à. grymus; effeithiol 

Cogently, ad. yn gadarn 

Cogger, ub. gwenhieithiwr, 

Cogntation, . meddw Ct wyllwr 

Cogitative, a. meddylgar 

Cogle-ſtone, 5. caregan. Edr. 
Pebble © 


Cognation, 5. tras, carenydd 


Cognition, 5. _ adnabyddiaeth, 
holiad 
Cognizable, a. hohadwy | 
Cognizance, s. gwybodaeth 
Cognomen, g. cyfenw, Ilyſenw 
Cognoſcible, a. gwybodadwy 
Cohabit, v. cydfyw, cyd-drigo, 
cyawelya 
Cohabitant, s. cyd-driganydd 
Cohabitation, sub. cyd-dyaeth, 
cyd-drigias; cywelyogaeth 
Coheir, 5. cyd- etifedd 
Coheireſs, 4. cyd-etifeddes 


Cohere, v. cyd-lynu; cyttuno 


Coherence; Coherency, s. cyd- 
lyniad; cyttundeb | 

Coherent, Coheſi ve, a. cydly- 
nol; cyttun 

Coheſion, 5. cyd-lyniad 

Cokibit, v. cadw i mevn, celu 


Cohort, 5. byddin gynt o wyr 


traed o gylch 500 


Coif, 5. penwiſg benyw, pen- 


lliain, moled, capan 
Coil, 5. terfyſg; rhaff dorche- 
dig: V. torchi rhaff; ymdor-| 
chi | 
Coin, 5. arian bathol; congl, 
onglfaen : v. batho, frugio 
Coinage, s. bathiad; yr arian 
bathol 
Coincide, v. cydgyfarfod, cyd- 
daro, cyttuno _ 
Coincidence, 5. cyd-darawiad, 
cvttundeb 


[64] 


= 


ECO 
Coincident, a. cyd- ddigwydd- 
awl, cydunawl 
Coiner, sub. bathwr; dychym- 
mygwr 
Coins, 5. conglau; cynau ar- 
graphwaſg: pefydd arian ba- 
thawl, yr adnabyddiaeth o 
ba rai, o bob oes a gwlad, a 
wna i fynu un ran hynod o 
Cott, g. coetan [ddyſgeidiaeth 
Coke, 5. golofg-lo, marwor 
Colander, s. hidl, hiddl 
Colation, Colature. s, hidlad 
Cold, g. oerfel, anwyd, fferdod: 
a. oer, oer felog, anwydog 
Coldiſh, à. Hed oer, oerllid 
Coldnefs, 5. Oerni, oerfel 
Colic, c. rhefr-wſt, y colig 
Collapſe, Y. cydſyrthio 
Collar, g. cebyſtr, penfar, pen - 
ffeſtrʒ myngeci, mwngeci, myn- 
gwair; coler, mynygl dilledyng 5 
torch: v. Nindagu, coleru 
Collate, v. cydmaru, chwilio; 
cyflwyno, cyfleu | 
Collater, sub. cydmarwr, eyf- 
Iwynwr 


| Collateral, a.cyfochr, ey fochr- 


awl, cyd*yſtlyſawl 

Collation, g. gwledd; cyflwyn- 

iad perſonaeth; cymhariad | 

Colleague, 5. cyd- ſwydd, cyd: 

{wyddog 

Collect, s. caſgl, gweddi gaſg), 

coleg 

Collect, v. a. caſglu, crynhoi, 

crugio | 

Collection, 5s. caſgl, caſgliad 

Collective, a. cryno, caſgliadol 

Collector, s. crynhowr, caſg- 

Iydd; tollwr; pen-publican 

College, s. cymdeithas, braw- 
doliaeth; yſgoldy 

Collegiate, 4. i perthy- 
nol i goleg neu frawdoliaeth 

Collier, 3. glowr 

Colliery, s. glo-glawdd, gwaith 
lo 

Colligation, s. cyd- misc 

Colliquate, v. toddi, ymollwng 


Colliquation, s, toddiad, cyd- 


doddiad 


wy 


Comer, . 


„ 
Colliſion, s. cyd-darawiad 
Collocate, v. cyflen, rhoimewn 

lie nea ſwydd 
Collogue, v. gweniheithio, Ui 
Collop,s. golwyth, lloweth [thio 
Colloquy, 5. cyd-ymddiddan, 
Collow, 3. parddu [cylafaredd: 


Colluctation, s. cydymdrechiad 
Collude, v. cyd-wneud, hoced; 


bradychu 


Colluſion, . cyd- frad wriaeth, 


hoced 


Colluſive, Collufory, a. hoce- 


dus 

Colly; s. ch y glo, pardda : 
v. pardduo * 

Colon, s. gwahan nod, fel hyn 
(:) hefyd y coluddyn mawr, 
uniawn, neu rhefr 

Colonade, 5s. rhes o golofnau 
o fewn adeilad 

Colonel, s. milwriad, pen ar 


l o wyr 


Colony, 5s. trefedigion; gwlad 


Colour, 3. lliw, gwawr [rydd 
Colours, s. llummanau, banieri 


Colt, s. ebol, ebawl, llwdn 
Columbary, s. colomendy 
Column, 5. colofn 


- Comb, s. crib; yſgrafell 


Comb-brufh, s. carthwrych crib 

Combat, s. ymdrech, ymladd; 
trin, trafod: v. ymdrechu 

Combatant, b. ymladdwr, rhy- 
iwr, orneſtwr 


Combed, a. cribawg, cribedig 
. Comber, 3. cribwr, cribydd 


Combination, sub. eyttundeb; 
cydfwriad 

Combine, wv. cyduno; cyngrei- 
Combuſtible, a. hyloſg [rio 
Come, v dyfod; damweinio 


Comedy, 5. chwarae digrif 


Comelineſs, s. glendid, tegwch; 
prydferthwch, gwedduſder 
Comely, 4. olan, teg, pridwe- 

ddawl; prydferth 
gweſtai; dyfodiad, 
dyn dieithr 


Comet, s. feren gynffonog 


Comfit, Comfiture, s. ans wyn 


[65] 


C O 
onen, 6. cyſur; byfrydwch; 
eyſuro, diddanu 


| Comtartalile: a, diddanus, cy- 


ſurus 
Comfortably, ad. yn gyſurus, 
yn gyſurol | 
Comforter, s. diddanydd 
Comfortleſs, a. digyſur 
Comfrey, s. gleſy n y. coed, yr 
olchenid 
Comic, Comical, 4. digrif, ar- 
abeddus, cellweirus 
Comically, ad. yn Adigrif 


ö Coming, s. dyfodiad 


Comitatus, s. goſgorady ardal, 
| ſwydd, fir 

Comitia, 5. eymmanfa 
Comitial, a. cymmantfaol 
Comma, s. lled- wahan, adran, 
fel hyn ( 

Command, sub. arch, archiad, 
gorchymyn; awdurdod, lly⸗ 
wodraeth : v. erchi, Uywio 
Commanded, a. gorchymyn- 
edig 

Commander, 5. gorchymynwr, 
archwr ; tywylawg, penllyw- 
ydd, penciwdawd 


|Commandment, s. gorchymyn, 


arch 

Commemorable, a. gwiw-gof 
Commemorate, v. coffau, ad- 
goffau 

Commemoration, s. coffad, co- 
ffadwriaeth 
Commence, v 
wn - 
Commencement,'s. dechrenad, 
cyvchwyniad ; cychwynfa 


. dechreu, cych- 


Commend, . canmawl, cyf- 


Iwynaw 

Commendable, a. canmolad- 
wy, hyglod ; 

Commendably, ad. yn ganmo- 
ladwy 

Commendation, s. canmoliaeth, 
geir-da 


|Commendatory, 4. canmoli- 


acthawl 
Commenſurability, s, cymhe- 


b 


furoldeb | 
F 3 


— . — ——— re 
9 


Se TINT * 4% * 


— « 
N „ 
—— —— — — —Ä—— . — nm — 2 


nn 
Og 


. : * DL 2 — 2 
P 41 or wut fey net mug ye 4 „ e 
* 
0 , * 


«4. * A * — 
Sr TY g 
K * 


* W ; 4 - 
9 
r 
* 


— 


* 


— — 8 be — — > - 2 — — 
err ' "3g * 4 #74 - bd - Re 2 — 22 — eee 4 : — — n 
e 8 q iz © 3 4 7 2 x - E 9 TACT \ $5 "28 * * 
* * „ EAST > BNA y IS on a Won bs Rs N 4 l . 1 * r 
Wy 2 r => 2 . 1 I” ICT, nd OO Ong 1 
2 wo 2 — 2 ö 82 y LIES r e 4 AA — 22 — 
% 4 J WY ES; R 1 b r n * 
* = * 0 * — ; 1 N — A * 5 pg © 5 WI * 2 7 a” Lo 
- * 


* 
F. 


ere AR AS age 


A Us De 


NES: 
1 — A 


"= x 
3, "9" 4 e AJ 
- % ak "Bs. CD 
bends SN > EO 


LIE == 
ITS 


— —ow—_s 


2 


A . - * «a : : : —_— i 
— 2 5 — ITS 
4 . —— 22 gn 
— : 


NO VS On oe ITS GEES 


C0 
Commenſurable, a. cydfeſur- 
adwy, eymheſuradwy 
Commenſurate, a. cymheſur- 
awl, cymheſur, 
4. cymheſuro 
by anon „s. cymheſur- 
ia 
Comment, Commentary, ub. 
agoriad, eglurhad 
Comment, v. eglurhau, eſponio 
Commentator, . efponiwr 


Commentitious, 4. dychymyg- 


aw], ffugiawl IX 
Commerce, s. maſnach, newid- 
wriaeth 
Commercial, a. maſnachol 
Commigrate, v. mudo, ſym- 
mud trigias 
Commination, s. bygythiad 
Comminatory, a. bygythawl 
Commiſerable, a. toſturiol 


Commiſerate, v. toſturio 


Commiſeration, 5. toſturi 
Commiſſary, . rhaglaw, dir- 
rwywr; golygwr 
ontmition ated ar- 
chiad, gorchymyn; gwneu- 
thuriad; troſedd: v. awdur- 
dodi.— Of omiſſion and commiſ- 
ſion, o wall ac o wyd, o * 


ac o droſedd.Commiſion of 


the peace, hedd-yngneidiaeth 
Commiſſioner, s. dirprwywr 
Commiſlure, s. cymmal 


Commit, v. gwneuthur; cyf- 
Iwyno, ymddiried, gorchym- | 


myn, bwrw yngharchar 
Commitment, . tafliad i gar- 
char; gwarant carchariad 


Committee, ub. eifteddfod 0 


ddirprwywyr 
Commix, v. cymmyſgu 
Commixture, . cymmyſgiad 
Commode, s. math o benwiſg 
beny w | | 1 
Commodious, 4. cyfleus, cym- 
hwys; defnyddiol, buddiol 
Commodiouſnets, s. cyfleuſdra, 
cymhwyſder, defnyddioldeb 
Commodity, . elw; nwyf: l. 
nwyfan, marſtandaeth 


1669 


gogymheſur: | 


% 


C 0 


Commodore, ub. mor raglaw, 
Nyngeſwr | 
Common, s. cimle, maes cyfr- 
redin : a. cyffredin, cyffredi- 
nol, gwaet . ; 
Commonage, . rhydd-did 
Commonalty, s. y werin, y bobl 
wreng, y bileinllu, y eyffre- 
diniaid . | 
Commoner, 5s. gwr eng, un 
o'r gwerin, ahn eoffredin 
Common-law, sub. cyfraith y 
wlad, y EY raith draddodiadol 
Common 7 ad. yn gyffredin, 
fynycha 
Commonneſs, . cyffredinoldeb, 
arferoldeb 
Commonplace- book, sub. nod 
lyfr, cof- lyfr EY | 
Commons, 5. y cyffrediniaid ; 
dogn oluniaeth; cyd-ymborth 


{ Common-ſewer, 546. yſgarth- 


foes, yſgothfa gyffredin 
ommonweal, Commonwealth, 
s. y wladwriaeth, y les neu'r 
cyfoeth cyffredin _ 
Commotion, s. cyffro, cynnwrf, 
terfyſg A 
Commune, vv. 2. ymddiddan, 
| chwedleua, ymgomnio, ym- 
gynghori 
Communicable, a. cy franogol, 
cyfranadwy 
Communicant, . cymmunvr 
Communicate, v. cymmuno, 
cyfrannu _ | 
Communication, s. cyfrannog- 
iad; ymddiddan, cylafaredd ; 
cyfrwng, tramwy 
Communicative, a. cyfrangar 
Communion, s. cymmun, cym- 
mundeb . 
Community, s. y werin, y wlad, 
y wladwriaeth: a. cyffredin- 
rwydd; cyd-feddiant | 
Commutable, 4. newidiadwy, 
cytnewidiol 
Commutation, s. newid, cyf- 
newid, newidwriaeth 
Commute, v. newidio; prynu 
anghoſp 8 


1 


C 0 [671 


Compact, . ammod, eyngrair: 
a. cry no, talfyr, taclus: v. 
crynhoi, ammodii 
Compactly, ad. yn gryno, y 
dalgrwn , 8 
Compactneſs, s. crynodeb 
Compacture, 5. eyſſwllt, cym- 
haliad 8 LN 
Companion, 5. cydymaith, cy- 
fall WS 
Companionable, a. cymdeith- 
aſgar i | 
Company, g. cymdeithas, cym- 
manfa; mintai; tyrfa: v. can- 
1 ith > 


Comparable, 4a. cymharadwy, 
cydmarawl h 
Comparative, a. cymhariaethol 


Comparatively, ad. yn gymha- | 


riaethol 
Compare, 5. cymhariaeth: v. 
cymharu, cyſtadlu 
Compariſon, 5. cymhariaeth, 
cyffelybiaeth 
Compartition, ub. parthiad, 
rhaniad 
Compartment, 5. parth, doſ- 
F 1 
Compaſs, ub. cyleh, cwmpas. 
Mariner's compaſs, compawd 
Compaſſes, 5. compodau 
Compaſſion, 5. toſturi, truga- 
redd | 
Compaſſionate, a. toſturiol: v. 
toſturio 1 
Compatibility, 5. cyngweddol- 
deb, cymmodoldeb _ 
Compatible, a, cydweddaw), 
cy mmodawl 
Compatriot, g. cydwladwr 
Compeer, s. cyfurdd, cydradd, 
cyfaill : 
Compel, v. cymmell, peri 
Compendious, a. cryno, tal- 
groen 5 
Compendiouſneſs, g. talgrynedd 
Compendium, ub. crynodeb, 
talfyrmd 7 | 
Compenſate, v. talu, gwneu- 
thur 1awn, gwobrwyo = 


8 
gobrwy 5 | 
Comperendifiate, v. gohirio 
Competence, Competency, s. 
eyfraid, dogn, digon, digonedd 
Competent, a. cymmwys, di- 

gonawl, addas | | 
Competently, ad. yn gymheſur 


ceydgais 

Competitor, s. cy famryſonydd, 
cydgeiſwr, gelyn | 

Compilation, g. caſgl, cydgaſgl, 
cyfanſoddiad | 

Compile, v. caſglu, cyfanſoddi 

Compiler, 5. caſglydd, cyfan- 

 foddur_ N | 


Complacence, Complaceney, 


fwyn, nwynaidd 

Complain, v. achwyn, cwyno 
Complainant, . achwynwr, 
cwynwr, hawlwr 
Complamer, ub. achwynwr; 
grwgnachwr | 
Complaint, 5. cyhuddiad, cwyn 


mwyneidd-dra | 
Complaiſant, a. Hariaidd, add- 

fwyn, mwyn, mwynaidd 
Compleat, a. Edr, Complete 
Complement, ub. cyflawniad, 
| cyflenwad, lanw, llawn rif 


cwbl, cyfan, cyflawyn 
Completely, ad. yn berffaith 
Completeneſs, ub. perffeith- 
rwydd -/ 
Completion, ub. cwblhad, cyf- 
lawniad | 


amrywiog, cymmyſg 
Complexion, s. gwawr, gwedd, 
pryd; naws, tymmer 


oſtyngiad, ufudd-dod 
Compliant, a. cydſy niol, ufudd 
Complicate, à. eymhlethedig, 


Compenfation, 545, tal, W 


cymmyſg-ryw | 


igaeth, iawn, gwrth-bwyth ; 


Competition, sub. cytamryſon, 


s. hyfrydwch, ymfoddloniad, 
ymhyfrydiad; addfwynder 
Complacent, 4. hynaws, add- 


Complaifance, 5. addfwynder, 
Complete, a. perffaith, hollol, 


Complex, qub. amrygaſgl: a. 


Compliance, s. cydfyniad, ym- 


_ — — 2 — — — 2 W , x ti 
_ — — 2 


j 
j 7 
il 
4A 
j 
4 
6 


5 
” 7 
"#4 
= 
4 T1 
17 
Fs 
$4 
7 i 
1 
5 
e 0] 
= 
1 
£ . 
, b 
: = 
1 
< 
1 
1 
1 
1 
\ 
7 
J 
of 
& 
$ 


ks 
. 
15 
Fre 
” 18 
+£2's 
F414 
* 
* 
1 
A 
"1 i» 
KA 
F 
© 
d * 
1 
I 
1 
1 
4. 
i} pl 
*, 


5 — 


* nr * - 
ha, +, 2 JM 7 
EE 
2's * 


i 


—— + 


pre he bas © 
* . * — 


ON 
-7 32, p 

ROD; 6-8 DO TO j 
— Ss ona: 


bolt ts 
& 8 . 


. 2 8 ; _ |: 2 . 
Sf —. r 5 8 7 5 * 12-99 — . 
C ²˙ AA c c CGR 
E nn Org r n * 
N IE , 3 N 
DL CE © 00 G8» + — "> | 


CO 


Complication, s. cymhlethiad 

Complice, 5. affeithiwr. Edr. 
Accomplice 

Compliment, 5. moes air; cyf- 
archiad; defod- air; gweniaith: 
V. canmawl, perchi 

Comp! imental, 4. moeſawg 

. a, dameirch- 
jaw 

Complot, s. cydfwr iad: v. cyd- 
fwriadu 

Comply, v. cydſynio, cyttuno 

Comport, V. ymddwyn, cyt- 
tuno 


| Com ortable, a. cyttun, Cyng- 


weddol 

Comportment, -. ymddygiad, 
cy ngweddiad 

Compoſe, vv. cyfanſoddi; cym- 
modi, heddy chu, llonyddu 

Compoſed a. cyfanſoddedig ; 
araf, tawel, lonydd 

Com poſedneſs, 546, tawelwch, 
arafweh 

Compoſer, 5. cyſanſoddydd 

Compoſing- Stick, s. cyſſodyr 

Compoſition, 5. cy fanſoddiad; 

cy doſodiad; cyttundeb 

Compoſitor, 5. cy fanſoddwr; 
7 dydd, cydoſodydd 

Com poſt, 5. tail, achles, gwr- 
taith : 


Compoſure, 5. yſgrifeniad, cy 


fanſoddiad; tretn; tawelwch 
meddul, llonyddwch 
Compotation, Sub, cy feddach, 
cyd-yfed 

Compound, v. a. cymmyſgu; 
cy mmodi; cyttuno a gofynwr 
i dalu rhan o'r dyled: a. cym- 
myſgedig 

Compounder, 5s. Sebi, cy- 
myſgwr 

Compound Intereſt, 5. ad- log 

Comprehend, v. a. cynnwys; 
amgyffred 

Comprehended, a. amgyffred- 
edig 

Comprehenſible, a. amgyffredol 

Combrehenſbility, J. W 
rediadd 


| 


[68] 


| 


| 


0 0 
Comprehenſion, g. amgyffred 
Comprabentve,: a. cynhwys- 
fawr 
Compreſs, ub, cyd-waſg llaw- 
feddyg: v. cyd-waſgu, gwaſgu 
Compreſlible, a. gwaſgadwy 
Compreſſion, g. cyd-waſgiad 
Compriſe, v. mn cyn- 
nwys. 
Comprobation, cyd- brofiad 
Compromiſe, ub. cyfaddawd, 
cyttundeb dwy blaid: v. cyf- 
addaw, cylafareddu, cyttuno 
Comptrol, v. Edr. Control 
Compuliatively, ad. yn gym- 
hellawl 
Compulſatory, 4. eymbelliad- 
aw], gwthiadawl 
Compulſion, F combelliad 
Compulſive, Compulſory, #. 
cy mhellawl, hin, eyff⸗ 
roaw] 
Compulſiveneſs, s. dir, grym, 
nerth, cyffraw + 
Compunction, . pigiad, dwys 
bigiad; edifeirwch 
Computable, a. cyfrifadwy 
Computation, 5. cyfrif, cyfrif- 
Compute, v. cyfri?, bwrw [iad 
Computed, ene, en, 
cyfrifedig 
Comrade, 5. cyfaill, cydymaith, 
cytty 
Con, 5. yn erbyn: V. my fyrio, 
dyſgu 
Concaterate, v. cyd-gadwyno 
Concate nation, 5. cyd gadwy- 
niad 
Concave, a. cau, ceuol; rhongca 
Concavity, 5. ceuedd, ceudod 
Conceal, wv. celu, celcu, cuddio 
Concealable, a.celadwy, celca- 


dwy 
Concealed, a. celedig, cudd 
Concealment, s celedigacth 
cuddfa 


Concede, v. N goddef 

Conceit, s. tyb, coeg- dyb; hu- 
nan, balchder 

Conceited, a, hunanol, coeg- 
falch 


% 


C O 
Conceitedly, ad. yn goegfalch 
Conceitedneſs, s. coegfalchedd 
Conceivable, a. tybygawl, am- 
gyffredadwy 

Conceive, v. amgyffred; ym- 
ddwyn 

Concent, Concert, s. cyd-gan, | 
cynghanedd - 

Concentrate, v. cynnwys, cyn- 
hwyſaw 


Concentration, 5. cynhwyſiad, 


cymherfeddiad 
Concentre, v. cymherfeddu 
Conceptacle, s. derbyniawdr 


Conceptible, a. dealladwy 


Conception, s. amgyftred; bei 
chiogiad 

Concern, 5. neges, gorchwyl, 
achaws, gofal, cur, blinder: 
L. perthynu, gofalu, ymyr 

Concerned, part. bod yn flin 
Concernment, g. neges, gorch- | 
wyl, gofal, pwys 


Concert, 5. cynghanedd: cyd- 


gyngor, cydymdrech; cyng- 
rair: v. ymgynghort ; cyd- 
drefnu 

Conceſſion, 5. goddefiad, cen- 
nad, caniattad 


Conciliate, v. cymmodi, ennill, 


Conciliation, q. cymmod denu 

Conciliator, g. cymmodwr, dy- 
ddiwr 

Conciliatory, 5. cymmodawl 

Concinnity, 3. cry nodeb, gwe- 


dduſder 


Concinnuous, à. exyno, gwe- 


ddus 

Conciſe, à. byr, cryno, 425 
nwys 

Conciſely, ad. yn gryno, ar 
fyr eirian _ 

Conciſeneſs, ub. eynhwyſder, 
cry nodeb 

Concifion, c. cyd- dorriad 

Concitation, 3. cynhyrfiad 

Conclamation, 5. cyd-floedd 

Conclave, sub. prif ſenedd eg- 
Iwys Rhufain; N yſtafell yn 
Rhufain lle y cy e y cyt- 
ryw ſenedd 


[69] 


GO ; 
Conclude, wv. diweddu, talmu, 
cwblhau; piety PEER 
caſglu 

Concluſion, 5. diweddglo, ter- 
fyn; canlyniad 

Concluſive, a. penderfynawl 
Concoct, v. treulio yn y 1 ; 
berw1.' ©, 

Concoction, $. berwad; Sm r 
cylla, traul bwyd-yn y cylla 
Concomitance, Concomitancy, | 

s. cydfynediad 

Concomitant, s.. cydymaith: a. 
cydfynedawl 

Concord, 3. cydgordiad, cyt- 
tundeb, cymmod, hedawch ; 


| cyſſondeb; cynghanedd; cyd- 


weddiad 
Concordance, g. cydgordiad; 


4 cydfod, cymmod ; geiriadur 


yſgrythurawl, mynegai, dan- 
goſeg, mynegydd 


Concordant, a. ey, ern, 


cyſſon, cyſſain 
Concordate, 5. cyngrair, eyt- 
tundeb 


| Concorporate, v. cyd- gorpho- 


ri, .cy&zymmyſgu | 
| Concourſe, . tort, tyrfa, 65. 
arfod, cyrchfa 

Concrete, . cyd- dwf; cyd- waſz, 
y ddamchwain: a. undwf, cym- 
myſg: v. ceulo, cymmylgu 
| Concretion, s. cyd- dyfiad, ceu- 
had . 

Concretive, a. cyd-dy fawl 
Concubinage, s cywelyogaeth, 
gordderchaeth 


Concubine, 5. gordderch, gor- 


dderch-wraig 

Conculcate, . ſathru, ſarnu 
Concupiſcence, g. blys, chwant, 
trachwant; anlladrwydd . 
Concupiſcent, a, blyſig, dry- 
thyll, anllad 

Concupiſcible, a. dymunaul; 
chwannawg, blyfiawl 
Concur, v. cytuno, cydſynied 
Concurrence, Concurrency, . 
cytundeb, cyd- darawiad, * 


ſyniad 


E oo nurey tr gp CARE WIA ti iÞc 74 5, BY: 0 Ae an; 
— — * 44. mn KA K LE 1 ——ä—ᷣ— — —— 9 


22 ͤ ˙ !A BEL DS URS a aA 


P 


- * — 
>» 2 2 wo O 4; * 
* „ — 
* 87 2 n 2 * 
* — [Md A 


e He cre 


2 
wt «Sy; * 2 


Fi 
j 
. 


7 
„ 
WA 
15 
4 
js , 
200 
10 
Perry 
2 


i 
. 


Conditional, 2. ammodawl - 


Condolement, 5. cyd-ofid, cyd- 


E © 
Concufſion, 5. cynhyriiad, on: 
ryw yi{gydwad 
Concuſſive, 4. cyffroawl 
Cond, v. dangaws rr pyſgod- 
wyr, o fan uchel, pa le y mae 
yr haig yſgadan 
Condemn, . barnu, euog farnu 
Condemnable, a. beius, euog, 
damniol 
Condemnation, s. colledigaeth, 
damnedigaeth 
Condemnatory, à. dyfarnaw] 
Condemned, a, barnedig, coll- 
edig | 
Condenſate, a. ceulawg: v. 
te wychu 
Condenſation, 4. tewhad 
Condenſe, a. tew, dwys 
Condenſed, a. tewychedig 
Condenſity, 5. tewedd 
Conders, 1. dynion yn ſefyll ar 
dwynuchlawy mor, achangau 
yn eu dwylaw, i gyfarwyddo 
Y, morwyr at yr haig. yigadan. 
Ar Fand 


„ „% ww „ „„ 


Condeſcend, v. ymddaroſtwng, 
Flu, daroftwng 
Condeſcendence, -. goltyng- 
eiddr vydd 

Condeſcenſion, 5. ymddaxoſt- 
yngiad, addfwynder, goſtyng- 
eiddrwydd 

Condign, à. dyledus, haeddi- 
annawl 

Condition, s. cyflwr; ammod : 
v. cyfammodi 


Conditionally, ad. yn ammo- 
dawl 
Condole, v. cyd- deimlo, cyd- 


gwyno 


ny yn 

& ndolence, Condolance, sub. 
* alar, cyd-alaeth 
Condoling, ub. cyd-gwyniad, 
cyd- deimlad 

Conduce, p. cydgynnorthwyo; 
gweinyddu 

Conducible, a. buddiawl, gwei- 
nyddiaw!, gw alanaethgar 


[78] 


{ 


EO! : 
Conducive, a. lleſawl, cyn- 
northwyawl 

Conduct, s. tywyſiad; ymddy- 
giad: v. tywys, cyfarwyddo; 
hyfforddi 

Conductor, 3. arweinydd, hy- 
fforddwr, hebryngwr | 
Conductrefs, 5. tywyſyddes 


| Conduit..$ub. dyfrelle, piſtyll; 


IAgud melin 
Cone, . cyfin-gorph, bon-braff, 
brigfain fel torth ſuwgr 
Coney, s. cwningen, ffogen 
Confabulate, v. ymchwedleua 
Confabulation, Sub, cydymddi- 
| ddan 

Confect, 5. cyffaith: v. eyffel⸗ 
thiaw; ancwyn 

Confection, g. cyffeithiad 
Confectioner, ub. cyffeithiwr, 
cyffeithydd, cyffeithiedydd 
Confectory, 5. cyffeithdy, an- 
2 
Confederacy, 5. cyngrair, cy- 
fathrach 1 P 95 


- 645 — y 272 2 — 


Confederate, Sub, cyngreiriwr, 


| cydfwriadwr: v. cydfwriadu 


Confederation, 3. cyngreiriad, 
cyfammodiad 

Confer, v. a. cydymddiddang 
cynnadlu: rhoddi, anrhegu 
Conference, 5, cynnadledd, cy- 
lafaredd 

Conferred, a. rhoddedig 
Confeſs, v. cyffeſu, cyfaddef, 
cydnabod; ymgyffeſu 
Confeſſed, ad. addefedig 
Confeſſedly, ad. yn addefedigy 
yn ddigel, yn ddiddadl 
Confeſſion, s. cyffes, cofeſiad, | 
addefiad, cyfaddefiad, cydna- 
byddiad 


[Confeſſional, confeſſſonary, 42 


cyffes- fainge, cyffes-gell 
Confeſſor, 5. cyffeſwr, ardde- 
Iwr y gwirionedd yn wynels 
perygl; y tad cytteſwr yn eg- 
Iwys Rhufain 

Confeſt, à. it; noeth, 
amlwg 

Confidant, dub. cyfr inachydd, 


C 0 | 
cyfaill mynweſol; Hatai : Phi/ 
Sion Hyzvel | 

Confide, v. hydera, ymddiried, 
_ - Tho goglud | 
Confidence, 5. hyder, ymddi- 
ried; eondra, rhyfyg; cyfri- 
nach 
r 5. cyfaill mynweſol: 
- a, hyderus, hy, eon, dygy- 
| wilydd; — 22 
Confidential, a. cy 
ffyddla wn 
Confidently, ad. yn hyderus 
Configuration, Sub. cyfluniad, 
cydffurfiad; cyd-darawiad pla- 
nedau | 


Confine, s. cyffin. Edr. Con- 


- fines: v. cyfattal, caethiwo, 
dal, eytyngus cadw yn y ty, 
neu'r gwely - + 
Confinement, 5s. attaliad, cyf- 
attaliaeth, caethiwed, carchar- 
1ad ; carchar B 
Confines, 5. ffiniau, cyffiniau, 
cyffinydd, terfynau, aminiog- 
ir | 
Confinity, . cymmydogaeth, 
cy fagoſrwydd 
Confirm, v. cadarnhau, ſefyd- 
lu; awdurdodi; rhoi bedydd 


eſgob 
Confirmable, a. cadarnhaol, 
profadwy 


Confirmation, ub. cadarnhad, 
ſefydliad; bedydd eſgob 

Confirmatory, à. cy fnerthawl 

Confirmed, à. ſefydledig, aw- 

duredig 

Confiſcate, v. attafaela, dirwyo 

o dda 

Confiſcated, 2. attafaeledig 


Confiſcation, . attafaeliad; an- 


rhaith- oddef, anrhaith-grib- 
ddail 
Conflagration, ub. goddaith, 
cynne, bonffagl, gwen fflam, 
Hloſgiad, gwen ffagl  _ 
Confi&t,s. ymdrech, ymdaraw, 
© ymladd: v. ymdrechu 


Confluence, #5 tyrfa, cyrcbfa | 


cydliſiad, cydffrydiad 


frinachawl, 


[71] 


1 


CD : 

Confluent, a. cydredawl, cyd- 
liferriawl 

Confinx, s. cydffrwd, cymmer, 
cyfred, cydlifeiriant; torf, fli- 
aws 8 

Conform, v. cyfluniaw; cyd- 
furfiaw ; cydſyniaw; cydym- 
furfiaw, cydymagweddu 

Conformable, a. unffurf, cytun, 
cyfatebawl _ 2 

Conformably, ad. yn unffurf, 
yn gyſſon | 


[ 


| Conformation, Conformity, 5, 


cydffurfiad, cydymffurfiad 
Conformiſt, ub. cydffurfiwr, 

cydymffurfiwr e 
Confound, v. cymyſgu; dyry- 

ſu; dyddelwi; cythruddaw 
Confounded, a. cymyſgedig, 
dyryſedig, cythruddedig. — 
To be confounded, delwi, dydd- 
elwi 


|Confoundedly, ad. yn echryſ- 


lawn, yn gywilyddus _ 
Confront, v. wynebu, cyfwy- 
nebu, gwrthwynebu | 
Confronted, a. cyfaran : Part. 
dwyn wyneb vn wyneb 
Confronter, g. cyfarwynebydd 
Confuſe, v. cymyſgu, dyryſu; 
cythruddo, cywilyddio 
Confuſed, à. cymyſgedig, di- 
drefn, anniben; cythruddog 
Confuſedneſs, 5. annibendod; 
cythruddioldeb 
Confuſion, 5. cymyſgedd, an- 
nhrefn, dyryſych; cythrudd 
Confutable, a. gwrthbrofadwy 
Confutation, 5. dadbrawf, dad- 
brofiant, gwrthbrofiad 
Confute, v. dadbroſi, dibrofi, 
gwrthbrofi 
Conge, Congee, ub. plygiad, 
ymoſtyngiad, ymgrymmiad ; 
cennad. — Conge-d'elire, cen- 
nad ac arch y brenin, weda 


| marw eſgob, 1'r deon a'r ca- 


bidwl i ddewis un newydd 
Congeal, v. ceulo, rhewi 
Congealable, a. rhewadwy 
Congealation, g. cydrewiant 


en 
4 mn cn e 


„5 ĩ A es a 
% 
+. 


——— 
* 
* 1 nn 
r — p 


2 
323 


rere. ao 


15 "Ow os 
— . OGG: — , AR av L r 
2 — : 


nb, 


C0 | 1721 
Congerous, 4. _ vw | 


Congenial, à. cydr via cyd- 
naws 

Congeniality, Con cenialadlfo, -. F 
cydrywiaeth 

Conger, 5. morlyſowen, cong- 
ren 

Congeſtion, 5. cydtyriad, ero- 


niad, crawn _ 


Con! jomerate, a. dirwynawl, 
pellenawl: v. pellenu 


Conglutinate, 4. 4, 7 cyf- 


{ylltu _ 
Conglutination, g. gludiad 


Congratulate, vv. cyd- lawen- 


ychu; bendithio | 
Congratulation, 5. cyd- lawen- 
ychiad 
Congreet, v. cyd- annerch 
Congregate, v. cynnull, cryn- 
hoĩ 


Congregation, s. cynnulleidfa, 


cymmanfa 
Congregational, à. cynnulleid- 
faol 
Congreſs, 5. cymmanfa, fon: 
edd ; ymgydiad ; ymgyrchfa; 
ymgy fwrdd 
Congruence, Congruity, Sth, 
cyd-gordiad, cytundeb, cyt- 
laddiad, cyd-fafiad 
Congruent, Congruous, s. cyd- 
ordiawl, cyfladdawl _ 
Enjedtural, a, dychymygaw] 
Conjecture, s. dychymyg, da- 
rogan 


Conjecturer, 5. dychymygydd F 
darogenydd 


Conjoin, v. cyſſylltu 
Conjoint, a. cy ſſylltiedig 
Conjugal, a. cyd-wedda g 
Conjugate, v. cyd-1euaw 
Conjugation, s. cyd- ieuad 
Conjunct, a, cyflylltiedig 
Conjunction, 8. cyſſylltiad 
Conjunctive, 4. cyſſylltiawl 
Con! juncily, ad. yn gyilylltiedig 
Conjuncture, s. tro, tymmor, 
cy nod, cy famſer 
Conjuration, g. ſwyn gyfaredd, 
Kew iniaeth, Val, naten 


2 
cyd-twriad; tynghediad 
Conjure, w. tynghedu; ; ymhw- 
edd; cyd fwriadu; ſwyno 
Conjurer, $. ſwynwr, ſwyngy- 
fareddwr, dewin, dyn hy Py, 
dyn cyfrwys 

Connate, Connatural, a. cyn- 
henid, cynhwynol, greddfol, 
cydryw, cydnaws 

Connect, v. a. cydſylltu, eyd- 
glymu 

Connection, Connexion, Sth, 
eydiad, cydglymiad, cyſſyllt- 
lad, cydbertbynas, cydundeb, ' 
cytſondeb. 

Connivance, s. goddefiad, cyd- 
ddygiad -_ 

Connive, v. u. goddef, cyd- 
| ddwyn ; eſgeuluſo 
Connoiſſeur r, 5, beirniad hyfedr 


| Connotation, . cyfnodiad 


Connote, v. arddangos, cyf- 
Connubial, «. priodaſol [nodi 
Conquer, v. gorchtygu, goref- 
gyn, bod yn fuddugol 
Conqueror, s. gorchtygwr, g0- 
reſgynydd, een 
Conqueſt, 3 buddugolizeth, 
goruchafiaeth , 
Conſanguineous, a. cyd- dras, 
o'r un gwaedoliaeth 
Conſanguinity, . cydwaedol- 
Conſcience, s. cydwybod ſiaeth 
Conſcientious, a. cydwybodol 
Conſcientiouſly, ad. yn gyd- 
wybodol | 
Conſcientiouſneſs, . cydwyb- 
odoldeb 


| Conſcionable, a. cyfiawn, rhe- 


ſymol; cydwybodol 
Conſcionableneſs, 3. uniawn- 
der, rheſymoldzb : 
Conſcious, a. ymwy bodol, cyd- 
wybodus 

Conſciouſneſs, 5ub. yrawybod, 
cydwybodaeth 
Conſcript, @. yſgrifenedig 
Conſecrate, v. cyſſegru, ben- 
digo, offrymu 

Conſecrated, 9. cyſſegredig 
Conſecration 55. cyſſegriad 


C O 
Conſectaneous, a. canlyniado! 
Conſectary, ub. canlyniad, di- 

weddglo 
Conſecutive, a. canlynol 
Conſenſion, s. cyd{yniad, cenad 
Conſent, s.caniattad, cydſyniad 
Conſentaneous, a. 'cydſyniol, 
cyſſon, cyfattebol 


J 


Conſentaneouſly, ad. yn gyd- 


ſyniol, yn gyſſon 


Conſentient, a. cydſyniol, un- 


1 


fryd, cydunol 
Conſequence, g. canlyniad 
Conſequent, 2. canlynol 
Conſequential, a. canlynadwy, 
canlyniadol; uchelfrydig 
Conſequently, ad. yn ganlynol 
Conſervable, a. cadwadwy 
Conſervation, 5. cadwriaeth 
Conſervative, a. cadwriaethol, 
cadwedigol 
Conſervator, 9. ceidwad, no- 
ddwr 
Conſervator of the peace, W 
heddweh 
Conſervatory, 5. He i roi peth 1 
gadw: a. cadwedigol 
Conſerve, g. pereiddfwyd cad- 
wadwy: v. cadw, noddi; cy- 
ffeithio ffrwythydd 5 
Conſider, v. yſtyried, meddy- 
lied, aſtudio, edrych 
Conſiden le x. mawr,cyfrifol; 
o gyfrif, o bwys; cryn, encyd, 
llawer 
Conſiderableneſs, . cyfrifol-| 
deb, mawredd 
Conſiderably, ad. o getyn, o 
lawer, yn mhell 
Conſiderate, a. yſtyriol, hynaws 
Conſiderately, ad. yn yſtyriol 
Confiderateneſs, s. yſtyrioldeb, 
pwylledd 
Conſideration, s. yt yriaeth; tal 
Conſign, v. troſi, troſglwyddo 
Conſignable, a. troſiadwy 
Conſignment, 5, troſiad, troſ- 
gl ddiadd 
| Con imilar, a. cynhebyg, eyff. 
elyb 


| Conſmiliarity,: v. cy nhebygiad | fradwr 


| 


[731 


5 


| Conſonantneſs, 5. 


2 | 
Conſiſt, v. ſefyll, eydſefyn; 
bod; cynnwys | 
Canßiſtence, Conſiſteney, gub. 
cyſſondeb, cydſafiad; Wen 
ſylwWedd 6 

Confiltebt,/a eyſſon, eydun, a 
fo'n cydſefyll; un eiriog; te 
Conſiſtently, aduyn gyſſon, &c. 
Conſiſtor ial, a. gorſeddawl, ca- 


bidwlaidd 


Conſiſtory, s. Ilys (vulg. cortj 
yr eſgob, cabidwl 


Conſiſtory, or chapter houſe, s, 
]- cabidwl, cabidyldy 


Conſociate, s. cydymaith: v. 


| cydgymdeithaſu, cydgyſſylltu 


Conſociation, Sub, cydweddiad 
- cymdeithas 


[Conſolable, . a, diddanadwy, 


cyſſurus 
Conſolate, v. dada 
Conſolation, . diddanwch 
Conſolatory, 4. diddanus 
Conſole, v. diddanuy cyſfuro 
Confolidate, v. cydſylw eddu; 
uno 
Conſolidation, $ cydſylwedd- 
ia 
Conſonance, Fi: eydfain; 271 | 
onedd 
Conſonant, g. cydſain: a. cyd- 
ſeiniol, cyſſain, cyſſon 
Conſonantly, ad. yn . yn 
g gyd ſeiniol 


7 


cy ſondeb, 
eydſeinioldeb 

Conſonous, a. cyſſon, ere 
cydſeiniol 

Conſort, 5, gwraig gwr mawr ; 
cynghanedd, cyd gan, cyd> | 
gerdd, cy ſſondeb: v. y mwaigu 

Conſpicuity, s. * an 


| lygrwydd 


Conſpicuous, a. anlug. nod, 
enwog, hyſpys 211 
Conſpicuouſly, ad. yn amlg, 
yn eglur 0 1 
Conſpiracy, . eyd- 
fradwriaeth 
Conſpirator, 5. bradwr, cyd. 


{ } 


Kz *y 


pad; * d. 


C7 


1c ccc 


P 
at — Y Wa „ 2 


. ERIE OPER A Hat 


2 ware REL I — = — ds => 


Sel TR 
1 


6— —½ 
* 1 


_gyanul! | | 
„ &; bram, dych- 


Ee © 


124 


eo 


r bradfwriadu, cyd- Conſtruction, 5s. adeilat, adet- 


tw ladu 

Conſpirer, g. cyd-fwriadur 
Conſtable, . hedd-geidwad: 
( vul. ewnſtab:) pi. ewnſitebli 
Conſtableſhip, s (wydd hedd-} 
geidwad: vu. cwnftebleth 
Conſtancy 8. ffyddlondeb, di 
oddefgarweh, parhad 
Conſtant, 4. dyfal, gwaſtad, 
dianwadal; fyddlawn 
Conſtantly, ad, yn waſtadol, 
o hyd 
Conſtellation, 3. . cyd-ſer, ſer- 


ryn, ſyndod, arſwyd 
Conſtipate, v. tynhau fel llizws! 
mewn lle cyfyng; te wyc hu; 
bolrwymo 
Conſtituent, 5. anfonydd, eth 
olydd; cydgafanſoddydd: a. 
cyfanſoddawl, ſylfaenol, han- 
fodawl | 
Conititute, v. gwneuthur, cy- 
fanſoddi, goſod, trefnu, or 
deinio 
Conſtitution, . goſodiad, ſe⸗ 
fydliad; ffurf Hywodraeth; 
anſawdd y corph, tymmer 
Conſtitutional, a. gwreiddiol, 
redu fol; cydunol 4 ffurf y 
— eyfreithlon 
Conſtrain, v. cymmell, peri, 
caethiwo 
Conſtrainable, a a. cymhelladwy 
Conſtrained, 4. cymhelledig 
Conſtraint, 3. cymmell, cym 
belliad 


b 
\ 
| 
| 


Conſtrict, v, cyfyngu, tynnu 


.yngh yd 
Conſtriftion, ub. cyfyngiad, 
cyd rwymiad, gwaſgad 
Conſtrictor, 5 math o ſarph 
aruthrol o faint | 
Sonſtringe, v. cyd glymmu, 
caeth- rwymo | 
Contingent, a. rhwymiadol, 
bolrwymol 


OCanſtrust, . eyfanſoddi. adei- 


ladaeth, cyfanſoddiad, dehon- 
gliad, vityr; cy trauen 
Conſtrudture. s. adml, adeilad- 
aeth; cyſanſoddiad; cydoſod- 
iad 
Conſtrue. v. dehongli. eſponio, 
eyficit nu 
Conttupration, 5. treiſiad, dis 
forwyniad 
Conſubſtantial, a. cyd-ſylwe- 
ddawl 
Conſubſtantiate, v. cyd- ſylwe- 
ddu, cyd-ſylweddolt _ 
Conſubſtantiation, 3. cyd-ſyls 
weddiad 
Conſul, s. uchelfaer; negeſydd 
maſnachawl, con ſul 
Conſult, v. ymgynghori, go- 
fyn cyngor, cyd mgynghori; 
gofalu, golygu 
| Conſultation, s. cyngor, cyng- 
horfa, cydymgynghoriad, yſ- 
ty iaeth 
Conſulter, . ymgynghorydd 


or- Conſume, v. treulio, difa, di- 


fetha, difrodi, yſu, goddeithio 
Conſumer, 5. afradwr, difrod- 
wr; defnyddiwr, e 
liwr 
| Conſummate, a. bollawl, per- 
ffaith, odiacth, gorphenedig 
Conſummation, cwblhad, per- 
ffeithiad, cy flawniad, diwedd, 
diben 
Conſumption, s. treuliad, dar- 
fodiad, y Ilifiant, y darfode- 
digaeth | 


Conſumptive, 4. nychlyd: lli- 


flannus, darfodedigawl 
Conſumptiveneſs, 5. darfode- 
digrwydd | 


Contabulate, v. Horio ag yſtyll 


Contact, . eyhwrdd, c 'wrdd 
|Contaftion, 5 eyhwrddiad 
Cont«gion, 5. haint, haint g'y- 
nol, haint y nodau 
Contagious, a, heintus, heint - 
ddwyn, Hygrol 
Contagiouſneſs, gab. heinuſ- 


12du, gwneuthur, cyd oſod 


i rwydd 


C O 


Contain, v. cynnwys, dal; ny [ 
wodraethu . 

Contained, a. cynhwyſedig — 
To be .ontomned,gweddu, genni 

Contaminate, v. halogi 

Contamination, 5. halog iad 

Contemn, v. diyſtyru, dirmy- 
gu; eſgeuluſo 

Contemns d, a. dirmygedig 

Contempiate, V. myfyrio, me 
ddvlied, fymed 

Contemplation, s, myfyrdod, 
meddy|garweh 


Contemplative, 4. meddylgar, 


myfyriawꝛl 
n . yn fedd- 
yigar 
Contempt, s. dirmyg, diyſtyr 


weh, gwawd; dielwedd _ 
Contemptible. a. dirmygadwy; 
filw; dirmygus | 
Contemptiblenefs, £, dielwig- 
ru ydd, falwedd 
Concemiiily, ad. yn falw, yn 
ddiyſtyr, yn ddirmvgns 
Contemptuous, „ diyſtyrllyd, 
trahaus, dirmygus 
Contemptuoutly, ad. yn ddir- 
mygus, yn ddiyfty: Hyd 
Contemptuoufneſs, 3. trahauſ 
der, diyſtyruch 
Contend, w. ymdrech, ymwrio, 
y mrafaclio, ymryſon 
Contending, 5. ymdrechiad 
Content, qu, boddlondeb: a, 
boddlawn, efmwyth: v. bodd- 
loni, boddhau 
Contentation, g. hoddlonr wydd 
Contented, part. & 4. bodd- 
laben, boddawg 
Contentedly, „d. yn foddlon- 
gar, yn ddiddig 
Contention, 5. cynnen, Pry 
ſon, ymratael 
Contentious, a, cynhenllyd, 
ymryſongar, ceci us 
Contentiouſneſs, 5. ymryſon- 
garwch =» 
Contentleſs, a. anfoddawg 
Contentment, g. boddionr hg 


(75) 


1 


eD 

Conteſtable, 2. dadleuadwy 
Conteſtation, s. ymddadl; n. 
gyftadliad; a 


Context; _ cyd dettun, cyd-. . 


| work, cyt Ednodau: 2. cyd- 
weawl 

Contexture, s. cyd-wead, cym- 
mhleth, cyfanſoddiad 
Contignation, 5. cledriad pen 
ty, ceibrad 

Contiguity, g. cyfagoſrwydd 
Contiguous, a. cyfagos 
Contiguoulneſs 5. cyfagoſder 

Contmence, Continency, ub. 

diweirdeb 

Continent, g. cy fan dir: a. di- 

8 war 

Continently, cd. yn Single 
Contingence, Contingency, 5. 
damwain 

Contingent, 5. dogn, eyfran; 

damwain: 4. damueiniol 

Contingently, ad. o ddamwain 

Continual, 4. dibaid, . 
ol, parhaus 

Continually, ad, yn waſtadol, 
yn ddibaid 

Continuance, y. parhad, dyfal 
bara; aroſiad 

Contihuate; a. didor, dibaid, 
. cyfan, digyfwng 

| Continuation; 5. para, parhad, 
gohiriad, yſtyniad _ 

Continuator, 5. yſtynwr, gor- 

yſtyny dd 

{ Continue, v parhau, aros; yi. 
tyn 

Continued, a. dygedig ymlaen; 
yſtynedig 

Contort, v. croes droi; nyddu 
yn wden 

Contortion, uh. 
gwyr droad 


croes-droad, 


{ Contour, s. cynlinell, Amel) 


cylch- luniad. braſluniad 

1 prep. vn erbyn, oyfer- 
Wyn 

n a. gwaharddedigy, 
ang hyfreithiawn 

Contract. S. ammod, cy farmed; 
. ammodi; tynnù ynghyd 


Conteſt, s. ymdrech, ymdrech- 
lad 8 


* 82 


* 


4 
Li 


...r 


* 2 OT e  TRngs 
K 6230 4 =, „. 45 
rr 


— 


— — — 
ne 
2 — a 


De ans : 3 : CLAS) 
rr M. 
— 


Contr adiftinguith, . gwrth- 


Contravene, v. gwrthwynebu, 
rhwyſtro- cyſtawniad ammod 
neu gyfraitb . | 


CO 


[76] 


E: VM 


Contracted, a. cyſyng, cyfyng- Contrivance, 5. dychymmyg, 


edig 

Contraction, 5. crynhoad, cwt-| 
togiad, cyfyngiad, crebychiad 
Contradict, v. gwrthddywed- 
yd, gwadu 

Contradicting, part. gan wrth-| 
ddywedyd, yn gwadu 

Contradiction, ub. 
wediad, gerthdas I; gwrth- 
wynebiad f 

ContradiCtious, a. gwrthwyne- 
bawl 

Contradictorineſs, ub. gwrth. 
ddadleugarwch 

Contradictory, 4. gurthuyne 
baw], croes 

Contradiſtinction, 5. gwrthwa- 
haniaeth f 


wahanu 
Contramure, . gwrthglawdd 
Contrariety, s.gwrthwynebedd 
Contrarily, ad. yn y gwrthwy- 
neb, o'r tu arall 
Contr ariwiſe, ad. yn wrthwy- 
nebawl, o'r tu arall 
Contrary, a. gwrthwyneb, ang 
hyſſon, anghyttun | 
Contraſt, 5. cyferbyniad :; vv. 
cy ferbynu, gwrthoſod 


| 


Contravention, Suh, difodding 


wrth ddy- | 


| trefniad; dyfais, yſtryw 


Contrive, D. a. dychymmygu, 
dyfeiſto, lunio, trefnu 

ane 4 dychymmygwr, 
| dyfeiſwr, lluniedydd | 

Control, ub. awdurdod, rheo- 
laeth: v. tirwyno, meiſtroli, 
rheoli 

Controlable, a. attaladwy, ce- 
ryddadwy, ffrwyn:dwy 

Controller, <. attal wr, gorch- 


| wyliwr, golygwr 


Controllerſhip, 3. goruchwili- 
wriaeth, golygwriaeth 
Controlment, Sub. attaliaeth, 
rheolaeth, golygiaeth 
Controverſial, I dadleuayl, 
ymryſonawl; dadleuadwy + 
Controverſy, 5. dadl, amrafael, 
ymryſon, cynnen 
Controvert, v. dadleu, ym- 
ddadlu, gwrthddadlu ; amau 
Controverted, a. dadleuedig, 
amheus 

Controvertible, a. dadleuadwy, 
petruſol | 

Controvertiſt, ab. dadleuwr, 
ymddadleuydd 
Contumacious, @. cyndyn, 71. 
tyfnig, gyrthnyſig 
Contumaciouſly, ad. yn wrth- 
nyſig, yn gyndyn 
Contumacy, 5. cnepienydo, 
yſty fnigrwydd 


deddf, toriad ammod, gwrth Contumelious, a. enllibus, dir- 


weit hrediad, gwrthwynebiad 
Contributary, a. cyd-drethaw] 
Contribute, v. rhoddi, cyd- 
roddi, cy franu, cynnorthwyo 
Contribution, 5. cydroddiad ; 
eaſgl, cymmorth, cyfran; cyt- 
tal, treth 


mygus, gwarthus 


Contumefiouſneſs, 5. enllibuſ- 


rwydd, haerllugrwydd 
Contumely, 5. enllib, dirmyg, 
taeogrwydd F 


Contuſion, 5. briw, cymmriw, 


briwiad 


Chnteibutive, a. cynnorthwyo! | e e ce, Convaleſeency, 


Contributor, g. mii yur, 
cytranwr * 

Contributory, a. cynnorthwyol 
Contrite, a. briwedig, yſlig, 
dryMog, cyſtuddio]; edifeirio] 
Contrition, g. eyſtudd yſbryd, 
edifeirwch 


g. gwelliant, gwellhad oglefyd 


Convaleſcent, a. gwellhaul. ar- 


wellhad 
Convemence, Convenieney, 4 5. 
cyfleuſdra, odfa 
Convenient, a. cyfleus, budd- 
iol, cyfaddas, amſerol 


3 ir un man 


co [77] co 
Convidtion, 5. argyboeddiad; 


Conveniently, ad. yn gyfleus, 


1 


yn amſerawl ] dyfarmad, diddadiiad - 


Convent, . cwfaint, crefydd- 
dz, cynnulleidfa  - | 
Conventicle, sub. ty cirrdd, 
cwrdd bach, cyn'leidfa ddir 
gel anghyfreithlawn-fell 
ge eglwyſwyr dai ad. 144 
a chyfarfodydd y neillduwyr, 
yſywaeth! 
Convention, 4. eiſteddfod, c- 
farfod, cymmanfa, Þwyrwys;} 
cydundeb, cyfammod 
Conventional, a. cyfarfodawl;) 


_ cyfammodawl 


Conventual, a. cwfeiniawi, y- | 


nachlogaidd | 
Converge, w. cyd- gwrdd yo yr. 
un pwynt 
Convergent, a. cyd- dueddawl 


Converſable, @. chwedleugar, 
ſiaradus; cyfeillgar : 
Converlant, a. cynhefin, cyf. 
arwydd, hyddyig 
Converſation, . ymarweddiad, 
buchedd, ymddygiad 
Converſe, g. ymadrodd, ym- 
ddygiad: v. IG; Pe 
— rad | | 
Converſible, à. fiaradus; ey- 
feillgar | | 
Converſton, 5. tro, troad, tro- 
edigaeth, dychweliad 
Convert, s. dychwelwr, difgybl: 
v. troi, dychwelyd  * . } 
Convertible, a. —— ne- 
widiadwy, newidiawl j 
Convex, a. crwm, amgrwm x 
Convexity, Convexneſs, g. crw- 
mach, crymedd, amgrymedd 
Convey, v. @. cludo, un 
troſglwyddo | 
Conveyance, 5b. troſglwydd, | 
dygiad, cyweiniad z troſiad, 
aralliad 
 Conveyanrer, 5. arallydd, troſ- 
- 1vr, troſglwyddwr © 
Convict, zub. coll-ddyn, eneid- 
| faddeu: v. argyhoeddi, euog- 


| Convival, 


| . iaet 


Convince, v. argyhoedd, 
ddadlu \ + 


Convincement, . argyhoedd- 


12d, diddadhad 

y | Conyincible,a 4. argyhoeddadwy 
Convincing, a. eghur, anwpth; 
| wynebo} ” 


ddiadol a 
Convincingnefs, 3. eglurder 
Bon wvivial, a. cyd- 
| wleddol; gweſtiol 
Conundrum, 5, mwys air cell 
weirus, gair cytgam 


| wys, cymmanta, e ſe- 
neddr 

Conyocation- houſe, 4 cabig- 
| yidv; dadleudy 705 len 
Convoke, V. gwy io . 
cydahw, galw ynghy 
Convolye, v. dirwyn ynghyd 


} Convoy, 5. canymdowr; can- 


ymdo, nawdd-ofgordd: &. 


_ ''Þ canymday, canhebfwng 


| Conuſance, Sub, - goybodacth, 


holiad, praw ſulw 
Convulfion; 5.'dirdyn, dirdyn- 
Conway, J. Abercynwy Liad 
©5ny, 5. cwningen, fio en 


| | Cony-borough, 5. twll cy ning- | 


Son catcher, 5. chwiwgi Ln 
Cony-catching, 5. hocced | 
Cony warren, s. cwning -gaer 
Coo, wv. cwynfan fel 
Cooing, g. cwynjad fel feen 
Cook, 5. cog, cogydd, , ceginwr 
Cookery, 's. og yddjaeth, cegi- 
niaethydd 
Cool, a. oer, llygoer, welawg; 
ltariaidd, araf, pwylog. 
Coolneſs, ub. oerder, oerfel, 
| oerni, oerfelgarwch ; gwyh 
Coom, . huddygl; Haim, neu 
| irand troill 
Coom, Coòmb, 5. mefurſych o 
bed war leſtraid Wink, 


brofi, euog· farnu, coll: farnu | 


Coop, v. cau, argau (tel 
"WY 


Convincingly, ad. yn. argyhie- 


Convocation, g. cyd wys, wyr- 


oledigaeth og 


, * 8 — 
- ſ— — —— ————— —äj—Uä— 3 2 


_ — x CE Pm ETD * * 2 8 * * 2 2273 fe 8 "2: 3 
< * > p — Sas 4 — 3 %es/ ir HW — 
PPP ? yo — — 5 = UH : ey > nhas — 
Py 4 8 8 C , . — 2 — ID Þ a> 2 Jos \ 
i , 2 2 - 6 ten AS. - J : oy pads WALGLE: A RS - WV 7 2 — =, WH" = 0 W 
Y 2 dn ee Boe ein *s 3 — of "SYS * 2 - — _— — RE Oe 2 
34 * 8 - * : 7 „ 2 2 * — KK. Doe 2 A — ne CE RT - 2 
4 1 2 R 1 * 7 - - ok * * bs Alto» . ® 
72 A TR» af - „ * l * KL > „ "= a * I 
-IY . Ss. A » 2 * > 3 = — © <= + £3 I ir 
* - > - 2 4 — 8 1 — 72 33 ol — e — 


© D 


trwr, canwyrwr, bwper 


O operate, v. cydweithio 


Co- operation, Ss. cydweithiad 

Co- operative, a. cydweithiol 

Co- ordinate, a. cydradd, cyf- 

Codt, 5. cotiar .- [echr 

Cop, s.coppa, brigyn; erib, cob 

Copartner, 5. cyfranogwr, cyd- 
gyfranogyr 

Copartnerſhip, s. eyfranogaeth, 
cydſwyddogaeth 

Cope, V, ymdrech, ymwrio, 
ymgyſtadlu | 

Copier , Copiſt, 5. adyſgrifen- 
* 

Coping, 5. cribyn t, crib mur 

Copious, 4. helaethlawn 

Copioufly, ad. yn helaeth, yn 
-oludog. * 

Copiouineſs, 5: digonedd, he- 
„ kethrwydd 


Copped, 4. copog, cribog, bot 8. | 


fam 


Copper, g. copr, ande efydd 


Copperas, 3. copras, du'r crydd 


Copper- plate, 5. copr- lafn, 571 1, 


e 
ice, Copſe, gub. eoedwig: 
TI wyn, pryſgoed, glaſgoed 
_  Copuka, 5. cyſſwllt, cyplws. 
_ Copulate, . cydiaw, cwplu; 
ymgwplu, ymrain, ymrewydd 
Cophlation, s. cydiad, cwplad, 
_ cyffylitiad; eytgnawd,ymread, 
ymrev | 
Copulative, a. ewplyſol, cyl. 
y lltiol, cydiol 
Copy, . adyſgrifen; eynyſgri⸗ 
fen, cynſgrif, cYnllun, ſiampl, 
un llyfr: v. adyſgrifennu 
Poyy hold, 5. daliad tir worth 
gopi what y Uys, dalfa wrth 
adſgrif, dalfa dan wrogaeth 
Coquet, v. twyllo dan rith ca- 


— 


i ru, twyll garu, eſgus caru, 


hoedena 
Coquerry, 5. twyll cariady eſ- 


gus gariad, hoedendod, chwi- - 


dwendod, 
* 5. chwidwen, eroet 


4 


[78] 
Caqoper, 5. cylchwr, ey lch. leſ. 


C Oo ; 

ſen, hoeden, penhoeden, coe: 

Nes dwyllodrus | 

racle, 5. corwgl . 

Coral, s. cwrel ; tegan baban : 
Coralline, a. cwrelaidd 
Corant, s. math o ddawns buan 
rhedegog _. 

Corb, s. cawell, baſged globwll 
Porbai;; Sub, tell) cardawd, 
eluſen giit; eluſen 

Corbel, Corbet, 2 goryſgwydd 
trawſt, gobenydd, * 
iad, corbed; corba 

Cord, 5. rhaff, rheffyn, cor- 
den. Cord of cod, carfan o 
fan goed, eludair o goed tan. — 

To cord ⁊ꝛuood, cludeirio coed: 


80 # cordio word 
Cor 


age, g. rhaffan; rhaffiad, | 

rheffyniad 
Corded, a. cyfroddedog: wall, 
| cyrdeddog ; 5 rhwymedig 
Cordelier, 5. rheffynydd, my- 
nach o urdd St. Ffrancis, a 
rheffyn ganddo yn lle gwregys, 
yr hyn yw nod gwahaniaeth- 
ol y frawdohaetty 

ordial, s .meddyglyn, eli r ga- 


lon; diddanweh 5 
Cor don, g. talaith, rheſtr o gerig 


; Cordwain, c. lledr teg o Con- 


dova yn Yſpaen 

Cordwainer, s. crydd 

Core, . calon, bywyn 

Cork, zub. madarch, corc: ©. 
corcio 

Cormorant, /-.. ben; mu}- 
fran; dyu glwth , 

Corn, s. yd, grawn, llafur 

.Corneous, 2. cornaidd, caled 

Corner, s. ongl, congl; cornel, 
calfach, lloches | 

Cornet, gub. llumanwr mewn | 
marchawglu; hetyd ab 0 

udgorn 

Cornice, Fo talaith, addurn da- 
laith 3% 

Cornigerous, a. eyrnig, "oo 
niog 


i Corniſh, a. 1 Cor. 


in} language. y Gerniweg 


| C © EP <7 
Cornucopia, g. corn lawndid ;, 
rhad penllad 
Cornute, v. cyewalltu 
Cornuto, 5. cycwallt, cyrnig- 
ddyn, gwr corniawg 
Corny, 4. cornog, caled fel 
corn : grawnaidd 
Corollary, g. dibeniad, caſgliad, 
canlyniad, cload, diweddglo 
Coronation, 5. coroniad 
Coroner, g. crownwr, ſwyddog 
i'r bwn y perthyn ymholi am 
achos pob math o angau an; 
naturiol a diſyted | 
Coronet; 5. coronig — 4 
Corporal, s. y ſwyddog feta vn 
y Hu: a. corphaidd 
Corporalit y, 5. corpholaeth 4 
Corporate, . corphori: 
- corphoredig 
Corporation, 56. burdeifdreF, 
corphoraeth 
Corporeal, a. corphorawl 
Corps, 5. byddin 


pſe candle, s. canwyll corph | 


yr hon ſydd I'w gweled, me- 
ddant, o flaen marwolaeth, ya 
myned o'r ty rr llan: ond ni 


. welwyd mo hom erioed ond | 


yn Nghymru, nac yr un rhan 
_ © Gymru, yſywaeth, ond yn 
 eſgobaeth Ty Ddewi; nac yno 
_ ”chwaith, mae'n debyg, cyn 
amſer Dewi yr areheſgob; nac 
hyd yn oed yn ei amſer ef, 
yſgwaethyrodd, nes iddo ryw 
bryd gymmeryd yn llaw 1 
weddio Duw ar 1'r fath beth 
1 gael ei ſefydlu yn et eſgo 
baeth ef, yr hyn a fu yn ddi 
' attreg. —Y mae lluoedd yn 
dweud eu bod yn ei gwelee 
hyd heddyw, xphawbyncredu 
el bod i 1'w gweled: a gwae'r 

dyn a'i hamheuo! Gwyn fyd 

na bae dynion yn credu yr 

efengyl mor gywir ac mor 
gadarn ag maent yn credu am 

y ganwyll gorph a gwrach y 
rhibyn. Os gotynir pwy oedd 

Dew yr archeſgob? fe attebir 


551 


Correction, 


VS. 
mai mab Ceredig, brenin Ce- 


: redigion, brawd Einion urcid, 
brenin Cumbria, wyr Cy- 


nedda wledig, ac ewyrth. 
brenin Arthur brawd ei fam 
ydoedd.—Aeth ya arch eſgob 
Ty Ddewi o gylch y iwyddyn 
521, a bu farw yno flwyddau 
maith wedi hynny yn 147 oed 

Corpſe, 5. corph mar, celain: 
pl. celanedd 

Corpulence, Corpulency, sub. 
corpholdeb, corphogrwydd, 
tewdra 

Corpulent, a. corphawg, enaw- 
dog, tew ' 


|Corpuſcle, Corpuſcule, 5. cor- | 


philyn, mymryn 
4, Corpuſeular, a. mymrynawl 
Corradiation, s. cydlewyrchiad 
Correct, a. eywir: v. coſpi, ce- 
ryddu; diwygio; tymheru 
fo cyweiriad, ad- 
gywerriad, diwygiad, cerydd, 
coſp, coſbedigaeth | 
Correctly, ad, yn By wir, yn 
TY Wran 
Correctneſs, . eywirdeb, ey- 
weirdeb 
Corrective, a. cywair; gwell- 
haol, tymheravi; ceryddawl 
Correlative, 3, cyd- gar, cyd- 
genedl: pl. cyd-geraint, 44 
draſawl *' 
Correſpond, *. eyfatteb; cy- 
feillachu trwy lythyrau 
Correſpondence, 5. cydfaſnach 
| Uytbyrol, cyfeillach epiſtol- 
add; 4. cyfattebiad 
Correſpondent, s. cydfaſnach- 
wr, cyfrinachwr, lythyr-gyf- 
attebydd: a. cyfattebawl 
Corrigible, a. ceryddadwy, di- 
wygiadwy 
Corroborant, a. cyfnerthaw] 
Corroborate, v. à. cydnerthu, 
cadarnhau | 
Cor roborating, a. cadarnhaol 
Corroboration, 5. cyfnerthiad 
Corroborative, a. cyfnerthaw 


Corrode, V. yſu, difa 


ene 


re. 
12 8 * " 


- . 0A YU, GT oor TRE Ir LL” ORE 
$1 #30 ag — _ . — ̃ —lͥ YR» AR 

5 * n r 

— — 


5 "a - 
— — —— — EÄEmNPMm' lj. — r i 


Fer 
Corfelet, 5, dwytr oneg; bran- 


Coruſcant, g. — Jul Ha- 


| Coſmogony, 4. cread, neu ha- 


. 


Corraded, a. yiedig 
Corrodent, 4. y ſol 
Corrodible, 4. ylad yy 
Corroding, part. yn yſu- 
Corroſion, s. cydyſiad, yſiad 


Corroſi ye, 4. yſol, cydyiol _ | 


Corrugate, V. crychu. chychu! 

Corrupt, 4. llygredig, mall, 
balogedig | 

een 5 Iygroldeb, | 
hylygredd, halogryydd 

Cor e 4. Uygr adwy, ly- 
redi 

Corr uptibly, ad, yn Ilygradwy , 
n lygred! 

ny aa Ilwgr, Uygredd, 
Uygredigaeth, halogryydd 

Corruptive, 4. llygrol 

Carruptneſs, 5. lygredigaeth, 
halo gryydd 

— 5. mor-lead:, mör-wil 
Had, gwillmyr ; herw lun | 

Corte, -, celan, ( ph. celanedd) 


en | * 
Ft: 4. ynys yn y mor ca- 
poldir, atheyrnas, ar yr hon 
y bu Siors y III. unwaith yn 
frenin, un neu aeg y nedd 


Cortes, 3. pengwladolion neuf 


ſeneddwyr yr Fſpain, cyn ir 
wlad golli ej gbydd did 
Cortical, Corticoſe, a. rhiſglog 
Corticated, a. fel Fhiſg pren, 
nad, rhiſglaw 


char, tywynawl | 
Coruſcation, ub. Jlewychiad, | 
melldeniad, tywyniad 
Coſcinomancy, 5. iin e . 
Cofmetic, 5. meddyginiaeth a 

bair degw ch pryd: PR tegychol, 


niad y byd 1 
Coimography, 5. darluniad o'r: 
byd, traethiad am y byq | 


 1=— ook . y wybodaeth am 


Coſtive, a. rhwym, bolrwym. 
rhetrwym 

Coſtiveneſs, s. rhwymedd, bol- 
rwymedd 


Coſtly, a. gwerthfawr, coltfawr 


Cot; s. bwthyn, cotty, caban, 
twic, llueſty; hwſwywr 
Cote mporary, a. cyfoed, cyfoes, 
1 cydoed: 4. cyfoediog 
Cottage, g. cotty, caban, bw- 
Cotton, g. cotwm, ceden {thyn 


Couch, 3. glwth, trwl, gwal, 
| gorweddle, gorwedd- Fainge : : 


. gorwedd, cynnwys, cyd- 
dyru, torri pilen llygad, an- 


J nelu piccell 
} Couchant, 4. yn gorwedd 


Cove, 's. cil, cilfach, Iloches; 
gwaſgodfa - 


Covenant, 5. ammad, cyfam- 


mod, cyngrair: . cyfammodi, 
| ammodi, — — Covenant 
breaker, torws ammod.—Co- 
venant ſervant, gwas ammod 
Coyer, 4. clayr, caead, gor- 
chudd, gwal * tõ ty: v. 
toi, gorchud | 
Coyering, 5. ron, gorchuddiad 
ende, aub. cwrlid, huling, 
teiſban, gyrthban, bry can 
Covert, 5. gorchudd, gwaſgod, 
diddoſle; eil, cilfach, loches 1 
. dw gel, cudd 2 
Coyertly, - ad. yn ddirgel, dan 
| law, dan gudd 
Covet, v. chwennych, trach- 
wantu 
Covetons, a. trachwantus, cy⸗ 
bydd-lyd, crin 


| Covetouiness, 5. cybydd-dod 


Cavyey, . haid, nythilwyth o 
Hetrifaid | 

Cough, g. peſwch: v. peſychu 
Covin, 5. — 2 — brad - 
wyr i dwyllo un; dichell 
Coulter, s. cwlltwe rt 
Council, J. Cyngor, cieddfod, 
cymmanfa, ſenedd 

{ Counſel, 5. eynghorwr, dad- 


r 5. * y by 
K, 5. traul, coſt 


— 


leuwr; * ey franach ; v. 
eynghori 


c © 


Obunſrller Sub. cynghorwr, 
eynghoriad, cyfreithwr, dad- 
leuwr, annogwr - 
Count; 5. 1arll; cyfrif, rhif: v. 
rhifo, cyfrif; priſio 
Countenance, ub. wyneb, wy- 
nebpryd; nawdd; derbyniad ; 
cefnogiad: D. noddi, cefnogi, 
parchi 
Counter, 5. bwrdd cyfrif; arian 
cyfrif; rhith arian: a. gwrth, 
- croes, cyferbynol: ad. yn er- 
byn, yng wrthwyneb 
Counteract, v. a. gwrthſefyll, 
| gwrthweithredu i 
Counterbalance, s. gwrthbwys: 
v. gwrthbwyſo, cydbwyſo 
Counterbond, 3. gwrthrwym 
Countercharge, J. gearthgpay- 
ddiad : 
*Covniorenalenoey J. gwrthdy(: 
tiolaeth 
Counterfeit, 5. kudol: a. gau, 
fugiol, rhith: v. 4. rhithio, 
. rhagrithio 


Countermand, v. gwrthorch- 


ymyn 
Countermineww zwrthgloddio, 
dadymchwelyd el 
Counterpane, s. Edr. Coverlet 
Counterpart, 5. gwrthran 
Counterplea, 5. gwrthddadl 
Counterplot, 5. gwrthfrad 
Counterpoiſe, 5. gwrthbwys: 
vi. gwrthbwyſo _ 
Countervail, v. #. cyfartalu ; 
gwneud iawn, talu pwyth 
Counteſs, 5: iarlles 
Countin as, Part. yn cyfrif, gan 
Countleſs, a. aneirif 
Country, 5. gwlad; bro; ardal 
County, 8. fir, ſwydd, rhandir; 
tarllaeth _ 
Couple, s. par, cwpl, . 
Courage, s. dewrder, en, 
gurl 
Courageous, à. dewr, gwrol, 
calonnog 
Courageoufly, ad. yn galonnog 
Courageouſneſs, g. gwroldeb 
Courier, 5. cennad, cennadydd, 
negeſydd, rhedegwr | 


[gyfrif 


1 


c 0 1 
Courſe, 5. yſdod, gyrfa, rhed? 
fa, hynt, helynt, cylch, tro 
3 llys, cyntedd, cadlas: 

. caru; erlyn; gwenhieithio 
Comets a. YR, addfwyn, 
carnaidd 


| Courteouſly, ad. yn garuaidd 


Courteouſneſs, 5. addfwynder, 
mwyneidd--· dra 2 
Courteſan, Courtezan, 5. cyfſ- 
oden, puttain, carn-buttain 
Courteſy, J. mwynder, hynaw- 
ſedd; cymmwynas; ymblyg 
Courtier, s. wr llys; gr caru 


| Courtly, a.'] yſawl, AY 


gwenhieithus 


| Courtſhip, s. carwriaeth 
[Couſin, 5. car, — Firſt couſin, 


cefnderw: fem. cyfnitherw.— 
Second coufin, cyfyrder 
Cow, 5. buwch, buch, bu, bon: 
pl. buwchod, gwartheg 5 
Coward, sub. dyn llwtr, Uwfr- 
was, cachgi 8 
Cowardice, s, llyfrdra 
Cowardlineſs, g. lyfrdra - - 
Cowardly, a-llwtr: ad.'yn an- 
Cowl, s. cwewll | wraidd' 
Cowbridge, 5. y Bontfan; 1. . 
Pont y Fön, o bon, buwen 
Cowcumber, 3. Edr. Cucumber 
Cowilip, 5. y dewbanog fechan | 


1] Coxcomb, s. coegyn 


Coxcomical, a. co 
Coy, a. murſenaid 
A coy laſs, raurſen 
Coyneſs, . murſendod 
Cozen, v. twyllo, hudo 
Coze nage, 5. twyll, dichell 
Cozener, 5. twyllwr, hudol 
Crab, 5. afal ſur bach; dyn ſar- 
rug. —Crab tree,afallen ſur.— 
Crab fiſh, cranc y mar. rab 
lice, cranc lau | 
Crabhednels, s. ſarrugrwydd 
Crack, s. breg, agen; twrf: v. 
agennu, briwo; EPS. ; yn 
ffroſtio 
Crack- brained, 4. pen-chwi- 
ban, -pen-wan © * | 


Crack e, V. clindarddach, 


egynaidd | 
of; goilyd. 


| 


CR | 
Crackling, s. clindarddachs 
Cradle, g. crud, cawell, cadair 
Craft, g. celfyddyd; cy frwyſder 
Craftily, ad. yn gytiwys 
Crattineſs, g. cyfrwyledd: 
Craitſman, g. gwr 0 gelfyddyd, 
creittwr - | 
Cratty, a. cyfrwys, dichellgar 
Crag, s. craig, clegyr, taren 
Cragged, Craggy, 4. creigiog 
| hy: ay v. gorllenwi, Henwidan 
ſang | 
ede, cyd odliad, rhoſpau 
Cramp, uh. yr wrwit, culum 
-gwythi: V. attal, caethiwo, 
crebhac hu FE Re 5 
Cramp-tron, 5. craff, peuſyth 
Crane, s.garan, cryr, crychydd; 
peiriant i godi Hwythau, dir- 
wyn-lath 
Cranebill, 5 y droedrudd, pig 
yr aran; llyſiau Kobe: t 
Crank, dirwyn lith: 4, byw- 
10g, heinif, hoenus 5 
Crankle, v. dolennu fel afon 
Crankneſs. s. bywiogrwydd 
Crannied, 4. agenaug 
Cranny, 5. agen, holit 
Crape, ub. defnydd da teneu 
perthynol 1 alar-wig .) 
Crapulence, 5. afiechyd oddi- 
vrth feddwdod neu lythineb 
Crapulous, a. glwth, meddw, 
brwyſg | TR 
Craſh, s. trwſt; grill; rhinc: v. 
tryitio, grillian, rhingcian 


DL 


| 


1 


2] ©RB 
Crawler, sr ymluſgwr, ymlufg- 
Crawling, part. yn ymluſgo [12d 
Cray fiſh, 3. ceimuch mair 
Crayon, 3. puntr, math o bin 
luniedydd o unrhyw liw : — 
Uun, neu fraſluniad a wnaed 
à'r eyfryw binau | 
Craze, v. gwallgofi, fyfrdanu 
Crazedneſs, s. briwder; pen- 
{yfrdandod, penwendid 
Crazineſs,s.llefgedd methiant; 
gorphwyll, gwallgof } 
Crazy, a. anhwylus, cymher- 
cyn; anmhwyllog 
Creak, v. grillian, gwichian, 
crecian FE | 
Cream, 2. hufen: v hufenu 
Creamy, . hufenog, kutenily d 
Creaſe, g. plyg, crych, crychiad 
Create, v. creu; perl; urddo 
Creation, g. cread, creadigaeth, 
ereadwriaeth; urddiad 
Creative, 4. creadigaul 
| Creator, s. creawduwur, creyid, 
creawdydd, gwneuthurwr ” 
Creature, s. creadur 
Cre.turely, a. creaduraidd 
Creborus, a. mynych 
Credence, 5. cred, coel, ffydd 
CredendAa, g. pethau i'w credu, 
pyngciau ffydd 


Credent, a. credus; credrydd 


Credentials, s. cred-lythyrau, 

tyit Ivthyran 

Credibllity, 545. credadwyaeth, 
crededd, hygoeledd 


Craſſitude, g. tewedd, tewdwr, | Credible, a. credadwy, coel ad- 


trwch 


Cratch, 5. preſeb, cor, rhaſtal 


Cravat, s. math o wddf-liain 


Crave, v erfyn, erchi, gofyn 
Criving, g. gWangc: 4. gwang- 
cus : | 
Craunch, v. briwo 4 dannedd, 
malurio 
Craw, c. crombil, croppa 
Cra fiſh, ub. ceimweh coch, 
ceimu ch mair | 
Craul, v. ymluſgo, croppian, 


wy, hygoel, crededig 


Craſtination, g. gohir iad, oediad Cre ibleneſs, Sub, hygocledd, 


gwiwgred 
Credidly, ad. yn gredadwy, yn 
goehadwy | - 
Credit, s. coel, cred; cymmer- 
iad, cyfrifiad, bri, parch, gair, 
enw, ymildiried; awdardod : 
V. credu £ oh 
Creditable, 4. cyfrifol, urddaſ- 
ol, hybarch, anrhydeddus 
Creditableneſs, 5. cyfrifoldeb, 
bri, anrhydedd 


erippian; heidio gan lau | 


Creditably, ad. yn anrhydeddus 


Fo 


Crepitation, g. clindarddach bag 


| N gwaedd wr, cyhoeddwr 


e * (83) EN - 
Grediting, part. rhoi coel: u. Crime, 5. bai, troſedd, cyflafan 
Creditor, 3. gofynwr credad Criminal, g. troſeddwr, drwg- 


Credulity, g. rhwydd-gred, hy- weithredwr: a. beius, euog 


goeledd | Criminality, . camwedd, bei- 
Credulous, @. coelgar, cred- uſrwydd 
rydd { Criminous, a. beius, e 


Credulouſneſs, 5. rhydd-goel- Crimmouſneſs, 5. beiuſrwydd 
edd, hygoeledd, coelgarwch | Crimp, 5u5. math o orchwyliwe 
Creed, x. credo, erthyglau ffydd] mewn porthladd dan faſnach- 
Cree k, 5s. cilfach, ebach, aber; wyr gloaceraill: @. cras, brau, 
afon; ſvthder, neu yſtyfnigedd crych, criſbm 

g*ddf oddiwrth anwyd: v. Crimple, v. crychu, crifbynn 


| 


grillian, crecian | Crimſon, s. coc h dufn, por phor 
Crecky, a. cilfachawg, ebach | Crinated, a. gwalltog, gwallt- 
awg 1 Taes: © 
Creep, w. ymluſgo, ymlithro, Cringe, v. ymgrymmu, tra- 
cropian | ymoſtwng, plygu ar bob glis 


Creeper 5. eqn Inn pen } Crinkle, crych, crychiad: v. 


wr crychu, ymgrychu 
Creeping, part. dan ymluſgo {Crinofe, a. gwallto 
Crepitate, v. clindarddach 1 un cloff efrydd, dyn 
| og: V. efryddu 
Crepuſcle, 5. cyflychwyr, cyf Criſis, g. uchder c lefyd; addfed- 
nos, y bore a hwyrol wawr | rwydd mFyichi neu orch- 
Creſſent. 3. cefn lloer, hanner Criſp, 4. crych: v. crychu{wyl 
lleuad; banner cylch - |Criſpation, 5, crychiad 
Creſſes, gu. ber wr. — Vater Criſpin pin, 5. crychnodwydd 
crefes, berwr y dwfr,—Win-| Criſpnels, 3. criſpinruyd, cry- 
ter crefſes, barf y gur hen + chead 
Creſſet, ub. trybedd ; bigwrn, Criterion, g. prau f, maen prawf 


bigni | Critics. beirniad, ltenfeirniad; 
Creſt, 3. crih, copaz tuſw o blyf cecryn 

mewn helm | Critical, a, beirniadol, manwl z 
Creſted, a. cribawg, cobynawg lym; peryglus.- Criticaltimes, 
Cretaceous, a ſialcog | amſeroedd enbyd 
Crevice, 3. agen, hollt | Critically, ad. yn feirniadol, 


Crevis, q. cimmwch yr afon, yn finwl; yn enbyd 
Uamhidydd, Edr. Cray fi/b | Criticalneſs,s. manylwch, craft. 
Crew, sub. had o ddihirwyr; der; enbydrwydd 

Hongwyr, y dwylaw mewn. Criticiſe, w. barnu, beio, di- 
lon 

ale r. math o fan edafedd fe Critique, Sub, npdiad 
Crib, g. preſeb, cor, rhaſtal beirniadol 


Cribble, s. gogr, gwagr tro N J. beirniadaeth 
. Crihration, g. gogryniad 


Croak, v. crawcian, COgor, 
C:ick, 5. grill, creciad; ſythdod , crea, grymial 

neu vrt y gwddf. Edr.Crcek Croaking, 5. cruglais, fel yr 

Cri. ket, 5 cricced, cricedyn, | eiddo'r brain a'r brogaod 
pry 'r tan: hefyd math o chwa- Croceous, à. ſaffrwmawg 
rae. Crock, 5. crochan; y parddu 

ar r gefn crochan: v. pardd uo 


27 r eee 


EEE Der 
mf - © » » * 3 * » = 44 of A 


— . 
2 


. £2 £ T 
— 46»; . * > . 88 - "Oh" 2 . _ 
8 % * „T ͤ . :. i IST Te 8 
Lb Io N * ee * CN 8 n 
e AP. 8 PPP 
. 9 


Pet 
_ 
* 


24 
— > 


LN * 
„ 
I WEE" EE 5 


DF 
——_— OY 
en 


— > 


= — 


= ins — — FJ * 
33 = 1 g * 2 
* Tui Ws. „ : — 
e eee 
) 


Croſs-boxw, 5. albras 


C R 
Creckery, 5. lleſtri pridd, ro- 
_.chanau priddion : 
Crocodile, 5. crocodil, bwyſtfil 
ofnadwy, tebyg i fadfall, ond 
o faint anferthol, i'w weled 
me vn afonydd mawrion, me 
gis afon yr Aipht, ac o ddeutu 
// 2 4 17 
Crocus,.s. ſaffrwm 4 
Croe, 5. y gortrweh yn leftri 
y cylchw 'r.—lror. croe, troſol 
haiarn 
Croft, 5. cae bychan, maeſan 
vrth dy | 
Croiſade, 5s. rhyfel 7 groes, 
rhyfel crefyddol l- 
Crony, 5. cy faill neu gyfeilles 
Crook, sub. bach, crwbach.— 
Shepherd's crook, ffon gnwpa 
Crook-backed, a. crwca, cefn 


grwi, gwar⸗ gam 1 | 


Crooked, a. cam, crwm, crwca, 
gwyrdraws, trofaus, bachog 


2 Crookednels, g. cami, gwyrni, 


gwyrgemi 
Crop, 5. cnwd, cynnyrch: cro- 
mil, fo a: a. cwta, Cwla: v. 
tocio, difrigo, eneifio, medi 
Croſier, 5. bag] eſgob, bugeil- 


_ Croſlet, g. eroeſig: talaith [Mon 


Croſs, g. croes, crwys, Crog: 4. 
* croes, anynad, n 
gwrthun, traws 


Croſſly, ad. yn groes, yn draws, 
yn wrthwynebus . 

Croſs-way, Sub, croes - ffordd, 
croes-heol 

Croſſneſs, 5. croeſder, trawſder 
Crotchet, 3. cromfach; coeg- 
ye 


Crouch, 2. crymu, ymgr ymu 


Crouched-friars, 5. brodyr y 
groes;—am fod lun y groes 
:ar eu dillad 


Croup J. pedrain, ffolen, cloren 


Crouper, 5. Edr. Crufper | 
Crow, f. bran, pl brain.— Tron 
Crew, troſol neu gwif haiarn 
Crowd, s. crug, twr, torf, tyrfa, 
Niav's, 7 werin; crwth 


* 


184 


Crowder, g. crythor 


CR 


Ps 


Crown, 5. coryn, caran, Copa ; 
coron, coronrwy, teyrngoron; 
talaith, coron o arian, ſef pum 
ſwllt; v. coroni 

Crow net, gub. coronig; brain- 

Crucial, a. .croeſawl (rwyd 

Cruciate, v. arteithio 

Crucible, s. tawdd-leſtr 

Crucifix, 3. croes, crog, crwys 

Crucifixion, 3. croeſhoeliad 

Crucify, . croeſhoelio 

Crude, à. ir, llymrig, anmrwd 


1Crudeneſs, Crudity, 3. mx. 


dedd 


| Cruel, a. creulon, ffyrnig, ci. 


aidd 

Cruelty, Cruelneſs, 5, creulon- 
londer, creulonedd 

Cruet, ub. gw ydryn gwinegr, 
neu olew, gwinegr-leſtr, coſ- 
trelig 

Cruiſe, 5. gwibhwyliad; ; yſten, 

| Cruiſer, 5. gwiblong [coſtrel 

Crum, Crumb, ub. byw yn; 
briwſionyn: v. briwo 

Crumple, v. briwo, briwſioni 

Crummy, a. bywynog 

Crump, 4. crwm,'crwca | 

Crumple, 3. crych,. crychiad: 
. crychu * 

Crumpled, a. rhygnog, erych- 
10g, crych 7 


[Crupper, 5. pedrain, bontin 


Crural, a. coeſawl, coeſaidd 
Cruſade, s, rhyfel y groes 
Cruſh, . gwaſgiad, llethiad; 
dinyſtr:. T. gwaſgu, llethu, 
mathru, malurio; difetha 
Cruſt, 5. crofen, crawen, era- 
men, creſten 
Cruſtaneous, &, grofenawg, 
creſtenawg, cramenog 
Cruſtineſs, s. ſarrugrwydd 
Cruſty, a. crafenawg; a; tl 
aw 

Crutch, 5. bag], fon fagl; tud- 
fach. Edr. Stzlt | 
Cry, 5. bloedd, gwaedd, llef, | 
dolef: v. wylo, lefain, viee- 
ddio, g gwaeddi 


2 Pow. 


CR 
Cm J. gwaeddwr, eyhoedd- Culver, 5. colomen, yſgythan 


wr; goſtegwr 

Crying, 3. gwaedd, wylofain 
Cryptic, Cryptical, à. dirgel, 
cel, cudd, cuddiedig 


Cryptography, 6. cellgrif, cel- 


graphiad, i nodau 
Cryſtal, 5. griſial far try- 
loyw: 4. grifialaidd loyw, 


Cryſtalline, a. griſialaidd; eg-| 


lur loyw.—Cryftalline humour 
of the eye, gloyw lyn y Uygad 
Cub, 5. cenaw, cenau 
Cube, g. cafangorph chwe' cy- 
fochrawg ar wedd dis | 
Cubic, Cubical, a. chwe, gy- 
fochraw 
Cubit, 5. cufydd, cyfelin (13 
modfedd) 
Cucking-ſtool, s. yſtol drochi, 
lle y dodir menywod anyſty- 


wallt 'w dofi 
Cuckold, 5. cycwallt : V, CyC- 


walltu 
Cuckoo, Cockow, g. cog, y gog, 
y gwecw, y gegid fechan, y 
gethlyd 
Cucquean, 5. anllad-wraig 
Cucumber,'s. y chwerw ddwfr 


Cud, 5. cal. — Chew the cud, cnoi 


cil 


Cudden, cuddy, 5. drel, ſym- 


lyn, delbren, delff 
Cuddie, . llechu; cofleidio 


Cudgel, 5. ffon, cogail: V. A. 


ffonodio, cogeilio 
Cue, s. cynffon; tymmer; hwyl 
Cuff, s. torch Hawes; dyrnod, 
cernod: v. dyrnodio, cernodio 
Cuiraſs, a. Hurig 
Culinary, 4. ceginaidd 
Call, v. cwho, dewis | 
Cullender: hin 


Cully, s. dyn a dwyllwyd gan 


fenyw | 
Culpable, g. beius, euog 


_ Culprit, 5. drwgweithredwr 


Cultivate, v. gwrteithio, am- 
aethu; meithrin _ 

Cultivation, Culture, ab. am- 
gs dg X | 


[85] 


1 


6 : 


Culverin, s. bwmbart 

Cumber, 5. rhwyftr, trafferth ; 
Ilwytho, rhwyſtro, trafferthu 

Cumberous, a. rhwyſtrawl, bei- 
chiawl ; blinderus 


| Cumberſome „ adj. llwythog, 


wysfawr ; trafferthus 
du mulate, v. caſglu, crugio, 
tyru, pentyru 
Cumulation, s. caſgliad, crug- 
1ad, pentyriad _ 
| Cun&ttion: „S. oediad, gohiriad 
Cuneal, 4. geingiawl 
Cunning, J. dichell; cywrein- 
rwydd: a. cyfrwys, cywraint 
Cunningnels, 5. cyfrwyſder 
Cup, qub. cwpan; ceudod blo- 
deuyn: v. tynnu gwaed trwy 
graffinaw 
Cup-bearer, 5. trulliad 
Cupboard, s. cloer, llogawd 
Cupid, s. duw'r anlladrwydd 
Cupidity, 5. chwant, trythyll- 
Cupidous, 4. anllad [gais 
Cupola, Cupulo, s. cromen 


.| Cupping-inftrument, 5s. craffi- 


Cupreous, a. copraidd {nal 
Cur, g. corgi, coſtawg, coſtawc- 
ci, ci defaid, bugeilgi 
Curable, a. gwelladwy, 1achaol 
Curableneſs, s, iachaolrwydd 
Curacy, 5. curadaeth 


Curate, 5. curad, periglor 


Curative, 4. 8 


Curb, sub. gen-haiarn ffrwyn, 


genfa; attaliad: v. ffrwyno, 
Curd, 5. caul, ceulfran [attal 
Cur die, *. e ceuledu.— 
Curdle, or milk tray, ceulawr 
Curdled, a. ceuledig 

Curdy, 9. ceulawg, ceuledawg 
Cure, 546, iachad, gwellhad, 
gwelliant ; perigloriaeth 
Curfew, 5. y gloch hwyrawl, a 


{ genid gynt am $ o'r gloch, 


pan oriyddai ar bawb enhu- 
ddo'r tan, diffodd y canhwyll- 
au, a myned 1'w gwelyau 
Cureleſs, a. aniachaol 
Curer, 5. 1achawr 


H 


— 


0 — "Sa 2 
7 3 1 p49 , = 4 
S * "Wen l £ L s - 1 2 wag * 

*.. =D _— Thy * — A . 5 e £ > od So * r 1 5 . — r 5 * "OT I 2 8 I," - —_ => "1 — . . 

3 = WO 4) 5 = IVY T ung 2 2 52 42 — 1 od IE = KS — — - ES 15 *r V7 # 4 e - = ak — 
q % g : Wenn 7 : % 2 2 — 32 8 ; . Pt _—_ = —_— == "EFT ug — 4 * : 4 E 7 
* YL l © Sx BE"; FR od WE ho we” & —— Ate. + . 5 r 5 — S —— „ EST RAI - = ; 7 : 75 25 

* — — 3 — — 44 2 . ” . — 1 O p A i U N 5 > Fad * "ISP 
J 3 NY PE. A" Nrn.. r — 2 — » dy : 8 2 W 5 — 
. of b «+ 2 . 2 pays — 1s — 2 — . ” - — — * x * q ma ie Yona 8 2 
7 ' — —— 2 => 2 — eb hoover e _ - — EL KT. —— — A — — * „ — CIR 
— ————— — - > — — — = 
— * Be - a — 2 r — —— e 


1 

8 5 pL = 25 

of ow; 

2 i. 18-4 PT 

* * — * « * „N = 

SIC 
4 


8 X 4 
2 ws Fs oh © 8 2 
8 1 28 
* * ; TI 


— I" 


y cfrinwas 


| Curricle, s, math o gerbyd yſ- 


| Curſednefs, ub. melldigedig- 


CG Es r. : L. 8 
F pH ITCNRT 


> Iss] ev 


Curioſity, 5. manylrwydd = | 
Curious, 2. cywraint ; manwl 
Curiouſly, ad. yn gywraint 
Curl, s. erychgydyn, doleniad 

allt: v. crychu gwallt, do- 
lenu, modrwyo f 
Curlew, s. math o fer aderyn 
Curmudgeon, 5s. cybydd, tab. 


Currants, 5. grawn Corinth, 
ewrens.-Currant- 3055 rhyſ- 
wydden, rheſinwydden, Co- 
rinthlwyn | 
Currency, 5. arian papur; my- 
nediad, derbyniad cyffredinol 
Current, r. frwd: 2. mynedol, 
derbyniol, cymmeradwy ; cy- 
 Fredin ; rhugl | 
Currentneſs, s. mynediad, der- 
byniad 


þ 


gafn dwy droell 
Currier, 5s. cyffeithiwr crwyn, 
triniwr Hedr : 
Curriſh, a. corgiaidd, farrug 
Curry, wv. trin lledr; cribo, yſ- 
grafellu; gwenhieithio 
e J. vIgrafell, rhiſtyll 
Curfe, 5. melldith, rheg 
Curſed, à. melldigedig 
Curfedly, ad. yn anfad, yn yſ- 
geler, yn aethus „ 
rwydd, yſgelerder | 
Curſorily, ad. ar ffrwſt, ar frys; 


ddiofal | 
Curſorineſs, 5. brys; diofal-, 
rwydd | ; 


lam, llamſach: v. a. neidio, 
crychneitio, carlamu 
Curvilinear, 2. Ilinell gamawg, 
erwmlinellawl . 
Curvity, s. camedd, cemi 
Cuſhion, 5. cluftawg x 
Cuſhionet, 3. cluſtogan 
Cuſp, 5. cyrn y lloer; dy flaen 


Cuſpated, a. pig-fain, blaen- 


fain | 
Cuſpidate, v. pig-feino, blaen- 


Hymma 


[ Cuſtard, 5. cwſtart, brithawg 


Cuſtody, 5. cadwriaeth ; dalta; 
carchar, cyfarchwel, adne 
Cuſtom, 7. defawd, arfer 
Cuſtomable, a. arferedig 
Cuſtomarily, ad. yn arferawl, 
yn gyffredin 


Cuſtomary, a. defodaul, cyn- 


nefin, afferawl | | 
Cut, g. clwyf, archoll, torriad; 
vulg. cwt: lun argraphedig 


ar bapur; dull, agwedd, torad - 


Cutaneous, a. croenaidd 
Cuticle, croenyn - | 
Cuticular, a, croenynaidd 
Cutlaſh, Cutlaſs, s. math o gle- 
- ddyf Uydan gwegylaw 
Curie th, „ ile . 
Cuttle- bone, 5. bron alarch 
Cutler, 5. göf, neu werthwr 
cyllyll, a phob math o offer 
miniaug 
Cutter, 5. math o yſgafn-lon 
fuan red, yſgoren; torwr y- 
gythrwr, naddwr 
Cut-throat, s. mab y fall 


Curſory, a.ffryſtiaw!,bryſiawg; 
Curſt, a. melldigedig "Tio al 
Curt, a. byr, cwta | 
Curtail, v, cwtogi 
Curtain, 5. caeadlen 
Curvated, a. cam, crwca | 
Curyation, 5. crymiad, gwyr- 
gemiad, doliad 
Curvature, . camedd, gwyr- 
gemi, dolyſtum 3 
Curve, sub. cemi, crymedd: v. 
camu, gwyro 


— 1 


» 


Cycle, s. cylch, cylchwy, rhy- 

gylch, cant 

Cyclopedia, g. cylch gwybod- 
aeth, corph o ddyſgeidiaeth 

Cygnet, s. alarchan 


| Cylinder, 5. trol, rhol 


Cylindrical, à. trolaidd 
Cymbal, s. ſymbal 
Cynanthropy, s. y gynddaredd 
Cynegetics, qub. Ily frau helwr- 


| ;aeth, neu gynyddiaeth 


Curvet, 5. naid, crychnaid, car- | 


| Cynic, Cynical, @, ciazdd, coſ- 


togaidd 


r 


. 


Dab, 5. math o lydan byſg; 
| an 
| deen gwlyb ſypyn; ergyd 


beth gwlyb 


| yryd n materion rhai eraill; 


| 4 
Cynoſure, 5. ſeren begynawl y 
gogledd, arwydd yr arth leiaf 
Cypreſs, 5. cyprefwydden z ar- 
wydd galar 
Czar, 5. caiſar; titl ymerawdr 
Ruſſia 3 | 
Czarina, Sub, titl ymerodres 
Ruſſia 5 | 


| s. a arferir fel byriad o'r 
ID geiriau, Pockor, dy ſgaw- 
dwr, a Divinity, duwinydd- 
iaeth : ac, fel rlufnod, y mae 
yn arwyddo pun cant 


d; telpyn, 
if afn a rhyw beth gwlyb neu 
lah D. yigatn dale a rhy w 


Dabble, v. ymwlychu ymdry- 
baeddu, ymdrafod a laid; ym- 


trwigl-weithio 
Dabbler, 5. ymdrafodydd, ym- 
yrydd; trwſgl-weithydd 
Dab-chick, 5. math o wylan; 
tindroed 
Dace, 5. brwyniad. Edr. Dart 


# 
ae, s. math o feſur cerdd, 
o un fill bir a dwy kerrion, 
cynnefin 1 hen feirdd Groeg 
a Rhufain EE 
Dad, Daddy, g. tad, tata 
Dadock, 5. pren gwyn, pren 
pwdr | 


Daffodil, . gwayw'r brenin | 


Dag, v. blaen-gneifio | 
Dag-locks, s. blaen-gneifion ; 
godreon 


dagr 

Daggle, 5. dibl; cagl: wv. diblo, 
diwvno, lodro, caglu 

Daily, a. beunyddiawl, beu. 
nyddiol: ad. beunydd, bob 
dydd, o ddydd i ddydd, yn 
feunyddiol 

Dainties, 5. danteithion 


4 


[87] + 


D A 
Daintineſs, 3. danteiddrwydd 
Dainty, a. mogthus, danteith- 
iol.—Dainty life, byuyd moe- 
thus.—/Carnty meat, bwyd bla- 
ſus, ambeithunfwyd.—Darnty 
mouthed, min- felus | | 
Dairy, 5. hafod, Naethdy, maer 
dy, yihaddod. — Dazrry-marz, 
hafodwr, maer y bitwail.— 
Dairy-maid,llaethwraig, maer- 
ones | 
Daiſy, s. Ilygad y dydd, ſenſigl, 
Daker-hen, s. crec-iar[aſpygan 
Dale, g. dyffryn, glyn, yfirad; 
doldir . | Be 
Dalliance, g. yſbleddach, nwyf- 
chwarae, maldodaeth; oediag 
Dally, v. maldodi, maſwedda, 
ymdrythyllu; cellwair, cyd- 
gam; gohivio | 
Dam, gab. mam; dyfr glawdd, 
cronfa: v. croni | Z 
Damage, g. niweid, colled; coſt; 
VL. niweidio | 
Damageable, a. zw aetbygadwy; 
niweidiol 5 
Damaged, a. gwaethygiedig, 
J ĩ 
Damagefeaſant, g. tal am lwgr 
anifeiliaid b 
Damaſcene, Damſon-plumb, 3. 
| eirinen Damaſcus 
Damaſk-ſilk, s. ſidan caerawg, 
 fidan Damaſcus 


Damaſk roſe, s. rhoſyn Damaf- 


. | 

Damaſked, a. caerawg, tyoeN- 
awg, blodeuawg 4 

Dame, g. pendefiges, meiſtres; 
modryb, benyw 


| Damn, v. barnu, collfarnu ; 
Dagger, s. cleddyfan, bidawg, 


dyfarnu, rhegu, melldigo 
Damnable, a. barnadwy, dam- 
nadwy, melldithiawl, yigeler 


| Damnably, ad. yn ddamnadwy, 


vn felldithiawl, yn yſgeler; 
yn erchyll 
Damnation, sub. barnedigaeth, 
colledigaeth, damnedigaeth 
 Damnatory, a. melldigawh, 
damniawl 


Dainty, ad. yn foethus 


A | H 2 


ä„⁵äZa— aa x 


Damned, a. colledig, melldi- 
gedig, damnedig 


Damnific, a, niweidiol, colled- 


us, drygbair 
Damnity, v. colledu, niweidio 
Damnifying, à. colledus, ni- 
weidiol 


Damp, s.tarth, mygdarth; ager, 


angerdd; lleithder; lleſgedd 
yipryd, prudd- der: a. laith, 
Iraidd : v. leithio, wlybei⸗ 
ddio,mwydo; digaloni, prudd- 
Dampith, a. lledlaith [hau 
Dampuſhneſs, lledleithder 
Dampneſs, 5. lleithder 
Dampy, à. lledlaith 
Damſel, s. geneth, herlodes, 
llangces, bachgenes 
Dance, 5. dawns: v. dawnflo 
Dandelion, 5. dant y llew, clais 
Dandeprat, 5. corddyn cym- 
men-ffracth 


Dandle, v. koitiar; maldodi 


Dandled,. a, meddfaeth 

Dandriff, E eee 
cen; crach yn y pen 

Dane. gelt, 546, treth a dalai "| 
Saiſon gynt 1'r Daniaid 

Dane-wort, s. gwaed y gwyr. 
Edr. Dwarf-elder 

Danger, s. perygl, enbydrwydd | 

Dangerleſs, a. diberygl, dini- 
weid 

Dangerous, a. peryglus, enbyd 

Dangerouſly, ad. yn beryglus 

Dangerouſneſs, g. enbydrwydd 

Dangle, vv. ymddibynu, crogi 
wrth 

Dangler, s. dilynwr, ymganly- 
nydd 


Dangling, 2. yn nibyn, yng 


Dank, a. Ilaith 

Dapper, g. ſiongcyn 

Dapperling, 5. dynyn 

Dapple, Dappled, a. menawg, 

Dapple-gray, a. brith- las (brith 

Dare, v. beiddio, anturio, rhy- 
fygu; cytgam 


[nghrog 


| Daring, 4. hy, eawn, eofn, rhy- 


fygus 
Daringly, ad. yn hy, yn bern, 
tan rhyiygus 


Daring 3 s. hyder, hy feidd- 
d, rhyf VE 

Dark, 4 a. tywyl 

Darken, v. tywyllu 

Darkly, ad. yn dywyll 
Darkneſs, 5s. tywyllwch 

Darkſome, a. tywyll, godywyll 

Darling, ub. 3 anwyl- 
ddyn: 4, anwyl, cu, hoff; Bo 

Darn, v. creithio [f ryd 

Darnel, 5. efr, efre 

Dart, 5. picell; tryfer: v. pi- 
cellu, ſaethu 

Dart-fiſh, . brwyniad 

Daſh, 5s. ergyd, tarawiad; taen, 


4 taenell; tywalltiad; ber nell, 


fel hyn (—) v. taraw, bwrw, 
curo;malurio; tanellu, tywallt, 
cymmyſgu; dileu; dyddymu 

Daſtard, 5. Ilwfrwas, cachgi 

Daftardly, a, fr: ad. yn an- 
wraidd . 

Date, g. dyddiad: v. dyddio 

Dateleſs, a. diddydd | 

Dative, a. rhoddawl | 
Daub, v. iro, pr iddo, llaſarnu: 
gorchuddio a rhyw beth Sw. 
lyb a glynol 
PUNT 2 4. iredig, dwbiedig 

Dauber, gub. irwr, Ilaſarnydd; 
trwigl-weithydd 

Daubing, g. priddad, dwbiad, 
Hlaſarniad; cymmrwd; dwb, 
laid, clai 

Daughter, 5. merch. auth 
terinlaw, merch yngbyfraith, 
gwaudd.— Step- -daughter,llys- 
e 

Daunt, v. digalonni, Ilwfrhau 

Daunted, 4. {ynedig 

Dauntleſs, a. calonnog, diofn, 
diddychryn, byfaidd 

Daw, 5. cogfran 

Day,s.diwrnod,dydd, dwthwn, 
dydd-gwaith 

Day book, s. dydd-lyfr 

Day- labour 5 gwaith diwrno- 
dol 

Day-labourer, 5. dydd-weith- 
wr, gweithiwr bur 

* s-man, 5. dyddiwr 


[ D E ; 
Day. ſpring, 5. y wawr-ddydd 
Day-ſtar, 5. y ſeren ddydd 
Day's-work, g. diwrnod o waith 
Dazzle, v. a. byriallu, cally, 

ſerenu, diſgleirio 

Dazzling, a. diſglair, Uzchar, 
ſerenawl | 
Deacon, s. diacon, deiacon 

Deaconry, Deaconſhip, 5. dia- 
coniaeth . 

Dead, a. marw, marwaidd, di- 
fywyd: gwiwedig; diflas 
Deaden, v. marweiddio - 
Deadening, s. marweiddiad 
Deadiſh, a. marwaidd + 
Dead- lift, 5. angen, cyſyngder, 

perygl 

Deadly, a. marwol, angheuol, 
dinyſtriol: ad. yn farwol, yn 
adwythig, vn echryſaun 
Deadneſs, s. marweidd-dra 

Dead-nettle, 5. dynadlen fud 
Deaf, a. byddar, trwmglyw, 
trwm ei 8! bod, anhyglvw 
Deafen, wv yddaru ; {yfrdanu 
1 a. led fyddar, byddar 
If 

Deafly, ad. yr fyd dar, yn drwm 
ei glybod 

Deafneſs, 5. byddarwch, bydd- 
ardra, bydderi © 
Deafening, s. byddariad ; r- 
daniaeth _ 

Deal-tree, gub. finydwydden. 
Edr. Fir 

Deal, s. amledd, llawer, ſwrn; 
rhan: v. rhanu, cyfranu; doſ- 
parthu; marchnata; trin, ym- 
drin; ymddwyn 

Dealer, s. maſnachwr, march- 
nadwr, cwſmeriad, porthmon; 
rhanwr, cyfranwr, doſparth- 
dd 
Dealing, 5. maſnach, cwſmeri- 

aeth; triniaeth; ymddygiad'; 
eyfraniad 

Deambulation, 5. gory mdaith 
Dean, 5. deon, pen y cor 
Deanerv, 5. deoniaeth; deondy 
Deanſhip, 5. deoniaeth 


[89] 


| Debated, a. dadleuedig 


Dear, a, anwyl, ca, hoff; drud | 


Eon” 
Dearly, ad. ynanwyl, yn ddrud 
Dearneſs, s. anwyiedd, cudeb; 
mawr-bris, drudaniaeth 
Dearth, 5. prinder, drudani- 
aeth, newvn 

Death, "Sub. -angau, yr angau, 
marwolaeth, trangc, trangc- 


+4 edigaeth, dien, dihenydd.— 


Death bed, gwely angau; ma- 
I'W - vſgafn. — Deat pangs, 
gloeſion angau —Death arts 
marw dywarchen 


x4 Deathful, Deathleſs, 2. ang- 


. heuawl, anfarwed 


Death- watch, S, marw⸗- orlais, 


math o bryf bychan a lecha 
mewn parwydydd, ac a wna 
-ſwn. tebyg 1 orlais, a thrwy 
hynny a bair fraw. dirfawr 1 
ddynion gweinion ofergoelus, 
y rhai a edrychant arno fel 
cenad angau N 
Deaurate, v. goreuro 

Debar, v, attal, Huddias, dy- 
.hawr, rhwyſtro 
Debarred, à. nee 
Debark, v. tirio, da iwytho, 
diſgyn o long 
Debaſe, v. iſelu, gwaethygu, 
bychanu, halogi, dibriſio 
Debaſed, a. iſel, gwael, dibris, 
dirmygus;. Hygredig 
Debaſement, 5. gwaethygiad, 
daroſtyngiad, iſeliad, llygriad 
Debaſer, s. gwaethygwr, llygr- 
wr; dirmygwr, amharchwr, 
gwaradwyddwr 
CY g. daroſtyngiad, dir- 

ebe e ws e 

Debatabl e, a. dadleus, dadleu- 
ad wy, f 


Debate, 5. ' dadl; ymddadl 


Debatef al, a..dadleugar 


8 
Debater, s. dadleuwr T 


Debating, s. yr veſymiad: part. 


gan ymreſymu _. 
Debauch, v. llygru, halogi, 
diwyno. | 

Debauched, a. uygredig; di- 
ffaith; anllad | 


H 3 


e - 
IEEE . 0 A — * 
E - > 0 : 2 2 — kf ace * — * o 7 > 4:20 2 WEL A ecus: 
8 — — 
* 0 ” 
S — —— „ 8 — L ' 8 "IE ey - COT i 
—.— — — mere ne ne * 5 — — A K OE ISI VE _ 
He is 5 > , 1 * * EE "ICS * 
WE — > —— — — mY - 2 ag —— #:- dd "8 ENG G 4 L br 
F, 0 E F „ — - * IH — a - — 6 $944 "Is 
Io : & 7 CEE 2 fs 2 2 2 * $a nome a 8 2 
— i - 


—— 
— 


* — 1 LAG. 32 * a l 
r b 7 EE 
* 


— — » — 

8 r 

> arp R 
* 888 


—— — : 4 
P 


en 
3M 8 * 


——— — 2 — — 
2 . * 
EE RTE .... 711 


— 
ns 


CES a EET 
_ v ro ood 


A $1 

4 - » 
- 4. 
on 


* 

e Ie RING a 

5 — N i 
; : 


Decalogue, -. deggorchymyn, 


Decay, 5. amhariad, adfeiliad, 


D E 


Debaucher, 5. halogwr [ddyn 
Debauchery, 5. Uwgr, rhyſedd 
Debauching, 3. Hygriad: part. 
yn halogi 
4 4. dyled-yſgrif 
Debilitate, v. gwanhychu | 
Debility, 5. gwendid 
Debonair, a. moeſgar, mwyn- 
lan; hoenus, lonwych | 
Debonairly, ad. yn foeſawg; ; 
yn hoenus 
Debt, . dyled, dylyed ; gofyn 
pe tar J. dyledwr, un mewn| 
—2— Sub, deg ; 3. Ceng-nos,, 
deng-nydd | 
Decadence, Decadency, . ad- 
feiliad, methiant | 
Decadiſt, s. degydd;chaneſydd 
den mlyneddawl 74, 


y deng- air deddf 
Decamp, v. dadwerſyllu, mudo 
Decamping, Decampment, s 

dadwerſy liad 
Decant, v. dywallaw ; diwa- 

ddodi 
Decantation, 3. diwaddodiad : 


Decanter, . lleſtr dywallaw, Deceptory, a. hudaw] 


gwallofiad 
Decupitate, D. tori pen, tor- 


fynyglu 
ren, g. toriad pen 


methiant, nychdod, dihoen- 
nd: p. methu, pallu, pylu; 
ad feilio, dihoenu 
Decayed, a. methedig, nych- 
lyd; crin; anmhar 
Decaying, a. methianus : part. 
ar feth, yn methu 
Deceaſe, s. marwolaeth, trangc, 


trangcedigaeth Decipherer, g. dehonglydd dir- 


Deceaſed, 5. y marw: a. mare; 

. tran cedig 

Deceit, 5. dichell, hoced, hud, 
twyll, fiomedigaeth 

3 a. twyllodrus, hoce- 
us 


wy 
Debauchee, 3. anlladwr ; ofer-| Deceitfulneſs, 3. twyll, hudol- 


| Weben, 3. dichellgar- 
| Deceive, v. twyllo, ſiomi, hude 


Decemvirate, ub. y ddengwr- 


-/|Decently, ad. yn weddus, yn 


D E 


iaeth ; ſiomedigae dichell- 
garwch 
Deceivable, a. tw yladwy; ; di- 
chellgar 


Decered, a. twylledig, fiome- 


dig 
Deceiver, 5. twyllwr, hocedwr, 
hudol 
Deceiving, 5. twyll, twyllad: 
part. gan dwyllo, yn twyllo 
December, 3. Rhagfyr, y mis du 
(bach) cyn Nadolig | 


.laeth 
Decency, Sub, gwedduſrwydd, 
gweddeidd-dra, cymhwyſder, 
harddwch..prydferthwch 


Decennial, a. den mlyneddol 
Decent, a. gwed idd, hardd, 


brydferth 
Deception, J. twyll, hud 


Deceptious, a. dichellgar 


Deceptive, a. twyllodrus 


Decertation, 3. ymrafael 
Decide, v. penderfynu 
Decided, a. terfynedig 
Decider, 6. barnwr, terfynwr 
ymryſon 
Deciding, cub. penderfyniad, 
toriad ymryſon 
Decimal, a. degaw] 
Decimate, v. degymu 
Decimation, 5. degymiad 
Decipher, v. darllen dirgel no- 
dau, dehongli; darlunio 
Deciphered, a. dehongledig 


gel nodau 
Deciphering, 56, dehonglaeth 
| dirgel nodan - 
Deciſion, g. barniad, dibendod, 
tor-ymryſon | 
Deciſive, 4. terfynol, pender- 
{ynol, pendant 


* ad. yn dwyllodrus | 


wr 


id, 


_ wyddedig; treigledig : 
Declining, part. ar feth; ar 


D E 


yn bendant 
Deciſiveneſs, 3. terfynolrwydd 
Deck, s. bwrdd llong: v. trwſio 


Decked, u. byrddiedig; trwſ- 


1edig. 8 
Declaim, v. areithio 
Declaimer, 5. areithiwr 
Declamation, 3. coegareithiad 
Declamatory, a. coegareithiol; 

owagſlaradawl | 
Declaration, g. traethiad 
Declarative, a. mynegawl 
Declaratory, a. dangofawl 
Declare, v. myneg1, traethu; 

cyhoeddi - TH 


Declared, a. mynegedig 


Declarer, g. mynegwr, amly- 
gwr ; Cyhoeddwr $4 
Declaring, 3. mynegiad: part. 
gan fynegi | 


Declenſion, .s. adfeiliad; gog-| 
wyddiad ; gocheliad: treiglad 


Declinable, a. treigladwy; go- 
; | 


cheladwy _ | | 
Deelmation, 5. gogwyddiad: 
pellder planed oddiwrth y 
cylch cyhydedd 


Decline, 5. methiant; trai: 8. 
adfeilio; treio; gogwyddo; go- 
chelyd; treiglo gair 

Declined, a. methedig; gog- 


« 
* 


ogwydd; yn wagelawg | 
Declivity, s. gorwaered, llethr 
Declivous, a. lletbrog; ſerth 
Deco, v. trwytho, berwi 
Decoctible, a. berwadwy 
Decoction, ub. trwyth, iſgell, 
meddyglyn; berwad 
Decollation, 3. diyddfiad, tor- 
fynygliad, toriad pen 
Decompound, v. ailgymyſgu, 
ailgyſſylltu | 
Decompounded, . adgymyſg 
Decorate, a. addurno 
Decoration, s. addurn 
Decorator, g. trwſiwr 


| 


+ nn [91] 
Deciſively, ad. yn derfynawl, 


E 
Decortication, g. diriſglad, rhif- 
glad | | 
Decorum, .5u6..gweddeidd-dra, 

harddwch,; prydferthwch 
Decoy, 5. llith, llith-le, hud- 
lyn; lie i ddal hwyaid gwyll- 


tion, &c. &c. v. denu, hudo, 


lichio, twyllo. — Decoy-duck, 


| hud-hwyad 


Decreaſe, s. lleihad, trai; traul, 

y lleuad v. treio, 
lleihau; cilio, treulio 

Decreaſing, 5. llethad 


Decree, s. gorchymyn, deddf; 


barn; arfaeth: v. goſod, ſe- 
fydlu; Uuniaethu, amcanu, 
arfaethu E 
Decreed, 4. goſodedig, gor- 
chymynedi | 
Decrement, 3. lleihad, traul, 
tray / 
Decrepit, à. thenaidd, lleſg, 
methedig | 
Decrepitneſs, 5. lleſgedd 
Decretal, 5. goſodiad, deddf- 
lythyr pab: @. goſodiadawl 
Decretals, g. caſgliad o ordin- 


hadau'r pab- 


Decretory, a. barniadawl 
Decrial, s. difenwad 


Decry, v. cablu, difenwi 


Decumbence, Decumbency, 5, 


| gorweddiad - 


Decumbiture, 5. . gorweddiad, 
— gwely 

Decuple, a. deg dyblyg 
Decurion, s, de —_ 


Decurfion, 3. dylifad, rhediad 


Decurtation, 3. talfyriad 
Decuſſate, v. croeſi, cyſſon- 
Decuſſation, s. croeſiad groeſi 
Decypher, v. Edr. Decipher 
Dedicate, v. cyſſegru; cyflwy- 
no; priodoli Pas FE 
Dedicated, a. cyſſegredig, cyf- 
lwynedigs | | 
Dedication, . cyſſegriad; an- 
rhegiad; priodoliaad 
Dedicatory, a. anrhegawl, cy- 
flwyn 


Decorous, a. gweddus, pryd- 


ferth 


Dedition, f. ymroad, ymroddiad | 


hs * — = — 
$25 * „ is <4 8 * 2 3 — - Wo ” > +5 > c 
6 - 2 r * . 4 8 * N 29 J J X — 5 * wo SES = 2 
2 r 1 . 5 


a> bw * 2 py 


4 
# 
* 
i 
4 
2 
24 
* 
-+& 
1 


— * 

"a 9 N 

2 n £ 

FRE — == 
. 


; © I 2 55 
5 
* 

* 


Deduced, 9. nbdlig oddiwrth 


Deduct, v. caſglu, tynu oddi- 


. 
Deductive, a. caſgliadol 


 ammod 


Deer - park, s. hydd-gae [lwyd 
Dear -ſkin, 5. hydd- gen 


Hefailance, s. meth, diffyg 


DE 
Deduce, v. tynnu oddiwrth, 
caſglu 


Deducement, 5. tyniad oddi- 
Deducible, a. caſgladwy [wrth 
Deducive, a. caſgliadol | 


Deducted, a. 3 (wrth 
Deduction, -. ca 


Deductively, ad. yn gaſgliadol 
Dee, sub. dyfrdwy, dwrdwy, 
dyfrdu 

Deed, J. gveithred ; yſgrifen- 


Deedleſs, a. Gweithred 7 
Deed-poll, 5s. gweithred ſem] 
anmulch 
Deem, v. tybied, meddylio, 
barnu; cyfrif _ 
B. g. ty biwr 
Deeming, 4. tyb, ty bygiad 
. , der | 
Deep, s nder, yr eigion, 
dytn för: 7 Ain 22 
Deepen, v. dyfnhau; tywyllu 
Deeply, ad. yn ddwfn 
Deep-mouthed, a. croch-ſain 
Deepneſs, 5. dyfnder 
Deepening, s. dyfnhad -' 
Deer, 5. hydd, llwdn bydd. — 
Fallow-deer, geifr danas, ewig 


Deface, v. anffurfio, anferthu; 
llygru; dileu, diſtrywio 

Defaced, a. anffurfiedig; llyg- 
redig ; anrheithiedig 
Defacement, ub. afluniad, an- 
tfurfiad 

Defacer, 5. anffurfiwr ; dinyſ- 
trydd _ 

Defacing, s. anharddiad; dilead 


Defalcate, v. vſgythru; cwtogi 
Defalcation, 5s. yſgythriad, to- 
riad ymaith; lleihad 
Defamation, 5. cabl, difenwad; 
enllib, gogan, athrawd 
Defamatory, a. athrodus, en- 


[92] 


| Thbus, gwaradwyddiadol 


D E | 
Defame, v. athrodi, cablu, di- 
fenwi, gwaradwyddo . 
Defamer, 5. athrodwr 
Defatigate, v. peri blinder 
Defatigation, 5. lludded, blin- 
der 
Default, 3 
bai 
Defeaſance, .. dyddymiad, dad- 
rwymad; dadrwym-yſgrif 
Defeaſible, a. dyddymadwy 
Defeat, s. gorchtygiad, mae- - 
- ddiad 
Defeated, a. gorchfygedig 
Defeating, 5. gorfodaeth 


- diffyg, gwall, meth; 


Defeature, s. newidiad wyneb- 


pryd 

Defeeate, vw. 1 puro : 
a, pur, diwaelodion 
Defecation, 5. puredigaeth 
Defect, g. byrdra, diffyg, gwall; 
Defedtibility, s. diffygiad (bai 


Defectible, a. diffygiawl 


Defection, g. diffygiad ; gwrth- 
giliad, ymadawiad | 
Defective, a. diffygiol, gwallus 

Defectiveneſs, 5s. diffygiolder 

Defence, 3. amddiffyn, amddi- 
ffyniad, amddiffynfa 

Defencelefs, a. diamddiffyn, 
diymgeledd 

Defend, v. amddiffyn, cadw, 
diogelu 

Defendable, a. diffynadwy 

Defendant, s. amddiffynblaid 

Defended, a. diffynedig 

Defender, s. diffynwr . 
Defenſible, a. diffynadwy 

Defenſive, a. diffynawl 

Defer, v. oedi, gohirio; cyng- 
hydiaw 

Deference, cab. parch, anrhy- 
dedd; ymoſtyngiad 

Deferent, 5. dygiawdwr 

Defiance, 5. beiddiad, her, he- 
riad 

Deficiency, s. diffyg, byrdra 

Deficient, a. diffygiawl 

Defile, s. cytyng- Kordd, bwlch 
dau fynydd 

Defile, v. halogi, anurddo 


Defloured, à. 


5 
Defiled, a. halogedig 
Defilement, g. balogiad 


Definable, a. hyſpyſadwy 

Define, v. amlygu, darlunio, 
hyſpyſu | 

Defined, à. darluniedig; hyſ- 

_pyſedig; pennodol, pendant 
finer, 5 dehonglwr, darlun- 
wr 

Definition, 5. darluniad, eſpo- 
niad - 

Definitive, a. terfynawl ; eg- 
lur ; ficr; pendant 


Definitively, ad. yn bender-| 
| Degenerated, a. dirywiedig 


fynawl, yn bennodawl 
Deflagration, g. Iloſgiad, godd- 
eithiad 

Defle&, v. gogwyddo; plygu; 
troi heibio 

Deflection, sub. gogwyddiad, 
gwyrad; plygiad 

Deflexure, S. gwyredd, gog- 
wydd; troad 

Defloration, gub. blodau-gaſg], 
pigion; diflodenad, diforwyn- 
ad, dwyn gwyryfdod merch 
Deflour, v. torri morwyndod ; 
treiſio merch; anharddu 


treiſiedig; halog 

Deflourer, 5. halogwr merch, 
treiſiwr 

Defuxion, 5. Ihfiad, diferwſt, 
dylifiad lynoedd y corph 
Defcedation, s. halogiad 
Deforcement, sub. attaliaeth ; : 
trais-attaliad 


Deform, w. anffurfio, aflunio 


Deformation, 5. anffurfiad 
Deformed, à. afluniaidd, an- 
terth 

Deformedly, ad. yn ddilun, yn 
anferth 


. Deformity, s. aflunieiddrwydd, 


anferthwch 

Defraud, v. twyllo, fommi 
Defraudation, 5. twyllofaint 
Defrauded, a. twylledig 
Defrauder, F. twyllwr 
Defrauding, s, ſiomiant 


llathluddedig, 
Dejected, a. prudd, digalon 


[93] 


Defray, v. talu, dwyn y draul 
. | Defrayer, 5. dygwr traul; ar- 
Defiler, 5. halogwr, diwynwr. : 
5 Defraying, 5. dygiad traul, ta- 


'D E N 


IW 1 W 


liad - 
Deft, a. hoyw, prydferth ; de- 
heu a | 


| Defun&; FE dyn marw: 2. ma- 


rw, wedi marw, diyſpryd 
Defy, v. herio, beiddio, ar fei- 
ddio f 
Degeneracy, 5. dirywiad, af: 
rywiaeth 
Degenerate, . dirywio, A 
wiogi: @. afrywiog, dirinwedd 


Degeneration, 5. dirywiad 


{Degenerous, 4. dirywiawg 


Deglutinate, « „ diludo, * 
grawlingo 

Deglutition, 5. Il unge 
Degradation, J. difreiniad, cli. 
raddiad | 
Degrade, v. Reize, dyn 
Degree, 5. gradd, urdd . 
Dehort, gwrthgynghori 
Dehortation, 5. gwrthgyngor 
Deicide, 5. duw-laddiad, mar- 
wolaeth neu laddiad Criſt 
Deject, v. digalonni, Illu frhau 


Dejectedly, ad. yn brudd, yn 

Fg yn wan-galon 
Dejection, prudd- der, lyfrdra 

Dejecture, 3. carthion, ſorod 

Deification, 5. y fribad dyn yn 
dduw- 

Deify, v. addoli dyn, neu ei 
oſod yn lle Pu- 

Deign, v. teilyngu; banisten 

Deiſm, 5. deiſtiaeth; ;—y mae 
yn gwrthod yr yſgrythur, ac 
yn honni digonolrwydd go- 
leuni nattur i dre dyn 1 
ddedwyddwch. 

Deiſt, . deiſtiad, —un ſydd yn 
gwadu dwyfol awdurdod y_ 
Beibl, ond yn credu fod Duw, 
ar dyſtiolaeth goleuni . 
a rheſwm 


| Deiſtical, a. e 


3 22 „ ere 2 PAS SL um 
— 
. — — 2 2 be 
5 - » + 
oe” a SAY 6 an A ua 
* . . 1 5 2. - 
wow? 2 6 5 Sb — — # I -- "0 . D 
3 n 5 Ps: oj I bow 
„ Cd he's n 9 0 
Jr. ͤ PH Ind ot Eg 2, + 
RB 2 I © — — — of"; . ; 
— — N I . = 
. —— 1 
——— 
7 
+ © W 
* 8 


— cn _—_— 2 = . —— 

r 

7 3 
I n *. 2 , 


— 
r 


Ps ©, 
oe, oe, 5; 
nen wt 
K 


„ e e 4 ee 


82 _— 
Io oe. aa RH of 
——— —— AA 


nap 
nt Y 


* 
n 


Funes 


2 


eee n e re 


2 a 
. ͤͤ A ̃]˙ v is et 


Delayed, a. oediedig 


Delectation g. hy frydwch 


law: v. anfon yn gennad; rho: 


e N A : 8 - 
= . of K 
2 nn * rn —— — — — 

- 2 » 4 E » — — — — — — — 1 

8 es 2 Sn 8 wr ar r 8 _ r — rr — 

9 - * 2 N 4 N g *%d x n 7 2 ow * + 1 os 2 
pi * S 1 * 8 1 £4 > & * ö . . x — 
* A aaa cr 2 Dn nes 20 . 2 2 mos: 2-H Hs 
- 1 N *_— — < Bom - 


— 


Delegated, à. e an- 
fonedig dros arall; troſglwy- 
ddol | 


Delenifical, a. eſmwythaol 
Deletion, 5. dilead, dinyſtr 


Deliberately, ad. yn araf, yn 


| 2 bg 
Deity, . Duw, Duwdod 


Delator, 3. eyhuddwr, enllibwr 
athrodwr | 
Delay, £. oed, aros, attreg, go- 


hiriant: v. oedi 


Delayer, 5. oedwr 
Delaying, 5. oediad 
Delectable, 3. byfryd 3 
Delectableneſs, 5. 8 
Delectably, ad. yn hyfryd 


Delegate, 5s. cennad, negeſwr 
dros arall, dirprwywr, rhag- 


mewn ſwydd; troſglwyddo 


Delegation, 5. awdurdad; gor- 
chwyliaeth; cenadwri, nege- 
fyddiaeth 


Deleterious, a. gwenwynig, di- 
myſtriol, marwol 
Delf, s. clawdd, cloddfa, dal- 


2 5 | 

Delibation, ub. archweithiad ; 
profiad, cynnyg . 

Deliberate, a. araf, pwyllog, 
meddylgar, yſtyriol: v. yſtyr- 
ied, meddylied, pwyllo; pet- 
rufo | 


bwyllog, yn yſtyriol | 
Deliberateneſs, 545. pwyllog- 
rwydd, yſty riaeth | 
Deliberation,s.ymgynghoriad; 
yſtyriaeth, pwyll _ 
Deliberative, a. yſtyriawl 
Delicacy, s. tegwch pryd; tyn- 
eruch; manylder ; hyfoeſedd 
Delicate, g. teg, tlws, tyner, 
meddfaeth ; manwl, cynnil; 
moethus; moeſgar „ 
Delicately, ad. yn deg, yn dlws 
Delicateneſs, s. tegwch, many- 
twch, &c. 
Delicious, a. daintaidd, dan- 
teithiawl, per, bytryd 


|Delightfully, ad. yn hyfryd 


Deluder, s. twyllwr 


D E 

Deliciouſneſs, ub. dainteidd- 
. e mwythuſder; hyfryd- 
we 1 

Delight, s. hyfrydwch, digrif- 

vrch, diddanwc > | 

Delightful, Dehghtſome, a. hy- 


| wy a 
Delighting, s. ymddigriſiad 


Delightfulnefs, 
nefs, 5. hyfrydwch 
Delineate, v. Hunio, darlunio, 
Delineated, &.lloniedig {ffurfio 
Delineating, £. Uuniad, ffurt- 


lightſome- 


iad 
Delineation, g. Hun, ffurf; bras- 
luniad 5 


Delinquency, 5. troſedd, bai 
Delinquent, 5s. troſeddwr 
Deliquation, 5. toddiad, ym- 
ne A in 
irious, a. gorphwyllawg 
pen- yſgafn 5 F 
Delirium, ub. gwallgof, pen- 
A e | 
Deliver, v. traddodi; gwaredu, 
rhyddhau _ | 
Deliverance, ub. achubiaeth, 
gwaredigaeth z rhyddhad, goll- 
vngdod | | 
Delivered, à. achubedig, gwa- 
redigawl E 
Deliverer, -. achubwr, gware- 
dwr _ | 
Delivery, sub. gwaredigaeth ; 
| rhyddhad, eſgorfa, tymp; tra- 
ddodiad ; parabl | 
Deludabie, 4. twylladwy 
Deluge, v. twyllo, hudo, llithie 
Deluded, a. twylledig 


Deluſive, a. twyllodrus 
Delve, 5s. clawdd: v. cloddio. 
Delving, g. cloddiad [Edr. De 
Deluge, 4. diluw: v. boddi 
Deluſion, s. twyll, hudoliaeth 
Demagegue, g. arweinydd y 
| werin, blaenor ymraniad 
Demain, 5. tiriogaeth, treftad- 
aeth | 


Deliciouſly, ad, yn ddaintaidd 


Demand, . 8 hohad, 
arch: v. gofyn, ceila 


11@ 


collbwyll 


Demiſlion, 5. goſtyngiad, di- 


Demoeratic „Democratical, a. 


Demoliſn, V. anrheithio, di- 


un ag yſbry(l aflan ynddo 


D K 
Denen dus 5. gofynwr 


Demander, 5. ceitwr _ 
Demean, v. ymddwyn; iſeln | 
Demeanour, 5, ymddygiad | 
Dementation, «6. gwallgof, 


Demerge, v. trochi, ſuddo, 
boddi 

Demerit, 5. drwg haeddiant 
Demerſion, 5s. ſuddiant 
Demeſne, s, maenor, maerdref. 
Edr. Demain 

Demi-god, 5, lled-dduw, han- 
ner-dduw | 
Demigration, Tub. mmudiad 
trigias; crwydrad 

Demide,: $ub, marwolaeth : vv. 
cymmynu ; llogi alttan | 


raddiad 
Democracy, 5. gwerin- lywod-' 
raeth, gwerin wladwriaeth 


gwerin-lywodraethol 


nyſtrio, difrodi 

Demolifhing, Demolition, ub. 
dinyſtriad, dymchweliad 

Demon, rub. cythraul, yſbryd 
drwg 

Demoniac, ub. un cythreulig, 


Demoniacal, a. cythreulig, 
drwg 

Demonſtrable, a. amlygadwy, 
hybrawf 

Demonſtrate, v. arddangos, 
profi, amlyga 


Demouſtration, s. arddangoſiad 
Demonſtrative, 2. arddangoſi- 
adol, eglur 

Demur, 5. petruſder, oed, at- 
treg: v. oedi, petruſo | 
Demure, a. mul, tawedog, dy- 
wedwſt 

Demureneſs, 3. mulder; mur- 
ſendod 

Demurrer, 5. oed hawl 

Den, s. ffau, gwal, lloches 

e Caledfryn 
yn Rhos 


1951 


D E 

Deniable, a. gwadadwy 
Denial, s. gwadiad, nag, pall 
Denigration, 5. duad 
Deniſon, 5. dinaſydd: D. brei- 
Denization, g. dinaſyddiad{nio 
| Denizen, 5. dmaſwr, gwr brei- 
niol 

Denominate, v. enwi, cyfenwi, 
galw 


| Denomination, 5. enw, cyfenw, 


galwad _ 

N N Ta nodiad, hy ſpy- 
ad 

Denote, v. arwyddo; nodi, 
hynod1 | 


Denounce, v. ee byT- 


| pyſu 

Denounced, à. cyhoeddedig, 
datganedig 

{Denouncer, s. cyhoeddwr, by- 
gythwr 


Denouncing, Denouncement, 


s. cyhoeddiad 

Denſe, #. tew, dwys; durfing 
Denſity, 5. tewedd ; durfingder 
Dent, 5s, bwlch; tolc; rhigol 
Dental, a. deintiawl 
Dentellated, a, deintiawg | 
Dentelli, Dentels, 5. dannedd- 
waith | 
Denticulated, a. deintiawg 
Danticulation, Sub, dannedd- 
| Dentifrice, . deint-lwWehſwaith 
Dentition, g. magiad dangedd 
Denudate, v. dynoethi 
Denudation, g. dynoethiad 
Denude, v. noethi, dihatru 
Denunciation, s. cyhoeddiad 
Denunciator, s. Edr. Denouncer 
Deny, v. gwadu, pallu, nacau 
Denying, 5. gwadiad, ymwa- 
diad 

Deobſtruct, v. dirwy ſtro ffordd 
Deoppilate, v. rhyddhau ffordd 
Deoppilation, 3. dirwyſtrad 
Depaint, v. darlunio 

Depart, ymadaw 

Departing, s. ymadawiad 
Department, s. le, ſwydd, ſe- 
fyllfa 


Departure, s. ymadawiad 


D E 
Depaſture, v. pori, diborfau 
Depauperate, v. tlodi, Ilwmha 
Depend, v. ymddibynu; hyde- 
ru, gorphwyas 
Dependence, 5. ymddibyniad 
Dependent, .s. ymddibynydd, 
dyn goſgordd: a, ymddibyn- 
awl 
Deperdition of cyfrgolledigaeth | 
Depict, v. darlunio 
Depicted, a. darluniedig 
Depilous, 4. moe], diflev 
Depletion, g. gw aghad 
Deplorable, a. truenus 
Deplorableneſs, s. trueni 
Deplore, v. cwyno, toſturio 
Deplumation, sub. plufiad, di- 
blufiad | 
Deplume, v. plufio, diblufio 
Deponent, 5. tyſt ar lw, dan- 
dyngydd 
Depopulate, v. dibobli, difrodi 
De population, s. difrod, dibob- 
had 
Deport, v. ymddwyn, buche- 
ddu, ymarweddu 
Deportation, s. alltudiaeth 
Deportment, 5. ymarweddiad 
Depole, v. tyſtio ar lu, tyngu; 
_ diſwyddo, difreinio, diorſeddu 
Depoſitary, s. adneu-wr 
Depoſite, s. adnau, gwyſtl, cyn- 
gwyſtl: w. rhoi ynghadw 
Depoſition, 5. dodiad 1 lawr; 
tyitiolaeth ar ]w ; diſwyddiad 
Depoſitory, 5. cronfa, try ſorta, 
yſtordy 
Depravation, 7 Uygredd, Ilyg- 
redigaeth, halogrwydd . 
Deprave, wv. llygru, halogi | 
Depraved, 9. llygredig, balog- 
edig 
Depravity, 5. . Nygr edd, halog- 
rwyd 
Deprecate, v. attolygu, ymbil, 
ymhwedd, crfyn | 
Deprecating, J. ymbiliad . 
Deprecation,s.erfyniad, archan 
Depreciate, v. dibr iſio, bychanu 
Depreciated, a. dirmygedig 


[96] 


rns, a. armen | | 


B E 


Depredate, v. preiddio, an- 
rheittzo, difrod1 . 
Depredation, s.anrhaith, difrod 
Depredator, s. anrheithiwr, di- 
frodydd, dinyſtrydd 
Deprehend, 5 dynoethi bai, 
dwyn drygwaith 1'r goleu 
Deprehenſion, gb. dynoethiad 
bai, dadenhuddiad troſedd 
Depreſs, v. gwaſgu i lawr, goſ- 
twng, iſelu 
Depreſſed, 4. daroſtyngedig; : 
iſe}, Uwfr, prudd 
Depreſſion, ub. daroftyngiad ; 
iſelder, trymder 
Deprivation, Depriving, 5. di- 
fuddiad, difuddiant 
Deprive, v. difuddio 
Depri ved, a. difuddiedig, am- 
Depth, 5. dyfader [ddifad 
Depucelate, v. diforwyno 
Depurate, a. pur: v. puro 
Depuration, g. pureiddiad 
Deputation, s. cenadwri _ 
Depute, v. gwneud neu anfan 
yn gennad 


| | Deputy, s, dirprwywr, rhag- 


law, cennad 
Deracinate, wv. 10 
Deraign, v. profi; cyfiawnhau 
Dereliction, 5. gadawiad, ym: 
wrthodiad 
Deride, v. gwau dio; dirmygu | 
Derided, a. gwawdiedig ; dir. 
mygedig 
Deriſion, 3. gwawd; dirmyg 
Derivabie, a. olrheinadwy 
Derivation, g. olrheiniad, ffyn- 
honiad, tadogacth 5 
Derivative a. cenhedledig, tar- 
ddiadaw], deilliawg 
Derive, v. olrhain ; deilliaw 
Derived, à. tarddedig | 
Deriving, g. tarddiad 
Dern, 4. unigawl, neillduaw] 
Dernier, a. olaf. —Dernier re- 
ſort, noddfa ddiweddaf 
Derogate, v. dirmygu, bycha- 
nu; ; Giry wi 10 
Derogation, s. bychaniad, di- 
fr iad; dirywiad 


DE 
Perogatory, à. difriaidd, an- 
Deſart, Edr. Deſert [mharchus 


Deſcant, g. traethiad: v. trae-| 


thu, areithio | 
Deſcend, v. diſgyn ; deilliaw 
Deſcendants, Deſcendents, 5. 
eppil, hiliogaeth | 
Deſcended, a. diſgynedig 
Deſc-nfion, s. diſgyniad | 
Deſcent, 5. diſgynfa; goriwae- 
red; rhuthr; ach | 
Deſcribe, v. darlunio, datgan. 
Deſcribed, a. darluniedig 
Deſcriber, s. darluniwr 
Deſcription, s. darluniad 


Deſcry, v. canfod, dirnad 


Deſcrying, 5. gwelediad 
Deſecrate, v. digyſegru 
Deſecration, 5. digyſegriad 
Deſert, 5. diffeithweh ; haedd- 
1ant: 4. anial : . gadaw 
Deſerter, s. ciliad, ymadawr 
Deſertion, g. ymadawiad 
Deſerve, v. haeddu 


Deſerved, a. haeddianol 


Deſervedly, ad. yn haeddiano! 

Deficcate, v. dyſychu 

Deficcative, a. a ſycho 

Deſiderate, v. a. chwennychu 
rhyw beth dirgel 


Deſign, g. amcan, bwriad; ffurf- 


adail 
Deſignation, 5. ordinhad; ar- 
v yddoccad . 
Deſignedly, ad. yn fwriadawl 
Deſigning, a. dichellgar 


Deſignment, s. dyfais 


Deſirable, a. dymunawl 

Deſirableneſs, ub. dymunol- 
rwydd | 

Deſire, s. dymuniad, chwant; 
cais: Y. dy muno, chwennych, 
blyſio; ceiſio | 

Deſiring, part yn chwennych 

Deſirous, part. yn dymuno 


ook. _ 


| 


Deſiſt, v. gorphwys, ymattal, ! 


Deſiſtance, g. peidiad [peidio 
Deſk, s. ciſt, yigrifen-gitt 


. Deſolate, 4. diffaith, anrheith- 


jedig; anghyfanedd 


D E 
Deſolation, s. anghyfanedd- dra 
Deſpair, c. anobaith ; v. gwan- 
obenthie © opt LE - 
Deſpairingly, ad. yn anobeith- 
10 5 
Deſperado, sub. ynfyd-ddewr- 
ddyn, dyn maes o'i gof r 
Deſperate, a. diobaith, byr- 
bwyll, ffyrnig, diriaid, enbyd, 
peryglus 1 75 
Deſperately, ad. vn ddiobaith 
Deſperateneſs, g. fyrnigrwydd, 
enbydrwydd OO” 
Delperation, 5s. anobaith , 


- | Deſpicable, a. dirmygadwy ; 


ſalw, dirmygus | 
Deſpicablenets,s.dielwigrwydd 
Deſpicably, ad. yn ddirmygus 
Deſpight, s. Edr. Deſpite _- 
Deſpitable, a. ſalw 
Deſviſe, D. dirmygu 
Deſpiſer, g. dirmygwr wy 
Deſpiſing, part. yn diyſtyru 


Deſpite, g. dirmyg, diyſtyrwch ; 


cas; mic. In deſpite, o dra 
dirmyg ; o fic; er gwaetha 
Deſpitefal, a, diyſtyrllyd, tra- 
haus, dirmygus : , 
Deſpitefully, ad.yn ddirmygus, 
yn ddigllawn _ 
Deſpitefulneſs, g. dirmyg, tra- 
ha, digllonedd 9 _—_ | 
Deſpoil, v. anrheithio 
e Deſpolation, 5. an- 
rheithiad | 
Deſpond, v. anobeithio, gwan- 
galonni, gwanobeithio _ 
Deſpondence, Deſpondency, c. 
anobaith, gwanobaith | 
Deſpondent, Deſponding, à. 
diobaith, digalon ' | 
Deſpot, v. arch-deyrn, unben 
Deſpotic, Deſpotical, a. tra- 
arglwyddisethawl 


Deſpotiſm, s. tra- awdurdod 


Defpumate, vp. die wynu 
ee g. diewyniad 


Deſſert, 5. anewyn, y ddiſglaid 


Deſtinate, v. arfaethu 
Deſtination, 5. arfaeth 


[olaf 


Deſolately, ad. yn anrheithiedig Deſtine, *. * bwriadu 


. I — — — D 7 
. — . _ — 8 * 2 — 
8 1 . — 4 Were" 4 p n + — — a= 1 wt * 7. Xx 
* E I <4 ESD 2 * 7 DNN ” © rr r N 3 
0 Nr SY 8 _— * 0 * 7 . 
- — 1 SOS . - : w — 2 N — — 8 ro 22 — — — * 


* 


— 
* * * * 
* 2 
6 III 
r of 
2 * 75 ** 8 
— 2 * 3 


Deſtitute, a. amddifad, diym- 


Deſtroy, dinyſtrio, difetha 


Deſtructive, a. dinyſtriol 


Deſultory, a. anwaſtad 


Detain, v. attal 


Detection, 5. dynoethiad 


Deteſtableneſs, 5. ffieidd- dra 


| 7 [9 
Deſtiny, -. tynged, tynghedfen 


geledd, anghenus 
Deſtitution,s. angen, amddifedi 


Deſtroyer, 5. dinvſitrydd | 
Deſtructible, a. dinyſtradwy 
Deſtruction, 5. dinyſtr, diſtryw 


Deſudation, a. chwyſiad dirfawr 
Deſuetude, . anghynnefindra 


Deſume, v. cymmeryd oddi 
wrth ; benthyca 

Detach, v. didoli, neillduo 

Detachment, f. didoliad; bydd- 
inan, mintai 

Detail, 5. cofreſtr: Y. manol- 

 fadrodd 

Detect, v. dadenhuddo, dad- 
guddio, dwyn 1'r goleu 


Detention, 5. attaliad 
Deter, v. rhwyſtro 
Deterge, v. glan-ſychu, carthu 
Detergent, 4. glanhaol | 
Determent, 5. rhwyſtr | 
Determiuable, a. terfynadwy 
Determinate, a. terfynedig ; 
pendant: . terfynu 
Determination, 5. penderfyn- 
iad; bryd, bwriad 
Determinative,@. penderfynol, 
terfyniadol 
Determine, v. terfynu | 
Determined, 2. terfynedig 
Determining, 2. terfynol 
Deterſion, 5s. clwyf-lanhad 
Deterſive, a, Edr. Detergent 
Deteſt, v. fheiddio 
Deteſtable, s. ffiaĩidd 


Deteſtation, fieiddiad 
Dethrone, v. diorſeddu 
Dethroning, 3. diorſeddiad 
Detinue, sub. adneu-gwyn; 
cwyn 1 beri 1 un roi fynu yr 
| byn a roed i'w gadw iddo © | 
Detort, v. gwyrdroi ; 
Detract, v. athrodi; bychanu 
Detracted, a, enllibiedig 


=_— D E 
Detraction, 5s. athrawd, enllib 
Detracting, Detractory, a. en- 
llibus, athrodus | 
Detractor, . athrodwr, difriwr 
Detriment, 5. colled, niweid 
Detrimental, a. niweidiol 
Detrude, v. gwthioilawr, ifharr 
Detruſion, s. gwthiad 1 lawr 
Devaſtation, s. difrod 
Deuce, v. y garden ddeu-lygad; 
y diawl | 
Develop, v. dynoethi, egluro 
Deveſt, v. dioſg, dihatru 
Devexity, 5. pant; llethr 


| Deviate, v. diarffordQi, gwyro 


Deviation, s. gwyrad, troſedd 
Device, 5. dyfais 
Devil, s. diafol, diawl 
Deviliſh, 2. dieflig 
Devil's , s. y mor lyffant 
Devil's gold- ring, s. ſieni fle wog 
Devious, a. diarffordd, gwyr- 
awg, cyfeiliornus ED 
Deviſe, v. dychymygu, dyfei- 
ſio, llefelu 
Deviſer, c. dychymygwr, awdur 
De void, 4a. gwag | | 
Devoir, s. gwaſanaeth, dyledus 
barch 
Devolve, v. deſgyn, treiglo 
Devolution, s. deſgyniad, trei- 
glad 1 lawr | | 
Devon, Devonſhire, s. Dyfneint 
Devoration, 5. yſiad, lyngciad 
Devote, v. cyſſegru, cyflwyno; 
cymmynu; ymroddi 
Devoted, a. cyſſegredig; diof- 
rydig; traddodedig | 
Devotedneſs, 5ub. ymroddiad, 
ymgy flwyniad 8 


1 Devotee, s. ymgy ftwynwr, coel- 


grefyddwr 
Devotion, s. duwiolder, cre- 
fyddolder, dihewyd ; gwaſan- 
aeth 35 
Devotional, a. crefyddol, defo- 
ſiynol | 
Devour, v. gwangcio, traf- 
lyngcu, afradloni, difa, difrodi 
Devourer, s. gloddeſtwr, difro- 


. dwr 


1 


od1 


Dexterous, 4. deheu, dichwith 


Diagonally, ad. ar oleddf, yn 


Dialect, 5. priod-1aith, tafod- 


Diamond, 5. adamant 
Diapaſon, 5. cy fan- gerdd 


Diapering, 5. 
gwenyn- wait 


DE 
Devout, a. duwiol, crefyddol, 
cydwybodus, defoſiynol 
Devoutly, ad. yn grefyddol, 
yn gydwybodol 
Devoutnets, 5. dwyfolder 
Deuteroſcopy, s. ail amcan 
Dew, F. gwlith: Y. gwlitho. 
Pew-berry, 5. math o fwyaren 
Dew drop, s. gwlithyn 
Dew lap, 5. tagell - eidion 
Dewy, a. gwlithawg 
Dexterity, 3. deheurwydd 


Dexterouſly, ad. yn ddeheu 
Dextral, Weber a. deheuol 
Dey, 5. tywyſaw | 
Dias dyfr.lif 
Diabolic, Diabolical, a. dieflig 
Diacouſtics, 5. ſeinyddiaeth 
Diæreſis, , didol-nod 
Diagnoſtic, 3. prif-argoel 
Diagonal, 4. croes o gongl 1 
gongl, oleddfawg 


groes o ongl i ongl 
Dial, s. deial, awr fynag 


iaitn 
Di Ae g. rheſymeg, dialech- 
di 55 
Dialectical, a. rheſymegawl 
Dialing, 5. deialiaeth 
Dialogue, s. cyd-chwedl, cyd- 
ymddiddan, cylafaredd, cyn- 
Diameter, s. tryfeſur [nad! 
Diametral, Diametrical, a. try- 
feſuraw] | 
Diametrically, ad. yn dryfeſur- 


awl; yn uniawn gyrch | 
Diapaſm, s. math o berarogl 


Diaper, s. lliain caerawg 
4 enn caerawg, 
Diaphanous, à. try loy w 
Diaphoretie, a. chwys-bair 
Diarrhœa, sub. y bib, y dolur 
Diary, 5. dydd-lyfr [rhydd 


| [99] 


DI F | 
Dicacity, ub. ſiaraduſrwydd, 
Dice, 5s. diſiau [baldordd 
Dichotomy, 5. toriad neu bar- 
thiad yn y canol _ 
Dicker of leather, qu 
grwyn © „ 
Dictate, ub. archiad; addyſg, 
hyfforddiad : v. erchi; addyſ- 
gu; hyfforddi , | 
Dictator, 3. pen rheolwr 
Dictatorial, a. meiſtrolaidd 
Dictatorſhip, Dictature, s. rhe- 
olaeth, penogaeth : 
Diction, 5. priod- iaith, ymad- 
"ro: : 
Dictionary, 5. geir-lyfr, geir- 
iadur Os 
Didactic, DidaCtical, a. hyffor- 
ddiadol, egwyddorol 
Didapper, 5. tin-droed, dowc- 
Didaſcalic, a. athrawus [iar 
Die, 5. dis: v. marw, trengu; 
marweiddio, gwiwo; diflaſu; 
lliwio | 
Diet, sub. lluniaeth, ymborth; 
eiſteddfod, Ilwyrwys: v. cyn- 
nal mewn bwyd a diod, porthi; 
dogni bwyd « diod i un 
Differ, v. amrywio, amrafaelio, 
anghytuno, gwahanu 
Difference, 5. amrywiaeth, am- 
rafael, anghytundeb 
Different, amry wiol, gwahanol 
Differently, ad. yn amrywiol, 
yn wahanol 5 
Differing, ub. amrafacl : part. 
In amywio | 
Difficult, a. anhawdd, dyrus 
Difficultly, ad. o braidd 
Difficulty, J. anhawſder 
Diffide, v. gwangredu | 
Diffidence, 5. gwangalondid 
Diffident, a. anhyderus, ofnus 


5. deg o 


Diffluence, 3. hylifedd, amlifad 


Diffluent, 3. hylif, amlifawl 
Difform, a. anffurfiog, anhebyg 
Difformity, s. anghydifu: fiad 
Diffranchiſement, 5. difreiniad 
Diffuſe, a. gwaſgarawg, hel- 


Dibble, ub. plan-bren, haiarn}| aeth: v. chwyddo, gwafgaru, 


planu 
"' 


Diffuſed, a. gwaſgaredig {Uedn. 
| ES 


DI 
Diffuſedly, Diffuſely, ad. ar 
weſgar, yn waſgaredig 
Diffuſedneſs, s. gwaſgaredd, 
helaethrwydd _- 
Diffuſion, s. gwaſgariad, taniad 
Diffuſiye, a. gwaſgarawg, tan- 
edig; diamdlawd, dibrin 
Diffuſively, ad. yn waſgarawg, 
yn ddibrin | | 
_ Diffufiveneſs, ub. gwaſgarog- 
rwydd, helaethrwydd 
Dig, v. cloddio, ceibio, palu, 
twrio | 
Digeſt, v. treulio y bwyd yn y 
cylla; amgyffred, derbyn: 
goddef, toddi | 
Digeſter, 5s. treulydd, treulba- 
rydd; trefnydd 
Digeſtible, a. treuliadwy, hy- 
draul; trefnadwy 1 
Digeſtion, ub. berw'r cylla; 
treuliad bwyd yn y cylla; 
treuliad, trefniad 
Digeſtive, a. treul- bair 
Digeſts, Digeſt, s. crynodeb o'r 
gyfraith fyd | | 
Digged, a. cloddiedig 
Digger, 5s. cioddiwr 
Digging, 5. cloddiad 
Dight, v. trwſio; cymhenu 
Digit, 5. tair pedwaran mod- 
fedd; y 12fted ran o dryfeſur 
yr haul neu'r lloer | 
Degladiation, s. ymgleddyfiad 
Dignification, s. urddaſiad 
Dignified, a. urddaſawl 
Dignify, v. urddaſu 
Dignitary, s. eglwyſwr urdda- 
fawl | | 
Dignity, 5. urddas, bri, cym- 
Digreſs, v. diarfforddi [meriad 
Digreſſion, 5. gwyrad 
Dyudicate, . barnu rhwng 
amrafaelwyr | BY. 
Dijudication, s. barn rhwng 
dy blaid | 
Dike-grave, 5. golygwr dyfr- 
Dilacerate, v. rhwygo [ ffoſydd 
Dilaceration, s. rhwygiad 
Dilaniate, v. cigyddio, dryllio, 
darnio EL, 


[100] DI 


Dilaniation, s. chwarthoriad, 
drylhad | 
Dilapidate, v. digarregu, di- 
frodi, dinyſtrio 
Dilapidation, 5. adfail, dinyſtr 
Dilatable, a. Hedadwy | 
Dilatation, . llydaniad 
Dilate, v. lledu, helaethu; ym- 
helaethu = ts 5 
Dilatorily, ad. yn hwyrfrydig 
Dilatorineſs, ub. hwyrfrydig- 
rwydd 


Dilatory, 2. hwyrfrydig, gohi- 


riog, diog 


dyryſweh | 
Diligence, s. diwydrwydd, dy- 
falwch, aſtudrwydd 
Diligent, a. diwyd, dyfal 
Diligently, ad. yn ddiwyd 
Dill, s. math o ffenigl neu anis 
Dilling, s. anwyl fab.—Dzlng- 
big, cordedwyn | 
Dillucid, a. eglur, tryloyw 
Dillucidate, v. egluro 
Dillucidation, s, eglurhad 
Dilute, v. teneuhaun 
Dillution, 5. teneuhad 
Diluvian, a. diluwaidd, Ilifeiriol 


pwl ei olwg | 

Dimenſion, s. meſur, maintiol1 
Dimication, 5s. ymladd, ymdrin 
Diminith, ov. lleihau, bychanu 
Diminiſhed, g. lethaol, treiedig 


|Diminiſhing, Diminiſhment, 5. 


tral | IS 
Diminution, s. liethad, bycha- 
niad _ „„ THY I 40e 
Diminutive, à. bychan; eiddil- 
air 1 | 
Diminutively, ad. yn fychan; 
yn wael 
Diminutiveneſs, ub. bychan- 
rwydd | 
Dimiſfory-l{tters, s. llythyrau 
gollyngdod, a anfonir gan un 


fo yn cetſio urddau 
Dimity, 5. math o gotwm 


Dimly, ad. yn bwl, vn dywyll 


Dilemma, 5. rheſwm deugorn; 


Dim, à. tywyll: Dim ſigbted, 


eſgob at y llall, yn llaw un a 


Lana) Lanes Loot 


DI 

Dimneſs, 5. dallineb, tywyllni 
Dimple, g. pant, pwll, twil 
Dimpled, a. pyllog, manog — 
Dimpled cheek, boch dyllog 
Din, . dadwrdd: v. twrddan, 
Dine, v. cimawa [ſyfrdanu 
Ding, v. dadwrdd, dwndro; 

ſyfrdanu. — Ding dong, gan 

bwyll, yn gyſlon, yn hylwydd 
Dingle, s. ewm, glyn 
Dining-room, s. gwledd-yſta- 

fell, yſtafell giniawa 
Dinner, s. ciniaw 

Dint, s. grym, nerth; ergyd, ol 
| Dioceſan, 5. arglwydd eſgob 
Diocele, 5s. eſgobaeth 
Dioptric, a. pell-ganfodus 
Dioptrics, g. pell-olygiaeth | 
Dip, v. trochi, ſuddo; golchi 
Dipthong, J. deuſain | 
Dipped, Dipt, 4. trochedig 
Dipper, s. trochwr, ſuddwr 
Dipping, 5. trochiad, ſuddiant 
Dipſee-line, Deepſea- line, sub. 
dyfn for-blymen 


Dire, a. erchyll, aruthr, ech-| 


ry ſlawn 
Direct, a. cyfeiriawl, uniawn- 
gyrch: v. hyfforddi, cyfeirio, 
tywys 
Directing, part. yn hyfforddi 
Directive, a. hyfforddiadawl 
Direction, 5. hyfforddiad, cy- 
farwyddid, tywyſiad, trefniad; 
arch, gorchymyn | 
Directly, ad. yn ddioed; yn 
uniawngyrch 
Directneſs, 5. unionder, c 
hwyſder, cyfeiriad 
Director, g. hyfforddwr, tywy- 
{ydd, lywydd, cyfarwyddwr | 
Directory, #5. cyfarwyddydd, 
hyfforddwr: à. cyfarwyddol, 
hyfforddus 
Direful, a. erchyll, echryſlawn, 
aruthrol; ffyrnig 
Direfulneſs, Fo erchylldod 
Direption, 5. anrheithiad, trais 
Dirge, Dirges, s. y gwaſanaeth 
pabaidd dros y marw ; galar- 


eyme 


— 


[1011 | 
Dirk, s. math o ddager 
Dirt, 5 


nad 


251 


e baw, tom, llacz 
Dirtily, ad. yn fawlyd 
Dirtineſs, , brynti 


Dirty, a. bawlyd, brwnt 


Diruption, 5. rhwygiad 
Diſability, s. anallu 

Difable, v. analluogi 

Diſabled, a. dirymedig 

Diſabuſe, . didwyllo 

Diſaccommodation yo ang; 
hwyſder 

Diſaccord, v. anghytuno 

Diſacknowledge, v. gwadu 

Diſadvantage, ub. anfantais, 
anghyfleuſdra 
I a. anfanteiſ- 
10 

Diſadvantageouſſy, ad. yn ang- 
hyfleus 
Diſadvantageouſneſs, ub. ang- 
hyfleuſdra 

Diſadventure, sub. ATED 


| drwg-ddamwain- 


Diſaffect, v. angharu, perl 
anghariad; dieithro 

Diſaffected, a. anghariad us, di- 
ſerch 

Diſaffectedly, ad. yu anghari- 
adus 


Pilaffectednet, ». 6. anghariad, 


anfoddlonrwydd 

Diſaffection, s. drwg e 
anfoddlonedd 

Diſagree, v. anghytuno, ang- 


hydſynio 


Difagreeable, g. anghytunol ; 


anghymmeradwy ; anhyfryd 
Diſagreeableneſs, 5.. anaddaſ- 
rwydd, anhyfrydwch 
Diſagreeably, ad. yn anaddas, 
yn Udiflas, yn anhyfryd 
Diſagreement, 5.anghytundeb, 
anghydfod © 

Diſallow, v. gwrthneu,gwrthod: 
Diſallowable, a. ee 
anghaniataol 

Diſallowance, Diſallowing, 15 
anghymmeradwyaeth 


eidio- 


1 3 


Diſanimate, v. digaloni, alen | 


DI | [102] DT 


Diſanimation, 5s. dieneidiad 
Diſannul, v. diddymu, dileu 
Diſannulling, 3. diddymiad 
Diſappear, v. diflanu _ 
Diſappearance, s. diflaniad 
Diſappoint, v. ſiomi, twyllo 
Diſappointed, a. ſiomedig 
Diſappointment, 546. ſiomedig- 
aeth, ſeithugiaeth 
Diſapprobation, ub. anghym- 
meradwyaeth 
Diſapprove, v. anghymmer- 
adwyo | 
Diſarm, v. dadarfogi, diarfu 
Diſarmed, part. diartedig : 4. 
dadarfawg | 
Diſarming, 5. diarfogiad : part. 
yn diarfogi 
Diſarray, s. adwiſg, annhrefn: 
v. dadwiigo, dioſg, dihatru 
Diſaſter, 5. anffaw d, anhap, af- 
Iwydd, dryglam, drwgdynged 
Diſaſtrous, 4. anffodus, anhapus 
Diſavouch, Diſavow, v. diar- 
ddelwi, gwrthod, naccau 


Diſavowable, a. diardde ladwy 
Diſavowal, Diſavowment, ub. 


gwadiad; gwrthodiad 
Diſauthorize, v. diawdurdodi 
Diſband, v. difyddino; gwaſ- 
garu | . 5 
Diſbark, v. Edr. Diſembark 
Diſbelief, 3. anglrediniaeth 
Diſbeheve, v. anghredu, an- 
ffyddio 
Diſbeliever, 5s. anghredadyn 
Diſburden, v. dadlwytho 
Diſburdening, 5. dadlwythiad 
Diſburſe, v. talu allan, coſti 
Diſburſement, c. traul, taliad 
Diſburſer, 5. talwr arian 
Diſburthen, v. dilwytho 
Diſcalceate, a. troednoeth, di- 
eſgidiau 


Diſcern, v. canfod; dirnad; 
gwy bod; dal ſulw | 


| Diſcernible, a. amlwg, gwele- 


dig; dealladwy; doſparthadwy 


Diſcerning, a. craffus, deallus, 


gwybodus, ſynhwyrol 
Diſcernment, 5. craffder; dir- 
nadaeth 
Diſcharge, 5. rhyddhad, goll- 
yngdod, taliad, talyſgrif; dy- 
lifiad; agoriad : v. gollwngs 
rhyddhau; dilwytho ; talu 
Diſcind, v. darnio, gwahanu, 
rhannu | 
Diſcinct, a. laes, rhydd, yſlac 
Diſciple, s. dy{gybl; yſgolhaig; 
canlynwr | 
Diſcipleſhip, s. dyſgyblaeth 
Diſciplinable, a. dyſgadwy ; 
ceryddadwy; llywodracthus 
Diſciplinary, @. dyſgyblaidd, 
dyſgyblaetbawl : 
Diſcipline, g. dyſgyblacth, ath- 
rawiaeth ; rheolatth ; v. dyſ- 
gyblu | N 
Diſclaim, v. diarddelwi, gwa- 
du, gwrthod (4 
Diſcloſe, v. dynoethi, amlygu, 
cyhoeddi, dadenhuddo 
Diſcloſed, a. dadguddiedig 
Diſcloſing, Diſcloſure, 5. dad- 
guddiad, dynoethiad 
Diſcolour, v. diliwio, drygliw- 
io, llychwino 5 
Diſcoloured, à. drygliw, wed! 
colli _ F 
Diſcomfit, v. gorchfygu, gor- 
fod, baeddu K 9 8 
Diſcomfiting, Diſcomfiture, . 
gorchtygiad | 
Diſcomfort, 5. anghyſſur, triſ- 
twch, gofid: wv. triſthau, go- 
fidio 
Diſcomfortable, g. anghyſurus, 


Diſcalceation, 5. diarcheniad | gofidus, blin 


Difcandy, v. toddi 

Diſcard, v. diſwyddo; troi 
ymaith; digardio 

Diſcaſe, v. dihatru 

Diſceptation, . ymreſymiad; 
ymddad]; dadlwriacth 


Diſcommend, v. anghanmawl, 
be io, cablu ny 

Diſcommendable, a, anghan- 
moladwy, beius 

Pif ommendation, s. anghlod, 
anair 85 — 


| 


OT. . [103} ” | 3:5 


Diſcommode, v. anghymwy ſo; 


ſwblachu 

Diſcommodious, a. angbyfleus; 
colledus 

Diſcommodity, -. anghyfleuſ. 
dri; colled 

Diſcompole, v. aflonyddu ; an- 
nhrefnu 

Diſcompoſure, 3. aflonyddwch; 
annhrefn 


| Diſconcert, u. terfyſgu; ſiomi 


Diſconcerted, a. terfylgedig 

Diſconformity, 5. anghydffurf- 
iad 

Diſcongruity, 5. anghydgord- 
iad 

Diſconſolate; a. anghyſſurus, 
athriſt, galarus 

Diſcontent, 11 anfoddlonrwydd, 
aneſmwythder 

Diſcontented, a. anfoddlongar, 
aneſmwyth 

Diſcontentedneſs, ub. anfodd- 
lonrwydd 


Diſcontentment, 5. anfoddlon- 


deb 
Diſcontinuance, 5. anmharad, 


dyſpaid, peidiad, ſeibiant; cy 


fung 

Diſcontinuation, s. dyſpeidiad, 
gadawiad, gorphwyſiad 

Diſcontinue, v. peidio, dyſpei- 
dio, attal, gadael heibio 

Diſcontinuity, s. anghyfander; 
dibarhad ; tor-cyfunedd . 

Diſcord, 5. anghydfod; cynnen 

Diſcor dance, J. anghydgordiad, 
anghytundeb 

Diſcordant, a. anghytun; ang- 
hyſſon, anghywerr 


Diſcover, v. dadguddio, amly- 


gu; cael 

Diſcoyer able, a. hywel, gwele- 
dig; olrheinadwy 
Diſcoverer, 5 g. dadguddiwr, ol- 
rheinwr; yſpiwr 

Diſcovery, uh. dadguddiad, 
dadenhuddiad, dynoethiad 
Diſcounſel, v. gwrthgynghori 
Diſcount, 5. gwrthgytrif, ang- 
hyfrit: v. tynu yn ol 


Diſcreetly, ac. 


Diſcountenance, 5. anghefno- 
gacth, a 7 ymmeradwyaeth: 


V. anghefnogi, anffafrio, ang- 
hymmeradwyo x 
mi *. anghefnogi, 
gwangaloni 
Diſcouragement, s. digalondid, 
anghefnogiad 


Diſcourſe, 5. traethawd, ym- 


Diſcourteous, 4. anfwyn, di- 
foneddigaidd 
Diſcourtcoully, ad. yn anfoeſ. 
gar, yn anfwyn, yn anwar 
Diſcourteſy, J. anfoelgar woch, 
| anfwyneidd dra 

Diſcous, -. fel dyigl, dyſglaidd 
Diſcredit, . gwaradwydd, ang- 
hlod : v. gwaraduyddo, ang- 
| hoelio 

Diſcreet, a. call, Ans pres; 
pwyllog; n 


gall 


1aeth 

Diſcrepance, s. anghydfod 
Diſcrete, 4. gwahanedig, doſ- 
parthedig 

Diſcretion, ub. callineb, ſyn- 


ewyllys 


mympwyawl; rhydd 
Diſcriminable, a.gwahanadwy, 
didoladwy . 
Diſcriminate, v. gwahaniaethu, 
didoli, doſparthu | 
Diſcrimination, ub. gwahani- 


gwahaniaeth 
Diſcriminous, à. enbydus, pe- 
ryglus 


Diſcumber, v. dadrwvitro 

Diſcurſive, a. gwibiog 

Diſc urſory, a. rheſymiadol 

Diſcuſs, v. holi, chwilio, trin, 
eglurhau; gwaſgaru 

| Diſcuſſion, 5. holiad, chyilad, 


ddiddan, ymadrodd: v. ſiarad 


fwyn, difoes, anfoeſgar, an- 


18 | 
ya bwyllog, yn 


Diſcreetneſs, 5. callineb, yityr- 


wyroldeb, pwyll, yſtyriacth; | 


Diſcretionary, a. ewyllyſiawl, 


acthiad, doſparthiad, didoliad; 


Diſcumbency, 5. desen ed | 


: 
| 
l 
k 
| 
| 
ö 
{ 


T ² l UN ˙ Tr EIB... S r 


9.1 
dattodiad, chwaliad; gwaſga- 
riad 

Diſdain, c dirmyg, diyſtyrwch; 
ffieiddiad 

Diſdaintul, a. ffroen- uchel, di- 
yſtyrllyd 

Diſdainfully, ad. yn ddiyſtyr- 
yd, yn flroen- uchel 

Diſdainfulneſs, 5. diyſtyrwch, 
uchel-drem 

Diſeaſe, aub. clefyd, dolur, af- 
iechyd 

Diſeaſed, a. claf, afiachus, an- 
hwylus 

Diſembark, v. tirio, diſgyn o 
long, dadlwytho llong 

Diſembarkation, 5. tiriad 
Diſembitter, . dadchwerw1, 
meluſu | 

Diſembodied, a. anghorphedig 

Diſembogue, v. ymarllwys i'r 
mor, aberu 

Diſenable, v. analluogi 

Diſencumber, v. dadrwyſtro 

Diſencumbrance, 5. difeichiad 

Diſengage, V. rhyddbaus dad- 
rwymo 

Diſengaged, a. rhydd, dihangol 

Diſengagement, s. dirwymedd, 
rhyddhad 

Diſentangle, v. dad-ddyryſu ; 
rhwyddhau, rhyddhau 

Diſenthrone, v. diorſeddu 


Diſeſteem, ub. anmharch : v. 


dirmygu 
Disfavour, s. digymmeriad, di- 
anrhydedd ; dibrydedd, an- 
ferthedd 
Disfavoured, 4. anmharchedig; 
anmhrydferth, ſalw 
Disfigure, v. anffurfio, anhar- 
ddu; anafu 
| Disfiguring, Disfigurement, 5. 
anffurfiad 

Disfiguring, à. anffurfiol, an- 
hardd 

Disfrancbiſe, v. difreinio 
Disfranchiſement, 3. difreiniad 
Diſgarniſh, v. annhrwſio 


Diſgorge, v. arllwys, chwydu, 


| Diſgrace, 4 5, gwarth, gwarad- 
wydd 


[104] 


DI 
Diſgraceful, a. cywilyddus, in- 
mharchus 


Diſgracefulneſs, s. gwaradwy- 
dduſrwydd . 


Diſguiſe, 5. twyll-wiſg, ymddi- 


eithrad ; gwag-eſgus: v. ym- 
rithio, ledrithio 


Diſguiſed, a. ledrithiog, rhag- | 


rithiol ; dan gel 
Diſguſt, 5. anfoddlonrwydd ; 
diflaſrwydd: v. anfoddloni 
Diſguſtful, a. gwrthwynebus 
Difh, 5s. dyſgl, thol; dyſglaid; 
ſaig ih- clout, clwtyn leſ- 
tri.— Diſliſful, olaid, llonaid 
fiol.—Di/h-waſh, golchan h 
Diſhabille, s. bore-wiſg, anwifg 
Diſharmony, s. anghyſſondeb 
Diſhearten, v. digaloni 
Diſheartening, a, torcalonus 
Diſheriſon, 5. dietifeddiad 
Diſherit, v. didreftadu 
Diſhevel, v. annhrefnu 


Diſhevelled, a. annhrefnus, an- 


niben, heb ei ddad- ddyryſu 
Diſhoneſt, 2. anoneſt, anghyfi- 
-awn, anffyddlawn 
Diſhoneſty, 5. 
anghywirdeb 
| Diſhonour, s. dianrhydedd: v. 
gwaradwyddo _ 
Diſhonourable, a. dianrhyde- 
ddus, gwarthus 
Diſbonoured, a. gwaradwydd - 
iedig 

Diſhonouring, 4 . anmharchus 
Diſinclination, s. annhuedd 
Diſincline, v. annhueddu 
Diſinclined, à. annhueddaw], 


| anewyllyſgar 
Diſincorporate, v. gwahanu, 


digorphori 


N gub. ie . 


hoced, dichell 
eee a. annheg, an- 
anett, hocedus 


Diſingenuouſneſs, 5. anfonedd- 
igeiddr wydd 


Diſinhabited, a. annhrigfanaw! 


angh yfaneddol 
Diſinherit, v. didreftadu 


anoneftrwydd, | 


L 
1 
ö 


D 1 [t 
Diſintangle, v. Edr. Diſentan- 
Diſinter, v. dadgladdu © [gle 
Diſintereſt, 5. aner, anhuna- 
ue + 
Diſintereſted, 
dihunan 
Dilintereſtedneſs, 5. anhunan- 
olrwydd, dihunanedd 
Disjoin, v. dadgyſſylltu, dad- 
uno, yſgaru 
Disjoining, 5. dadgy ſſylltiad 
Disjoint, v. dadgymbalu 
Disjointed, a. dadgymhaledig 
Dis junction, Ss. dadgyſſylltiad 
Disjunctive, a. dadgyſſylltiadol 
Disjunctively, ad. yn ddigyſ- 
ſwllt, ar wahan 
Diſk, ub. wyneb gweledig yr 
. haul; y-Noer, neu'r planedau 
Difſkindneſs, ub. angharedig- 
rwydd, anghymmwynas 
Diflike, s. anfoddlonriwydd, ca- 
ſineb: v. caſau 
Diflikeneſs, 546. anghyflelyb- 
rwydd © 
Difſlocate, vv. dadgymhalu 
Diſlocation, F. dadgymhaliad 
Diſlodge, S. dileu, didyaw; 
gyrru oli le; tarfu; mudo 
Diſlodgement, * dilead, didy- 
ad, tarfiad 
Diſloyal, a. anffyddlawn, ang- 
hywir, bradwraidd 
Diſloyalty, . anffyddlondeb, 
anghywirdeb, brad 


a, anhunanol, 


05] DI 
Diſmembering, s. Diſmember- 
ment, g. diaelodiad, darniad ; 

anrheithiad 
Diſmiſs, v. gollwng ymaith, 
rhyddhau; diſwyddo 
Diſmiſſion, g. difwyddiad, goll- 
yngdod, rhyddhad 
Diſmount, v. diſgyn, dyfod 1 i 
lawr; taffu i lawr, dadym- 
chwelyd 
Diſmounted, a. diſgynedig, dad- 
ymchweledig 
Diſobedience, -£. anufudd- dod; 
afrywiogrwydd; eyndynrwydd 
Diſobedient, . anufudd ; an- 
hydyn, gwrthnyſig, afr ywiog 
Diſobey, „D. anufuddhau 
Diſobligation, s. anfoddhad ; 
anghymmwynas ' 


foddloni 

Diſobliged, a. anfoddawg 
Diſobliging, 4. anfwyn; far- 
haus 


dod; afteohneth; ter fyig; an- 
hwyi 

Diſordered, a. annhrefnedig; 
annhrefnüs, anniben; cyth- 
ruddus; brwylg; terfyſglyd 
Diſorderly, a. afreolus; pen- 
rydd: ad. yn afreolus, yn an- 
rhefnus 

Diſordinate, a. afreolus, ang- 
hymbedrol 1 


| Diſmal, a. cethyn, hyll, erch-{Diſordinately; ad, yn afreolus; 


yil, echrvſl: aw; galarus, gre- 
ſvnol; tywyll; anfiriol 
Diſmally; ad, yn erchyll, yn 
echrydus, yn doſturus 
Diſmalneſs, s. erchylldod, hyll- 
der, greſyndod ;-tywyllwch 
Diſmantle, v. Kfantello , dioſg, 
dynoethi; difurio 
Ditmay, s. braw, ofn: v. dych- 
rynu, cythruddo 

Diſmayed, 4. dychrynedig, of- 


yn anghymhedrol | 
Diſown, v. diarddelwi, gwadu, 
gwr thod 

Difowned, a. Soy wc. ; 
gwrthodedig 

Diſpand, v. Tledu allan, tanu, 
Ilydanu 

Diſpanſion, g. Ilediad, taniad ar 
led 

Diſparage, v. cablu, bychansi, 
dirmygu 


nog, digalon 

Diſme, 5, degwm: pl. Deſimes, 
Diſmes | 
Diſmember,v.diaelodi ,dryllio, | 
darnic - { 


Diſparagin g, part. yn bychanu, 
yn difrio 


Diſparager, s. bychanwr, dir- 


mygwr 


Diſoblige, v. anfoddhau, an- 


Diſorder, 5. Miner aides. : 


NE, . 


——— — 
— —. > 


TE Fo ob — 2 
* I ty 2 * 


She 
e's 


" 1 e n - 3 * 2 8 q 32 
e ene * — a inn A hate Poe iS 2 3 


eee eee FF AAA AE eat an r DARE 2 __ 


———— — — — rr 


— rr 


D'S 


Diſparagement, 3. gwarth, an- 


fri, gogan, dirmyg 
Diſparity, ub. anghyfartal w cb, 
anghyffelybrwydd 
Diſpark, v. digaeu, digaeru 
Dim. diddigrwydd, la- 
rieidd-· dra 
Diſpaſſionate, a. diddig, araf ; 
_ cymliedrawl 
Diſpatch, 5. brys; 3 
thyrau, cenadwri; cenad: 
bryſio; danfon; cwblhau; di. 
henyddu 
Diſpatchful, a. bryſgar; cy lym 
Diſpel, D. chwalu, gwalgaru; 
gyru ymaith 
Diſpend, gwario, treulio; difa 
Diſpenſary, 3. meddyg- dy ir 
tlawd; llyfr meddyginiaeth 
Diſpenlation, s. goruchwiliacth, 
gorchwyliaeth; eſguſawd; ce- 
nad; maddeuant 
Diſpenſatory, s. hyfforddiad 1 
gy fanſoddi meddyginiaethau 
Diſpenſe, v. + ha rhydd- 
hau, goddef, eſguſo 
Diſpenſed, a. cyfranedig; eſ- 


guſedi 15 
| Diſpen er, 8. - nay gwein- 
yddwr; eſguſodwr 
Piſpenſing, part. yn cyfrann: 
4. tymheriadol ; eſguſodol, 
maddeuol 
Diſpeople, v. dibobli, difrodi 
Diſperſe, v. gwaſgaru 
Diſperſed, a. gwaſgaredig 
Diſperſedly, ad. ar waſgar, yn 
walgaredig 
Diſperſedneſs, 5. gwaſgaredig- 
rwydd 
Diſperſion, 65 ene 
garedigaeth 
Diſpirit, v. digaloni 
Diſpirited, a. igalon 
Diſpiritedneſs, g. digalondid 
Diſplace, v. dileu; diſwyddo 
Diſplacing, 5. dodiad i 1maes ole 
Diſplacency, s. anfoddlondeb 
Diſplant, v. dadblanu, diwrei- 
ddio 
Diſplay, 5b. dadblygiad, dan- 
goſiad, ee v. dad- 


Sands 


DI 


blygu, arddangos, goſod allan 
Diſplayed, a, dadblygedig, tan- 
edrg, ar lled _ 5 
Diſpleaſant, 3. anhyfryd 

Diſpleaſe, v. anfoddio, digio 
Diſpleaſed, a. anfoddlon, dig 
Diſpleaſure, s. anfoddlonrwydel 
Diſplode, v. gollwng allan gyd 
Diſpoil, v. anrheithio [a thwrf 
Diſport, g. difyrweh: v. difyru 
. | Diſpoſal, s. trefniad; doſparth- 
iad; awdurdod, rheolaeth, Iy- 
wodraeth; aralliad 


| Diſpoſe, wv. trefnu, doſparthu; 


cyflen, llywodraethu 
Diſpoſition, g. trefn, doſparth; 
trefniad, doſparthiad;llywod- 
raeth ; gogwyddiad, cymhwy- 
ſiad, tuedd, hwyl; tymmer 
Diſpoſlels, v. difeddiannu 
Diſpoſure, s. trefniad; doſpar- 
thiad ; awdurdod ; Aid ö 
Diſpraiſable, 4. anghanmolad- 
wy, beius | 
Diſpraiſe, s. anghlod, drygair, 
Diſpraiſing, s. anfoliant [anair 
Diſpread, v. tanu ar lled 
Diſproft, 5. afles, anfudd 
Diſproof, 5. dadbrawf, gwrth- 
brawf 
Diſproportion, -. anghy fartal- 
rwydd | 
eee angbym- 
e angbydran; anghyfat- 
| teho 


Diſproportionableneſs, 5, ang- 


hy mheſuroldeb 
Diſproportionably, ad. yn ang- 
hyfartal 
Diſproportional, Diſproportio- 
nate, a. anghymheſur 
Diſprove, v. dadbrofi, gwrth- 
brofi 
Diſprovable, a.gwrthbrofadwy 
Diſputable, 3. dadleuadwy ; 
amheus, anamlwg | 
Diſputant, s. dadleuwr, ymre- 
ſymydd, ymddadleuydd - 
Diſputation, s. dadl, ymddad- 
leuad; dadlwriaeth 
[Diſputatious, 2. dadleugar 


Diſputative, a, cecraidd 


DI [107] „ 


Diſpute, 5. dadl, ymreſymiad: 
7), dadleu; ymryſon 
Diſputed, a. dadleuedig; am- 

heus 

Diſputer, 5. dadleuwr, ymho- 


1 5. ymddadl; ymry- 

on 

Diſqualification, ub. anghym- 
hwyſiad 

Diſqualify, v. anghymhwyſo 
Diſquiet, 5. aneſmwythder: v. 
afl onyddu 

Diſquietneſs, s. aflonyddwch 
Diſquietude, s. aneſmwythder 
Diſquiſition, 5. dyfal-chwiliad, 

manyl-gais 

Diſregard, s. diyſtyrweh: vv. 
dirmygu 

Diſregarded, a. diyſtyredig 
Diſregardful, a. diyſtyrllyd 
Diſregarding, part. gan ddiyſ- 
tyru | 

Diſreliſh, g. adflas, diflaſrwydd 

| Diſreputabie, a. anghlodfawr | 

Diſreputation, Diſrepute, s. an- 
fri, anghlod 


Diſreſpect, g. amharch, dirmyg; a 


dryg-foes 

Diſreſpectful, 4. anmharchus, 

dirmygus | 

Diſreſpectfully, ad. yn ddi1- 

barch, yn anmharchus 

Diſrobe, v. dadwiſgo, dioſg, 

dihatru 

Diſruption, g. ymdoriad, rhwy- 
ad 

Diſſatisfaction, 5. anfoddlon- 

deb, anfoddedigaeth 

| Diſſatisfa&ory, a. anfoddhaol, 

anfoddlongar 

Diflatisfied, a. anfoddlawn, an- 

foddedig 


Diſſatisfy, b. anfoddhau, Pl, 


foddloni 

Diſſatisfying, à. anfoddgar , 
Diſſect, v. difynio; chwalu a 
chwilio 

Diſſection, 5. difyniad; difyn- 
1aeth 


Diſſeizee, s. difeddiannedig 
Diſſeiſin, 5. trais-feddiant ; di- 
feddianniad 
Diſſemble, v. rhagrithio; dir- 
gelu; ymddieithro 
Diſſembler, 51. rhagrithiwr, 
fugiwr, ymrithiwr © 
Diſſembling, 4. dau-wynebog, 


| tw) Uodrus 


Diſſeminate, . hau, edu, 
tanu ar led 
Diſſemination, s. heuad, lediad 


| Diſfention, 5. anghydfod, am- 


rywiad, gwahaniad 
Diſſent, 5. anghytundeb, ang- 
| hydſyniad; ymneillduad: S. 
anghytuno; ymneillduo 
Diflentaneous, a. angh 
anghydſyniol; anghyflon 
Diſlenter; $b, ymneillduwr, 
neillduwr, gwahanwr 
Diſſenting, 5. anghydſyniad: a. 
neillduadawl 
Diſſertation, 5. traith, traeth- 
iad, tracthawd ; ymreſymiad 
Differve, v. afleſu, niweidio 
Diſſervice, 5. anghy mmwynas, 
anwaſanaeth 
Diſſerviceable, 3. aflefiol, an- 
fuddiol, niweidiol 


uno]; 


hanu 

Diſſimilar, a. anghyffelyb 
Diſſimilarity, 5. annhebygol- 
rwydd 

Diſſimilitude, 6. angbyffelyb- 
| rwydd 

Diſſimulation, +. rhagrith 
Diſſipable, a. gwaſgaradwy 
Diſſipate, © 
Diſſipation, 5. gwaſgariad, af- 
rad, gwaſtraff; diofalwuch 
Diſſoclate, . yſgaru, torri cy- 
feillach 


| Diſſociation, 3. yſgariaeth 
Diſſolvable, a. dattodadwy, to- 
ddadwy 8 
Diſfoluble, a 
adwy 
Diſſolve, <0. toddi, dadglymn; 


. hydawdd, todd - 


Differze, v. difeddiannu 


| dadleithio, ymollwng 


Difſever; D. dadgyſſylltu, gwa- 


. chwalu; afradloni 


1 


, VOICE Ir EI on pon on og 


2 — 2 Is * 


FCE ³¹ð1 . d cc NS rt Vp Ea" 


bs vt boy 4 — —— 
ro 8 — n 8 4 
— 9 at — 


D 1 [108] DI 


 Diffolute, a. penrydd, afreolus; 
afradlon, 1 5 anllad 
Diſſoluteneſs, 5. penrhydd- did, 
afreolaeth, oferedd, diffeithder 
Diſſolution, ub. toddiad; ym- 
ddattodiad, marwolaeth 
Diſſonance, ab. anghyſſonedd, 
anghydgordiad 
Diſſonant, a. anghiyſſon, ang 
 hvtun, anghydgordiol 
Difſuade; v. gwrthgynghori 
Diſſuaſion, 3. gwrthgyngor 
Diſſuaſive, a. gwrthannogaw] 
Diſſyllable, s. gair deu-ſillaf 
Diſtaff, 3. cogul 
Diſtance. s. pellder, cyfrung 
Diſtant, a. pell, pellenig 
Diſtaſte, 4. dfaldod; anfodd. 
lonedd, caſineb 
Diſtemper, s. clefyd, afiechyd 
Diſtemperate, a. anghymhed- 
rol, anhymherus 
Diſtemperature, g. annhymme- 
ruſrwydd 
Diſtend, v. chwyddo allan 
Diſtention, Diſtenſion, 5. tyn 
chwydd, eſtyniad allan 
Diſtich, 5. pennill qwyfraich, 
en ydd deuair 
iſtill, v. diſtyllio 
Diſtillation, s, diſtylliad, def- 
nyniad 
Diſtillery, 5. dityllyddiaeth 
Diſtinct, a. gwahanol; eglur 
EEE, SU . gewahaniaeth; 
rhagoriaeth 
Diſtinctive, a. gwahaniaethol | 


| 


Diſtinctively, 2d. yn - wahani- Dißtren „J. anhy der, drwg-dyb, 


acthawl 
Diſtinctly, ad. yn wahanol, yn 
_ amlw 

Diſtinctneſs, g. neillduolrwydd; 
gwahanjaeth; eglurder 
Diſtinguiſh, v. gwahaniaethu; 
hynodi, canfod 
Diſtinguiſhable, 3. gwahanad- 
wy; hynod; gweledig. 
Diſtinguiſhed, 2. gwahanedig; 
rhagoraw!; neiliduol . {| 
Diſtinguiſhing, 2. ardderch- 


[ ledfyd: V. 


Diſtort, v. gwyrgamu, croes- 
dynu, gwyrdroi 
Diſtorted, a, gwyrgam, gwyr- 
droedig 

Diſtortion, g. gwyrdroad, croes- 
dyniad 

Diſtract, v. croes-dynu, gwa- 
hanu ; blino, ſytrdanu 


trallodus, terfyſgus 
Diſtractedneſs, 5. gwallbwyll; 
annhrefn, terfyſg 
Diſtraction, 5. gwallgof; cyth- 
rwfl, terfyſg 

Diſtrain, . gafaelu, codi ga- 
faet ..- 

Diſtrainable, @. gafaeladwy 
Diſtrainer, 5. gafaelwr | 


| Diſtraining, g. gafaeliad 


Diſtraint, 6. atafaeliad 
Diſtreſs, 5. mg, , Cyfyngder, ca- 
1 


faelu 

Diſtreſſed, 2. trallodus; ang- 
henus 

Diſtreſsful, a. adfydus, truenus 
Diſtreſfing, a. blin, toſt, greſ- 
ynaw] 

Diſtribute, v. rhannu, doſpar- 
parthu; cyfleu | 
Diſtributer, s. cyfranwr; cyf- 
leuwr, doſparthwr 


edigaeth, doſparthiad 
Diſtributive, @. cyfranawl, doc. 


parthawl 
Diſtrict, 5. rhandir, ardal 


ofn, pryder 

Diftruſted, a. diymddiried 
Diſtruſtful, a, drwg-dybus, 
pryderus | 
Diſtruſtfulneſs, 545. anhyder, 
gwan gred 


Diſturb, v. aflonyddu cythry- 


hlu 

Diſturbance, g. terfyſg, aflon- 
yddwch ' 

Diſturber, s. aflonyddwr 
Diſunion, s. anundeb 


awgz r hagorawl 


I Diſunite, v. gwahanu, anunaw 


. 


Diſtracted, a. anmhwyllawg, ; 


no, Swaſgu; ga- 


Diſtribution, s. parthiad; rban- 


1 hed 1 


DI. 


Diſunited, a. anunawl, Swa- 
hanedig 

Diſunity, 5. anundawd, anun- 

Diſuſage, s. anarferiad [oliaeth 

Diſuſe, v. anarferu | 

Ditch, 5. clawdd, ffos 

Ditcher, 2 cloddiwr 

Ditching, g. cloddiad 

Ditto, 5. yr un, yr un peth 

Ditty, . can, caniad, cathl 

Diraricate, v. lledu traed, 
fforchogi 

Divarication, qub. gwahaniad, 
ymraniad 

| Dive, v. ymſuddo, ymſoddi 

Diver, 5. ymſuddwr, dowciwr 

Diverge, v. ymbellhau, ym- 
waſgaru 

Divergent, a. ymbellhaol, ym- 
waſgarol 

Divers, a. amryw, bagad 

3 a. amrywiol, gwaha- 
nol” ©; 

Diverſification, g. amrywiad 

Diverſified, a. amrywiedig 

Diverſifę, v. amrywio 

Diverſion, 5. troad o'r neilldu; 
difyrwch | 

Diverſity, 5. amrywiaeth 

Diyert, v. trol o'r neilldu; di- 
fyru 

Diverting; a. difyr, digrif 

Divertiſement, s. difyrwch 

Divertive, a. difyrus 

Diveſt, v. dihatru, dioſg; di. 

ö keddiaunen | 

Diveſted, a. dioſgedig; difedd- 
ianedig 

Divide, v. rhanu, doſparthu; 
gwahanu, yſgar 

Divided, a. rhanedig; gwaha- 

_nedig | 
Dividend, s. rhan, cyfran, yl. 

, -garz nifer i'w ranu 
Divider, Sub, rhanwr, doſpar- 
thwr | 

Dividers, 5. rhanedydd, math 

o gwmpas 

Dividing, s. rhaniad, doſpar- 
thiad 

| Divination, 6. dewiniaeth b 


4 


| [109] 


| 


mw > ; 

Divine, 5. duwinydd ; dewin: 
a. duwiol, dwyfol: v. dew- 
inio, daroganu, brudio, dy- 
— u 

Divinel ly, ad. yn nefolaidd, yn 
ddwyfol, o'r nef 

Diviner, 5. dewin, daroganwr, 
brudiwr 

Divinity, r. duwdod; duwin- 
yddiaeth 

Diviſtbility, 3. hyranrwydd 
Diviſible, a. rhanadwy = 
Diviſion, 5. rhan, eyfran; rha- 
niad, parthiad 


Divorſe, 5. yſgar: v. yſgaru 


Divorſed, a. yſgaredig 
Dicorſement J. yſgariaeth 
Divorſer, 5. yſgarydd 
Diuretic, a. trwyth-bair 


Diurnal, g. dydd-lyfr: a. dydd- 


1awl, bennyddiawl 
Diuturnity, 5. parhauſder, hir- 
bara 


8 Divulge, *. cyhoeddi; dad- 


guddio 

Divulger, 5. dadguddiwr, Cy = 
hoeddwr 

Divulging, Divulgation, 5. cy- 
hoeddiad | 

Divulſion, ub. dadgyſſylltiad, 
dattodiad 

Dizen, v. trwſio, taclu 


Dizzard, 5. harthgen 


Dizzineſs, zub. penddaredd, y 
bendro 

Dizzy, 4a. pendroedig, penyſ- 
gafn 

| Do, v. gwneuthur, gwneithyd, 
gwneud 

Docible, Docile, a. hyddyſg, 
hydrin, dofaidd 

Docility, s. hyddyſgedd - 
Dock, 5. gorſaf llongau, Hong- 


{| borth; tatol.—Sour dock, furan, 
dringol. Mater dock, tafol y 


dwfr 

Docket, ub. hyfordd-nod ar 
nwyfau; talfyriad yſgrifen 
Doctor, 5. athraw, dyſgawdwr 
Doctrinal, a. athrawiaethol * 


Do&rinall y. as, yn addyſgiadol 


Error ccc Ho rn man, 


rr 


* 


ddweud, traws-ddadleu 


Doff, v. dioſg, dihatru 


Doings, g. cy flaw niadau, gorch 


Doleſomeneſs, c. alaethuſrwydd | 
Dollar, 5. darn o arian o werth 


Dolorous, 4. dolurus, cyſtudd- 


wo wv a». 
Doctrine, 5, athrawiaeth, add-j Dolphin, 3. math o for-byſg,. 


Bi -.. | 3 
Document, 5. addyſg, gwers; 
yſgrifen- brarf 

Dodge, v. olrhain, gwiliad 
camrau; dweud a gwrth- 


Dodger, 3. olrheinwr; traws- 

ddadleuuvr 

Doe, 5s. danas, ewig 

Doer, 5. gweithiwr, gweithre- 
dydd, gwneuthurwr 


Dog, ub. ci: w. olrhain o hir- 
bell. —Edr. Dodge | 
Dog-bolt, a. truan, toſturus 
Dog- cheap, a. newid fawr 
Dog-days, s. dyddiau'r cwn 
Dog-fiſh, 5. morgi, penci 
Dogged, à. dilynedig, cyn- 
llwynedig ; ciaidd : 
Doggedneſs, 5. cieidd- dra, ſar- 
rugrwydd 
Dogger, s. math o long fechan, 
yſgoren 
Doggerel, a. gwael, diſtadl, ſa- 
Iw, dirmygus 
Doggiſnh, a. ciaidd, fur, ſarrug 
Dogma, 5s. egwyddor, goſode- 
digaeth; daliad 1 
Dogmatic, Dogmatical, a. pen- 
dant; cyndyn | 
Dogmatically, ad. yn bendant, 
yn ddoctoraidd; yn gyndyn 
Dogmatiſt, s. dyſgawdwr pen- 
dant, meiftrolaidd 
Dogmatize, v. haeru yn hunan 
ddigonol dros rhyw gredo 


| 


wylion, gweithredoedd 
Dole, g. cwyn, alaeth; cyfran; 
_—; cardawd 
Doleful, a. alaethus, cwynfa- 
nus | | 
Doteſome, 9. galarus, wylofus 


ynghylch 45. 6d. | | 


iol; alaethus 


| 


| 


Dolour, s. dolur, poen , cyſtudd | 


| 


Dolt, s. delf, delbren [delphin 
Doltiſh, a. delfaidd 
Doltiſnneſs, 5. delfeiddrwydd 
Domain, 5. treftadaeth; argl- 
wyddiaetn 


Dome, g. neuadd, tem]; cromen _ 


Domeſtic, Domeſtical, 5s. teulu 
was: a. tyaidd, teuluaidd 
Domicil, 5. trefred, cartref, an- 
neddle „ a 
Dominate, v. gorchfy gu, gor- 
trechu, rheoli | 
Domination, 5. goruchafiaeth, 
arglwyddiaeth 
Domineer, v. tra- arglwydd- 
iaethu, meiſtroli 55 
Domineering, a. trahaus, meiſ- 
trolaidd 5 
Dominical, a. ſulaĩdd. Domi- 
nical letter, Ilythyren y ful 
Dominican, s. brawd o urdd 
St, Dominic 
Dominion, 5. arglwyddiaeth, 
Hywodraeth, rheolaeth, aw- 
durdod, goruchafiaeth 
Domino, s. mynach-gwewl] 


Don, 5. tit] bonedd, neu far- 


chogaidd, yn yr Yſpaen 
Donary, 3. rhodd, anrheg 
Donation, 5. anrheg 


Donative, 5. doniad, rhodd 


Done, int. dyna ben! - 
Donee, -. derbynydd, rhodd 
Ponor, s, doniwr, rhoddwr 
Doom, . barn, barnedigaeth, 
dedryd: v. dyfarnu | 
Doomſday, 5. dydd barn, dydd 
8 | 
Door, 5. drws, dor; porth 
Door-caſe, 5. rhiniog drws 
Door-keeper, g. dryſor, porthor 
Dorado, Doree, s. pyſgodyn yr 
haul, yr eurgefn 
Doric, a. eiddo'r Doriaid, do- 
riaidd 


Dormant, 9. yn cyſgu, yn fa- 


rw, ynghel; ſwmer-drawft 
Dormer-window, 5. tormwnt 
Dormitory, 5. hun-dy, yſtafelt 
wely ; hunfa'r meirw 


e 


EQ - 


Dormouſe, 5. bathor, pathew, 
math o lyg, un o'r faith cw1- 
Sadr 8 
Dorſel, Dorſer, 5. cefn-gawell, 
baner, pynoreg ö 
Dorture, . hunle 
Doſe, 5. dogn _. 
Dot, s. man, manyn 
Dotage, 5. gwallgof, ledfryd; 
Dotard, s. dyn penwan [ maldod 
Dote, v. penwanu; traſerchi, 
amgaru | 
Double, 's, plyg, plygiad dyb- 
 lygiad: 4. dyblyg, deu-ddy- 
blyg, deu-cymmaint: v. dy- 
blu, dyblygu; plygu; ymddy- 
blygu „ et 
Doubled, à. plyg, plygedig; 
Doubler, 5. dyſgl, dwbler 
Doublet, 5. dwbled, math o 
grys-bais 5 
Doubling, e, plygiad, dyblyg- 
Ec": OE 
Doubly, ad. yn ddyblyg, yn. 
_ddeuddybly ; En 
Doubt, J. amheuaeth, petruſ. 
der: v. ammau, petruſo 
Doubtful, 4. amheuol, petrus 
Doubtfulneſs, ub. anumbeiiul- 
rwydd | 1 
Doubtleſs, ad. yn ddiau . 
Houcet, s. Edr. Cuſtard 
Doucets, 5. ceilliau'r. car 
ouceur, ub. gwobr.—Edr. 
Bribe = 
Dove, g. colomen.—Rzng-dove, 
yigythan gadwynog.—Srock- 
dowe, cuddon, yigythan.— 
Turtle-dowe,colomen faid,tur- 
tur 
Dove- cot, Dove-houſe, 5. co- 
lomen-dy . 5 
Dough, s. toes 
Doughty, a. dewrwych 
Doughy, a. toeſlyd 
Doute, s. boncluſt: v. cernodio; 
trochi „ 
Dowager, a. gwaddolog 
Dowdy, g. benyw annhaclus, 


[1111 


Dower, Dowery, 6. gwaddol, 


|Dowerleſs, a. anwaddolo 


. 


DO . 


cynnyſgaeth, egweddi, argy- 
ffreu; cowyll _ | 
Dowered, a. awaddolog 


1 lled- 


Dowlas, s. rhyw liain cry 
arw, dowleds . 


cefn: min blu; gwlan blu, plu'r 
man blu 

dinyſtr | 

a. gwaered 


ced; amlwg, noeth L 
Downward, Downwards, ad. 1 
lawr, i waered, tu ag i waered 


Downy, 2. pluaidd, man blu- 


awg ; eſmwyth 
Dowry, 5. gwaddol 
Dowſe, 5. cernod, yſgarlip 
Doxology, 5, mawl- wers 
Doxy, 5s. cyffoden, mwyglen 
Doze, v. hepian ; ſyfrdanu 
Dorzel, 5. dwiet, piſtyll; doreth 


Dozen, 5. dwſain, deuddeg 
Dozineſs, 5s. cyſglvdrwvdi 15 
þ ws £ "FP # of Ke: gt 29283 


Dozy, a. cyſglyd | 

Drab, s.dihiren, math o frethyn 
Drachm, 5s. wythfed ran wns, 
' dram Fg Omg TIN 
Draff, g. ſoeg, cibau; gwaddod 


Drag, 5. car-lluſg; tyn-fac 
math o oged: v. Illu F 
Dragging, 5. tyniad ; Huſg 

; Draggle „V. Uuſgo; as, 5 
Drag-net, g. tyn-rwyd _ 
Dragon, g. drag 5 
Dragon- fly, 5. gwas y neidr 
Dragon-like, a. dreigaidd 


» 
* 


Dragoon, 5. march-filwr 
Dragooning, u. gormes trwy 


flwyr | 
Drain, 5. dyfr-fos, gofer: v. 
dyhyſbyddu, dyſychu 

Drainable, a. dyhyſbyddadwy, 
ſychadwy 8 


. 


$1an o'r wlad 


Drainage, 5. dyhyſbyddiaeth. 
| E 2 6 2 


Down, Fish. gwaſtadedd , rhos; 

yſgall, &c.—Dowwn-bed, gwely 
Downfall, 5. ewymp, codwm, | 
Downhill, ad. 87d * gwaered: 
Downright, à. An dibo- 


Draffy, a. ſoeglyd; ene 
13 


as 
* 
55 
$ 
+. 
tre 
N 7 5 
i 
5 
1 
* 
% 
© 
? 
* 
” 
3 
f 
— 
* 
0 
7 
4 
| 
4 
1 


| 
| 


| Di 
Prained, a. dyhyſbydd, dyhyſ- 
byddedig 

Draining, 5. dybyſbyddiad : a. 
dyhyſbyddaw] 

Prake, g. ceiliawg hwyad, vulg. 
mailart 

Dram, mb, wythfed ran wns, 
dram | 

Drama, . chwarae dinwaredol 

Dramatic, a. chwareyddol, 


chwarwyfaol 


Dramatiſt, ub. cyfanſoddy dd 
chwareyddon dinwaredol 

Draper, . marchnatwr brethy- 
nau a llieinau 

Drapery, 5. marchnadaeth lli- 
ain a brethyn; y dillad neu'r 
gwiſgoedd mewn lluniau 


Draſtic, a. cryf, nerthol 


Draugh, 5. ſorod. Edr. Draff 
Draught, g. traflwngc; tyniad, 
yok; ; geudy; cyn- lun, cyn- 
delw ; yſgrizen dynedig; y 
dyfnder o ddwfr a ofy no 
Hong i noho. — Draught of 
Ines, helfa o byſgod.Draugli 
orſe, tyn-farch 
Draw, v. tynu, lluſgo; arwain 
Drawbaek, f. tyniad yn ol, at- 
dal, at-daliad 
thaw. bridge, 5. yſgrogell | 
Drawer, F. tynwr, lluſgwr 
Drawers, 5. llodrau; logellau 
Drawing, 3. laſg, Uuſgiad, ty- 
niad, .tynedigaeth ; llinelliad, 
-portreiad, darluniad 
Drawl, v. trwmſiarad, luſgo'r 
Dray, s. carlluſg, tres figs 
Drayman, s. gyrwr carlluſg 
Dread, g. arſwyd, dychryndod: 
a. ofnadwy 
Dreadful, a. ofnadwy, echryſ- 
lawn 
Dreadfully, ad. yn ofnadwy 
Dreadfulneſs,s.arſwydolrwydd 
Dreadleſs, a. diofn, diarſwyd 
Dream, ub. breuddwyd: v. 
breuddwydio | 
Dreamer, s.; breuddwydwr . 
„ part. yn breuddwy- 
N | | 


{ 


[112] 


| 


| 


DR 
Dreamingly, ad. yn fuſgrell, 
yn ei gw 
Drear, Dreary, a. hyll, wag, 
cethyn, echryſlawn 
Dredge, 5. rhwyd oeftrys :. 
treillio am oeſtrys ; Toflod? 
bwyd yn pobi 
Dredgers, v. treillwyr 5 
Dregs, 5. gwaddod, gwaelodion 
Dreggy, a. gwaddodlyd 
Drein, v. Edr. Drain 
Drench, 3. meddyglyn i eite 
laid: meddyg ddiodi anifail; 
trochi, rhoi boddfa 
Dreſs, 3. dillad, gwiſgad: v. 
dilladu, gwilgo; trin 
Dreſſed, a. try ſiedig, o drwſiad 


| Dreſſer, s, trwſiwr, gwiſgwr; 


treſtl 
Dreſſing, 
triniad 
Dribble, v. defnynu; glafoerio 
Dribblets, ub. 3 (o 
n 
Dribbling, part. yn defnynu. 
Dribbling debts, dyletach, man 
ddyledion 
Drift, 5. amcan; tuedd; lluwch: 
. gyru; Uuchio; z cludeirio | 
Drill, ub! trwyddew, trul : v. 
tyllu , trulio ; addyſgu milwyr 
Drilling, part. yn ſio, yn goferu 
Drily, ad. yn ſych, yn ſychlyd 
Drineſs, sub. craſder, crinder, 
ſychder; ſyched 
Drink, . diawd, lyn, gwirawd: 
Prinkable, a a. yfadwy [v. yfed 
Drinker, ub. ytwr; meddwyn 
diotwr 
Drinking, Sub, yfed: Part. yn 
(gan) yfed 
Drip, 5. diferiad : v. Aferu 
Dripping, c. tawdd, toddion cig 
yn pobi, diferion 
Dripping-pan, 5. padel] y to- 
ddion 
Drive, v. gyru, en 
Drivel, 5. glafoer, glafoerion; 


45 gwiſgad; gwrtaith; 


15 lledfryd: v. glafoerio, goll- 


wng y poer i _—__ allan yn⸗ 
ſydu 


9 


Driveler, -. glafoerwr, ymboer: 
wr; ynfyd 
Dr rivet; g. gyredig, gwthiedig, 
gwaſgaredig. een ſnow, 
y man- od 
Driver, g. gyrwr, gyriedydd 
Driving, 5. gyriad, gwthiad 
Drizzle, v. defnynu, gwlith- 
wlawio, bwrw gwlaw many 
briw. wlawian 
Drizzling-ram, g. gwlaw man 
Drizzly, a. man es 
Droll, 5. yſgentyn, eymmen- 
ddyn 
Drollery, s. digrifwch; eym- 
hendod ; croeſanaeth 
Dromedary, g. camel à dau ws 
ry ar ei gefn 
Drone, ub. gwenynen ormes, 
bychygyr, begegyr, diogyn | 
Db s. diog, muſgrell, lle 
gach . 
Droop £5. dihoeni, llipau, llip- 
rynu, pendrymu, ymollwng 
Drooping, gub. dihoeniad : a. 
Itipa, Ilibyn; nychlyd, meth- 
edig 
Drop, s. diferyn, dafn, defropn: : 
V. diferu, defnynu, diſtellu; 
dihidlo; ſyrthio; marw, gadaw 
Dropping, s. diferiad: a. diter- 
og: part. yn diferu 
| Droppings of the Eaves, g. def- 
ni y bargod, diferion y to 
Drops, 5. diferion; boglynau. 
Dropwort, 5. crogedyf 
Propfical, a. dyfrglwyfus 
Dropſy, s. y dyfrglwyt _ 
Droſs, 5. ſorod, ſothach; ſinidr; 
goferw metel 
Drofly, a. ſothachlyd, finidrog 
Drove, 5. torf, mintai, diadell, | 
gyr o ddaà, cenfaint o foch 
Drover, g. gyriedydd, porthmon 
Drought, 5. ſychder; ſych-hin, 
gwres; ſyched 
Dr oughty, a. ſych, fych- hinog; 
ſychedig 
Drown, wv. boddi, ſoddi, ſuddo 
Drowned, 4. * wedi 


65731 


D R 

Drouning, 5. bawdd, -fawdd, 
ſuddiant: a. & part. yn boddi 
Drowſily, ad. yn ſwrth, yn gyſ- 
glyd 

Drowſineſs, gub. eyſgadrwydd 
ſyrthni; yr hun- haint | 

Drowſy, à. cyſglyd, ſwrth 

Drub, v. ffonnodio, lachio 


Drubbing, s. curfa, maethgen 


Drudge, . gwas budr-waith, 
gwas cegni 
Drudgery,s.caled-waith, budr- 
Drudging, a. fwdanus [waith 
Drudgingly, ad.yn drafferthus 
Drug, 5. defnydd meddygin- 
iaethawl: gwael-beth 


a gwlan 
Druggiſt, s. gwerthwrdefnydd- 
iau meddyginiaethol 
Druid, g. derwydd, druw 


Druidical, 4. derwyecawl, dru- 


 widaidd 

Druids, g. derw don; druiw-- 
Drum, 5. tabwrdd 
Drummer, s. tabyrddwr 
Druming, s. tabyrddiad 
Drunk, a. meddw, brwyſg 
Drunkard, s. meddwyn 
Drunkenneſs, s. meddwdod 
Dry, a. ſych, hyſp; ſychlyd; 


hyſbyddu 


Dry-breaſts, . bronau hyſpion _ 


Dry-eyed, a. llygad-ſych 


Dryneſs, s. ſychd 
Dry ſhod, ad. yn South ſych 


awl * 

Dubiouſly, ad. yn.2mhens- 
| Dubiouſneſs, s. petruſdod 
Dubitable, a. amheuadwy. 
Dubitation, . amhead 
Ducal, s. dugiawl 


Ducat, s. darn o arian 0 wertk 


ee 3 | 


* 


K3 


Drugget, s. Thyw ddefnydd lin. / 


[idion 


fychedig: v. Hchu, craſu, dy- | 


Dry. land, 5. ſych-dir; cras- dir | 
{ Drying, s. ſychiad, crafiad 
Dryly, ad. yn = yn gras 


Dual, a. deuaidd, perthynol i 1 
Dub, s. ergyd, tarawiad ddau 
Dubious, à. amheus, petrul- 


Ducape, s. mathe o fidan makes | 


2 
. 
— 


— 1 — 1 W 12 — — * - = 4 
HB ² ATT F 
— — — — — — 
F - 


ns br ES Ee TN En ng 


"MEI; 33 2 — 2 r ny 2 AP. ———— . X 


”— 


22 


2 


i 
3 
7 
f 
bt 
xx 


Duck, 5. hwyady hwyaden 
- Ducking-ſtool, . yſtol drochi, 
-Duckling, s. hwyad 1euangc 


cyflafan . 
DuR, 546. ffordd; pib, pibell; 


Ductile, 2. yſtwyth, byblyg; 


Dueliſt, . orneſtwr I tan 
Dukedom, 5s. dugiaeth 
Dulcification, 5. meluſiad, pe- 


Dulcify, v. melyſu, pereiddio 
PDulcimer, 5. dwſmel 


' . waidd, 1 wrth; tywyll; anſiriol; 


Dulneſs, ub. hurtrwydd, ſyfr- 


rol; yn ddieſgeulus 


taw, aflafar, tawedog 


„„ 
tu a 45. 6d. —ond y ducat aur 
yn werth tu a gs. 6d. 

Duce, -s. Edr. Deuce 
Ducheſs, . duges 


OTE" TGT ER 


Ducking, .. trochia 
troch-gadair 


Duck-weed, 5. llinos y dwfr, 


lywiad 


hydyn, hyddwyn, yſtynadw 
Ductility, Ducétileneſs, s. yſt- 
wythder, hydynrwydd 
Dudgeon, 5. bidogan ; llid.— 
To take in dudgeon, cym' ryd 
yn chwith 
Hue, sub. dle d, dylyed, dyled; 
1awn, cyfiawnder, eiddo; hae- 
ddiant: a. dyledus, dyladwy; 
naeddiannol; 1awn, cyfiawn, 
addas, priod RE. 
Duel, g. orneſt, ymladd rhwng 
dau à chleddyfau, neu arfau 


Dug, . teth, diden 
Duke, s. duc, dug 


Dulcet, a. melus, hyfryd, pe- 
raidd, hyfryd-ber 


reiddiad EO . 


Dulcorate, v. melyſu 

Dulcoration, s. melyſiad 
Dull, a. hurt, ſyn, fyfrdan, 
 1ynhwyr-bwl, trymaidd, mar- 


wil; diflas . 


| | 
Dullard, s. delf, delbren 
dandod 5 
Duly, ad. yn ddyladwy, yn 
addas, yn 1awn, yn gyfamſe- 


Dumb, 3. mudan : a. mud, diſ- 


(114). 


BY 
Dumbly, ad. vn fud, yn ddiſtaw 
Dumbneſs, 5. mudaniaeth, af- 


I leferydd, diftawrwydd 


Dump. 5s. y ewedwit, ſyndod 
Dumpiſh, 4. ffrom-ddiſtaw 
Dumpling, 5. troli 
Dumps, 5. y ddywedwſt _ 
Dun, a. gwineu-ddu, gwineu- 
Dance, s. delf - [lwyd 
Dunciad, 5. croeſangerdd hy- 
nod o eiddo'r Pab + 
Dung, s. tom, baw; tail; yf- 
gothfa: v. tomi, teilo, gwe- 
Dunghill, 3. tomen {[rydu 
Dungeon, 5. carchardy, daear- 
Dunged, a. teiledig [dy 
Dunging, 5. teilad, tomiad 
Dungy, à. teilawg, tomlyd 
Dunner, ub. codwr dyletach, 
ceiſiad | | 
Dunning, ub. taer a gwaſtad 
gais am ddyled 5 
Duodecimo, a. deuddeg plyg 
Dupe, s. dyn hydwyll, ſymlyn 


Duple, 2. deublyg 


Duplicate, ub. copi yſgrifen; 
adyſgrifen; yr un peth ag un 
arall: a. deublygawl; v. deu- 


blygu 


Duplication, g. deublygiad 
Duplicature, 5. deublygiaeth, 
dyblygedd | | 
Duplicity, 5. . twyll, 
deuwynebaet 
Durability, 5. parhauſrwydd 
Durable, . parhaus, toreithus 
Purableneſs, 5. parhaufder 
Durably, ad. yn barhaus 
Durance, s.carchar,carchariad, 
caethiwed, dalfa 
Duration, 5. para, parhad 
Dure, v. parhau, aros 
Dureleſs, a. dibara, darfodedig 


Dureſſe, g. carchar ; caethder, 


cyfyngder 
Durham, 5. Deifr, Dewyr 
During, 5. ping part, cyd 
ag, tra parnao | 
Durity, g. caledrwydd 
Duſk, 55, cyfnos, cilnos, cyf- 
lychwyr, gorchyfarwy 


DU 
Duſkiſh, Duſky, 4a. dulwyd, 
cadduglyd, lyglyw; triſt 
Dufkifhneſs, s. caddug, tywyllni 
Duſt, s. Ilwch, pluor, ffylor: 
V. llychwino 
Duſty, a. ly chlyd, ffylorawg 
Dutcheſs, 5. duges 5 
Dutchmen, 5. yr Iſellmyn 
Dutchy, 3. dugaeth 
Duteous, Dutiful, a. ufudd, 
goſtyngedig; parchus 
Dutifulneſs, 5. ufuddgarwch, 
goſtyngeiddrwydd 
Duty, 5. dyled, dyledſwydd; 
ſwydd; gwaſanaeth; tal, toll 
Dwarf, 5. cor, coryn : fem. co- 
ren, cores.—Dwarf-elder, yſ- 
gaw Mair, gwaed y gwyr: 
__ Dwarjf-oah, cor dderwen 
Dwarfiſh, a. coraidd 
Dwell, v. preſwylio, trigo; 
aros, ymhelaethu 
Dwelling, 5. preſwylfod ; pre- 
ſwyliad 8 a 
Dwindle, v. dihoeni, gwanhau, 
gwaethygu, methu, dar fod 
Dye, gub. lliw, gne: v. Iliwio, 
Iliwo: mar- 1 
Dyer, 5. lliwydd, Iliwiwr 
Dying, 5. liwad ; lliwyddiaeth 
Dynaſty, 5. Ilin o frenhinoedd ; 
rheolaeth | | 
Dyſcracy, ub. aſiechyd, drwg 
anſodd corph | 
Dy ſentery, 5. clefyd y gwaed 
Dyſpepſy, 5. annhraul bwyd yn 
y cylla | 
Dy ſphory, 5. attal dywedyd 
Dyes diffyg anadl 
Dyſury, 5. y toſtedd, attal dwfr 


| ACH, prox. pob, bob un. 


Each other, y naill, y 11all, 
eu gilydd.—Each fide, y ddau 
tu, bob tu 5 
_ Eager, à. taer, awyddus, gwre- 
ſog, angerddol, awchus, haer- 
lug, gwangcus 
Bagerly, ad. yn daer, yn awy- 
adus, yn drachwantus 


' 


£ So} 


E A 
Eagerneſs, s. taerni, angerdd, 
- awydd, blys, gwangc, dirch- 
want; chwibledd, chwerwedd 
Eagle, Ss. eryr: fem. eryres 
Eagle-eyed, a. llygad-lym, lly- 
gad-graff _ 
Eagle-like, a. eryraidd 
Eaglet, s. eryran, cyw eryr 
Ear, s. cluſt, y gluſt, yſgytarn 
tywyſen: v. tywyſenu, hodi; 
braenaru: p. Ears, cluſtiau; 


nu y tywys.—To ſet together 
by the ears, gyru benben.— 
To fall together by the ears, 
myned henben, myned wrth 
y pen a'r cluftiau 

Eared, a. tywyſenawg 

Eared-land, 5. ar, tir ar 

Earl, 5. 1arll 

Earldom, 5. 1arllaeth 

Earleſs, a. digluſt 

Earlineſs, 5. cynarwch, boreu- 
edg--* | 

Early, a. cynnar; prydlawn; 


yn gynnar, mewn pryd 


Earneſt, s. ern, ernes, gwyſtl, 
briduw: a. difrif, difrigol, pry- 
ſur; dwys; diwyd, dyfal; taer 

Earneſtly, ad. o ddifrif, yn 
ddyfal; yn daer; yn graff 

Earneſtneſs, 5. difrifwch, pry- 
ſurdeb, dyfalwch, dwyſder, 
taerni . | 

Earning, 5. cyflog, ynnilliad, 
ennill 

Ear- pick, . cluſt-garthydd 

Ear- ring, 5. cluſt-dlws 

Earth, 5. daiar, daear, y ddai- 
aren, tir, pridd: v. priddo, 
claddu; daearu 


priddol | 
Earthen-ware, . lleftri pridd, 
cregynau | 
Earthlineſs, . daiaroldeb 


Earthling, s, bydoJ-ddyn 


Earthly, a. daiarol, daeargar,-. 


Earthly minded, bydol frydig 


tywys.—To pluck the ears, ty- 


boreu, boreuol : ad: yn fore, 


Earn, v. ynnullcy flog, elwa 


Earthen, a. pridd, o'r pridd, | 


e 


. PI III ˙¾ AA Or REO 5, enen 


1 if» a — * 
ä --N 


1 
— 


i 
43 
1 
Vs 

7 & 
7 55 


44 
1 
© 

$4R 

4 

i 15 
| . 
#:4 
14 
| ö 
45 
bs 

+ 
8 
5 
= 
5 
N 
T5 
3 


KEI ADS ˙ 3 > 


8 P A ˙ ANA as. a4 
- * wth —t 9 - * 


E A Th 
Earth-nuts, c. clor, eylor, cnau 
y ddaear 
Earthquake, s. daear-gryn 
Earth worm, ub. uynghyryn y 
ddaear, amwydy n 
Earthy, a. daiaraidd, N 
bydol 
Ear-wax, 3. cwyr y cluſt 
Earwig, Earwiggle, gub. pryf y 
cluſt, chwilen gluſt | 


Eaſe, g. eſmwythder, gorphwyſ⸗ 


dra, lony«ddwch, yſgafnhad; 
cwfg, cyſur; rhwyddineb, 


rhyddineb: v. eſmwytho, llo- 


nyddu, diddanu; llaeſu 
Eafed, part. wedi ei eſmwytho: 
a. rhydd, eſmwythedig 


Eaſement, 5 , cyſur; 


ffordd rydd rwy dir cymmy- 
og 

Eaſily, adv. yn rhwydd, yn 

hawdd | 

Eaſineſs, sub. rhwyddineb, eſ- 


- mwytader, hawdd- der 


Eaſing, s. yſgafnhad, yſgafndid 
Eait, 5. dwyrain, codiad haul: 
A. dwyreiniol 

Falter, s. y paſg, gwyl y ddu- 
wies Eaſter, neu Aﬀaroth 
Eaſterle, 4. dwyreimol, tu a'r 
dwyrain 

Eaftern, a. dwyreiniol 

Eaſtward, ad, tu a'r dwyrain 

Eaſy, a. hawdd, rhwydd, eſ- 
mwyth . 


Fat, v. bwyta, ymborthi; difa 


Fatable, sub. bwyd: a. bwyta 
dwy, llewadwy 
Eater, s. bwytawr; dyn glwth 


Eating, 59. bwytad-; part. yn 


bwyta, gan yſu | 


Eating-houle, s. bwytty 


Eaves-drop, v. ymgluſtfeinio 
dan fargod | 
Eaves-dropper, £5. gwrandawr 
dan fargod, neu ffeneſtr 
Ebb, 5. trai, adlif; v. treio 


| Ebony, s. ebenus, math o bren 


du caled o'r India 


Ebriety, q. meddwdod, brwyſ- 


gedd 5 
j 


16] „„ | 

|Ebrioſity, 3. + omg 16544 
wdod 

Ebulition, £. gorferwad, ber- 
wad,yn grychias 

Eccentric, Eccentrical, a. afre- 
olaidd, gwyrog 

Eccentricity, 5, gwyrogrwydd, 

| ciliad oddiwrth y canol bwynt 
Eccleſiaſtical, a. eglwyſaidd 
Eccleſiaſtick, 5. eglwy 8 0 gw 
eglwyſig 

Echo, 5s. adſain, da dfain ; - car- 
reg lefain. 

Eclairciſſement, 5. eglurhad, 
eſponiad, dehongliad, dango- 
fiad 

Eclat, 5. gd) clod, ur- 
ddas, parch, rhwyſg 

Eclectic, a. de wiſa wl; à haul 1 
ddewis 

Felipſe, gub. diffyg ar yr haul, 
lleuad, &c. cwmmw1l, caddug: 
D. per) diffyg, cymnylu | 
Ecliptic, 5. cylch y diffygion 
Eclogue, 5. bugeil gerdd 
Economy, 5. trefn, trefniad; 
cynnildeb 

Ecftacy, g. llawen- lewyg, lleſ- 
mair 

Ecftatic, 4a. Neſmeiriawl, per- 


3 lewygawl 


1 4. dadyſorifen, Edr. 


oy 
Edacitv, q. bwyteigrwydd, Sy- | 
thin, gwangc 
Eddy, 5. troad dwfr, pwll tro, 
ſ{ybwll, morgymlawdd.— Eddy 
zide, gwrth lif. —Eddy wind, 
tro wynt, corwynt 
Edge, J. awch, afwch, crimp, 
min, ymyl, ache, goror: v. 
awehu, llymu, golymu, hogi, 
cyfhogiz ymylu. — Tecth on 
edge, y ddincod 
Edged, a. miniog, ochrog, ym- 


vlog; awchus, awchlym 


Edging, s. amaerwy, eirionyns. 
ymylgylch ; rhidens, fider | 
Edible, 4. Edr. Eatable | 
Ediet, s. arch, ordinhad oF 
: bool | 


E D 
Edification, ub. adeiladaeth ; 
add yſgiad 
Edifice, 5. adail, adeilad, ty 
Edifier, 5. adeiladydd | | 
Edify, v. adeiladu, addyſgu 
_ Edifying, 4. adeiladawl 
Edinburgh, ub. Eiddin, Edyn, 
Din-edyn, Tre-edyn ; Caſtel] 
y morwynion 
Edition, 5. argraph, argraphi- 
ad, cyhoeddiad 


Editor, 4. cyhoeddwr, colwy- 


nydd lyfr 
Educate, v. meithrin, addyſgu, 
dwyn 1 fynu 
Education, sub. dyſg, dygiad, 
dygiad 1 fynu,, meithriniad 
Educe, v. tynu allan, dwyn 1 
oleuni, dadenhuddo 
Eduction, 5. on allan, dad- 
enhuddiad 
Edulcorate, v. melyſu. Edr. 
Dulcify | 
Edulcoration, 1 melyſiad, pe- 
reiddiad 
Fek, v. eſtyn, yſtyn, hwyhau, 
mwyhau, helaethu, ychwanegu 
Eel, s. llyſowen, llawethan.— 
Eel pout, math o lamprai, lo- 
fen 
Effable, a. hyſon, hydraeth, 
traethadwy 
Efface, v. anffurfio, dinyſtrio; 
crafu allan, dileu 
Effaced, 4. anffurfiedig, dilte- 
di 
Effaleinate, D. llithio, lygad 
tynu 
Effect, 5. effaith: v. effeithio 
| Effectible, a. effeithiadwy 


Effective, a. effeithiol; addas, 
abl, grymus 

Effectively, ad. yn effeithiol, 
yn rymus 


Effectleſs, a. dieffaith, dirym, 
difudd 

Effects, s. da, daoedd, moddion 

Etfectual, a. effeithiol 

Effectually, ad. yn effeithiol 

Effectnate, v. effeithio, effei- 
thiol 


1 


2 5 
Effect uation, 5. effeithiolaeth, 
effeithiad 

Effeminacy, 5. gwraigeidd-dra, 
meddalwch, annewredd 


wraidd, mwythus, meddfaeth, 
tyner _ 

Efferveſce, v. brydio, gwreſo- 
gi, y 1 

Effer veſc 

ferwad, ymgynghyrfiad, bry- 
danizeth | 
Efficacious, a. effeithiawl 
Efficaciouſly, ad. yn effeithiawl 


effeithiolrwydd 
Efficacy, g. effeithioldeb, grym, 
effaith, rhinwedd 
Eile ee Efficiency, 5. effei- 
thiad, gweithrediad, grym 
Efficient, g. effeithydd : a. eff- 
eithiol, effeithiedi 
EM Ys ak lun, eilun, un, 
delw, ffurf © 
Effloreſcence, Efflorecency, Fo 
blodeuad ; tarddant 
Effloreſcent, A. tarddiannol, 
crugdarddol 


Effluence, s, dylifad, ffrydiad, 


diſtylliad, tardd 
Effluent, a. dylifawl, tarddia- 
dol 


Efflux, 5. ffrydiad: . ffrydio 


Effluxion, s. dylifad, rhediad 
Effort, g. ymwr, ymdrech, ym- 
orcheſt : v. ymwrio 
Effraiable, a. arſwydus 


wynebgaledwch 

Effulgence, s. diſgleirdeb 
Effulgent, a. diſglair 
Effuſe, v. tywallt 

Effuſion, 5. tywalltiad 
Eftſoon, Eftſoons, ad. yn awr 


ac eilwaith, fyth a hefyd, yn 


fynych, ar frys, yn ddiattreg 
Egg, . Wy. — Addle egg, wy 
Ion .—Neſt egg, wy addod.-- 
Treadle in an egg, rhith, or- 
lladd.—# hzte of an egg, gwyn 


4 
< 
- 


Effeminate, a. gwreigaidd, an-- 
ence, 5. brydiad, dy- 


Efticaciouſneſs, 5. effeithioldeb, a 


Effrontery, 3. digywilydd- dra, 


wy .—Ylk of an cgg, melyn y 


. EAR ee. 


nr 


E 2 8 Poor * 2 > "23 e 5 rh TS. — 2 2 - 


0 
N a n 
— * 2 ts ls * 


PI 


| Egging, g. annogiad, annoſiad, 


; Rs — S 


molydd 


Ejaculation, 5. ſaethiad, ſaeth- 


E G 3 faalh. E I. 


mbwliad 
Eglantine, 5. mieri Mair, dry- 
1en ber 
Egotiſm, 5. myfiaeth, hunan- 
glod | 
F.gotiſt, s. myfiwr, hunan- -gan- 


Egotize, v. myfio, hunan-ber- 
chi 

Egregious, @. odiaeth ; hynod, 
aruthrol 

Egregioufly, ad. ynodiaethol; 
vn aruthrol, yn gywilyddus 

Egreſs, . mynediad, ymadaw- 
ad. —Egreſr and Regreſs, my: 
nediad a dyfodiad 

Egreſſion, J. mynediad allan, 
ymadawiad 

Egret, s. aderyn y bwn 

Egrimony, s. dolur, triſtwch, 

Egritude, s. clefyd [tr ymder 

Egypt, g. yr Ajpht . 

Ejaculate, v. ſaethu, anadlu, 
berweddi, ſaeth-weddio | 


weddi, uchenaid-weddi 
Ejaculative, a. ſaethawl 
Ejaculatorv, a. ſaethaidd 


Eject, v. bwrw. allan, didyo 

Ejection, . bwriad allan, didyad 

Ejectment, 5. ylgrifen, ddidyad 

Eigh! inter. O 

Eight, a. wyth - 

Eighteen, a. deunaw 

Eighth, a. wythfed 

Elghty, a. pedwar ugain 

Eilet hole, 5. olpai, orpai 

Either, pron. un o'r ddau, y 
nail} neu'r llalf: cox. naill ai 

Ejulation, s. cwynofain, galar- 
nad, ubain, udfa | 

Eke, ad. hefyd, heblaw hyn, 
yn mhellach 

Ela, s. y llorf dant ä 

Elaborate, a. Ilafurus, gorche. 
tol: v. ymboeni 

Elapſe, v. myned heibio, paſio, 
diange, ffoi, Ilithro; darfod 

Elapſed, part. wedi paſſio, wed) 


Elaſtic, a. gwrthneidiol, adla- 
maw] | 
Elaſticity, ub. 
rwydd, hyruſed 
Elate, à. derchafedig, uchel- 
frydig, ſythfalch 
Elation, 5. e dens ym- 
falchiad 
Elbow, F. elin, penelin; pus; 
ongl 
Elbow chair, 5. cadair elinog 
Elbow- room, 3. chapgle, lle i 
droi | 
Elden, gub. tannydd, dylwvyf, 
goſgymon 
Elder, 5. benuriad, henadur, 
hy nafgwr: a. hin, benach, 
heneiddiach 
Elderly, a, henaidd, oedranus 


ee | 


Elders, 5. henuriaid ; 5 bynaif, 


hynafiaid 

Elderſhip, 5. henaduriaeth | 

Elder- tree, Sub. yſgawen, pren 
vſgaw.— Hauarj elder, yigaw'r 
ddaear, yſgaw Mair, gwaed 
1 SWyr. 

Elder-wine, g. gwin grawn yr 
vga w 


Eldeſt, a. hynaf: cvntaf-anedig 


'Flecampane, 5. marchalan , .” 
Elect, s. etholedigion: a. etho- 
ledig: v. ethol, dethol, dewis 
Election, g. etholiad, dewiſiad; 


| etholedigaeth 


Elective, a, dewiſiawl, ethol- 
aidd, etholiadawl : 


; Elector, 5. etholar, dewifyad 


Electoral, à. etholyddaw] 
Electorate, g. ardal dee; 
etholyddiaeth 

Electre, s, gwefr, elydr 
Electric, Electrical, a. gwefr- 
aidd. Electric machine „gwefr 
beiriant 

Electricity, g. gwefreiddrwydd: 
rhyw elfen ry fedd iawn a gaed 
allan gan y philoſophyddion 
diweddar 

Electrify, v. cyfleu y ne 
elfen, gwefroli 

Electuary, 5. cyflaith 


N 


my ned heibio 
l 


Elegance, Elegancy, -. tlyſni, 
hoywder, deſtledd, deſtluſ- 
rwydd 
Elegant, a. tlws, hoyw-wych, 
deſtlus, coeth Age 
Elegiac, à. galarnadol, marw- 
nadol | 
Elegy, 5. marwnad, galar-gan, 
galar-gwyn, | 
Element, 5. elfydd, elfen, eg- 
- wyddor 
Elemental, a. elfenawl, gwrei- 
ddiawl, egwyddorawl, dech- 
reuawl, ſylfaenawt 
Elementary, a. ſyml, digymyſg; 
elfenawl _ 
Elephant, -. oliphant, cawr fil 
Elephantine, @. elephantaidd 
Elevate, v. dyrchafu, urddaſu 
Elevated, a. dyrchafedig 
Elevation, s. dyrchafiad ; uch- 
Eleven, a. un ar ddeg {der 
Elf, 5. ellyll, gwag-yſpryd.— 
Elfiſſi, a. ellyllaidd [p/. Etves 
Flicit, a. dadenhuddawl 
Elicitation, ub. dygiad allan 
yng weithred | 
Eligibility, g. dewiſoldeb, dy- 
munolrwydd ; 
_ Eligible, a. dewis-wiw, dewiſ- 
adwy, dymunol, rhagorol 
Eligibleneſs, s. dewiſolrwydd, 
dymunolrwydd, rhagoriaeth 
Elifion, 5. toriad, bogeildrwch 
Elixir, g. math o lyn meddy- 
gol, elicſir | 
Ell, g. meſur o dair troedfedd a 
naw modfedd | 
Elm, Elm-trees, 5. pren Ilwyf 
Ilwyfen, IIwyfanen.— Viteb- 
elm, llwyfen lyfn ddail 


Elocution, 5. hyawdledd, rhy- | 


ddineb ymadrodd; dywediad, 

parabl, lleferydd 5 

Elogy, s. clod, mawl, canmoli- 

aeth N 

 Elongate, Eloigne, v. yſtyn, 
hwyhau, pellhau 

Elongation, s. yſtyniad, hwy- 
had, pellhad 


* bein au 


? 


foi, rhedeg, ymadaw, myned 
ar gil TY 
Elopement, 5. ciliad, enciliad, 
ffoad, ymadawiad, mynediad 
ar fo _ 6575 
Eloquence, 5. araethyddiaeth, 
doeth-barabl, ffraethoneg, hy- 
awdiedd, rhagl-iaith 


hyawdl, ymadroddus,rhwydd- 
chwedl, awrennu; aren 
Elfe, a. all, arall: ad. onite, pe 
amgen Rs 
Elſewhere, ad. yn rhywle arall, 
mewn man amgen 
Elucidate, v. egluro * 
Elucidation, 5. eglurhad 
Elude, v. gochelyd, cyfrwys- 
ochel | 
Eluſion, 5. cyfrwys ddihangfa; 
bud, twyll _ 


twyllodrus 


Elutriate, v. bidlo, glän-hidle 


Elyſian, a, hyfryd, paradwyſ- 
aldd 8 
Emacerate, Emaciate, v. te- 
neuhau, culhau, curio 
Emaculation, 56. difrychead, 
dadfaniad | | 
Emanant, à. deilliawl, yn tar- 
ddu o 3 : 
Emanation, -. tardd, tarddiad, 
ffrydiad, dylifad 
Emanative, à. ifrydiawl, yn 
deilliaw | | 
Emancipate, v. gollwng gae- 
thiwed, rhyddhau 
Emancipation, ub. rhyddhad, 
gollyngdod o gaethiwed 
Emaſculate, v. dy ſpaddu, an- 
wr-ry wio 
Emaſculation, 5. dyſpaddiad 
Embalm, w. eneinio, neu be- 
rarogli corph marw . _ 
Embalming, s. cyweiriad cyrph 
meirw | 
Embargo, g. gwaharddiad hwy- 
liad llongau | 
Embark, v cymmeryd llong, 
myned i long, dodi mewnllong 


lope, v. cilio, encilio, diangc, 


4 


Eloquent, à. parablus, ffraeth, 


Eluſive, Eluſory, a. dihengaidd, 


N n ee r 


e eee eee eee 


1 8 — — 
1 
. Ee er ers ere EEE ER ES ere 


\ 


EM 120 E M 
Embarkation, ub. cymmeriad Embrafure, s. twill neu rwyll 


n mewn mur 
mewn long Embrew, v. Edr. Imbrue 


Embarraſs, v. rhwyftro, dyry- Embrocate, v. iro à rhyw fe- 


ſu, dwyn 1 gyfyng gyngor ddyglyn 
Embarraſſment, 5s. dyryſweh, enn gub. eneiniad a 


cyfyng-gyngor { Fhyw feddyglyn 

4 V. gwaethygu, diru- Embroider, v. brodio, cyfreſ- 
ddo, anurddaſu E 
Embaſſador, 5. cenhadwr ' {Embroiderer, s.brodiwr, brwy- 


Embaſſage, Embaſſy, s. cenna- | Embroidery, 5. brodiaeth dwr 
Embattle, v. byddino Idwri Embroil, v. terfyſgu, trallodi, 
Embay, v. cilfachu, llocio cythryblu 
Embellih, v. addurno, trwſio Embryo, Embryon, s.ebwyſtyl, | 
Embelliſhment, s. addurn milrhith | 
Embers, 3. marwor, marwydos | Emendation, 5. gwellhad, di- 

Ember-days, s. dyddiau ym-| fead, diwygiad | 
pryd, dyddiau'r lludw Emendator, g. gwellhawr, di- 
Ember week, 5. wythnoſau y; wygiwr 

cydgoriau ar ol y Sul cyntaf Emerald, sub. y gwyrdd faen, 
o'r Grawys, y Sulgwyn, y 14 emrald, ſmaragdus 

o Fed, a'r 15 0 Ragfyr Emerge, v. dadfawdd, dad- 
Embezzle, v. lladratta y peth; ſuddo 

a roed i gadw atto Emergence, Emergency, . eſ- 
Embezzlement, 5. darngudd- gyniad o; dir achos, achas 
tad, afradiad diſyfyd 
Emblaze, Emblazon, v. claer Emergent, à. yn d'od rr am- 
addurno ; tynu arfau bonedd| Iwg, yn dadymfawdd; yn dei- 
Emblem, . arwydd, arwydd- | Iliaw oz digwyddol; pwysfawr 
lun, cyſgod lun _ Emeroids, 5. clwy'r marchog- | 
Emblematical, 5s. arwydd-lun- ion, ledewigwſt 

101, arwyddol, cyſgodol Emerſion, s. dadſuddiant 
Emblematically, ad. yn gy ſgo- Emetic, 5. cyfogydd, gorwyd- 


dol ydd, chwyd-feddyginiaeth 
Emblements, sub. cnwd, cyn- | Emetical +@.cytog-barr, chwyd- 
nyrch, toreth | bair 

Embodied, 4. corphoredig Emigrant, 5. mudwr, ciliwr 
Embody, v. corphort Emigrate, v. mudo, ſymmud 


Embolden, v. gwroli, calonogi] trigias 
Emboliſm, s. y gorymddwyn, | Emigration, 56. ſymmudiad 


Heuad ormes : Eager trigias, mudiad 
a row at flwyd lleuad, Eminence, Eminency, s. uch- 


i gwneud 5 a blwy-| elta, uchder, rhagoriaeth, ar- 


ddyn yr haul | dderchawgrwydd 
Emboſs, v. boglynu, brodio Eminent, a. uchel; enwog, go- 
boglyn-waith didog, ardderchog 
Emboſſment, s. boglyniad, bo- Eminently, ad. yn hynod, yn 
glyn-waith rhagorol, yn ardderchog | 
Embowel, v. diberfeddu Emiſſary, g. dirgel gennad, yſ- 


Embrace, v. cofleidio, breich- piwr, negeſeuwr 
Emhracer, 5. cofleidiwr [eidio ö Emiſſion, 5. anfoniad allan 


- Emplead, v. gwyſio; cyhuddo 


Emit, v. anfon neu daflu allan 
Emmet, ub. mywionyn, mor- 
grugyn, dyban | 
Emollient, a. meddalhaol, ty- 
nerol 

Emollition, 5. tyneriad, yſtwy- 
thiad 

Emolument, 5. budd, ced, elw, 
budd-les 

Emotion, s, cyffro, cyffroad, 
cynhyrfiad 

Empale, v. polioni, polgau; 
trywanu à phawl 

Empannel, s. cofreſtr o enwau 
rheithwyr | 

Emperor, 5ub. ymmerawdwr, | 
archdeyrn 

Emphaſis, s. pwys ar air; 17 

pyſiad 

Emphatic, Emphatical, a. eg- 

lur; pwyſig, nerthol ; hyſpys 
Emphatically, ad. yn bwyſig 

vn ddurfing 

Empire, 5. ymerodraetn 
Empiric, ub. prawf feddyg; 
crach feddyg, coeg phyſygwr 
Empirical, a. coeg feddygol 

Empiriciſm, 8. crach phyſigw- 
riaeth; meddyginiaeth brawf 

Emplaſter, 5. plaſtr, eli 

Emplaſtic, a. gludiog, glynol, 
plaſtraidd 


Employ, s. gwaith, gwalangeth: 
D. rhol ar walth | 
Employment, s. gwaith, gorch- 
wyl, gorchwyllaeth, galwed- 
- igaeth, galwad, ſwydd 
Empoiſon, . gwenwyno | 
Emporium, Empory, 5. march- 
nadfa, marchnadle 
Empoveriſh, v. lwmhau, llym- 
rygio, tlodi 
Empoveriſhed, a, anrheithedig, 
Ilwm, tlawd 
Empower, v. galluogi, awdur- 
Empreſs, g. ymmerodres [dodi 
Emprize, 5. antur 


i ß E M 


f 


Empyreal, à. wybrol „ wyvfe- 
net: = 

Empyrean, Empyreum, ub. y 
nef achaf, nef y nefoedd 


—— v. ceiſio rhagori ar 
arall, gwynfydu, elfyddu 
Emulation, s.cydymgyſtadliad, 

gwynfydiad 
Emulator, . cydymgyſtedlydd 
Emulous, a. gwynfydig 
Emulſion, 5. meddyg-laeth 
Enable, v. nerthu, galluogi 
Enact, v. ordeinio, trefnu, ſe- 
fydlu, gwneud deddf, goſod 


cyfraitk 


Enamel, s. barnais, owmal 

Enamelling, 5. owmal, barnei- 
ſiad 

Enamour, v. tynu ſerch, enyn 
a chariad 


| Enamoured, 2. mewn cariad 


Ennarration, 5. mynag, myne- 
giad, traethiad; egluriad 
Encamp, v. gwerſyllu 


|Encampment, 5. gwerſyllfa 


Enchain, v. cadwyno 


Enchanted, a. ſwynedig 
Enchanter, s. ſwynwr, dewin 
Enchantment, g. {wyngyfaredd 
Enchantreſs,/.dewines,hudoles 
Enchaſe, v. goſod mewn aur 
Encircle, . amgylchynu 

Encircled, @. amgylchedig 
Encloſe, u. amgau, gwarchau. 
cylchynu 

Encloſed, &. cauedig, eylchx- 
nedig 

Encloſure, 5. cae, amgae, cae - 
adle, clas 

Encomiaſt, 5. mol wr, canmo- 
lydd 


{Encomium, . cod, canmoli- 


aeth, maw]; can- lian, clod- 
araith; mawl-gerdd 


Enco mpaſs, D. amgylchu 


Emptineſs, q. gwagder, coegedd 
Emption, s. pryniad 
Empty, a, gwag, gorWag, coeg 


Encompaſſed, a. amgylchedig 
Encore, ad. etto, dewch etto, 
droſto, etto 

L 


Empyric, g. coeg-feddyg. Edr. 
wack 


Enchant, v. ſwyno, > long | 


+ 
& 
i} 
i 
p * 
3 
4 


nr 


ASI 


. urn er Ee PERS nels 


l - n N GPS * * * * a * " 2 9 W * 3 88 ä * r n — as * - 

r EANDDT TEEN LIST REF g OTE Tn OED ESL 8 r CCCP n 

ab — „ . — = —— S 2 C * 2 3 ere * 3 q N ic ” _—_— 2 * Tat — FACES E — 3 2 „ N 

* 8 * , 4 * . > 
* — ates — wy "_ 1 * i : — 8 2 
—_—__ _ — Y TNSD DOTIS — rr 4 * 1 - wow i es 2 > 20 SINE . ©. \ Aud — —— — 
1 
: 


T2 
— 


. It 8% 
— 1 - -—>- 
— — F Py. 
* — —— 


en 
8 
amaty 


EN [122] 


Encounter, 5. ymgyrch, ym- 
drech, ymladdfa: v. ymdre- 
chu, ymdaro, ymgydio, ym- 
drin, ymdrafod, ymladd 

Encourage, v. annog, cefnogi 

Encouragement, 5. annogaeth. 


Encroach, v. cyfyngu, gwaſgu, 


pwyſo, gormeſu 
Encroaching, a. trais-ruthrol, 
gormeſol | 
Encroachment, g. gormes, trais- 
feddiant; trais-ruthr 
Encumber, v. lluddio, rhwyſ- 
tro, caethiwo, llwytho 
Encumbrance, 5. rhwyſtr, dy- 
Encyclical, a. cylchaidd [ryſni 
Encyclopedia, s. cylch gwybo- 
dacth - e 
End, 5s. diwedd, terfyn, pen, 
dyben; amcan, bwriad, per- 
wyl; trangc: v. dibenu, di- 
weddu, terfynu 
Endable, a. terfynadwy 
Endamage, v. colledu, niwei- 
Endanger, v. peryglu [dio 
Endear, v. anwylhau 
Endearment, 5s. anwyledd, an- 
wylder, hoffedd, mawrhad ; 
carueiddwch ; 
Endeavour, 545. cais, ymgais, 
ymdrech, ymroad: v. ymeg- 
nio, ymdrechu, ymgeiſio, ym- 


roddi 


Endict, v. cyhuddo, achwyn 


Endictment, . cwyn, achwyn, 


cyhuddiad 
Endite, v. traethu, adrodd un 
peth iC '{grifenu. 
Endleſs, a. diderfyn, didrangc 
Endorſe, v. yſgrifenu enw ar 
gefn llythyr cyfnewid 
Endorſement, 5b. cefn yſgrif, 
cefn yſgrifen 1 
Endow, v. gwaddoli, cynnyſ- 
gaeddu, donio 
Endowed, a. cynnyſgaeddedig, 
gwaddoledig 


Endowment, 5. cynnyſgaeth, 


gwaddol; gwaddoliad, cyn- 
i 


Endue, v. donio, cynnyſgaeddu | 


EN > 
Endurable, a. goddefadwy 


Endurance, ub. parhad, para; 
goddefedd, goddefgarwch 


ymaros | 
Endwiſe, ad. ar ei ben, lwyr ei 
ben | 


bwr, yſgarant, cas 
galluog 


rediad 
Enervate, v.dirymu, gwanhau, 
gwanychu | 
gedd, gwanhad 
Enerve, v. dirymu, eiddilo 
Enfeeble, v. Ileſghau, gwanhau 
Enfeebled, a. lleſg, eiddil 
Enfeoff, v. rhoi mewn medd- 
iant, ymddiried i un 
Enfeoffment, g. goſodiad mewn 
meddiant, rhoddiad goreſgyn 
Enfilade, s. uniown-res, rheſtr 
Enforce, v. cadarnhau, cryf- 
hau; cymmell | | 
Enforcement, ub. cadarnhad, 
cymhelliad ; 
Enfranchiſe, v. breinio, brei- 
nioli, rhyddhau, gwneud yn 
wr rhydd neu freiniol 


Enfranchiſement, 5. breiniad, 


| breinioliad, breiniolaeth 
Engage, v. rhwymo, ymrwy- 


gydio, ymdarc, ymladd 


gaeth, ymrwymiad; ammod; 
gorchwyl; brwydr _ 
Engager, s. rhwymydd, mech- 
niydd | | : 
Engaging, 4. hyſerch; hyfryd, 
difyr | ; 
Engender, v. cenhedlu, eppi- 


allan, magu - 8 
Engendered, a. cenhedledig 
Engine, s. peirian, peiriant, er- 

myg, mangnel; offeryn. Fire 

engine, mangnel dan 


Endure, v. parhau; goddef, 
Enemy, 5. gelyn, gwrthwyne- 
1 Energetic, a. grymus, nerthol, 


| Energy, 5. grym, gallu;gweith- 


Enervation, 5. dirymiad, llef- 


mo, addaw; denu, llithio; ym- 


Engagement, ub. rhwymedi- 


lio, hilio; ymddwyn, dwyn 


r 


E N 
Engineer, g. mangnelydd 
England, s. Lloegr, Lloegyr, 
Eingl-dud, Bro-ſais | 
Engliſh, 5. Seiſoneg, Saeſoneg, 
Saeſneg, i 
4. Saeſonig, Saiſnig, Seiſnig, 
Einglig. — Engliſb- man, Sais. 
Engli/h-men, Seiſon.—Engliſh- 
29man, Seiſnes 
Englut, v. traflyngcu, gorllen- 
wi | 
Engorge, v. traflyngcu, ym- 
lenwi D > 
Engraft, v. impio, dodi imewn 
Engrain, v. dwtn liwio, lliwio 
ddwywaith 48 
Engrailed, a. ymyl fylchog 
Engrave, v. cerfio, yſgythru 
Engraved, a. cerſiedig, argra- 
e 1 
Engraver, 5. cerfiwr, yſgyth- 
rydd 2755 5 
Engraving, 5. cerfiad, yſgyth- 
riad _ | 
Engroſs, v. edwica, rhagbry- 
nu'r farchnad er mwyn elwa; 
bras yſgrifenu ar femrwn 
Engroſſing 5s. bras yſgrifenydd- 
iaeth ar femrwn 7 
Engrofſment, g. rhag-achubiad 
marchnad er mwyn drud- 
wierthu, edwicaeth 
Enhance, V. mwyhan,. ych- 
wanegu ; codi'r farchnad 
Enhancement, s. ychwanegiad, 
codiad pris neu werten 
Enigma, s, dammeg, dychym- 
myg, dvfal, tywyll wers 
Enigmatical, a. dambegawl 
Enjoin, v. gorchymyn, erchi 


Enjoined, . gorchymynedig | 


C23] | 3 
Enlight, Enlighten, v. goleuo 


Eingleg: 


\ 


E N 


Enliven, v. adfywio, bywhau, 
by wiocau þ 7 4 
Enlivening, 5. bywhad, byw- 
iocad | 12 
Enmity, 5. gelyniaeth, dygaſ- 
edd, gelynaſtra e 


chogi, uchelfreinio 


dderchafiad 
Enormity, anfadrwydd, yſgel- 


redd 


yn anferth, yn echryſlawn : 
a. aruthrol F341 
Enough, a. /ing. digon 
Enow, a. pl. digonedd 
Enpaſſant, ad. ar y 
with fyned heibio 
Enquire, v. ymofyn, holi 
Enquiry, s. ymofyniad 
Enrage, v. ennyn Hide 
Enraged, à. llidiog, cynddei- 
rio 
Enrich, v. eyfoethogi, braſhau 
Enrobe, v. dilladu, hardd- 
wiſgo | 27a» 
Enrol, Enroll, v. cofreftru, 
llyfru 


fordd, 


1 


triad 
Enfample, 5. ſiampl, anghraifft 
Enſign, 3. llumman, baniar; 
Hummanwr 255 
Enſlave, v. caethiwo, difreinio 
Enflavement, g. caethiad, caeth- 
iwed 
Enſnare, v. maglu, rhwydo 


Enjoy, v. mwynhau; meddu, Enſnaring, a. dichellgar, ho- 


ymhyfrydu | 
Enjoyed, a. meddianedig 
Enjoyment, g. mwyniant; me- 
*ddiant, hyfrydwch | 
Enlarge, v. ehengu, helaethu, 
yityn ; rhyddhau 
Enlargement, s. ehengiad, ych- 
wanegiad; rhyddhad, gollyng- 
do, helacthder, ymhelaethiad 


| 


cedus” .. 
Enſue, v. canlyn, dilyn, erlyn 
Enſning, à. canlynol, yn can- 
lyn, neſaf 
Entail, 5. rhwym-ddiſgyniad : 
v. rhwymo peth wrth ryw raj 
yn neillduol ac anaralladwy 
Entangle, v. dyryſa, maglu 


Entangled, a. dyryſedig, dyrys 
L 2 


Ennoble, v. urddaſu, ardder- 


Ennoblement, g. urddaſiad, ar- 
erder; gorthrymder; dirfaw- 


Enormous, a. dirfawr; | ſoeler : 
|Enormoully, ad. yn ddirfawr, 


Enrolment, s. llyfriad, cofreſ- | 


rp ar en —— 8 — & 


£ — Y 
123 eee — 


FFC 


Reer. Nan LA 
. „ — « 


Ee toi 6 ind on thr ST RD 


_ Enthral, v. caethiwo 


ü a a at ch tA ee a ee ee OOO 


E N 
Entanglement, s. dyryſiad, dy- 
A a 
Enter, v. myned (dyfod) 1 
. mewn, goſod i lawr, yſgrifenu 
Entering, s. dyfodfa, cyntedd 
Enterlace, v. cymhlethu, cy- 


myſgu ; 
Enterparlance, 5. cylafaredd, 


cydñarad 
Enterpriſe, g. antur, anturiaeth 


Enterprize, v. anturio, arfei- 
TR NEEDS 5 | 
Entertain, v. groeſawi, cadw, 
difyru | 
Entertainment, 5. derbyniad, 
llety wriaetb, gwledd; dyfyr- 
{ wch 
Enthralment, . caethiwed 
Enthrone, v. gorſeddu 
Enthronement, 5. gorſeddiad 
Enthufiaſm, s. awen ; ffug-yſ- 
prydoliaeth, penboethni cre 
tyddol | 
Enthuſiaſt, 5. awenydd ; pen- 
boethiad; crefyddwr penfrwd 
* — 3 
orwyllt, pendroedig, ynfyd- 
l anſobhr ie 
Entice, v. hudo, denu, llithio 


Enticement, s. llithiad, hudol- 


acth _ 
Entire, a. cyfan, cyfangwbl 


Entirely, ad. yn hollol, yn} 


Ilwyr, yn gyfangwbl 


Entitle, v. enwi, galw; rhoi 


hawl By 
Entitled, part. a hawli;aenwyd 
Entity, 3. ſylwedd, hanfod 
Entoil, v. dyryſu, dal mewn 
magl 
Entomb, v. claddu, rhot mewn 
Entombed, a. claddedig { bedd 
Entrails, g. coluddion, perfedd, 
ymyſ{garoedd 
Entrance, g. mynediad i mewn, 
dyfodfa, derbymiad; ffordd, 
cyntedd, porth, adwy, agor- 
iad; dechreuad, cychwyniad : 
v. rhoi mewn lleſmair 
Entrap, v. maglu, bachellu, 
rhwydo, dyryſu 


[124] 


EN 
Entreat, v. attolygu, deiſy fu, 
erfyn, eiriol 5 5 
Entreaty, g. attolygiad, deiſyf- 
| 1ad, erfsniad, gweddi 
Entrench, v. amgloddio; gor- 
meſu | t | 
Entrenchment, 5. amglawdd 
Entruſt, v. ymddiried 
Entry, s. dy fodfa, porth, cyn- 
 tedd ; goreſgyn, lyfriad 
Entwine, v. cyfrodeddu 
Enucleate, v. egluro, eſponio ; 
dignewyllio | 
Enucleation, 5. agoriad, eſpo- 
niad 
Envelop, v. amgylchynu, gor- 
chuddio, enhuddo | 
— a. cuddiedig, am- 
wiſgedig, enhuddawg 
Envenom, v. gwenwyno 
Envenomed, à. gwenwynig 
Envier, 5. cenfigenwr 
Envious, @, cenfigenus N 
Envioully, ad. yn genfigenus 
Environ, v. amgylchu, cylch- 
ynu . | 5 
Environs, s. amgylchoedd 
Enumerate, v. cyfrif, rhiſo 
En meration, g. cyfrifiad, rhif- 
ia 


| 


Enunciate, v. datgan „traethu, 


| hyſpyſu, datguddio 
5 adroddiad, 
mynegiad, datguddiad 
Envoy, 5. cenhadwr, negeſwr, 
herod 5 
Envy, 5. cenfigen, eiddigedd : 
v. cenfigenu © 
Enwrap, v. amgylchynu, am- 
wiſgo 8 N 
Eoconomy, 5. trefn, trefniad; 
cynnildeb, cymhedrolder 
Epact, s. yr epact, yr un dydd 
ar ddeg ſydd fwy yn y flwy- 
ddyn haulaidd na'r un leuad- 
aidd - | 
Ephemeris, s., dydd lyfr y pla 
nedau | ; 
Ephialtes, 5. yr hin-llef ; 
Ephod, s. yſgwydd-wiſg, add- 


urn-wregys, ephod 


EPA 


Epic, g. arwr-wawd, gwawdo- 

dyn: à. adroddawl, arwraidd 

Epicure, 3. gloddeſtwr, wtret- 
wr, dyn glwth 2. 

Epicurean, $45. epicuriad: a. 
epicaraidd 

Epicuriſm, . athrawiacth, Epi- 
curus, yr hon a ddyſgai, mai 
mewn pleſerau -/anianol a 
chnawdol ymae ded Wor 
yn gynhwyſedig 

Epidemic, 'E idemical, a. er. 
ffredin, ymdanawl  . 

_ Epidemical diſorder, a. eint 
liynol, clefy ymdanawl 

Epigaſtrium, g. y geſt 

Epigram, g. englyn, pennill 

Epigrammatic, 1 
cal, a. englynaidd 

Epigrammatiſt, b. englynydd 

Epigraph, 2. argraph, yſgrifen 
ar beth, 

Epilepſy, 5. yr haint digwydd, 
clwyf, tegla, gwialen Criſt, y 
cle 5d bendigaid . * 

Epileptic, 4. daroſtyngedig i ir E 
haint dygwydd 

Epilogue; 5. diwedd go, gor- 
phen-chwedl 


Epiphany, s. yr yſtwyll, | dydd 


gwyl yitwyll . 

Epiſcopacy, 5. eſgobaeth ; A- 
wodraeth eſgobawl >. 

Epiſcopal, @. eſgobawl, eſgo- 
baidd 2 

Epiſcopate, 7. eſgobseth, tal. 

eth eſgoby 

| Epiſode, 5. adgan, gage 
Epiſtle, 5. Uythyr, 1 
Epiſtolary, a. cpitolaidd, ly 

thyraidd 

Epitaph, 5. beth- argraph, bead 
gerdd, marwnad: . 
Epithalanium, J. priodas-gerdd 
Epithet, 3. addas. air, en dodi, 
cyfenw. =» 

Epitome, sub. crynodeb, oyn- 
hwyftad, talfyriad | 
Epitomiſe , Epitomize, v. cryn-. 

hoi, talfyri, talgr ynnu 
Epitomiſt, 546, talfyrydd, byr- 
hawr 


<>. 


w_ 


5231 | E . 8 


Epoch, Epocha, 5. cyſF-eyfrif, 
| orifhgd amſer 
Epnloſity; 3. glythineb 


Equability, . eymhedroldeb, 


cyfartaledd, gwaſtadrwydd 


Equable, a. cy fartal, gwaſtad 


Equal, à. cy fartal, eyſtadl, 
| cydradd, cyſſon 


tadledd, [Symons 


ad! 
. [Equanimity, Wl ** *. 


dedd, boddlonrwydd 
Equanimous, à. Fag. 
boddlawn 
Equation, 5s, cyfartaledd,*gog- 
ymhwyſder,cydgymhedrole 1 
Equator,” 5ub; y cylivdedd, y. 
cylch*cyhydedd, ff 
— aw dd = 5 

uerry, ub. marc —_ _ 
1 — 
Equeſtrian, a. marchawl, mar- 
N. aw! 

quilateral, a. cyfochrog + 


| Equitibrate, v. cydbwyſo 


Equilibration, 5. 8 

Equilibrium, 5. cydbwys 

Equinoctial, a. eyhydeddawl” 

Equinox, 5. cyhydedd rt a 
_ llinyn y ophydedd 
Equip, . gwoalgo, nn arfo 
gi, cymhenu 

Equipage, 5. cerbyd, Ec. ym- 
deith-drec;, addurn, addurn: 
. meirch, addurn witgz dod- 
ref. —Hunting equipnge; dae 
lau hely 

Equipment, 5. ella traciad 

Equipoiſe, . cydbwW] s 

79.58 ee 4. oyfallu, 6A 

nerth 

Equipollent, a. . oydnerth, — 
nerthawl- - 

Equ - paged ub .cydbwy-. 
ſed 

Equipenderant; Equiponder- 

| ous, a. cydbwys 

(Equitable, 4. nn ek. 


| awn: 
L. 2. 


Equality, g. eyfartaledd, cyſ- 


linyn Y _ 


* 
UE BI ũꝗ⁵fDPPDdwdõõãꝗ ã d e e nt BE eg 
72 3 * el 7 ON 4 2 $ + 8 <4 - * > - | . * 3 Q * SC = —"- 
= Y —— 1 n 
. _—_ * * — . —— ping — 
DE Ones 6 wa — — — are 


* >> 
— —— —— Au. 


ay 
x 
* 
3 | 
=_ 
= 
- 

Þ, 2 , 
1 


av; 
jp 
1 
Af 
% 
E 


— 2 — —— 


5 ee 
PS mw . — 


I 4 
Am. 0 9 Ys * 


r % 


x e 5 N 1 0 
. 
3 r % 4 4 N' ** * 1 We" 
*s m Mm - 14 2 = — Ls - - 
- — — — 9 e 
* © * ” A» » 0 
* 32 * — — Pon „ 8 


AX EY 
wc 


Z.. 
Ta n 
= Ss S 3 — — 
* 4 * n - : 


Equitably, ad. yn union, yn 
gyfiawn 

Equity, 4. cyſiawnder, union- 
deb, cymhwyſder 


_ Equivalence uivalenc 
cyſtaledd "I hy 


Equivalent, a. eyfrdal, cyf- | 


= 
uivocal, mud, mwys-air, hy- 
blygair: a. mwyſaidd, amwys, 


deu- yſtyr; petrus 
Equivocate, v. mwys. dafary,| 

gwrthddywedyd 
Equivocation, s. mwys- air, hy- 
pblyg-air, amwyſe dau- eir- 
| "iogrw ydd 


Equivocations, 3. mu ys eitiau, 
twyll-eiriau 

Equivocator, . amwy r 

Era, sub. cyff, cyfrif, prif-nod, 
amſer 

Eradicate, v. diwreiddio 

Eradication, 5. diwreiddiad. 

Eraſe, v. dileu, crafu ywaith 

Eraſement, 5. dileadd 

Ere, ad. cyn.—Ere long, cyn y 
bo hir wh 19g now, cyn hy gt 

Erect, a. „ uniawn ſyth, 
uniawn 120 U; cefn — 
D. ſythu, codi, dyrchafu - 

Erection, . codiad peth i fynu, 
adeiladiad, adeiladaeth 

Erectneſs, 3. uniawn ſaſiad 

Eremite, g. meudwy - 

Ergo, ad. am hynny, gan hyn- 

ny, o herwydd pa ham 
Exmine, s. cath bali; ermin, 
croen y gath bali ai _ ar- 
no, pan, pali 

Erode; v. amgnoi, y 
Erogation, g. rhoddiad 
Err, v. diarfforddi, cy feiliorni, 
crwydro, gwibio; camſynied, 

_ camwneuthur 

Eryable, a. eyfeiliornadwy, 
.edmfiyniadwy 

Errand, 5. neges, cennadwri | 

Exrand-goer, 5. neges was 

Frrant, 4. crwydraidd, gwibi- 

of Kg bt-errant, marchog 


[136] 


A nei 
f Eſpouſal, a. dyweddiol, Wich- 


BR 
Errata, 5. beiau, gwallau 


Erratic, a. crwydraidd. ſy 


ratic ars, fer gwibio 
Erroneous, a, cyfeiliornus, 

camſyniadol, beius 
Erroneouſly, ad. yn gyfeilior- 


nus, yn gamſyniadol | 
| Error, 4. eyfeiliornad, gwall 


Erſt, ad. gynt, cyn hyn, bye 
yn hyn, o'r blaen - 


4} Erubeſcence, 5. cywilyddiad, 


gwridiad 
| Eructation, "I brytheiriad 
Erudite, a. dyſgedig, yſgol- | 


heigaidd 
Erudition, ub. dyſg, dyſgeidi- 

| acth, yſgolheigdod | 
Eruption, ub. crugdardd , tar- 
ddant 

Eryſipelas, 3. * tan iddwf 
| Eſcalade, . drinhadiad muriau 


? Eſcape, J. dihangfa, ymwared, 


„ eee V. 8 fol, 
cilio 

Eſchar, 5. cg | 
Eſcheat, 5. fforffed 1 arghweydd 
maenor 

n{Eſchew, v. gochel, cilio odd 
| wrth 

Eſcort, ub. canymdo, porth, 
cymmorth: v. canymdoz, am- 


ddiffynn 
Eſcutcheon, . yſgwyd arfan, 


cvnſallt 

Eſpaliers, F rheſtr o ffrwyth- 
goed cymhlethedig Alte 
Eſpecial, a. arbenig; neillduo]; 
3 ; enwedigol 
Eſpecially, ad. yn enwedig, yn 
a duct oe 


| 


| 1orawl. | 
Eſpouſals, . «poten pe nei- 
Lühr | 
Eſpouſe, v. dyweddio; olds 


; | Efpoufed, a. dyweddiedi 


Ef 72 V. yſpio, ſelu, canfod 
E uns: - place, ub. gwylfa, diſ- 
la 

Eſquire, 5. al iſamer, v* 


gewydy 


| gwier, cludydd arfau 


— 
Rr 
r 
4 


—— 


* gn ** 


. 
_— K* 
, — 


nt — 
* 


BS [127] 
Eſſay, c. cynhygiad, prawf —_ 


thawd, prawf: v. eee 
Eſſence, Sub. anian, ſylw edd, 
hanfod 


Eſſential, a. hanfodol, ſylwe- 


ddol 


Eſſoign, Eſſoin, s. aſſwyn, eſ⸗ 


gus am beidio — 
wedi cael guys 


_ Eſtabliſh; v. ſe ydlu, cadarnhau 


Eſtabliſhed, à. ſef dledit go- 
ſodedi Pe 


Eſtabli ment, . ſefydliad, 80 


ſodedig, ſafadwy 
Eſtate, 3. cyflwr, anſawdd; he- 
lyntz da, cyfoeth, golud, cyll- 
id, ardreth, nnn tref- 


tadaeth 


Eſteem, 5. parch, bri, eymmer⸗ 
iad, pris: v. perchi 


5 Eftimable;&. hybarch, cyfrifol, 


urddaſol, gwerthfawr 
Eſtimate, . priſiad, cyfrifiad, | 
 amcan-bris; barn, tyb, bwri- 

ad: v. priſio, cyfrif; yityried 


_ Eſtimation, s.'bri, parch; pri- 


ſiad, cywerthyddiad; cyfrifiad | 
Eſtival, a. hafaidd 
Eſtrange, S. eſtroni, eſtronei- 


ddio 
Eſtranged, a. diekthredig 


Eſtrangement, s, eſtroniad, al. 
eithrwch 7: 

Eſtuary, 3. caingc o for, mor- 
gamlas 


Eternal, a. tragywyddol, bythol | 


Eternalize, *. tragywyddoli, 
bytholi 
Eternally, ad. yn dragywydd, 


byth 
Eternity, . 5. tragywyddoldeb 
Eternize, v. tragywyddoli 


Ether, g. yr awyr, yr elfen dan 
Ethereal,a.awyraidd,nefolaidd 


Ethic, Ethical, a. moeſaidd, 
moeſawl 


Ethics, 5. athrawiaeth els! 
moes-ddyſg 

Ethnic, 5. cenedl-ddyn, pagan 

Ethnics, 3. y cenhedloedd, y 
e 


Evagation, 5. gwyb, 


E T 
Etymological, a. 1 
awl, cy achawi 
Etymologiſt, 5. eytiachydd. 
\Etymology, 5. tadogaeth, ho- 
| nedd-gerriau, cyfiach, cyflach- 
yddiaeth . 

Etymon, . tadog, tadog- zair, 
gwreidd-air, bonedd 


Eracuation, 5, gwaghad, ar- 
Hoefiad 
Evade, v. cilio, gochelyd; cyl. 


rwys- ochel 
gyrad 
Evaneſcent, a: difan, diflan, 


lanu 

Evangelical, a. efengylaidd! 
Evangeliſt; s. yp ++ 2 | 
Evangelize, v. efengylüu 
Bean, a. gwanaidd, diflanus 
Evaporate, c . anweddu, myg- 


yn darth neu anwedd 
Evaporation, 3. mygdarthiad 


ocheliad, dichell 

Evaſive, a. gochelus, eyfrwys, 
yſtrywgar 

| BOG, 4. 7 diolchgarweh, 
y cymmun ' - 

Eve, $. nos, nos Wyl, nerwyl 

Even, 3. hwyr, yr hwyr, 

 echwydd: 2. gwaſtad, ly 4 
tawel; eſmwyth; cyfniferawg: 
ad. byd * bed, yn ddiau, ie, 
ſef : : 

Evening, 5s. hwyr, prydnawn, 
goſper, diwe*dydd, y cyfnos, 


{ gode ge ing 
Evenly, ad. yn gyfartal ; yn 
Fl ddiſigl 8 


Evenneſs, s. cyfartaledd, goaſ: 
tadrwydd 
2 s. damwain, digwydd, 


| Eventful, a. argoeliawg, ar- 


goelus, argoelfawr 
Eventilate, v . nithio, gwynt- 
yllio; chwilio 


Evacuate, v. arlloes, — — | 


diflanaw], diflanedigy yn dif- 


1 


darthu, mygu allan, myned. . 


Evaſion, tub. ciliad, eyfrwys- 


. yings , diwedd, canlyn- 


1 
mo 
l 
vl 
: 
th 
1. 
5 
7 
"© 
is 
4 
i 
*X% 
77 
bs. 
(8 
i» 
is 
[3 
of? 
169 
4 
bY 
RE 
r 
| 
7, 
8 
1 
1 
7 
; 
þ 


* 
00 Tc 


Er 


= x 


PPP 
* ©. - — — 5 : * 


U— z ᷑ ̃ 
6 - we "us 
— you 
— 2 11 


Rd OX; DS, OSOTISEE GE Ge 5 ie opbte 
— —— E cc HENEES '® 
— _ — 1 2 - - * 7 of Pony a — 1 
23 —— te — — — — 
— - - - SS — 


— — — - no 
I 
. 


Evxitable, 2 


Evolve, . dadbly 


*. 


Fventual, a. digwyddol, can- 
lyniadol ? 

Ever, ad. bob amſer, byth, yn 
waſtad, erioed, yn dragywydd 

Ev 1 7 een, a. byth- ns, 
gwaſtadrwydd 

Everlaſting, a. bythol, — 1 
wyddol, gwaſtadol, anfarwol 
Everlaſtingneſs, « . tragywydd- 
olrwydd 

Everlaſtingly, ad. yn. dragy- 
. wydd, | 
Ever- 6851 a, anfarwol, byth+ 
fywiol 

Evermore, « ad; bob mier, yn 
dragy Dpa. 

1 vert, *. dadymche: 


lyd 
: Everſion, 5. dadymebweliad | 


Every, 4. pob un, pob, bob 
Eves-:dropper, ub. gwrandawr 


dan ffeneſtr neu fargod 


Eveſtigate, v. olrhain, chwilio 
Eugh, „ Edr. Tea '[allan | 
Eviction, 3. argyhoeddiad; 
Evidence, 5. tyſt, tyſtiolaeth, 
prawf, amlygrwydd, hyſpyſ- 


rwydd, nd 9 u Hio, 


amlygu 
Evident, a. amlwg, eglur 


| Evidently, ad. yn amg. vn 


eglur 
Evil, aub. drwg, drygioni, an- 
fawd, adfyd, aflwyd :a,drwg, 
drygionus, yſgeler, anfad, ni- 
weidiol; truenus _ 
Evince, v. profi, dangos trwy 
reſum 
Evinced, à. profedig trwy re- 
fwm 
Evincible, a. arddangoſadwy 
Eviſcerate, . diberfeddu 
gocheladwy 
Eulogy, 5. clod, geir- da, mo- 
ant, mawl gan 


Eunuch, 4. dy ſpaidd, efnuch, 


eunuch; yſtafellydd 


. Evocation, Sub. galwad allan; 


gwys 


egori, 
treiglo, dad- 3 1 


T3 - [1 


28] | E V 
Evolution, 3. dadblygiad, treigl 
Eupbony, s. pereidd- ſain 
Euphonical, a. per ſeiniol 
Euphraſy, s. y dorfagl, effros. 
Edr. Eye-bright 
Eurocly don, s, dwyrein- ogledd 
wynt 
Europe, .. Emitdpe, Ewrop 
European, 3. Ewropaidd 
Eurus, 3. y dwyrein-wynt 
Evulſion, 3. tyniad 19 di 
wreiddiad 
Ewe, g. dafad, mamawg 
Ewer, s. dyfr-leftr, yſten 
Exacerbate, v. gerwino, chwe- 
rwi; cyffroi, eythruddo 
Exact, a2. manwl, cywraint, N 
cryno, cywir, perffaith: v. 
gofyn, goſod ar, mynnu gan; 
gwaſgu at | 
\ExaCtion, . erib-ddail, gorth- 
rymdreth, cam-dal 
Exactly, ad. VB gymmw'ys, yn 
wir * ; 
Exactneſs, ab. cywreinywydd, | 
cywiredd, manylrwydd | 
Exaggerate, v. mwyhau, 1 ych- 
| wanegu, pentyru | 
" [Exaggeration; 1b. pentyriad, 
mwyhad, helaethiad | 
Exagitate, v. cyffroi, cynhyr- 
ku, aflonyddu, e thruddo 
Exalt, v. dyrchafu 
Exaltation, 5. dyrchafiad. 
Examen, 4. holiad, manwl-chi- 
had* | | | 
Examination, eien i 
Eramine, w. hoh, ymofyn 
Examined, a. holedi profedig 
Examiner, 5. Ig. chwiliwr 
Exumple, . ſiampl, angraifft, 
cynllun, portreiad 
Exanguious, a. diwaed 
Exanimate, à. dienaid, dify- 
wyd, digalon 
Exanimation, 5. dieneidiaeth, 
digalondid 
Exantlate, v. gwaghau, arloef; 
dihyſpyddu 


Exaſperate, v. | e , 
chwerwi | 


Exafperation, 5. cytfroad llid, 
_chwerwedd _. 
Excandeſcence,. 546. poethni, 
brydiad, ffromder 
Excavate, v . cafnu, ceuo 
Excavation, . ceuad, cafniad 
Exceed, v. blaenori, Thagori 
Exceeding, a, rhagorol, Bodi- 
dog, tra 
Exceedingly, ad. yn fawr, yn 
ddirfawor 
Excel, v. rhagori, blaenori 
Excellence, Excellency, 46. 
rhagoriaeth, arbenigrwydd 
Excellent, a. . ar- 
dderchog 
Excellently, ad. yn rhagorol, 
yn odidog 
Except, prep. eithr, oddieithr, 
ond, onid, amyn, heblaw, 
_ oddigerth: cozj. oddieithr, o 
ddiffyg; oni, onid, oni b'ai, 
pe na, os na 
EFxception, 5. eithrad, gwrth- 
ddadl, lyfiant, nam, anach 
Exceptionable, a. eithradwy, 
gwrthodadwy - 
Exceptleſs, a. dinam, dios, di- 
vurtheb | 
Excerp, wv. pigo, dethol, cwlio 
Excerption, g. pigiad, detholiad 
Exceſs, c. gormodedd, anghy- 
medrolder 
Exceſſively, ad. yn ormodol 
Exchange, 5. cyfnewid, newid- 
wriaeth, newidfa: v. cyfne- 
wWidio, cyfechwyn; arallu 
Excheat, 5. Edr. Eſcheat 
Exchequer, s. y ſyllt- dy, y dry- 
ſorfa 
Exciſe, sub. ardreth, dofraeth, 
ceis, toll 
Exciſeman, g. tollydd, ceiſydd 
Exciſion, 3. toriad ymaith, try- 
chiad 
_ Excitation, Excitement, g. cy- 
ffroad, annogiad, annoſiad, 
_cynhyrfiad, annogaeth 
Excite, v. nan a annog 
Exclaim, v, lefain, gwaeddi, 
bloeddio 


FX : [129] EN 
Exclamation; g. bloedd, gawr;” 


gwaedd, garm, yſgri 
Exclamatory, 4. bloeddgar 


maes 

Excluded, a. gwrthodedig, an- 
nerbyniol : 

Excluſion, s. cauedigaethallan, 


Excluſive, a. allan-gauadawl, 
neillduawl, heb, heblaw 


eithr 
Excogitate, v. dychymmygu 
dwfn-fytyrio : 


mundeb 

Excommanication, $57 vigym- 
mundod 

Excoriation, sub. digroeniad, 
| blingad, piliad 

Excreate, v. hack bas | 

Excreation, 5. peſwch- boeriad 

Excrement, 5. tom, carthion, 
yſgarth, yſgachiad 

Excreſcence, Excreſcency, 5. 
bwrwg, attwf, unrhyw dyfiad 
annaturiol ar ddyn neu anifait 


Excretion, 5. ymgarth y corph, 


yſgarthiad, 

Excretive, Excretory, a, yſ- 
garth-bair 

Excruciable; a. poenfawr, poe- 
nad ry 

Excruciate, v. poeni , arteithio, 
dirboeni 


Excruciating, à. poenus, ar- 


teithiol 
Exculpate, v. difeio, glanhau; 
eſguſodi 
Exculpation, ab. glanhad, di- 
| heurad; eſguſodiad i 


iad, gwib; ymred i wlad gelyn 


| Excurſive, a. erwy dol, gwibiog 


Excuſable, a. eſguſadwy, eigu ; 
ſodol, eſguſol 

Excuſe, 5. eſgus, eſguſod: * 
_— eſguſodi 


Exclude, wv. cau allan, bwrw 1 


gwrthodiad, lyfiant, dyhoriad 


Excluſively, ad. yn neillduol, 
0 'r neilldu, heb, debian 


Excommunicate, v. yſgym- 
muno, byrw allan o gym- 


Excurſion, 5. crwydrad, gwib- 


— 


- A 
a 2 — 1 2 oy 4 — er I beliefs. EE 323 
= = 3 * — 22 —_— —_ — „* — 1 2 


* b 8 x 
By 2 FT 
7 2.4 
« 
X * 
4 
4 
of 5 f 
wt 
- cm 
-:+ BB 
: 7 
by 
j | 
- 4 1 
V = ©. 
"wh 1 
FT 
z 
p 


_ 1 = 
— m bt <b 
1 —_ 


ab RAS ET EIA TR 


* P — * ** ** 
—— —ñ—-—— ¶ ³ ”yp— 
. — — Wi eas 


W 
0 3 > * . - IF... 4 
— — 
— — = ” i 5 —— . 4 = 
> Tn fs ——— ̃ na ey eB ———————— 


—_— ——  — 
— — 4 


F 


ä 4 AE. OSS 
YO ot, dr A. PITT —— * 


— * 


I —— 
——— * — 
1 = 


Ad. yes — — 


T « 
- 
—U— . —— 2 


X 
Execrable, a. melldigedig; yſ- 
gymmun, yſgeler 
Execrably, us, yn felldigedig; 
yn echryſlawn 
_ Execrate, v. melldigo, ne; 
ffieiddio | 


Execration, 5. melldith, rheg, 


melldithiad 
Execute, v. gwneuthur, cwbl- 
hau, cyflawni; dwyn 1 ben; 
dihenyddu 
Executer, 5.cwblhawr, gweith- 
redydd 
Execution, r. cwblhad, cyflaw- 
niad, weithrediad, ymarfer- 
tad; dihenyddiad * 
Executioner, gub. Nn ee w r, 
coſpwr | 
Executive, a. cyflawniadol 
 Executor,s.cyflawnydd ewyllys 
Executrix, 3. gorchwyl-wraig 


Exegetical, a. eſponiadol, eg- | 
{Exhort, v. cynghori, deiſyfu, 


luriadol, eglurhaol 

8 Exemplar, s. cynllun, cyndde- 
l, fftampl; patrwn 
Exemplary, 4. patrynol, tei- 
lung 1'w ddilyn, hy nod 
Exemplification, . rhoddiad 
ſiampl er profi neu egluro 
Exemplify, v. profi ac egluro 
trwy ſiampl | 

Exempt, à. rhydd, eſguſodol, 
bremiol: v. rhyddbau, eſguſo, 
breinioli 

Exemption, s. rhyddhad, trwy- 

dded; braint | 
Exemterate,. . Gdiberfeddn, 
cym'ryd allan y perfedd 
Exequies, sub. arwyl, cynhe- 
brwng, defodau angladd 

Exerciſe, 5. ymarferiad; gor- 
chwil, gwaith ; arfer; cyflaw- 
niad ; 'byfforddiant ; taſg: v. 
arferu, gweithio, trin, ymgyn- 
neſino 

Exert, v. ymdrechu, ymegnio, 
ymorcheſtu | 

Exertion, 3. ymroddiad, ymeg- 
niad, ymdrechiad 

Exeter, Exon, ub. Caer-eſc, 


[130] 


E X 

ddinas Cerniw, a Dyfneint : 
bu yn meddiant y Brytaniaid 
hyd y nawfed oes, pan eu di- 


{ feddianwyd o honi gan Athe/- 


/tan brenin y Saiſon 


Exhalation, s.tarth, mwgdarth, 


mygydarth, ager, anwedd 
Exhale, v. mygdarthu, ager- 

ddu, anadlu allan | 
Exhauſt, v. gwaghau, dyhyſ- 


Exhauſted, a. . 
dyhyſpydd 

Exhauſtleſs, a. anbyſpyuda- 
dwy, diddyhyſpydd 

Exhibit, v. dangos, darlunio; 
goſod allan 

Exhibition, sub. arddangoſiad, 
amlygiad, cyhoedd oſodiad 
allan; gwobr, dogn, tal 

Exhilarate, V. Ulonni, lav enu, 
ſiriolu 


annog, cymmell; rhybuddio 
Exhortation, 5. cyngor, anno- 
gaeth ; annogiad; dymuniad; 
cyſfur; rhybudd | 
Exhortative, Exhortatory, 4 6 
annogaethol, eynghorol, * 
buddiol 
Exhorter, c. cynghorwr, anno- 
Exiccate, v. ſychu [gwr 
Exiccative, a. ſychlyd 
Exigence, Exigency, 5s. rhaid, 
angen, angenrhaid, anhebgo- 
rwch; achlyſur; ing, ingder 
Exigent, 51, dir. -angen, dir- 
achos, achlyſur; ffordd, modd 
Exiguity, 5. bychander, erdd1- 
Iwch | 
Exiguous, a. bychan, eiddil 


Exile, g. alltud; alltudedd : . 


alltudo, allwladu, deol 
Exiled, a. deoledig, alltudawg 
Exilement, g. alltudaeth 
Exility, 5. eiddihych, meinder 
Eximious, @. rhagoraw! 
Exinanition, 5. gwaghad, ar- 


|. loefiad; dyddymiad; dielwedd 


Exiſt, v. bod, hanttod, N 
bod yn fyw 


Caer-wyſg, Pen- caer; * 


F 


E X 
Exiſtence, Exiſtency, 5. bod; 
Exiſtent, a. hanfodol [hanfod 
Exiſtimation, 3. tyb; bri 
Exit, 5. 'ymadawiad; marwol- 
aeth | | 
Exodus, Exody, s.cychwyniad, 
ymadawind: —•[êUô6 
Exomphalus, s. bogeil-chwydd 
Exonerate, v. dadlwytho; eſ- 
mwythau 8 
Exoneration, 5. dadlwythiad 
Exorable, a. ymbiladwy, hy- 
bluyg, cymmodlaw n 
Exorbitance, Exorbitancy, 5. 
cyfeiliorn; afreolaeth; dirfaw- 
redd, afreſymoldeb 
Exorbitant, a. i maes o ffordd, 
afreolus, anghymhedrol, afre- 
ſymol 
Exorbitantly, ad. yn anghym- 
hed roll! 
Exorciſe, v. tynghedu, conſu- 
rio, rhith fwrw allan gythreu- 
liaid | 
Exorciſm, s. ſwyn gyfaredd 
Exorciſt, 5. tynghedydd, ſwyn- 
. 
Exordium, s. priol, rhagymad- 
rodd _ | 
Exornation, s. addurn; addur- 
niad YT 
Exotick, . alltud, dieithryn 
Expand, wv. lledu; dadblygu; 
ymagor 
Expanſe, 5. ehangder; ymled- 
iad; y ffurfafen 
Expanſion, 5. taniad, llediad, 
changedd 
Expanſive, a. ymdanawl; ym- 
chwyddawl 
Expatiate, v. ymledu, ymhe- 
laethu | 
Expect, v. diſgwyl, aros, ed- 
rych am, gobeithio 4 
Expectable, a. dyſgwyladwy 
Expectance, Expectancy, 5459. 
diſgwyliad; gobaith ; pryder 
Expectant, . diſgwylwr, arhoſ- 
wr: 3. gobeithawl 
Expectation, $6, diſgwyliad; 


(131) 


E | 
| ExpeCtorate, v. peſwch · boeri; 
taflu 


Expedience, Expediency, ub. 


cy faddaſrwydd, cymhwyſder, 
buddioldeb _ 0 OR 

Expedient, ub. ffordd, modd, 
dy fais: a.cyfaddas, cymmwys; 
cyfleus; buddiol 

Expedite, v. dirwyſtro, bryſio; 


ſuro | 
Expedition, ub. brys, ffrwſt ; 
hynt, ymgychwyn, rhyfel- 
yrch.Wlitb all expedition, 
gyd a phob brys.—Expedition- 
money, brys-wobr 
Expeditious, a. bryſgar, eb- 
rwydd, cyfiym, eſgud; gwiſgi, 


hein1 


Expeditiouſly, ad. ar frys, yn. 


fryſgar, yn ebrwydd 
Expel, v. bwrw allan, gyru 
ymaith | My 
Expeller, s. bwriwr allan, ym- 
lidiwr | 


Expence, Expenſe, ub. traul, 


colt; gild 
Expenceleſs, a. digoſt; rhad 
Ex pend, v. coſtio, gwario 
Expenſive, a. coſtfawr; drud; 
afradus | 
Expenſiveneſs, s. coſtuſrwydd; 
afradlondeb | 3 
Experience, ub. praw, prawf, 
hirbrawf, profiad; gwybod- 
aeth, ymarfer, cynnefindra 
Experienced, a. profiadol, pro- 
fedig, gewybodus trwy brofiad 
Experiment, 5. profiad, prawf; 
cais, cynnyg; ymbraw 
Experimental, 3. profiadol; ſei- 
liedig ar brawf 
Experimentally, ad. yn brofi- 
adol, trwy brofiad, ar brawf 
Experimented, a. profedig ; 
cynnefin, hyddyſg 
Expert, 4. cywraint, celfydd, 
cy farwydd, cynnefin, hyddyſg, 
penigamp 
Expertly, ad. yn gelfydd, yn 
gYWraing &c. 


_ hyder; pryder | 


rhwyddhau ; ebrwyddo, pry- - 


* 
is 
% 

. 

1 

1 

# 
ct 
* 
I 
4 
b 
i 
j* 
fi 

” 

= 

7 


4 
© 
* 
UT 
45 
1 
= - 
* 
; 
7 
7 
8 
; 
* 


r adv; ans. -: 


— 
— ine rt GAZ 


22 ²˙¹ mA ⅛ ⅛ͤ5x ĩͤ ne Sa Me ĩ⅛ 


A 
* { 
A 
IJ 
4 
tA 
3, 
* 
1 
1 
LS - 


E 


RF 
r 


— > 


dyhuddiad 


"Expiration, 5. rhoddiad i fynu 


fynu'r yſpryd, marw, darfod, 
gorphen | 


—— — —ä— — . — 
— ounces — a 
4 — — 


- wedi darfod 


* 5 
—— —— —äẽ4 
« — — ous 


OT as . <eon eres by Mercer - regis” - 
__ Y 
. — — Pns — 


— 1 33. 


4 — _ — 
a 
8 r 4 
7 SW > PR: 
— — 8 — — 


Explicit, a. dadblyg, agored, 
FExplicitly, ad. yn een yn 
ganu, gwrthod yn ddirmygus 
Exploded, a. gwrthodedig, hw. 
Exploit, 5. gwrol-gamp, gor- 
Exploits, g. gorcheſtion, ges- 
Exploration, . chwiliad ; ym- 


Explore, v. chwilio; yſpio, 


"Explorer, g. chwiliedydd, yſ- 


EX [13 
Expertneſs, 5. eywreinrwydd | 
Expiable, a. diwygiadwy, dy- 
- hudrſadwy f 
Expiate, v. gwneud 1awn, di- 
wygio, dyhuddo 
Expiation, 5. iawn, diwygiad, 


Expiatory, a. diwygiawl, dy- 
haddawl en 


yr yſpryd, ymadawiad; ter- 
fymad, diweddiad; diben, pen 
Expire, v. anadlu allan ; rhoi 


Explain, v. eglurhau, egluro, 
amlygu, eſponio | 

Explanation, 5. eglurhad, eſ- 
poniad 5 

Explanatory, . eglurhaol, eſ- 
poniadol, amlygiadol 

Explicable, a. egluradwy, de- 
honglad w 

Explicate, v. dadblygu, dattod; 
egluro 

Explication, g. dadblygiad; eg- 
luriad 

Explicative, a: eglurhaol | 

Explicator, s. dadblygydd, eg- 

: Turydd | 


amlwsg, goleu 
bendant 
Explode, v. wfftio, hwtio, go- 
tiedig | 
cheſt, antur, gweithred 
thredoedd | 
. oftyniad, holiad; profiad 


fforio; tyllu; profi; cael allan 
trwy ymotyn 225 


piwr, fforiwr; profwr 
: 


5 | 3 

Exploſion, g. trwſt, twrf, ergyd 
gwn; gwrthodiad, hwtiad.— 
Edr. Explode. | | 

Export, v. troſglwyddo allan 


Exportation, 546. allan-draw!\- 


glwydd, troſglwyddiad allan, 
anfoniad i orwlad 
Expoſe, v. amlygu, dadgudd- 
io, dynoethi; egori; goſod yn 
wyneb dinyſtr  _ 
Expoſed, 4. amlwg, noeth, 
agored; amlygiedig; mewn 
perygl dinyſtriol 


Expoſition, s. eglurhad, eſpon- 


iad ; dehongliad ; dodiad yn 

agored 1 berygl ; 
Expoſitor, sub. eſponiwr; de- 

honglydd; cyfieithydd 


Expoſtulate, v. ymliw; ymre- 


ſymu, ymddadleu 
Expoſtulation, sub. ymliwiad, 

ymliw ; ymreſymiad 
Expoſtulatory, a. ymliwaidd, 

cyfymliwawl, achwynawl 
Expoſure, ub. dynoethiad ; 


noethni, ſefyllfa agored ; do- 


diad mewn perygl dinyſtriol 
Expound, v. eſponio, egluro, 


agor, egori, dehongli 
Expounder, 5. eſponiwr, de- 


honglydd ; 
Expreſs, s. cennad, rhedegwr; 


cennadwr1: a.eglur, —_ | 


dilys: v. mynegi, dadgan, ad- 
war by goſod allan; darlunio; 
gwaſgu allan | 
Expreſled, a. mynegedig, hyſ- 
pyſedig,mynegawl; gwaſgedig 
Expreſſible, a. mynegadwy, 
traethadwy, darluniadwy 
Expreſſion, Expreſſure, s. ym- 
adrodd, dywediad, dull ym- 
adrodd ; dihareb 
Expreſſive, a. mynegawl, dar- 
laniado]; cryf, grymus; gwaſ- 
gawl | 
Expreſily, ad. yn eglur, yn 
- oleu; yn groyw, yn bendant; 
wrth ei enw | 
Exprobrate, v. edliw, ymliw, 
dannod | | . 


* 
we A 2 . — . 2 e 
s 88 


5 E X 
Exprobration, g. edliw, edliw- 
iad, dannodiaeth Wy 

Expropriate, v. arallu; troſi 
Expugn, v. goreſgyn, ynnill 
try oof 
Fi a. goreſgynadwy, 

ynnilladwy  _ ; 
Expugnation, 5. goreſgyniad, 

gorcheſtol, ynnilliad | 
Expulſe, v. bwrw allan 
Expulſion, 5. gyriad allan, ym- 

lidiad ymaith LEES 
Expulſive, a. a yro allan _ 
Expunge, v. dileu, dyddymu 


Expurgation, 5. glanhad, car- 


thiad, puredigaeth 
Expurgatory, 4. carthawl, yſ- 
garthawl, glanweithiol 
Exquiſite, a. dichlyn, odiaeth, 
manawl, cy wraint, perffaith, 
anhraethawl, eithaf 
Exquiſitely, ad. yn ddichlyn, 
yn fanawl ; yn ddygn 
Exquiſiteneſs, s.dichlynrwydd, 
manylrwydd, dygnedd 
Exſcript, 5. adyſgrifen, copi 
Exſiccate, v. . ſychu 
Exſiccation, ub. ſychiad, dy- 
ſychiad | 
Extant, a. yn bod, mewn bod 
Extaſy,s.lleſmair,liawen-lewyg 
Extemporal,Extemporary,Ex- 
temporaneous, à. diſyfyd, di- 
tyfyr, heb rag-yltyried _ 
Extemporarineſs, g. difyfyredd, 
parodrwydd ymadrodd 
Extempore, ad. yn ddiſymmy- 
thawl, yn ddifyfyr 
Extemporize, v.lafaru yn ddi- 
tyine- 7 F 
Extend, wv. yſtyn, yſtyn allan, 
ledu, tannu, helaethu ; cyr- 
haeddi, ymledu, ymdannu 
1 „ 4. yſtynedig, taen- 
edig | 
Extenſion, s. yſtyniad, ymyſ- 
tyniad, ymlediad 
Extenſible, a. yſtynadwy 
Extenſive, a. ehang, helaeth, 
llydan | 
Extenſively, ad. yn chang 


E X 


[133] . | EY 209 
Extenſiveneſs, s. ehangder, he- 


laethrwydd 


helaethder 


hau; eſguſodi 


Extenuation, 5. Ileihad, eiddi- 


liad; yſgafniad bai 
Exterior, a. oddi faes, neſaf 
allan, allanol ARE; 
Exterminate, Extermine, v. 


diwreiddio, llwyr ddifetha ;_ 
dadwreiddio; deol, gyru allan - 


Extermination, s. llwyr-ddife- 
thiad, toriad ymaith 
External, a. allanol, o'r tu 


allan, o faes 1 


Externally, ad. yn allanol, o 

tu allan, oddi faes | 

Externals, 5. allanolion _ 

Extinct, &. diffoddedig; wedi 
dar fod | 

Extinction, Extinguiſhment, 5. 
diffoddiad; diffoddedigaeth 

Extinguiſh, v. diffoddi, mogu; 
dyddymu 

Extinguiſhable, a. diffoddadwy 

Extirpate, v. diwreiddio, di- 
nyſtrio | 

Extirpation, gub. diwreiddiad, 
dinyſtriad 

Extol, v. moliannu, dyrchafu 

Extolled, a. moledig, dyrcha- 
fedig; clodfawr 


Extoller,s.clodforwr,canmolwr ._ 


Extolling, 5. clodforiad, clod- 
foredd : 
Extorſive, à. treiſawl, crib- 
ddeilaidd | 
Extorſively, ad. trwy drais, yn 
dreifiawl #2 
Extort, v. gwaſgu, gorthrymu, 
cribddeiho, edwica 
Extortion, 5. cribddail, crib- 
ddeiliad, gorthrymiad 
Extortioner, 5. cribddeiliwr, 
gorthrymwr, gormeſwr 
Extract, s. angraifft, copi, pi- 
giad o lyfr; y ſylwedd: wv. 
tynu, tynu o'r gwraidd; co- 


| 


| pio, pigo 


Extent, ub. cyrraedd, maint, 


— 


c 40 IPA Mt 


DOD a IE 


| E X 
Extracted, a. dynwyd allan 
Extraction, tub. tyniad allan; 
1 „ bonedd, gwrei- 
ddyn | : 
Extractor, s, tynwr allan, tyn- 
wdydd-—-- | 
Extrajudicial, a. afreolaidd, 
allan o reol cyfraith 
Extramundane, a. goruwch y 
byd, o faes i'r byd | 
Extraneous, 4. eſtronaidd, ar- 
allaidd; oddi allan | 
Extraordinarily, ad. yn anghy- 
firedin, yn anarferol | 
Extraordinary, a. anghyffre- 
din, hynod, odiaeth, odid, an- 
fynych „55 
Extra-parochial, 3. o faes 1 
blwyf, anmhlwyfawl 
Extravagance, Extravagancy, 
Extravagantneſs, s. gwaſtraff, 
ofer-draul, afrad, wtres 


[134] 


1 8 


4 


Extravagant, . crwydrol, af- 
| 4 


radus, chwydr-ffol 

Extravagantly, ad. yn ffol, yn 
ynfyd; yn afradus 

Extravagate, v. ynfyd-ſiarad, 
ymleferydd Pa 


Extravaſated, a. i maes o'i 


briod leſtri, wedi tarddi o'r 
__gvythi hs 
Extreme, . eithaf cwr eithaf, 
pen, diben: à. dirfawr, mwy- 
af, pellaf, eithaf, olaf; dygn, 
trwm, dwys; aruthrawl 
Extremely, ad. yn ddirfawr; 
yn aruthrawl 5 
Extremity, 4. eithaf, eithafed, 
blaen, diflaen, cwr eithaf, pen 
pellaf; BS, cyfyngder, caled- 
yd, gwaſgfa; perygl, enbyd- 
rwydd 
Extricate, v. rhyddhau, dad- 
ddyryſu, dadrwymo 
Extricated, a. dadrwymedig 
Extrinſic, Extrinſical, a. o'r tu 
allan, oddi faes; anmhriodol 
Extrinſically, ad, oddiallan, o'r 
tu faces 6 
Extrude, v. gwthio ymaith, 
bwrwallan | 


; . 


| 


„ 


E X 
Extruſion, ub. gwthi 
| Edr. Expulfion 


ad allan. 


Extuberance, 5. hwrwg, oddf 


Exuberance, Exuberancy, 5. 
arddigonedd; rhyſedd 
Exuberant, a. gorllawn ; 
modol; helaethlawn 
llygru 5 
Exulceration, 5. crowniad, cor- 
nwydiad, llwgr | 
Exult, v. llamu o lawenydd, 
ymorfoleddu, ymfawrygu 
Exultation, Exultance, 5. ym- 
orfoleddiad ; ymffroſt | 
Exundation, s. gorllif, llifiad 


| droſodd + c 
Eye, 5. llygad; golwg, trem; 


crau, rhwyll; blaguryn: — 
. lygadu, golygu,  craffu, 
edrych, tremio. — £ye-ball, 


y dorfagl.—£ye-broxwws, aeliau. 
Hye.-lide, amrantau. — Eye- 
ſalwe, eli llygaid.— Eye. ſerwice, 
lygad-waſanaeth.—Eye-ſigh t, 
golwg, golygon. — 21 wu 
cas-beth. — Eye-frings, I 
non y I d ye. teetb, yſ- 
itar-ddeint. — Eye - witneſs, 
1 
nythlwyth o goed-ieir 
Eyed, a. lygeidiawg.—Black- 
eyed, Ilygad-ddu.—blear-eyed, 


gad-las. — Grey- eyed, Ilygad- 
Iwyd.—Ore-eyed, cam, unlly- 
gerdiog. — Pink-eyed, llygad- 
tychan,—Squint-eyed, Ilygad- 
gam 

Eyet, Eyght, s. ynyſan, ynyſig 


iEylet, Eylet-hole, 5. orpai, ol- 


pal, twll olpai 


F „ Felloww, cydymaith ; megis 

F. R. S. Fellow of the Royal 
Society 

Fabaceous, a. flaog, 


ffaen 


gor- 


Exulcerate, v. gwelio, crawnu, 


canwyll ygad. — Eye-bright, 


ny- 


Ilygad- goch. — Blue-epea, Ily- 


g. ar ol enw dyn a arwydda 


tebyg i 


Dien FS AS L 


BE er we Ae wens 


x: 
F 
2 


arwynebedd: 


FA 
Fable, s. dammeg, chwedl 


Fabled, 4. ffugiawl, ffugiedig 
Fabric, s. adail, adeilad, gwn- 


euth urid 
Fabricate, v. adeiladu; lHunio, 
gwneuthur, ſaernio; lyfelu 
Fabricated, a. adeiledig; dych- 
ymmygol, ffugiol 


Fabrication, 5: adeiladiad; llu- 


niad, gwneuthuriad _ 
Fabuliſt, s. chwedlydd, dam- 
hegwr -. - 


Fabuloſity, s. chwedlgarwch, | 


fugiolrwydd _ 
Fabulous, a. ffugiol, dychym- 
 mygol | 


Fabulouſneſs, f. ffugiolrwydd 


Face, s. wyneb, wynebpryd; 
. wynebu, 
gwrthwynebu; taeru | 


Facetious, a. digrif, difyr 


Facetiouſly, ad. yn ddigrif 
Facetiouſneſs, 5. digrifwch 
Facile, a. rhwydd, eſmwyth 
Facilitate, v. rhwyddhau 


Facility, 5. hawſder, rhwydd- 


ineb _ 
Facinorous, 4a. drygionus, di- 
hir, diried, yſgeler 
Fact, Sub, gwaith, gweithred, 
ffaith, gwir, gwirionedd 
Faction, 5. plaid, ymbleidiad, 
terfyſg · blaid 


Factious, a. pleidgar, ymbleid- 


gar, ymryſongar | 
Factiouſſy, per gr bleidgar, yn 
derfyſglyd 

Factitious, a. gwneuthuredig, 
drehn e ffugiol 


Factor, 5. maſnach negeſydd, 


marchnatawr, gorchu ylydd 


Factory, g. gweithfa; march- 


nadfa; trigle neu gymdeithas 
maſnach negeſyddion 


Faculty, 5. gallu, grym, nerth, 


cynneddf, cennad, braint, 
galwad, celfyddyd. Faculty 
of doftors, y cor meddygol.— 


Gentlemen of the faculty, gwyr 


y gelfyddyd, y meddygon 
Facund, a, hyawdl, ffraeth 


11351 | | 
Facundity, 5s. ffraethder, hy- 


L '% 


awdledd 
Faddle, v. coeg ffwdanu 
Fade, v. gwywo, diflannu 


FN a. gwywedig, diflane- 


1 | : 
Fad; e, v. cydweddu, cyfladd, 

cyfatteb | 

Fading, a. darfodedig 


| Fag, v. curo, baeddu; bod yn 


lladdedig 

Fag- end, s. gobed brethyn, ei- 
thafed | 

Fagot, 5b. ffagoden, cidyſen, 
ffalg V. ffagodi, rhwymo 


Fail, 5. ffael, meth, pall, aball: 


D. pallu, methu, ffaelu, laefu 
Failing, sub. ffaeledd, diffyg, 
gwendid: part. yn methu 
Failure, 3. methiant, meth, pall, 
aball, diffyg, toriad 
Fain, a. awyddus, chwannog, 
| dymunol, ewyllyſgar, bodd- 
lawn, llawen: ad. yn chwan- 
nog, yn llawen | 
Faint, a. gwan, egwan, lleſg, 
methedig, lluddedig, diffyg- 
iol, tywyll, pwl, aneglur 


Ilwfr | 
Faint-heartedneſs, g. gwan ga- 
londid 
Fainting, 5. llewyg, lleſmair, 
gloes: part. yn llewygu 
Faintly, ad, yn wanaidd, yn 
leſg, yn aneglur | 
Faintneſs, g. gwendid, lleſgedd, 
lludded, methiant 
Fainty, a. egwan, lleſg, lludde- 


dig 


Fair, s. ffair: 4. teg, glin, glan- 


deg, prydweddol, prydferth 
Fairing, ub. ffeiryn, rhan o'r 

m 464i gan 
Fairly, ad. yn deg, yn lan 
Fairneſs, * a glendid; 

uniondeb 3 
Fairies, s. y tylwyth teg, ben- 
dith eu mamau, gwyllon 
Fairy, g. gwyll, un o'r tylwyth 


| teg 


ö 


M 2 


Faint-hearted, a. gwan galon, 


= — 3 — a Serre — — 
D eu — S I tn ere I 


F A 1 8 

Fairy- ground, s.trefa'rtylwyth | Falſhood, Falſeneſs, 5. anwir- 

teg edd, celwydd | 

Fairy-land, g. gwlad y tylwyth | Falſely, ad. yn gelwyddog, yn 
8 | dwyllodrus 


te 
Faith, 5. ffydd, coel, cred, cre- Falſify, v. ffugio, ffuantu, lled- 
diniaeth; hyder; fyddlondeb} rithio, llygru . 
Faithful, a. ffyddlon, cywir, Falſity, 5. anwiredd, ffalſedd ; 
didwyll | | camfyniad _ 
Faithfully, ad. yn ffyddlon, yn | Falter, Famble, v. cecian, pet- 
ir | ruſo, dweud ac attal _ : 
aithfulneſs, sub. ffyddlondeb, | Falteringly, ad. dan gecian, | 
cywirdeb | dan delgyngu | . 
Faithleſs, a. diffydd, digred; Fame, 5. gair, ſon, chwedl, ne- 


anghrediniol; anffyddlon wydd; bri, enw, enwogrwydd, 
Falcated, a. crymanaidd, bach-j clod, clodforedd. - Good fame, 
awg gair da.— Ill fame, gair drwg 
Falchion, s. cryman-gledd, pla- Famed, a. enwog, clodfawr 
_ dur-gledd an Familiar, a. enwog, clodfawr 
Falcon, 3. hebog, cammin Familiar, a. cynhefin; teulu- 


Falconry, 5. hebogyddiaeth | aidd; cyfeillgar, caruaidd, cy- 
Fall, a. cwymp, cwympod, | fathrachol. — Familiar ſpirit, 


— — oven — Wh > 


+4 
r 
:. 
4 
* 
1 
9 
y 
A 
E : 
7 
* A 
: 
ws ſ 
7 
is 
*3 
? : 
. 
} 
k 
5 * 
* 
4 
1 
+. 
* 
bn 
x" 
D's 
* 
. 
30 
H 
2% 
3 
41% 
FE 
E 
5 
of of A 


cwdwm, codwm, cwydd; lli-] yſpryd dewiniaeth £ 

thrad, ſyrthiad, cwympad, | Familiarity, s. cyfeillach, y- 
1 diſgyniad ; adſail; dinyſtr; yr] feillgarwch, canwriaeth; cyn- | 
1 - hydref: v. cwympo, ſyrthio, nefindra | 
1 Kc. Fall of the leaf, cwymp Familiarize, v. cynnefino, ym- | 
"ah y dail, yr hydref | | gynnefino | | 
11 Fallacious, a. twyllodrus; ffu- Familiarly, ad. yn gyfeillgar; 

io]; gau yn gynhefin | 


- 
2 RheD er 
3 


Fallaciouſly, ad. yn dwyllodrus, Family, 5. teulu, tylwyth, ty; 
trwy dwyll, mewn rhith Ilwyth, cenedl, ach; carenydd 
Fallaciouſneſs, s. twyll, ſiomi- Famine, s. newyn, diffyg ym- 
ant, yſtryw | borth, eiſiau bwyd ä 
Fallacy, s. twyll, dichell, hoc- Famiſh, v. newynu, lladd 4 

ed, hudoliaeth; cyfrwys-ddadl| newyn, marw o newyn 
Fallen, @. ſyrthiedig, cwymp- Famiſhed, a. newynog, newyn- 
edig | | Ilyd; wedi ei newynu; wedi 
Fallibility, Fallibleneſs, s. hy- marw o newyn | 
dwylledd, camſyniadrwydd Famiſhing, part. ar drengu gan 
Fallible, a. hydwyll, cyfeilior-| newyn | 


—_ 
5,  % eee £ 
+ ATI RES - = = pete 
4 « p F 
8 . DDr, 
v - 


nadwy, camſyniadwy { Famiſhment, 5. newyndod 
Falling, s. ſyrthiad: part. yn Famous, a. enwog, bynod, hy- 
 Hrthio; ar ſyrthio, &c. _ glod, clodfawr _ 
Fallow, s. braenar, braenardir, | Famouſly, ad. yn enwog, yn 

adwydd: v. braenaru . hynod, yn glodfawr , 
Fallow-deer, ub. danys, geifr Fan, 5. gwyntyll, flidonas: vv. 
' danas | x7 gwyntyllio, nithio 


Falſe, a. gau, ffugiol, anwire-| Fanatic, s. crefyddwr penfrwd, 
ddus, celwyddog; anghywir;| penboethiad | 
twyllodrus, bradog, rhagrith- | Fanatical, a. anmhwyllog, pen- 
_— | | dwym - | 


; Fancied, A. 


FA. 
Fanaticiſm, f. gau yſprydoliaeth 
dychymmygawl, 
fugiawl, tybawl ; eilunaidd 
Fanciful, a. coegdybiawg, tyb- 
gar, coelgar e 
Fancifully, ad. yn goegfeddyl- 
gar, o wag ddychymmyę 
Fancifulneſs, 5. coeg-dybiacth, 
hygoeledd f | 
Fancy, 5. y dychymmyg; ias 
pen, mympwy; tyb, coel; 
ofer-goel; chwennychiad : wv, 
dychymmygu; ſerchu _ 
Fane, ub. ceiliawg y gwynt; 
llan, teml | 
Fang, s4b. yſgithr-ddant, cra- 
fange EET 
Fangled, à. ffurfiedig, dych- 
ymmygedig 


{ 


Fangles, 8. coeg-ddychymmyg- 
10 | | 
Fangleſs, a. diyſgithr, digra- 


fange | 
Fanned, a. gwyntylliedig, ni- 
thiedig 
Fanner, s. gwyntylliwr 
Fanning, 5. gwy 
ylliad, nithiad 0 
Fantaſm, 3. drychiolaeth. Edr, 
Pphantà ſin, a Phantom 
Fantaſtic, Fantaſtical, a. pen- 
chwiban, coeg-feddylgar 
Fantaſtically, ad. yn anwadal, 
yn bendroedig 
Fantaſticalneſs, Fantaſticneſs, 
J. anwadalwch; coeg-falchedd 
Fantaſy, ub. mympwy, tyb. 
Edr. Fanc | 
Fantom, g. Iledrith. Edr. Phan- 
tom. Fantom- corn, yd gwiw- 
edig cyn addf edu 
Far, a. pell, pellenig, anghyſ- 
bell: ad. pell, yn mhell, o bell, 
o hirbell 
Farce, g. coeg-chwarae, croeſ- 
aniaeth; coeg- eſgus, eilw; cy- 
myſgedd 
Farcical, a. coeg-chwareuol 
Farcy, Farcin, sub. y cletri, y 
aur, gwahanglwyf y meirch 


ntiad, gwynt- 


{ 


5 


[137] 


| llygattyniad 


3 
Fardel, +. ſypyn, ſopyn 
Fardingale, Farthingale, ub, 
cylch- bais, ceu-bais _ 
Fare, 5. bwyd, ymborth, eyn- 
haliaeth; arian clud, porth log 
Farewel, Farewell, s. caniad yn 
iach, ymadawiad: ad. bydd- 
| wch wych, dos yn jach 
N a. blawdog, blo- 
wy | | 3 
Farm, 5. tyddyn, ſyddyn, rhan- 
dir, tir lafur, gafael, maer- 
dref, maenor, hafod, ferm 2 
Farmer, s. llafurwr, ffermwr, 


{ maerwr, hafodwr; amaethwr, 


hwſmon ; aillt, bilain 
Farming, s. hwſmonaeth © 
Farneſs, 546, pellder, pellenig- 
rwydd | | 
3 6. cymyſgfa, cymyſ- 
gedd 
Farrier, «wb. meddyg meirch, 
| meddyg anifeiliaid 
Farrow, g. parchellyn: v. bwrw 


| perchyll, dyfod 4 pherchyll 
t Farther, aj. pellach: ad. yn 


| mhellach _ 

Fartheſt, Farthermoſt, a. pellaf, 
eithaf, eithafig _ : 

Farſang, 56, milldir ffrengig, 
tair milldir 

Fart, 3. bram, cnec, rhech: . 
cnecu, rhechain, bremain 

Farther, a. & part. pellach, yn 
mhellach, hefyd, etto 

Farthing, s. ffyrlling 

Faſces, 5. ffaſgau, yſgub neu 

ffagoden o wiail a ddygid gynt 

o flaen hen lywiawdwyr Rhu- 
fain - : 

Faſcinate, . ſwyno, hudo, 
rheibio, Nygad-dynnu 

Faſcination, ub. ſwyn, rhaib, 


Faſcine, g. math o yſgub neu 
ffagoden o wiail, neu fan 
gangau | - 

Faſcinous, a. rheibiol, rheibus 

Faſhion, 5. dull, gwedd, ffurf, 
llun; fordd, modd; arfer, de- 
fod, cynnefod n 


Mater farcy, y clefri dwrllyd | 


M 3 


] 


n 


EN reer W 
— % wb db. i DM — 
M 6 2 - 4 — 9 — 5 " 
—— ——— — —ñä — 2 * 2 — 
— —— — — 
" I ws | — — - _— — 
2 2 — = , —_—— ” —— —— — 225 
—— — — are 8 * * 2 2 2 9-4 - * ” 
Seer — . 
* 1 . oy 5 8.5 n 
s © —__ - * _ - w * 
m . w 


- \ R 
ERECT NS. > apy th dd 
A 4, *%, . bo 8 


——ů 


5 1 — - PST > 5 — 
9 
. W „ ee e ee eee 2 Por — * ne w 


| Faſtidiouſly, ad 


Fatal, 


_ laeth, rhanedigaeth 
.B ataliſt,s. ee tyng- 


FA 


Faſhionable, a. arferol, defo- 
dol, ae, Uuniaidd, 
moddgar 

Faſhionably, ad. yn ddefodol ; 
yn wiwlun 

Faſhioned, 4. Uuniedig, fur- | 
fiedig | 

Faſhioning, 5. luniad, ffurfiad, 
furfeiddiad | 

Faſt, s. ympryd, cythlwng, dir- 
welt: a, buan, cyflym, heinyf; 
ebrwydd; aml: ficr, diogel; 
diyſgog, ſafadwy; rhwym, 
An clwm, ynghlwm; trwm: 
©. dirweſtu, ymprydio, (h.y. 
dybygid, un. prydio) 

Faſt-day, Faſting-day, s. dydd 
ympryd, diwrnod o uchel- 
 wyl arferol iw gy hoedgi gan 
Iywodracthwyr, a'1 gadw gan 
y bobl 

Faſten, v. ſicrhau, cadarnhau - 
diogelu 

Faſter,s.ymprydiwr,dirweſtwr: 
ad. ficrach ; buanach 

Faſtidious, a. diyſtyrllyd; cym- 
henfalch; murſenaidd 

n ddirmygus, 
yn ddiyſtyrliy T 

Fiſtidionſneſs, s. diyſtyrllyd- 

rwydd, cymhendod 


[138] 


| 


F A 
Fatality, 5. tynghedfen; drwg- 
dynged, angeuolrwydd, din- 
y{triolrwydd _ | 
Fatally, ad. yn anochel, yn 
angeuol, yn dynghedol, yu 
angenrhaid 
Fate, s. tynged, rhan, rhaglun- 
iaeth; angeu 6 
Fated, a. rhanedig, arfacthedig 
Fates, s. Edr. Deftinies _—- 
Father, s. tad, tadwys: v. ta- 
dogi, mabwyſio 
Father-in-law, tad ynghyf. 
raith, chwegrwn 
Fore- Father, hen-dad, hynaf 
God- Father, tad-bedydd, alk. 
traw : 
Fofter- Father, tad-maeth 
Grand-Father, tad- cu, taid 
Great Grand-Father, hen- dad - 
cu, gorhendad 
Great great Grand- Fatber, gor- 
hendaid 7M 


Step-Father, Ilyſdad 


Fatherhood, 5. tadaeth, tadog- 


acth 

Fatherlike, a. data; ad. fel 
tad, yn dadol 

F atherly, a. tadaidd, tadol _. 
Fathom, 5, gwrhyd (h. y. Hd 
gur) chwech troedfedd; v. 


Faſting, g. ymprydiad, dirweſt-| gwrhydio, cyrraedd, trexddio; 


iad: a. ymprydiawl: ad. arei 
gythlwng 
Faſtly, ad. yn ſier, yn ddiyſgog, 
yn ddiogel, yn ddifigl, yn fu- 
an, yn evflym, yn heinyf 
Faſtneſs, g. amddiffynfa, divg- 
elfa; noddfa; ficrhad; diogel- 
iad; cyflymdra 
Fat, s . tewdvr, tewedd, braſ. 
der, gwer, bloneg: a. tew, 
bras, tirf; cnodig, celtcg, bo- 
liog 
a. angheuol, marwol; 
rhanol, tynghedfenol, tyng- 
hedawl 
Fataliſm, 6. tynghedfenydd- 


hedfenwr 


dirnad, amgyffred 
Fathomleſs, a. diwaelod 
Fatidical, a, prophwydol, rhag- 
ddangoſol 

705 Gs. 7, lludded, blinder: 
lino 

a a. lladdedig, blin- 
edig 

Fatlings, g. paſgedigion 
Fatneſs, s. tewder, braſder 
Fatted, a. paſgedig 

Fatten, v . tewhau, peſgi 
Fattened, a. paſgedig 
Fattening, part. yn e e 
Fatty, a. tew, bras, ireidl 
Fatuity, s. Galena 
Fatuous, à. delffaidd 
Fat-witted, a. delffaidd, ſyn- 
hwyrbwl 


4 


FN. 3 3 


Fautily, ad. yn feius, ar fai 


Favourableneſs, £5. tiriondeb, 


Fawningly, ad. dan gynffon- 


F A 
Faucet, Fauſet, 5. dwſel, cane] 


Faulchion, g. pladur-gledd 
Faulcon, . hebo | 

ſedd £4 5 
Faulter, v. cecian. Edr: Falter 


Faultineſs, 5. beiuſrwydd . -- 
Faultleſs, 5. difal, difeius, di- 
ddrwg | tek coi 
Faulty, a. beius; diffygiol, an- 
A „ 
Favour, g. hoffedd, tuedd, ſerch, 
cariad, ffafr, ewyllys da, bodd, 
rhad, gras; cymmwynas, ced; 
pryd a gwedd: v. achleſu, no- 

ddi, caniattau 


8 8 ö 
Favourable, a. hynaws, tirion, 


fafrol, graſlawn, boddlawn; 
tueddol | | 


rhadlon eddi | 
Favourably, ad. yn dyner, yn 

rhadlawn | 
Favourer, 5. achleſwr, ymgel- 
 eddwr, noddwr, cefnogwr 
Favourite, s. anwylyd, anwyl- 
ddyn: a. anwyl, caredig, hoff 
Fauſen, 5. math o lyſowen fawr 
Fawn, s. elain, eilon, carw 1eu- 

angc: v. lydnu; cynffon-loni 
Fawner, g. gwenieithwr 
Fawning, part. yn cynffon-lon11 


loni 
Fawns, 5. math o rag-dduwiau 
a wag-dybid eu bod yn cadw 


yn y coedydd we 
Fay, 5. yd ellyll, un o'r tyl- 
wyth tcg SN 
Feaberry, s. Edr. Gooſeberr 


Feague, v. Mangellu, gwia en- 


odio, ffrewyllio 

Fealty, 5. ffyddlondeb, cywir- 
deb, gwrogaeth 

Fear, sub. ofn, arſwyd, braw, 
dychryn, pryder | 

Feared, a. ofnedig: part. yn 
ofni YT | 
Fearful, a. ofnog, ofnus; of- 


11391 


nadwy 


F E 
Fearfully, ad. yn ofnog, yn ar- 


| ſwydus.. | 
8 11.1... \Feartulneſs, 5b. ofnogrwydd ; 
Fault, 3. bai; troſedd; amryfy- FEM 


dychryn ant, 
Fearing, part. dan ofni, gan 
bryderu | 


| Fearleſs, a. diofn, dibryder, di- 


fraw | 
Fearleſſneſs, 5. diofnogrwydd 


Fearn, s. Edr. Fern 


Feaſibility, Feaſibleneſs, g. hy- 


| wneledd f 


Feaſible, a. gwneuthuradwy 
Feaſt, 3. gwledd; gwyl: v. glo- 
ddeſta, gwledda.—Lowe-feaf?, 
cariad wledd. — Smell-Feaft, 
bolerwr; Ieuan lygad y bwyd. 
Solemn-feaſt; uchel-wyl, gwyl 
arbenig.—Wedding-feaſt, nei- 
thior e 
Feaſter, 5. gwleddwr, wtreſur 
Feafting, 5. cyfeddach: part. 
yn gloddeſta 


Feat, s. gweithred; camp; gor- 


cheſt | 


Feather, s. pluen, pluyn, lu- 


fyn, adain, aſgell: v. pluo, 
plufio.—To erect the feathers, 
(as a peacock, &c.) caſtellu 


Feather-bed, 5. gwely plüf 
Feather-dreſſer, 3. plufwr, cy- 
vweiriwr plu 


Feathered, a. pluedig ; pluog, 
adeiniog 


| Featherleſs, a. diblu, croen- 


= 
7 


lum | | 
Featly, ad. yn dlws, yn ddeſt- 
lus, yn fedrus 


Featneſs, 5#6. tlyfni, deſtledd, 


{ deftluſrwydd 


Feature, g. pryd, gwedd wyneb, 
wynebpryd : 

Feaver, s. Edr, Fever 

Febrifuge, _s. cyfaredd rnag y 
cryd: a. tarf-grydawl 

Febrile, a. cryd-bair, crydawl, 
twymynawl 

February, s. Chwefror 

Feculence, Feculency, 5. gwa- 
ddod, gwaelodion 


| Feculent, a. gwaddodlyd 


ff . ̃ ͤ v . ̃ ᷣͤ v rid 3: 5d ones 


Fed, part. paſgedig, porthian- 


Fee, 5. gwobr, gobr, gobrwy, 


hau, peſgi | 


— — — — — 
. * 


Feet, J. traed; troedfeddu 


..... 
. — 2 
— * * 


ps wa --v+ 


Eeeundity, -. ffrwythlondeb; 
amledd, toreth, ffaethder | 


nus | 
Federal, a. ammodol, cyfam- | 
modol n ? 


pwyth, tal, ffi, ths | 
Fee-ſimple, g. hawl mewn tir + 
ddyn a'1 etifeddion dros byth 
Feeble, a. gwan, egwan, eiddil, | 
lleſg; nychlyd _ | 
Feebleneſs, ub. gwendid, lleſ- 
gedd | | 
Feebly, ad. yn egwan, yn lleſg 
Feed, v. porthi, bwydo; tew-: 


Feel, v. teimlo, clywed, ſwmpo 

Feeler, s. teimlydd, teimledydd 

Feeling, sub. teimlad; profiad; 
fyniad: a. teimladwy 

Feelingly, ad. yn deimladwy, 
yn dyner 


Feign, v. dychymmygu, llyfe- 
8 dyfeiße, Wege, Tonnen, | 
eymmeryd arno, ymrithio 

Feigned 4. gau, ffugiol, ffuan- 
tus | 

Feignedly, ad. yn ffugiol, yn 
rhagrithiol 

Feint, 5. rhith, lledrith, Ii: 
a. gau, gwag : 

Felicitate, v. lIlwyddianu, cyd- 
lawenhau | 

Felicitation 5. Hwyddad, cyd- 
lawenychiad Hs 

Felicity, ub. dedwyddwch, | 
gwynfyd, Hwydd 3 

Feline, a. cathaidd ö 

Fell, a. creulon, ffyrnig: croen | 


Felling, 5. cwympad coed, cy- 
mynad | 
Fellow, 5. cyfaill, cydymaith, 
cydwr, cydmar; cyfrannog, 
cydſwydd ; dyn, un, adyn: v. 
cyfeilio, cydmaru, cwpllyſu. 
Fellow-creature, cyd-greadur, 
Eellosu.- feeling, cydymdeimlad. 
Felloæv- heir, eydetifedd.— Fel- 
low-labourer, cydweithiwr.— 
Fellow.-ſervant, cydwas.—Fel- 
low ſoldier, cydfilwr.—Felloww- 
traveller, cydymdeithydd.— 
Fellow-ſufferer, cyd-ddiodde- 

for | 
Fellowſhip, s. cymdeithas, cyd- 
ymeithas, cyfeillach, cydgy- 
feillach, cyweithas, cyfranog- 
aeth 
omg ad. yn ffyrnig, yn greu- 
5 N 


o 
Felo- de- ſe, 3. hunan-leiddiad 
Felon, ub. drug weithredwr, 

cyflafanwr, leidr; gwrllys, y 
8 a. creulon, di wat, 
yrnig : 
Felonious, à, cyflafanawl 
Feloniouſly, ad. yn 'gyflafan- 
aidd | 
Felony, ys. cyflafan; lladrad 
Felt, s. brethyn llaw- ban, bre- 
thyn hetiau: v. llaw-bannu 
Felt-hat, s. het frethyn 
Felt-maker, 5. gweithiwr be- 
ro th.o long yſgafr 
Felucca, g. math o long yſgafn 
briodol 1 for y ar £8 
Female, s. benyw ; bun: a. be- 
nywaidd, gwreigaidd; banyw 
Feme-covert, s. gwraig briod 
Feme- ſole, 3. benyw weddw 


Fell- monger, 5. crwyn-borth- Feminine, a. benywaidd, o'r 


mon, crwynwr 
Fell- wort, g. crwynllys, chwe- 
rwlys | 


rhyw fenywaidd; tyner, mwy- 
mm: , 
Femoral, a. morddwydawl 


Felled, a. cwympedig, a gym-|Fen, 5. morfa, merfa, meirin, 


ynwyd neu fwriwyd i lawr 


IVI 


Feller, 5. cymynwr, cymynydd i Fen- berries, g. ceiros y waun 


coed 


Fen-duck, 5. cors hwyad 


Fellies, Felloes, 5. cylchgoed | Fence, 5. cae, argae, clawdd, 


olwyn, cemyg, cwrpau 


gwrych, perth; pawiga; am- 


__diffynadwy 


_ Fencing-maſter, pencleddyfwr 
X Fender, 5. aelwydydd, haiarn 


Feoff, Edr. Enfeoff [wriogaeth 


or phwyſiad oddiwrth waith, 


Fermented, a, gweithiedig 


F E 55 


ddiffyn, achles, nodded, diog- 
elfa: v. cau, amgau, diogelu; 
chwarae cleddyfau 
Fenced, 4.-cadarn, caerog, ar- 
gauedig 2H 4 
Fencible, a. amddiffynadwy, 


Fencibles, s. diffynwyr 
Fencing, S. cleddyfyddiaeth.— 


Fend, v. cadw ymaith, dadleu. 
Fend and prove, gwagddadleu; 
profi a gwrthbrofi 3 


aclwyd 
Fenny, a. corſog, morfaog 
Feodary, 5. un a ddeil dir dan 


Feoffee, ub. un a roed mewn 
meddiant hollol, neu mewn 
goreſgyn ar dir 

Feoffment, 5. Edr. Enfeoffment 

Feriation, g. cadwad gwyl, ym- 


ſegurdod 5 
Ferine, à. ffyrnig, gwylltfil- 
aidd, anß war 1 | 
Ferineneſs, Ferity, 5. ffyrnig- 
rwydd, gwylltfl-iddrwydd 
Ferment, s. gwaith, chwydd, 
gweithiad; cynawrf: v. gwel- 
thio, ymweithio; cynhyrfu 
Fermentation, s.gweithiad gan 
ſwyf, ymwaith, ymweithiad 
breci, &c. 


Fern, s. rhedyn: ing. rhedynen 
Ferny, a. rhedynog _ | 
Ferocious, a. ffyrnigaidd 
Ferocity, g. ffyrnigder | 
Ferrel, s. amdorch, amgarn 
Ferreous, a. haiarnaid 
Ferret, s. ffured: v. olrhain, 
chwilena | 5 
Ferriage, 3. porthlog 
Ferruginous, a. haiarnaidd_ 
Ferrule, g. amgarn, amdorch 
Ferry, qub. porth, porthfa.— 
Ferry - boat, ceubal, treidd- 
fad, trawen-fad. —Ferry-man, 


FE | 
Fertile, a. ffrwythlawn ; torei- 
thiawg 
Fertileneſs, Fertility, s. ffrwyth- 
londeb | | 
Fertilly, ad. yn ffrwythlawn 
Fertilize, v. ffrwythloni 
Fervency, g. gwreſogrwydd 
Fervent, Fervid, a. gwreſog 
Fervently, ad. yn wreſog; yn 
ä 9 
Ferula, 5. crafell i guro dwy- 
law plant 3 


Fervour, ub. gwreſogrwydd; 


taerni 
Feſcue, v. dangoſeg, cy feir- bin 
Feſter, v. crawni, braenu _ 
Feſtinate, a. buan, cyflym 
Feſtination, 5. brys, bryſiad 
Feſtival, 5. gwyl, gwledd; dydd 
gwyl.—High feſtival, uchel- 
wyl.—Solemn, or principal feſ- 
tival, prif wyl, gwyl arbenig 
Feſtive, Feſtival, a. gwleddaw], 
difyr, llawen „„ 
Feſtivity, 3. gwledd; llawenydd, 
difyrwch | 
Feſtoon, . addurn-bleth mewn 
adeilad, &c. 2 
Fetch, s. cyrchfa, drychiolaeth; 
yſtryw, dichell: v. cyrchu, 
hercyd, hol, cyrhaeddyd 
Fetch-candle, s. Edr. Corpſe- 
candle ; | 
Fetid, a. drewllyd, drewedig 
Fetidneſs, s. drewi, drewiant 


Fetlock, ub. cudyn egwydd, 


ſiwrl, neu ſwrn ceffyl __ 
Fetter, 4. llyffethair, . 
hual, gefyn, troedog, cloff- 
rwym; burwy: v. Uyffetbeirio, 
hualu, rhwymo 2 
Fettle, v. ſimera, ffwdanu 
Fetus, 5. milrhith. Edr. Embrie 
Feud, sub. dygaſedd; cynnen, 


ymryſon.... 
Feudal, a. a ddalier dan arall ; 
gwrigaethol 


Fever, 3. cryd, y cryd poeth, 
twymyn, y dwymyn | 
Feverfew, 5. tarfgryd, y wer- 


porthwys, porthwas 


| mod wen 


OS 


* 


4 
* 
et 
: 
*. 
* 
"4 
9 
* 
j : 
ti | 
LEY 
ON | 
1 
* 
x7 : 
i 
i 
4 | 
l 
- 
'E " 4 
13 
IN. 
» 
* 
= 
P 
_ 
ir 
£ 
E 
#I 
Lot 
3 
+1 
3s, 
s 
1 
991 
. 
75 
pl 
bi 
> # 
5 


U 
NN - — 
> * Se 
* * — args & 
b — wh 


* 
—— — — — 
* #4 


WY * 
G— —ü—4ũ— —'!ʃ³B, Mb — — 2 — 2 
ww i, EY at We Sad272g SSSI, ES: 


Field-ſow, 5. gwrach y lludw, 


* 


F E [142], FI 


Feuillemort, Filemot, Fillemot, 

F. iw gwyw-ddail | 

Few, a. ychydig, bychydig, 
anaml, nifer bychan 


Fewel, 5. cynnyd, tan wydd, 


goſgymon | 
Fewneſs, a. bychander, anaml- 
der, prinder _ 


Fib, 5. anwiredd, Fug, celwy- 


ddau 8 
Fibber, s. celwyddyr, ffugiwr 
Fibre, g. man-edefyn: pl. Fibres, 


man- edafedd, man- wreiddiach 
Fibrous, a. man-wreiddiog, 


min-edefaws _ 
Fickle, a. anwaſtad, anwadal, 
anſefydlog, gwammal 


Fickleneſs, s. anwadalwch, an- 
waſtadrwydd 


Fiction, 5. ftug-chwed! ; ffug, 
ffugiad, celwydd | 


Fiddle, s. crwth: v. crythorio, 
. ofer-hela, ofera 
Fiddlefaddle, 5b. n 
oferedd: a. coeg-ftwdanus, 
ofer | TAL | 
Fiddler, s. crythor, crythwr, 
flor 3 
Fiddleſtick, 5. bwa crwth, M- 


F 
W 2 J. ffyddlondeb, cywir- 
eb f e 


Fidge, Fidget, . ofer- hela, 
coeg-redeg 5 ” | 


Fiducial, a. hyderus, ymddiri- 


edgar 
Fiduciary, . ymddiriedolwr; 
ffyddiwr: (Edr. Solifidian) a. 
cyflawn-gred, lawn-goel _ 
Fie, Fy! int. ffei! fi! hach! ffach! 
Fief, g. maenor wriogaethol 
Field, 5. maes; cae; coetgae: 4. 
ooo 
Field- fare, sub. y ſocan, ſocas 
Iwyd, aderyn tu a chymmaint 
a bronfraith ' n 


Field-marſhal, s, macs-lywydd. 
Field-mouſe, 5s. maes lygoden, 


twrlla, llyg 


s 


| cant 


gwrach y coed, twrch y coed 
Fiend, g. ellyll, diafl, cythraul, 
y fall, y ddera 
Fierce, a. ffyrnig, gorwyllt, 
erwin, creulon, blwng 
| Fiercely, ad. yn ffyrnig, yn arw 
Fierceneſs, s. ffyrnigrwydd 
Fiery, a. tanllyd, tanbaid, tan- 
Uachar, poeth, poethnaws 
Fieſt, 5. fflair: v. ffleirio 
Fife, g. chwib, chwibanogl 
Fifteen, a. pumtheg 
Fifteenth, a. pumthegfed 
Fifteenthly, ad. yn bumtheg- 
Fifth, a. pummed [fed 
Fifthly, ad. yn bummed 


Fiftieth, a. degfed a deugain 


Fifty, a. deg a deugain, hanner 


Fig, s. ffigyſen: /!. ffigys 


| | 7 Fig- tree, 5. ffigyſbren, ffigyſ- 
Fictious, Fictitious, a. Fugiawl| - ae 


wydden a 
Fig- wort, 5. y filfyw, melyn y 
wanwyn | 
Fight, 56. ymladd, ymdrech, 
brwydr, cad: v. ymladd, ym- 
drechu, ymwrio _ 
Fighter, 5. ymladdwr; rhyfelwr 
Fighting, g. ymladd: a. ymladd- 
gar | 
# ment, -. ffug, ffugiad, ffug- 
Feat, celwydd | 
Figurable, a. luniadwy 
Figurability, 5. hylundra 
Figural, a, darluniadol 
Figuration, s. ffurfiad, Iluniad 
Figurative, a. cyſgodawl; ar- 
ddangoſawl ; traws-fuddawl; 
ail-yſtyriaethawl 5 


| Figuratively, ad. yn ail- yſtyr- 


iaethawl, yn gyſgodaw] 
Figure, 5. Jlun, dull, gwedd, 
agwedd, delw; yftum, port- 
| reiad, eilun, cyſgod; cyffelyb- 
iaeth, traell ymadrodd; rhif- 
nod: v. Hunio, ffurfio, yſtumio 
Figured, à. ffurfiedig, llunied- 
ig, addurnedig 
Figuring, 3. lluniad, darluniad, 
| ffurfiad | 
Filament, 5. edefyn main 


1 | Fillet, sub. talaith, yſnoden, 


2 
Wy. 
9 


inch, 3. math o adar bychain 


i. durlifo; rheſtru; llinynu 


Filmy, a. pilenawg 

Filter, Filtrate, v. hidlo, glan- 
| - lidlo trwy bapur, Iliain, &c. 
Filth, 5. brynti, budredd, an- 


| Fimble-hemp, 5. cywarch be- 


3 
Filbert, 5. cneuen y gerddi, 
cneuen Vſpaen 3 
Filch, v. chwiwio, chwiwbigo 
Filcher, 5. lleidryn, chwiwgi 
File, ub. durlif, rhygnen law; 
rhes, rheſtr, cofreſtr, llinyn: 


ö 


File-cutter, 3. göf durlifau 
File-duſt, Filings, ub. blawd 
durlif, durlifion, llwch y ddur- 
Filer, s. durlifiwr, durhfwr [lf 
Filial, a. mabaidd, mabawl _ 
Filiation, 5, maboliaeth, mab- 
Filing, 5. durlifad [dad 
Fill, a, Honaid; gwala, digon: 
d. lenwi, cyflawni; diwallu, 
digoni Bika 
Filled, a. lawn, cyflawn 


rhwymyn; cylch: v. yſnode- 
nu, rhwymo; cylchu.—Fillet 
of veal, morddwyd llo 

Filleted, a. rhwymynedig, yſ- 
nodenaw 

Filling, pe RUSTY cyflawniad 

Fillip, 3. enipws, cnocell: v. 
rhoi cnipws 

Filly, s. eboles, ffilog 

Film, 3. pilen, pilionen 


mhuredd 
Filthily, ad. yn frwnt, yn ffi- 
add -. : 1 
Filthineſs, 5. brynti, aflendid 


Filthy, a. brwnt, budr, aflan, 


faidd ; drewllyd 
Filtration, s. hidlad trwy ba- 
ur, . 


Fin, c. aſgell pyſgodyn [n 
Finable, - 4 node N 
Final, a. diweddaf, terfynol 
Finally, ad. o'r diwedd, yn ddi- 
weddaf, yn derfynol £ 
Finance, g. cyllid; trethwriaeth 
Financer, Financier, s.cyllidwr 


k 


Finances, s. y cyllidiau 


[143] FI | 


amrywiawg; megis Bullſfinch, 
coch y berllan.— Cbafinch, y_ 
benloyn, pinge, y winge.— 
Goldfinch, llinos, penaurin, 
—_—— — 
Find, v. cael, caffael, cwrdd 
Fine, 5. dirwy, camgwl, cam 
Iwrw ; ſarhad, wyneb-warth : 
a. teg, manol, main, coeth, 
man, pur, tlws, pingc, pefr, 
Uuniaidd: v. caboli, puro, 
pingcio; dirwyo | 
Finable, à. dirwyadwy, cam- 
lyrus | 72 855 
Fined, a. dirwyedig, camlyrus, 
gloywedig, teredig | 
Finely, ad. yn deg, yn dlws, 


| yn wych, &c. 


Fineneſs, s, tegrwydd, tegwch, 
meinder; coethder, purder; 
deſtluſrwydd, gwychder, dill- 
ynedd, hoywedd 
Finer, s. purwr, coethwr: 4. 
tecach, hoywach | 
Finery, s. coeth-ffwrn, coeth- 
efail; gwychder, hardd-wiſg, 
hoyw drwſiad | | 
Fineſſe, 5. yitryw 
Finger, 3. bys: fl. byſedd.— 
Fore finger, y bys blaen.— 
Middle finger, yr hir fys.— 
Ring finger, y meddyg fys, 
bys y fodrwy.—Little finger, 
y bys bach ED, 
Finical, a. pingelyd, cymhen- 
dd wi 
Finiſh, v. diweddu, dibenu, 
gorphen, terfynu 
Finiſher, 5. gorphenwr | 
Finite, a. terfynol; meidrol ; 


{ meſurol; pennodol 


Finiteneſs, 5. terfynoldeb, mei- 
droldeb 

Fir, Fir- trees, s. ffynidwydd 

Fire, 5. tin, ufel, ufeliar, uwel 

Firebrand, g. pentewyn, tewyn 
o din; bonffaglydd, terfyſgwr 

Fireman, 5. diffoddydd tan 

Firenew, a. newydd tanlliw 

Firing, s. tanwydd 

Firk, v. fflangellu, gwialenodio 


I 


171. ð T „ 44s bo 


— 


——— 


— — — 


1 
wa 
23 
bs 
$ 
E 
1 
1 
F 
3 
1 
ll 
ET 
| 
[ 4 : 


GS wt NAGAR bog we ated * w a $6.-0 26% $a Lats ea 3. ow <= 0. wir 63 4 
| . > . — — —— — i 


—— ren 


* — — — LO 
. F 
8 4 — — 
C 1 . 
4 — — —_—— — OP — — = =S 


Fiſtular, a. 2 neu gau fel 


F I 
ran baril 5 | 
Firn, a. cadarn, cryf, dianwa- 

dal, diyſgog, ficr | 
Firmament, s. ffurfafen, wy- 
brenn 3 | 
Firmamental, a. wybrenawl 
Firmly, ad. yn gadarn, yn ddi- 
anwadal' . | 
Firmneſs, g. cadernid, diyſgog- 
rwydd, ſadrwydd . 
Firſt, a, cyn, cyntaf, blaen, 
blaenaf, penaf, prif: ad. yn 
gyntaf, yn mlaenat 
Firſt-born, g. cyntaf anedig © 
Firſt- fruit, 5. blaen ffrwyth 
Firſtling, s. cyntaf- anedig, ani- 
Firſt- milk, 5. cynllaeth {fail 
Fiſcal, g. tryſor, cyllid _ 
Fiſh, g. pyſg, pyſgodyn.—Fle/þ 
or Fiſh, cig neu byſgod.— 
garth, or Wear, cored. —Fi/h 
gills, tagellau pyſgod, croge- 
nau pyſgod.—F:/h-hook, bach 
54 wa — Fiſh - market, pyſ- 
godfa.— Fiſbmonger, gwerthwr 
pyſgod. Fiſb pond, pyſgodlyn. 
al ſeales, cen pyſg.—Fi/h- 
hop, pyſgot-dy.—Fiſb ſpa on, 
grawn pyſg, gronell,-- Dog-fijh, 
pencil. —Stoze-fijh, ymriad 
Fiſher, Fiſherman, g. pyſgodwr 
Fiſhery, s. pyſgodfa 
Fiſhing, 5. pyſgota. — Fihing 
line, nde byſgota 1 
Fiſhy, a. pyſgodaidd . 
Fiſſile, 2. holltadwy ; hyhollt 
Fiſſure, 5. hollt : v. hollti 
Fiſt, 5. dwrn.-- Club-fifted, dyrn- 
fawr.—Cloſe-fiſted, Ilaw-gaead 
Fiſtula, 3. pib glwyf, cornwyd 
a redo, neu a bibello yn waſtad 


pibell, pibellog | 

Fit, 5. llewig, pang, pwl, cyrch 
y eryd; addas, cyfaddas, cym- 
mwys, cymheſwr; uniawn : 
v. addaſu, cymhwylo 

Fitch, s. gwyg, pis y wyg 

Fitneſs, ub. addaſrwydd, cym- 


Ro 1 F I. 
Firkin, g. flircyn, lleſtr o 4edd 


Fitting, 5. cymmwys, cyfaddas 
Fitchet, Fitchew, Fitch, 3. fwl- 
Fitz, 5. mab, ab, ap {bart 
Five, s, pump, pum ETD 
Fives, s. chwarae pe] humog 
Fivefold,.2. pum dyblyg 
Fix, v. ſicrhau, diogelu 
Fixed, a, ſefydledig, ficr ; ſe- 
fydlo : | 
Fixedly, ad. yn ſefydledig, yn 
ficr; yn ſefydlog _ 
Fixedneſs, 5. ſefydlogrwydd, 
diy{gogrwydd 


Fixtures, . da anghyffro 


Fizgig, s. tryfer morwyr 

Fizzle, v. Meirio 

Flabby, a. llipa; maſw, gwagſi 

Flaccid, à. Ilibyn, Ilipa, lip- 
rynaidd | 

F 3 4. Hipryndod 

Flag, 3. Iluman, baniar ; llech, 
llechen; tywarchen, mat, ma- 
ten; heſg: v. Ilipau, lleſghau: 
Hechlorio 

Flagelet, s. pibell, chwibanogl 

Flagellation, s. fflangelliad 

Flaggineſs, s. llibynrwydd 

Flagging, -. llipaniad; dihoe- 
niad | 

Flaggy, a. Ilipa, gwywllyd; 

adflaſus +» 

Flagitious, 4. anfad, anraſaidd, 
yſgeler : 


E lagitiouſly, ad. yn anfad, yn 


anraſaidd 
Flagitiouſneſs, 5. anraſedd, an- 
fadrwydd, yſgelerder 


Flagon, -.cunach, flagen, cw- 


pan crothog | 


deb, amlygrwydd; yſpyſrwydd 
Flagrant, a. flamawl; hynod, 
hyſpys, cyhoedd ; gwarthus 
Flag-ſtaff, s. lluman-bren 
Flail, ub. ffuſt, ffuſtfel.— Flail 
handle, Helve, or Handſtaf, 
troed ffuſt. — Flail yard, or 
Swipfple, gwial ffuſt | 
Flake, 5. lafn, tafell, gwanaf 
Flaky, a. gwanafawg, gwan- 
heifawg 


hwyſder | | 


Flagrancy, s. flamiad, difgleir- 1 


FL 
Flam, g. coeg-chwedl, gwag- 
eſgus: v. ſiomi, twyllo à choeg- 
chwedl; dweud celwydd 
Flambeau, ub. ffagl, goleuad, 
goleu- raff, canwyll byg 
Flame, ub. flam, gwenfflam, 
ffagl, gwenffagl: v. fflamiaw 
Flaming, a. fflamllyd, fffamawg, 
ffaglawg, tanbaid | 
Flammeous, a. fflamaid d, flam- 
liw 
Flamy, a. flamawg, flamllyd 
Flank, s. tenewyn, tinewyn; 
vyſtlys llu, aſgell byddin 
Flannel, s. gwlanen 1 8 
Flap, 5. palfod; Ilipryn.—Flap 
of the ear, tipyn y cluſt.—Flap 
of a pocket, gwerchyr coden.— 
Flap of a jhoe, cluſt eſgid.— 
Flap of the throat, tafodyn y 


Flare; D. difa; (fel canwyll gan 
wynt) lluchedenu, ſerenu 
Flaſh, ub. Hucheden, mellten, 
ffagl . 
Flaſhing, 3. melldeniad; yſgei- 
niad, taenelliad 
Flaſhy, a. Iluchedenawl; dibara, 
diſymmwth; coegaidd 
Flaſk, g. math o goſtrel, faced, 
blwch powdr; cawell dillad 
Flaſket, 3. baſgedan, cawellyn, 
Maced | | 
Flat, a. gwaſtad, llyfn; llydan; 
amlwg; diflas; marwaidd, try- 
maidd, oerllyd, pwl; wyneb 
i wared, o hyd cyhyd 
Flatly, ad. yn waſtad; yn ben- 
dant, yn eglur 9 8 
Flatneſs, c. gwaſtadrwydd; di- 
flaſrwydd 
Flatten, v. gwaſtadhau, gwaſ. 
tatu, lletu 2 
Flatter, w. gwenhieithio, tru- 
thio, gorllyfnu | 
Flatrery, 5, gweniaeth, truth, 
ymolaeth, glafr 1 
Flatulence, Flatulency, 5xb. 
gwyntogrwydd, gwynt-chw- 
ydd, gwag-chwydd A 
Platulent, Flatuous, a. gwynt- 


[7451 


FL b 
08 gwynog, gwynt-chwydd - 
aw 


— 


Flatwiſe, ad. 
eee - 
Flaunt, v. crychneidio, myned 
dan ledu eſgyl], neu daenu 
adenydd 
Flaunting, 4a. pinge, hoyw- 
wych, coegaidd | | 
Flavour, ub. archwaeth, blas, 
arogl, arogledd 1 8 
Flavourous, a. blaſus, ſawrus, 
peraroglaidd a 
Flaw, 5. agen, hollt; rhwyg, 
breg, bradwy; bai, diffyg, 
gwall, meth | = 
Flawy, . agenawg, gwallus, 
Flax, g. llin [beius. 
Flaxen, à. o lin, o liw'r llin, 
oleu _ | 
Flay, v. blingo, digroeni, pilio 
Flea, 5. chwanen: pl. chwain: 
Fleam, 5. flaim [v. chweina 
Fleck, v. mannu; britho _ 
Fledge, v. pluenu, rhoi plu 
Fledged, a. pluawg, aſgellawg 
Flee, v. ffoi, cilio, diangc . 
Fleece, 5. enu, cnuf, cnaif 
Fleeced, a. cneifiedis 
Fleecy, a. cnuog ; gwlanog 
Fleer, J. gwawd: v. gwatwor, 
gwawdio N | 
Fleering,a.gwatworus,gwawd=. 


yn lledfen, ar ei- 


ar 

Fleet, 5. Ilynges: a. buan, cyf-. 
lym, heinyf: v. dibuferu __ 

Fleeting, a. buan, rhedegawg, 
darfodedig, diflanedig, NG. 
fadwy, anwadal : part. ar ei. 


rediad, yn hedeg ymaith 
Fleeting-diſh, Skimming- diſh, 
s. yigal, yſleten x 
5 J. buander, cyflym- 
. 

Fleſh, s. eig; cnawd cigfwyd: 
D. annog, annos 0 | 
Fleſhineſs, s. cigogrwydd, cno- 

digrwydd _ 
Fleſhly, a. cnawdol; cnawd- 
wyllt 


Fleſhlineſs, q. cnawdolrwydd 
N | 


F Zo: uw 
— . 


A 


— 


———— Arr. 2 2 
— — * — * wy 
+" Mp ee = 


Nan IF Ine TT pg" ere". 
— A : — 


— — 


5 ; 
105 

Þ a 
1 
N f 
. 

- 


9 


2 3 £44 


4x . 
« 
« <3 mw 
> pier To 4/4 
4 4 
-_- 
2 


| F L 
Fleſhy, a. cigog, enawdog 
Fletcher, 5. ſaer ſaethau; pale- 
drydd | 
Flew, 5. gweflau bytheiad _ 
Flexibility, Flexibleneſs, 546. 
hyblygrwydd, yſtwythder 
Flexible, Flexile, a. hyblyg, 
yſtwyth, plygadwy; hydrin, 
anwadal, anwa 
Flexion, Flexure, ub. camiad, 
troad, plygiad, plyg, cemi 
Flexuous, 4a, cam, gwyrgam, 
trofaus . x 
Flicker, v. yſgwyd adenydd 
Flier, 5. ehedydd; ffoadur 
Flight, c. hedfa, ehediad, gwyb, 
ffoad.—Flight of ſteps, rhes o 
riſiau 
Flighty, a. anwadal, anwaſtad, 
anſefydlog, yſgafn, gwyllt 
Flimſy, a. gwagſaw, maſw, lli- 
bin, lleſg, gwan, gwael, eg- 
wan; diſtadl; diſylwedd 
Flinch, v. llaeſu, ymattal, Ila- 
cau, yſllacio, eilio | 
Flincher, g. ciliwr; ymarbedwr, 
ymattaliwr | 
Fling, s. tafl, tafliad, ergyd: v. 
taflu, bwrw, ergydio - 
Flint, 5. calleſtr, maen calleſtr, 
carreg dan 
Flintſhire, s. Teg Eingl, Teg- 
engl, Sir y Flint _ 
Tn „ a, Calleſtraw], calleſtr- 
al | 
Flip, g, math o gymmyſg-ddiod 
hoff gan forwyr 
Flippancy, ub. ffraethineb, 
rhwyddineb, llithrigrwydd 
Flippant, a. ffraeth, cymmen, 
tafodrydd 
Flippantly, ad. yn ffraeth, yn 
mmen 
Ht, 3. hoeden, coegen, dihi- 
ren; yſbongc, gwawd, yſgyd- 
wad: . chwyrn-daflu, yſg- 
wyd; hoedena; gwawdio 
Flit, v. mudo, ſymmudo, trei- 
glo, ſymmud trigias; hedeg 
heibio, rhedeg ymaith, dif- 


#146] 


1 
Flitch, 5. yſtlys, hannereg.— 
Flitch of bacon, hannerob o 
facwn 


[Flitter, 3. dernyn.—All to flit 


ters, yn ddarniau, yn chwil- 
friw, yn ufflon min 
Flitter-mouſe, 5. Edr, Bat 
Float, 5. Ilif, Illanw, y llanw; 
clud ar ddwfr, cludair, yſleten: 
v. nofio; bwhwman; dyfrhau 
Floating, ub. nohad, nawf, 
bwhwman : part. ar nawf, ar 
wyneb y dwfr, yn nofio, yn 
bwhwman 
Flock, g. diadell, praidd; haid; 


heidio, twro, tyru, ymgaſglu 
Flog, v. fflangellu, l 
Flogging, 5. fflangelliad 0 
Flood, F. lf, Ilif-ddwfr, Ily- z 
feiriant; diluw; llanw, gor- 
llanw; rhyferthwy, gweilgi: 
V. Ilifo, Ilifeirio, dyfrhau 
Flood- gate, s. dytr-ddor ; bala 
Flook, s. adfach angor {llyn 
Floor, 5. llawr: v. Ilorio 
Florid, a. blodeuog; gwridog; 
iraidd; hoyw p 


| Floridneſs, s. blodeuogrwydd; 


gwridogrwydd ; tirfder 
Floriferous, a. blodeu-fag, a 
ddwg flodau 
Floriſt, . blodeuwr, amaethydd 
blodau, un cyfarwydd mewn 
blodau ; 
Flounce, 5. ſider, amaerwy: vv. 
ſideru; ymdrochi, ymdrybae- 
ddu; ymdaflu, tindaflu 


Flounder, 5. llythien: p/. llythi 


Flour, sub. can, 
blawd peillied 
Flouriſh, 5s. blodeuwaith, add- 
urn; ffroſt; gwag-ymffroſt, 
coeg-araith: v. blodeuo; irei- 
ddio, ffynu; bod mewn bri; 
areithio ; addurno; ymffroſtio 
Flouriſhing, gub. blodeuad: 4. 
blodeuog, Ilwyddianus : part. 
yn blodeuo, yn ei flodau 
Flout, s. gwawd; v. gwawdio, 


paill, peillied, 


| mingamu 


twr, tyrfa, torf, mintai: v. 


„„ ESR dg 


Ge”, 


: | Flurry, s. chwa o wynt; ffrwit, 


Flowingly, ad. yn llif, yn laes, 


_Fluctuate, v. bwhwman, an- 


Fluent, a. ffrydiol, Ilifeiriol, 
PFluid, 5. n a. 
PFluidity, 5. hylifedd, frydiol- 


. Flummery, Flumry, 3. llymru, 


FL | 
Flow, 5. lifad, llif, ffrwd ; la- 
nw; rhediad : S. llifo, dylifo, 
ffrydio, rhedeg, tarddu, deill- 
ia s / 
Flower, s. blodeuyn, (Bl. blo- 
dau, blawd;) blodeu-waith; y 
goreu; peillied. Edr. Flour: 
d. blodeuo, lwyddo 
Flowered, a. blodeu-weawg 


Flowery, 4. blodeuog, lawn! 


blodau 
Flowing, s. llifad: a. ffrydiol, 
Ilifeiriol, rhedegog : part, yn 
llifo; yn llaes; yn llyfn 
yn llytn | 
Fluctuant, a. anwadal, anwaſ- 


tad, anſafadwy ; petrus: ad. 


yn petruſo 


wadalu, petruſo | 
Fluctuating, part. yn petruſo: 
a, anwadal | 
Fluctuation, g. ymweithiad to- 
nau, dygy for, mordwy; an- 
wadalwch, anwaſtadrwydd, 
petruſder | 
Flue, 5. ſimnai, ſimneiau; pan 
ewningen; man blu 
Fluency, s. ffrydiolrwydd; hy- 
lifedd; ffraethder | 


rhedegog, ffraeth, parablus | 


ffrydiol, hylif, teneu-wlyb 
rwydd, gwlibeiddrwyd 
Fluke, 5. Edr. Flook a Flounder 


Ilymruwd, ſuccan, mwdran, 
uwd ſuccan, uwd ſugaethan, 
brwchan | | 
Flummery-ſtuff, 5.bwyd ſuccan 
ttwdan, terfyſg, trafferth | 
Flurt, s. Edr, Flirt 
Fluſh, s. ffrwd; dylanw; am- 
ledd; rhuthr; gwrid, gwrid- 
gochni: a, tirf, bywiog, lawn: | 
D. Ilifo; gwrid-gocht | 


[147] 


i 

vyn wridog; wedi ei ddyrcha- 
fu, wedi ymfalchio . 
part. yn llifo 

| gwyn: v. cynhyrfu ; gwneud 

{ yn lled feddw, neu yn grib- 
goch + 

Flute, 5. pibell, chwibanogl ; 
rhych colofn: v. rhychu colofn 

Fluted, a. rhigolawg, rhychawg 

Flatter, s. cyffroad; yſgydwad 
adenydd; curiad y galon; an- 


myſgwyd; cecian _ 
Flux, 0 If, Ilifad, dylifiad; y 
darymred, y bib: v. toddi; 
rhoi yn y poerlif _ f 
diad, ffrydiad 
Fly, 5. cylionyn, cylionen, (p/. 
cylion) clyryn,cleren,(p/.clyr, 
cler,) gwybedyn (pl. gwybed) 
hedeg, rhedeg, ffoi, rhuthro, 
hollti, torri TE . 
Flying, 3. ehediad, ffoad: à. 
hedegog, rhedegawl, ffoedig: 
part. yn hedeg; dan redeg, 
gan ffoĩ | © | 
Foai, $ub. ebol, (fem. eboles) 
| Ilwdn.--To foal, Illydnu, bw- 
rw ebol.—To be with foal, bod 
yn gy febol 
Foam, s. ewyn, ewyngant; yſ- 
ai, berem, burman, ſwyf, 
twyfi; glafoerion y genau: v. 
ewynu, burmanu, ber mi, ma- 
lu ewyn 
Foaming, Foamy, a. ewynawg, 
ewynllyd | 
Fob, s. coden oriawr: v. ſiomi, 


| yſpeilio trwy dwyll, twyllo 


Focus, ub. aelwyd y pelydr, y 
cynhull-fan | 
Fodder, 5s. gogawr, ogawr, eb- 


ran, ymborth anifeiliaid, v. 


ebranu | 

Foe, 5u9. gelyn, (fem. gelynes) 
gwrthwynebwr : | 
Foetus, 5. milrhith. Edr. Fetus 


Fluſhed, Fluſht, Part. yn lawn; | 


ö 


Fog, 5. nifwl, niwl, nydd, ca- 


2 


Fluſhing, sub. gwrid, cochni: 


Fluſter, 3. cynnwrf meddwl, 


nhrefn: v. cyffroi, yſbongcio, 


Fluxion, 5. dylifiad, Hifiad, rhe- | 


h 
? 
j 
: 


FO 
ddug, tarth; adladd, attwf, 
ceden, myngwellt: v. gadae] 
ir borfa dy fu yr haf 

Foggy, a. niwlog; cymhylog; 
cedenawg; ceſtog, anadl byr 
Foible, 5. y man gwan, yr ochr 
wan, gwendid un 
Foil, 5. dadymchweliad, maeth- 
gen, baeddiad, gorfodaeth; 
cwymp; cledd blaen-bwl, 
prawf-gledd; gwrth-lun, ty- 
_ wyn-len, gwrth-len: v. mae- 
ddu, cilgwthio 
Foiled, a. gorfodedig, cwym- 
. pedig | 
Foin, . vigwd, brath: v. try-* 
wanu, brathu, gwanu | 
Foiſt, sub. Edr. Fieſt: v. dodi i 
mewn yn ddirgel ac anoneſt 
Foiſty, a. ffleiriawg, drewllyd. 
Edr. Fuſfty | 
Fold, 5. corlan, defeitty, loc, 
buarth; plyg, plygiad: v. 
plygu, dyblygu, cydblygu, 
J 
Folded, @. ociedig; plygedig, 
plethedig 8 
Folding, 5s. plygiad; Hociad: 
part. yn plygu „ 
Foliage, s.deil-frig, canghenau 
deiliawg, llun dall, deil-waith 


Foliation, 5. daleniad, deiliad ;' 
blodeu-ddail N 


[148] 


F O 
Fondle, v. mawrhau, maldodi 
Fondle, v. mawrhau, maldodi 
Fondling, s. anwylyd, hoffddyn 
Fondly, ad. yn garuaidd, yn 
faldodus; yn ffol _ 
Fondneſs, ub. cariad, cudeb, 
ſerch, hoffder | 
Font, g. bedydd-faen, bedydd- 
fan | 
Food, 5. bwyd, porthiant, ym- 
gs lluniaeth, 3 "2 
Fool, ub. dyn ynfyd, ynfyd- 
dd 2" ad Ha 4 
Fool-born, a. ffolgeni, ynfyd- 
anedig | 
Foolery, 5. ffoledd, ffiloreg, o- 
feredd, gwegi . : 
Fool-hardihood, 5. Fool-hardi- 
arg g. ynfyd-ddewredd, rhy- 


* 


122 3 
Fool. hardy, a. ynfyd-ddewr, 
ynfyd-wrol, rhyfygus 
Fooliſh, a. ffol, annoeth, ynfyd 
Fooliſhly, ad. yn ffol, yn an- 
noeth, vn ynfyd . 
Fooliſhneſs, 5. ffolineb, annoe- 
thineb a 
Foot, g. troed; troedfedd: v. 


troedio, rhodio, cerdded 


Foot- ball, s. pel droed, pel ddũ 
Foot - bridge, ub. pont droed, 


pont bren | 1 
Footing, 5. cerddediad, pedeſ- 


Folio, a. unplyg⸗ o'r maint} trig; ſefydliad, ſefyllfa, cyf- 


Folk, s. pobl, dynion [mwyaf 
Folkmote, 5. cymmanfa'r bobl 
Follicle, s. cibyn, had-goden 
Follow, v. dilyn, canlyn, erlyn 
Follower, s.cilynydd,canlynwr 
Folly, s. ynfydrwydd, ffoledd, 
ffolineb 
Foment, v. cynheſu, twym- 
dwyro; twym-eneinio; achle- 
ſu, magu, meithrin, cefnogi 
Fomentation, 5. twym-enein- 
iad; twym-enaint ; meddyg- 
olch brwd | TW 
Fomentor, 5. annogwr, cefno- 
g T | 
Fond, a. tyner, hoff; mal, mal- 


| Ilwybr troed 


Iwr, gwaelod, ol traed, trwſt 
traed 5 "I? 
Foot-man, 5. gwr traed, gwas 
traed, gwas trawd, pedeſtrig, 
rhedeg ur 85 
Foot- pad, 5. leidr traed, lleidr 


pedeſtrig . 
Foot-path, ub. troed ffordd, 


Foot-itep, 5. ol troed, cam, ar 
Ilwybr | 
Foot-ſtool, ub. t 
lleithig 9 
Fop, 5. coegyn, ynfydyn 
Foppery, g. coegni, coegyniaeth 
Foppiſh, a. coegynaidd, coeg- 


- 
oed faingc, 


dedus; ffol 
| 


falch 


— 


— 


Fo : 15 
Foppiſhneſs, ub. coegyndod, 
coeg-falchder 
For, conj. cans, canys, o blegid, 

o herwydd, am, can, gan; 
8018 prep. dros, yn lle, am, 
o blegid, rhag 

Forage, 5. gogawr, ebran, yſ- 
borthion: v. hela gogawr; an- 
rheithio 
Foraminous, à. tyHawg 
Forbear, v. cyd-ddwyn, go- 
ddef; ymattal, ymarbed; oedi; 
peidio, gadael, rhoi heibio 
Forbearance, 5. cyd. ddygiad; 
amynedd; ymaros, hirymaros, 
dioddefgarwch ; ymattaliad 
Forbid, v. ann., gwara- 
tun | 
Forbidden, 2. gwaharddedig 3 
.- For bidding, part.gan wahardd, 
yn ddiferch, yn anhawddgar 
Forborne, part. a arbedwyd, a 
beidiwyd ag ef; anweſog 
Force, 3. grym, gallu, nerth, 
egni, trais, gortrech ; 
Forced, a. eymhelledig; trei- 
fiedig ; gyredig 
Forces, F. galluoedd, byddin- 
oedd, Illuoedd 
Forcible, a. cryf, cadarn, gry- 
mus, nerthol 
Forcibly, ad. yn gryf, 22 ga- 
darn, yn nerthol 
Ford, 5. rhyd, rhydle, bais: o 
| Thydio, beiſio 
Fordable, a. rhydiol, beiſiol 
Fore, a. blaen, blaenaf: ad. 
yn mlaen: prep. rhag 
Forebode, v. rhagargoelu 


— 


Forecaſtie, J. fflureg, pen blaen 
Hong 

Forecloſe, v. rhagcau, eee 
tir arwyſtl 

| Forefathers, 1. hynaif, bynaf- 


5 „ 


nol, tramor 

Foreigner, 5. alltud, eſtron 
Fore-end, 2. blaen, pen blaen 
Pere v. rhagwy bod 
Fore knowledge, s. rhagwybod- 
aeth 
Foreknown, à. rhagwybodob 
| rhagwybodedig 

Forelay, v. cynllwyn 
Forelock, 5, taldrwch, blaen- 
gydyn 

Foreman, 5. blaenor; hyffor- 
ddwr _ 
Foremoſt, a. blaenaf: ad. vn 
flaenaf 
Forerun, v. blaen- redeg, rhag - 
flaenu ; 
Forerunner, 5s. rhagflaenydd, 
| rhagredwr 
Foreſay, v 


rhagddywedyd 
Foreſee, v 


rhagweled 


Foreſbew, v. rhagddangos 


Foreſight, 5. rhag-olwg, rha 

clog, ms Mare he 
Foreikin, g. blaen- groen 
Foreſt, 5. coedwig, gwigfa, cells 
Foreftall, V. rhagach 
brynu, rhagod y farchnad, 
edwica 


Foreſtaller, s. rhagbrynur, - 


wicver 
Foreſter, 5. ceidwad coedwigs 
fforeſtwr 


| Foretaſte, s. blaenbrawf, rhag- 


| brawf, rhagflas 
Foreteeth, 5. dannedd blaen, 
| rhagddaint 


| Foretel, 9. rhagfynegi, daro- 
Forecaſt, v. rhagweled, dyfeiſio 


ganu FED 

For ethought, sub. rhagfeddwl, 
rhagfwriad 

Forewarn, v. rhagrybuddio _ 
Forfeit, s. cannlwrw, cam gwl, 
dirwy, fforffed; colſed; penyd: 


iaid Di. colli, forffetio 


Forego, v. rhagfyned; ymad- 
zel, ymwrthod, ymgadw, * 
attal; rhagflaenu 


Foregoin g, 4. blaenorol | 


Forfeiture, . collediad, fforffe- 
tiad 

Forge, 5. vefeildy, foc, haiarn- 
dy, morthwylfa: v. morth- 


Forehead, g. tal, talcen 


wylio; llyfelu, 3 
N 3 


Foreign, a. alltudaidd, etre 


„rhag- 


a 1 * LY 2 6 r «ds RY CIO IRR — — 4 . = 
re Re es ts ca. r 2 S 2 : {lp X 
— IHE iy Bren aa Ye ra +7." * — A 
* * - r po 8 t AAA 7 = % 
L 2 : . . * wy . * l 


— 
. 


—_— 8 1 * 
L W 3 
= 


n 


* — 


4. 2 — — — 352 DA. 
— Wap nog 26S, woe 
n 8 2 PR re CAT 
- SS 3 
=, — 


3 


* 


— — DR 
J ed io ia 
tet bolt . 31 3 
gn. * 3 

„ 


5 F O 
Forgery, 5. gefeilwaith; 
ad, ſiom-yſgrifen 
Forget, v. anghofio, ebargofi 
Forgetful, a. anghofus, ebar 
Sons. | 
Forgetfulneſs, 5. angof, ebar- 
. 
Forgive, v. maddeu, rhyddhau 
Forgiveneſs, ub. maddeuant, 
 rhyddhad, gollyngdod, tru- 
garedd  . | 
Forgiving, a. maddeugar 
Fork, sub. fforch, ffwrch ; pig 
, 5. fforchog 


forch. 
Farky | 
a. diymgeledd, am- 


Forked, 
Forlorn, 
ddifad, truan, gwrthodedig, 
colledig, diobaith 5 
Forlorn- hope, s. mintaĩ o filwyr 
a roer ar ryw enbyd antur 
Forlornneſs, 5. amddifedi 
Form, 5. ffurf, llun, gwedd, 
dull, agwedd, yſtum, rhith : 
Di. ffurfio, llunio 81 95 
Formal, à. ffurfiol, ffurfgar 
Formality, s. ffurfioldeb, ffurf- 
garwch. - - | 
Formally, ad. yn furfiol 
Formation, . ffurfiad, llyniad 
Former, 5. ffurfiwr, lluniwr: 
a. blaenaf, blaenorol = 
Formerly, ad. gvnt, cyn hyn, 
er ys llawer dydd 
Formidable, a. erchy 
vchus, ofnadwy 
Formidably, ad. yn ofnadwy, 
yn arſwydus - | 5 
Formula, 5. rheol, ffurf, trefn 
Formulary, 5. ffurf-lyfr; rheol 
Fornication, g. putteindra, go- 
dinevb | 55 
Fornicator, 5. 
dderchwr. | 
Forſake, v. gaclael, 
gaduz; ymadael 4 
Forſooth, ad. yn wir ddiau, o 
bryfur; os mynwch, os gwe- 
lch fod yn dda | 
Forſwear, v.-tyngu anudon 
Forſwearer, 5, anud 
ofrydydd :- 


fugi- 


II, braw- 


putteiniwr, gor- | 


gadaw, | 
| 


onwr; di- 


[150] 
| 


$ : 


| 1 Gaerllyngoed 


„ 8 
Forſwearing, part. yn tyng 
anudon, yn twyll dyngu 
Foreſworn, part. anudonol, a 
dwyll dyngodd | 
Fort, 5. caer, caſtell, llyſ{din, 
amddiffynfa 5 
Forth, ad. allan, i maes, yn 
mlaen _ 
Forthwith, ad. yn ddiattreg, 
yn ddived | 
Fortification, 546. amgaeraeth; 
amgaeriad ; amgaer, amddi- 
ffynfa : 85 | 
Fortify, v. cadarnhau, amgae- 
ru, amddiffyn 8 2 | 
Fortitude, s. gwroldeb, calon- 
did, mawrfrydedd 
Fortnight, s. pythefnos, pum- 
thefnos 1 
Fortreſs, 5. amddiffynfa, caer 


Fortuitous, 4. damweiniawl 


Fortuitouſly, ad. yn ddygwy- 
ddawl, ar ddamwain : 
Fortunate, 4. dedwydd, ffyni- 
annus, hylwydd ; 
Fortune, 6. tynged, ffawd, 
ffortun; gwaddol; golud 
Fortune-hunter, 56. gwaddol- 
geiſiwr | 
Fortune-teller, ub. darllenwr 
tynged, adroddwr teſni, dyn 
Forty, a. deugain hyibys 
Forward, ad. eofn, hyderus, 
rhyfygus, awyddus; cynnar : 
v. Ilwybreiddio, pryſuro.— 
Edr. Forwards 
Forwarded, a. a ddygwyd yn 
mlaen, a bryſurwyd f 
Forwardly, ad. yn eofn, yn 
barodol, yn gynnar | 
Forwardneſs, s. parodrwydd, 
inybraddrydd 
Forwards, Forward, ad. yn 
mlaen, yn y blaen, Ilwyr ei 
flaen, rhagdda - 5 
Foſſe, ub. ffoes. — Feſſe- ou, 
ffoes ffordd, yr hon a wnaeth 
r hen Rufeiniaid o Gernyw 


Foſſil, 3. mwyn, cloddiant: 4 


l 


cloddiedig, hyglawdd, clawdd 


| 


F O 


Foſter, v. maethu.— Foſter- 
brother, brawd maeth.—Fofter- 
father, tad maeth. — Foſter- 


Foul, à. eee brwnt, budr; 
annhe 


[157] 


mother, mam faeth —Fofter- 
ter, chwaer faeth. —Fofter- 
on, mab maeth | 


Foulneſs, 5. brynti, budredd, | 


gwrthuni 


| Found, part. wed! ei gael, ar 


glaur: D. cat]; ſeilio; berth- 
ogi; bwrw 

F oundation, 549, fail, Hlfaen, 
gwaelod 


Founder, g. ſeiliwr, ſylfaenydd; 


adeiladwr; bwriwr, toddwr 
Foundling, 3b. plentyn cael, 
plentyn diarddel 
Fount, Fountain, 5. fynnawn, 
ffynnon, ffynon 
Fount of letters, 5s. nifer cyfrdo 
o argraph-lythyrenau 
Four, a: pedwar: fem. pedair | 
Fou fold pedwar-plyg, 
n iyblyg; ar ct bedwa- 


8 a. pedwar ugain 
Fourſquare, a. pedrongl, ped- 
ror, petrual, yſgwar 
Fourteen, a. pedwar ar ddeg 
Fourth, a. pedwerydd: fem. 
pedwaredd 

Fourthly, ad. yn bedwerydd 
Fowl, 5. aderyn, ehedyn, ehe- 
Fowler, 5. adarwr [diad | 
Fowling-piece, s. dryll adar 
Fox, ub. cadnaw, Ilwynawg, 
gwyddgi 

Foxgloves, g. menyg ellyllon, 


_ Ilwyn tewlaeth, dail ffion- 


ffrwyth, dail byſedd y cwn 

Foy, 5. gwledd gychwyn, ar- 
Iwy a wneler 1 gyfeillion cyn 
eu gadael 

Fraction, s. toriad, gorthoriad, 
twn-rif 

Fractional, a. twn- rifawl; bre- 
gawl | ; 

Fractious, a. evintachlyd, cyn- 
n cecrus 


| 
4 
1 


F R 


Fradtiouſly, ad. yn geintachlyd 

Fractiouſneſs, Sub. ceintach- 
rwydd, tringarwch 

Fracture, s.toriad, gorthoriant; 
breg, bradwy 

Fragile, a. brau, breuawl 

Fragility, 5. breuder, breuolder 

Fragment, s, dryll, darn, cwt, 
cat, cetyn, cilcyn, cilyn.— 
Fragments of meat, briwſion, 


briw fwyd, bwyd gweddill, 


gweddillion; cilcynos 


Fragrance, Fragrancy, g. pera- 


rogl, perarogledd 


Fragrant, a. peraroglus 


Fragrantly, ad. yn ber ei arogl 


Frail, 5. math o gawell: a. brau, 
breuawl, egwan, trangcedig 
Fr ailneſs, J. breuder, breuolder 
Frailty, s. breuder; lleſgedd, 
| gwendid ; marwolder 

Frame, ub, cydoſodiad peth, 
cyfanſoddiad; anſawdd, hwy]; 
trefn; dull, gwedd, lun; cyf- 
lwr; ymarweddiad: v. ffurfio, 
Hunzaethu, gwneuthur, dyfei- 


I ſio, cydgyſſylitu, cyfaddaſu. "I 


Frame of a picture, cant, neu 


a table, attegwydd, neu farch- 
wydd bwrdq 
France, 5. Ffrainge, Ffraine 
Franchiſe, ub. braint, dinas 


fraint, rhydd- did 


Franconia, 5. Ffrainge ddwy- 
reiniawl 

F rangible, a. hydor, toradwy, 
brau 

Frank, ub. ffranc, rhyddhad 
Vythyr: a. rhydd, rhwydd, 
agored, rhwydd galon, hael, 


hyged: v. rhyddhau llythyr 


Frankinſenſe, s. thus, perarogl- 
rankly, ad. yn. rhwydd 

Frankly, ynr 1, o 
fodd cd og : . 

Frankneſs;s. rhydd-der, hex 

dded, parodrwydd 

Frantick, a. gorphwyllog, cyn- 
ddeiriog, n, yo 705 
i maes 0'i gof 8 


| 


ymylwydd eilun. — Frame of 


— * —— — wg r 2 7 * * ö WIE IO A Ex ted 2 n 4 
Fc oc N c P * 
* We "Ss * wo # ok x mY 1 > 3. 8 * 8 — £ * 8 ba * 8 "> A 2 — 
* — ade OF * * 2 
2 N. pag me - = — — — 2 : » 6 5 
a A, — rs: . 8 e 
X oo MER eo CS 3 . RE "+ ta = 


8 7 rr 4. 
ae Sn r 
r ener 2 uin 


+ ——.— = 


— erer 
— gt 2 
2 1 2 5 * * — _ . 22 * 
c ee re — : - IE 
- 
« * — — — — — — — 1 — — _ — = — 
% 1 * — by . 


4 w 
: 
2 
K 
: 
" 
; 


* 
eee cc c PL OLDER 


FR [152] 3 


Fraternal, a, brawdol, brawd- 
aidd; brawdgar 
Fraternally, ad. yn frawdol 
Fraternity, 5. brawdoliaeth 
Fratricide, ub. brawd-laddiad, 
brawd-laddfa ; brawd-leidd- 
iad, brawd-lofrudd 
Fraud, J. twyll, dichell, hoced, 
yſtryw 
Fraudulence, F raudulency, - 
dichellgarwch | 
Fraudulent, 9. dichellgar, ho- 
cedus, twyllodrus 
Fray, g. cynnen, ymry ſon; ym-! 
laddfa 
Freak, g. penchwibanrwydd 
Freakiſh, a. penchwiban, pen- 
wan 
Freckle, ub. brych, brychyn; 
Freckly, 4. brychlyd [brychn) 
Free, a. rhydd; breiniol; hael, 
rhwydd ; hy, eafn, agored ; 


| trwyddedaw g 


Freedom, 5. rhydd-did; trwy- 
dded; breinioldeb 
Freehold, Sb. rhydd- W | 


rhydd ddalfa | 


Freeholder, s. rhydd- adeilind, 
uchelwr | 

Freely, ad. yn rhydd, yn rhad, 
yn rhwydd, yneofn; ynrhodd, | 
o wirfo 

Freenels, s. rhwydd-deb, hael- 
der 

Free-will, 5. ewyllys rhydd: a. 
ewyllyſgar, gwirtodd, bodd- 
lawn 

Freeſtone, g. carreg nadd, ty- 
wod faen 

Free-thinker, g. rhydd· dybiwr | 


Freeze, 5. math o frethyn tew- 


ban cnepynawg; addurn da- 
laith, pen colofn: v. rhewi 


5 Freezing, s s. rhewiad: a. rhewog 
Freight, 546. Ilwyth long, hur 


long: v. llwytho llong 
French, 5. Ffrangeg; Ffrang- 
cod: a. Ffrengig 


Frenchify, v. ttrengigo 


Frenzy, 3. cynddaredd, n. 
Li * Se | 


1 


LU 


4. F requently, ad. yn fynych, yn 


Frequency, g. mynychder; am- 
ledd; cy ffredinrwydd 
Frequent, a. mynych; aml; 
cy ffredin: v. mynych ymgyr- 
chu, hygyrchu; helcyd 


ddyn 
chwr 


amb; ya gyffredin 
Freſcades, tub. gwerfeidd, go- 
5 oerfeidd; gwaſgawdwydd 
Freſco, g. go- oer, gwerfa, aw⸗ 
el; irder.— Painting in freſco, 
paentiad 3 a dyfr-Iiwiau ar gy- 
mrwd ir, ir-baentiad 


| Freſh, 2. oer, go-oer; awelaidd; 


dilwgr; 1 ir, newydd, gwyryf; 
newydd tanlliw; diweddar; 
crai, Cri, croyw; gwridiog 
Freſhneſs, 3. newydd- der, cret- 
der, goerder * 
Fret, f. cythrudd; eymmbleth; 
digter; rhwyllwaith: V. blino, 


cythruddo, -digio, chwerwt, 
ſorri; rhuglo, Hygru; rhwylle 
Fretful, a. anfoddog, digofus, 


from, drygnaws 


Fretfulneſs, s. ffromder, aryg- 


nawſedd 
Fret-work, ub. rhwyll-waith, 
rhygn-waith 


Friable, a. byfriw, br iwfionllyd 


Friar, s. brawd, crefydd-frawd, 
mynach 

Friction, 2. rhugliad, rhytiad 
Friday, 5. dydd gwener 
Friend, 5. cy faill, cydymaith, 
car 

Friendlefs, a. di r, digyfaill, 
diryſgwydd * 
Fricndlinefa, 5. eyfeillgarweh, 
cyfeillach, caredigrwydd, ca- 
| rueiddwelt; cariad 

Frieze, 5. Edr. Freeze 


ry fel, ffreigad 

Fright, 5. arſwyd, braw, dych- 
ryn, ofn, brydych 

Frighted, — , 4. braw - 


ychedig 


Frequented, 4. hygyrch, hy- 


Frequenter, . mynych ymgyr- 


Frigate, s. math o yſgafn- long | 


Frighten, v. brawychu | 

Frightful, a. anferth, erchyll ; 
dychrynllyd 

Frightfully, ad. yn erchyll, yn 
ddychrynllyd 

Frigid, à. oer, oerllyd, mar- 
waidd, egwan, diallu 

F rigidity, 5, oerni, marweidd- 
dra, gwendid 

Fringe, sub. edi, fitrach, fider, 
amaerwy 

Friſk, g. crychnaid ; moelyſtod: 

VL. ervchneidio; nwyfchwareu| 

F riſket, 5. papur- -len argraph- 
waſg 

N fo cyſyng- for, mor- Sam- 
a; 

Fritter, 5. crempogen, miod- 
deiſen 

Frivolous, a. gwael, diſtad}, 
dyddim, gorwag 


Frivolouſneſs. 5. oferedd, y. 


gafnder, dyddimder 
Frizzle, v. crychu, modrwyo, 
troi, torchi | 
Frock, s. twyg, hugan, arwiſg 
Frog, 5. ly ffant melyn, ffroga, 
broga; bywyn carn ceffyl 
Frog- ſpawn, gub. penbwlaod. 
Edr. Tadpoles 
Froiſe, 5. crampogen, cramwy- 
then, ffrwyſen. Edr. Pancate 
Frolick, 3. difyrwch, coeg- ddi- 
grifweh: a. llawen, lon, hoe- 
nus, difyr, nwyfus 
Frolickſome, a. llawen, hoe- 
nus, chwareugar 
From, pr. o, oddt, oddiwrth 
Front, $46; tal, talcen, blaen, 
 wyneb; haerllugrwydd, hyt- 
Frontal, s. talaith [dra 
F rontier, 5. fin, cyffin, terfyn: 
a. amminiog, cyffiniol 
Frontiſpiece, g. talcen, wyneb; 
wyneblun, tal-eilun 
Frontleſs, a. talgryf, haerllug 
Frontlet, s. talaith, tal-liain 
Froſt, s.rhew.— Hoar-froft, bar- 
rug, llwydrew 
. Froſty, a. rhewllyd, rhewog 
Froth, . ewyn, ewyngant, gor: 


2 [x53] FR 


ferw, broch: V. en mai 
ewyn 


Frothy, à. ewy nog; yſgafn 
diſylwedd | 5 


Frounce, v. Edr. Flounce a 
Frizzle 


Þþ Frouzy, a. mws, drewllyd 


Froward, a. afrywiog, anynad, 
drygnaws, cildynus, cyndyn, 
anhydyn; anhywaith, yſtyf- 
nig, gwrthnyfig, anufudd 

Freu a. yn anhydyn, yn 
anynad - 


Frowardneſs, ub. afrywiog- 


| rwydd, cyndynrwydd 


Frower, 5. haiarn hollti, dell- 
tawr 

Frown, g. cuch, gwg, cilwg 

Frowning, 4. dus, diglawn 


F rowmngly, ad. yn wgus, yn. 
ddiglawn 

Frowy, @. rhwydd-hollt, rhy- 
wiog 


Frozen, a. rhewedig; rhewllyd 
Fructiferous, F rugiferous, a. 
cnydfawr - 


Fructify, v. ffrwytho, cnydio 


Frugal, a. cynnil, ymarbedus, 
toreithus 

Frugality, 3. cynnildeb, toliant 
Frugally, ad. yn gynnil, YA 
dawlgar 

Fruit, s. ffrwyth, cnwd, cyn- 
nyrch, toraeth 


Fruitful, a. ffrwythlawn 


Fruitfully, ad. yn ffrwythlawn 
Fruitfulneſs, 5. ffrwythlondeb 
Fruition, 5. mwynhad, mwy- 
niant 

Fruitleſs, a. diffrwyth, ofer, 
anffrwythlawn 

Fruitleſsly, ad. yn ddiffrwyth, 
yn ofer 
Fruſtrate, v dyddymu; difu- 
ddio; twyllo, ſiomi | 
Fruſtration, g. ſeithugiad, dy- 


ddymiad 


Fruſtrative, Fruſtrating, a. ſei- 


| thugawl, twyllodrus 


Fry, sub. grawn pyſgod, man- 


| byſg: v. cras-bo 15 cras-boeth 


Ove > Wa" TO ROSES * r * rd n 5 1 ord ip 
TT Ee ney no ne 4 8's 2 
T * n dy Wt * * e * — — 
Nr Uo. teal — 2 
- -— g ; - 5 * * > \ _ 
— — - er ma tt 8 an 2 > \ nn _—— "1 
— — — A rt A whe hg oe * 1 5 — > 


TOI 
RT 
— 


if 


— 


— 


4 
4 
f 4 
55 
k ; 
; 
55H 
1 b 
N 
I 
i 
74407 
Falk 
- 3 
1 
4 458 
9 
my 
1 4 
1 
#358 
i 
#1 
#3 
FF 
: 
1 
* 
k 


i 
4 
4 
Y 
f 
= 


_ a, ffoadurus, crwydrus, hyffo 


_ Fulflling, Fulfilment, 5s. cl. 


F R 


Frying, 5. cras-boethiad, ffriad 
Frying- pan, 5. padell ffrio 
Fuage, 5. treth aelwyd 


Fugacity, g. ffoaduruſrwydd 
Fugitive, 5. ffoadur, enciliwr; 


Fulfil, v. cyflawni, cwblhau, 
dibenu, gorphen : 

Fulfilled, part. a gyflawnwyd, 
a gwblhawyd 


had, cyflawnder, cyflawniad 


[154] 
Fryed, a. cras- bob, cras-boeth 


Fulgency, 5. diſgleirdeb 
Fulgent, Fulgid, a. diſglair 
Fulguration, 5. melldeniad 
Fulginous, a. hydduglyd 
Full, a. lawn, cyflawn; mol- 
wy nog: v. panu — 
Fuller, 5s. panwr, panydd, gol- 
chydd: a. llawnach.—Fuller's 
earth, pridd y panwyr.—Ful.- 
ler's bouſe, pandy.— Fuller's 
trade, panwriaeth 
Fulling-m1ll, s. melyn ban 
Fully, ad.yn llawn, yn gyflawn, 


yn gwbl 


Fulminant, part. yn taranu: à. 


taranllyd; bygylus 
Fulminate, v. taranu; bygwth 
Fulmination, 5. taraniad, by- 
gythiad | 
Fulminatory, 4. taranawl, by- 
lus 
Fulneſs, s. lawnder, Hewndid, 
cy flawnder | 
Fulſome, a. chwydog, gwrth- 
wynebus, fhaidd, atgas 
Fulſomely, ad. yn chwydog, 
yn atgas | 
Fulſomeneſs, 5ub. atgaſrwydd, 
chwydogrwydd | 
Fumble, v. ymaelyd yn lled- 
chwith, loweithio | 


Fume, #5, tarth, mygdarth, | 


ager; mwg; broch, digter 
F * . mygu, mygdar- 
thu 8 


TY 
Fuming, à. ffrom, digllon, di- 
gofus, brochus 5 
Fumingly, ad. yn frochus, yn 

from 


Fuddle, v. meddwi, ymfeddwi} Fun, 5. digrifwch, difyrwch, 
Fuddled, a. meddw, brwyſg | 
Fuel, g. tanwydd, tanwent 


lawenydd, dywenydd; chwa- 
rae | | 

Function, 3. 
galwedigaeth, ſwyddogaeth 

Fund, . gwaelod; cyff, arian- 
gyff, arian-grawn, try ſorfa 

Fundament, 5. yr eiſteddfod, y 
cyfeiſtedd, y rhefr, y cwthr, 
y twll tin 


Fundamental, . pwngc ſylfae- 


nol: a. ſylfaenol, gwreiddiol, 
hanfodol ; prif; arbenig 
Fundamentally, ad. yn ſylfae- 
nol | 


Funeral, . angladd, arwyl: a, 


angladdawl | 
Fungous, à. yſpyngaidd, ma- 
darchaidd; maſw, chwiſoglog 
Fungus, g. madarch, bwyd ell- 
Funk, 5. tagfwg, tawch [yllon 
Funnel, s. corn, neu geg ſim- 


leſtri 


Furbelow, 5. ſider, amaerwy 
Furbiſh, v. cabolu, gloywi, 
Hugani; trwſio. Edr. Burniſb 


Furbiſher, 5. llugenydd, cabo- 


lydd ; trwſiwr 


Furies, 5. cethern, plant y fall, 


cythreuliaid 
Furious, a, ffyrnig, ynfyd, cyn- 
ddeiriog 


Furiouſly, ad. yn ffyrnig, yn 


ynfyd 

Furiouſneſs, 5. ffyrnigrwydd, 
cynddaredd 

Furl, v. plygu, dyblygu, cry- 


chio 


Furled, a. plygedig, crychiedig: 


part. a blygwyd, a blygaſid 


Furlong, sub. yſtad, ſtad, yr 


wythfed ran o filldir 

Furlough, 5. trwydded, milwr, 
yſgrifen ymabſeniad, yſgrifen 
drwydded 


, 


ſwydd, galwad, 


nai; fliol geg i gyfleu llyn i 


Fur, 5. pan, manflew, mynfyr 


„% 


FU 
2 5, cawl ffwrment.— 
Edr. Frumenty 


Furnace, ub. ffwrn, ffwrneis, 
fwrnes, odyn ; piben; pair 
Furniſh, v. cynnal, diwallu, 
C nnyſgaeddu; arlwyo; tr wiio; 

oarefnu 

Furniſhed, a. diwalledig, lawn 
o, cymmwys i 

Furniſher, s. diwallwr, cynnyſ- 
gaeddwr, arlwywr 

Furniſhing, g. diwalliad ,arlwy- 
ad, dodrefniad 

Furniture, 5. dodrefn, Ileſtri, 

offer, taclau, trec; arfau; ar- 
Iwy; addurn 

Furrier, 5. panydd. Edr. fur 

Furrow, s. cwyszrhych; rhigol; 
ffos, ffoes 

Furry, a. panawg, cenawg, 
creftenawg 

Further, a. pellach, pellaf, ei- 
that: ad. yn mhellach, etto, 
hefyd, mwyach 

Furtherance, ub. rhwyddhad, 
cynnorthwy | 

Furthermore, ad.yn mhellach, 
hefyd, heblaw hyn 

Furtheſt, a. pellaf, eithaf 

Fury, à. fyrnigrwydd, ynfyd- 
rwydd; cynddeiriogrwydd, 
cynddaredd. Edr. Fiend 

Furze, 5. eithin: ing. eithinen 

Furzy, a. eithinawg 

Fuſe, v. todd 

Fuſible, a, toddadwy 

Fuſion, 5. toddiad 

Fuſs, s. Edr. Fuzz 

Fuſtian, 5. math o frethyn co- 
tymawsg ; 1aith chwyddedig 

Fuſtineſs, s. drewiant, IIlwydni, 
myſni, gwynt mws 

Fuſty, a. mws, Ilwyd, drewllyd| 

Futile, a, coeg, gwag, diſtadl, 
dyddim 

Futility, 5. coegedd, gwagedd, 
gwegi, oferedd 

Future, à. rhagllaw, dyfodad- 
wy, 1 ddy fod 

Futurity, s. yr amſer 1 75 ; 
amſer yn ol 


1 


FU 

Fuzz, 5. dadwrdd, cleber: wv, 
clebran; ſio, chwiſtr ellu; dad- 
wau ; eiddio 

Fuzz- ball, s.cwd y mwg, pwrs 

Fy, interj. Edr. Fie [y mug 


3 
Abardine, 5. mantell wer- 
ddonig, bugeil-wiſg, math. 
o ſiaced arw gedenawg 


| Gabble, 5. clebar, clec, clegyr, 


dwndwr: vp. clebran 
Gabbler, 5. clebryn: fem. cle- 
Gabbling, 5. clegraeth [bren 
Gabel, 5. tal, ardreth, treth yr | 
halen gynt yn Ffraingc | 
Gabion, 5. cawell mawr llawn 
o bridd 

Gabionade, g. amddiffynfa ge- 
wyll lawn pridd 

Gable, s. cronglwyd ty 
Gable-end, Pine-end, g. talcen 
ty, piniwn 

Gad, 5. gaing, cun: v. erwy- 
dro, gwybio, rhodiena 

Gad- bee, Gad- fly, 3. cacynen 
y meirch 

Gaddel, s. math ohwyad gyn- 
fon-flaen-fain 

Gadder, s. crwydryn, bens 
wr 

Gadding, a. gwibiawg, amwi- 
biawg | 

Gaddingly, ad. ar wib, 
dramp 


ar 


Gaff, 5ub. math o fach pyſgota 


mawr ' 

Gaffer, 5. hen wr; fy ewythr, 
fy nhad cu 

Gaffle, sub. yſbardin ceiliawg, 
gaflach; tyn fach bwa croes 
Gag, zb. ſafn- ſypyn: v. cau 
ſafn. — Gag - teeth, yſgithr - 
ddannedd. — Gag-toothed, yi- 
githrawg 

Gage, ub. gwyſtl, cyngwyRtl, 
ar Pwyſtl, adneu, attafael: 
gwyſtlo, arwyſtlo. Edr. Sas 
Gaged, a. gwyſtledig 
Gagged, à. ſafnzgauad, ſafn- 


| gauedig 


» "Ri, 


— 
— „ — 


| 


o 

r 2 
2 Ra I 
= —— 


W 
— NS Eq 8 3 
8 3 
. fie; > up rg 
* tt 3 
$ 2 5 


r 


ben als —— io I ee —— 1 
2 2 9 


8 


Gaggle, 5. clegyr: v. clegran 
fel gwyddau 

Gazety, 5. OPER; onder, 
hoen; hoywder, dillynder 


Gaily, ad, yn lon, yn llawen, 


yn hoyw-wych 

Gain, g. elw, ennill, budd, ced, 
mael : 2. elwa, ennill; cyr. 
raedd.—Unjuft gain, ocraeth, 
budr elw 

Gainable, a. ennilladwy 

Gained, a. ennilledig 

Gainer, ennillwr, maelwr 

Gainful, a. ennillfawr, budd- 
fawr 

Gainleſs, a. anfuddiol, difudd. 
dielw 

Gainſay, v. gwrthddywedyd, 
ammau 


Gainſayer, 5. garthiidywedwr, 
_ amheuwr 


_ Gainſaying, 5. gurthadywed- 


1a 


Gairiſh, 2. hoyw- wych, diſg- 


lair; nwyf-lawen 
Gairiſhneſs, s. dillynder, diſg- 
leirder ; nwyfiant 
Gait, 5. rhodiad, cerddediad ; 
trawd; gradd 


_ Galaxy, g. caergwdion, galaeth, 


eirianrod, y ]lwybr llaethog, 
heol y gwynt, hynt St. lalm, 
Ilwybr y mab afradlon 

Gale, s. awel, chwa; chwyth; 
frun; attarw, bwla 

Galeas, ub, math o rwyft-long 

 fawr 

Galeon, 5. tryſor-long yſpaen- 
aidd | 

Galeot, Galiot, s. Edr. Brigan- 


Galingale, g. yſnoden fair [?:e 
Gall, s. buſt], geri; twn- groen, 
yſpelwiad, Ilwgr: v. Uygru, 


digroeni; cythruddo,—Ga/l-| 
bladder, cwd y geri 
Gall-backed, a. cefn-Illwgr 
Galled, a. wedi Ilygru, wedi 


waſgu 


_ Galling, a. caled, gwaſgaw! 


Gallant, s. capiad- ddyn ,cariad, 
gwr caru; gordderchwr; à. 


(7561 


| 


G A 

hardd, hoyw, tlws, 9 
dewr, c eee g, r e 
dilyn, caru 

Gallantly, ad. yn hoy; yn 
daclus, yn wrol, yn foeſgar 
Gallantry, sub. hoyw der, tac- 
luſder, dewrder, hyfoeſedd, 
ſerchlonedd; anliadrwydd 
Gallery, s. rhodfa, Hofft-rodfa, 
cyntedd, oriel | 

Galley, s. rhwyf long 
Gallican, 0. ffraingcaidd 
Galliciſm, 5. ffrangegiaeth 


Galligaſkins, 5. rhyw fath hy- 8 


nod o lodrau 

Gallimatia, 5. Aadredd, ffre- 
gawd, coeg-araith 

G: limaufry, 6. Wan. 
cymmyſig-fwyd 

Galli- pot, qub. blwch enaint, 
gorlwch 

Gallon, J. galwyn, galwynaid 

Gallop, 5. pedwar carniad: vv. 
ped war carnu, gyru ar bedwar 
carn, neu nerth traed ceffyl 

Galloper, 5. pedwar carnwr 

Galloping, par. ar bedwar carn 

Galloſhes, 5. ar-eſgidiau, ffoll- 
achau, Jlopanau 


Galloway, s. math o geffyl by- | 


chan ole o'r enw yn yr Alban 
Gallow-grals, s. cywarch 
Gallows, 5. crog-bren, pren- 
dioddef 

Gambade, Gambado, s. botas 
gyfrwy, coeſarn | 
Gambler, s. chwareydd, twyll- 
chwareydd 

Gambol, s. nwyf-naid, crych- 
naid, chwydawiaeth 

Game,» 5. Chwarae, chwarau, 
gwarae, yſpleddach; camp; 
taplas; gwawd: v. chwareu; 
campio; cellwair, gwawdio 
Gameſome, a. chwareugar; 
cellweirus; nwyfus 
Gameſter, s. chwareydd; cam- 
pwr; taplaſwr 

Gaming, 546. chwareyddiaeth: 
a. chwareu. — Gaming-houje, 
chwareu-dy | 


” EP IE 2 bat LAOS STE: 


G A 


Gammon, 5. angell hwch, mor- 
ddwyd neu balfais mochyn 
wed: ei halltu a'i ſychu, coel- 
gyn o facẽ-n 

Gamut, sub. yſgol cerdd, eg- 
wyddor cerddoriaeth 

Gander, s. ceiliawgwydd 

Gane-fiſh, 3. mor -nodwydd, y 
corn big 

Ganet, s. math o wylanled fawr 

Gang, 5. haid, torf: v. myned 

Gang-way, . rhodfa 

Gang- week, ub. e 5 
gweddiau 

Ganglion, 5. chwydd y giau | 

Gangrene, 546. cranc gwyllt, 
cancr: v. cancru, magu cig 
drwg 

Gantlet, Gantlop, s. gwial-gur, 

| gwialeniad. —To run the gant- 
let, derbyn gwialen- goſp, trwy 
redeg yn hanner noeth rhwng 
dwy res o filwyr, y rhai a 
roddant olt bob o wialenod 

Gaol, 5. carchar, geol 
Gaoler, g. ceidwad carchar 

Gap, s. bwlch, adwy, agen 

Gape, v. dylyfugen; ſafnrythu; 
ly gadrythu; agenu, dyheu 

Garb, 5. gwilg, gwiſgad; dull; 

| diwyg. —yſgub, yn jaith ar- 
wyd "feirdd 

Garbage, s. coludd, coluddion, 
perfedd, ymyſgar; budreddi, 
yſgarthion : v. diberfeddu 

Garble, v. puro; pigo 

Garbler, s. purwr; dichlynwr, |. 

Garden, 5. gardd [pigwr 

Gardener, 5. garddwr 

Gardening, 5. garddwriaeth 

Gare, 5. gwlan garw, ceden 

Gar-fiſh, 5, Edr. Gane-fi//t 

Gargarize, Gargle, v. golchi y 
genau a'r geg 

Gargle, 5. y geg; meddyg-olch 
genau, ceg- lyn: . dygegu _ 

Garland, F. coron- bleth o flo- 
dau neu ddail, coronig, tal- 
aith, garlant 

Garlick, gub. garlleg, en y 
tlawd, cra'r gerddi 


1571 


GA 95 

Garment, s. gwilg, dilledyn, 
pilyn 

Garner, sub. yſgubor, yd-gell, 
yd-le, ytty 

Garnet, s, math o faen gwerth- 
far o li rhudd, garned 
Garniſh, 5. addurn, trwſiad: v. 
addurno, harddu _ 
Garniſhed, a, addurnedig we- 
di ei drwſio 

Garniſhment, £. addurniad 
Garret, 4b. coeglofft, llofft y 
gronglwyd 

Garreteer, ub. un a fo'n byw 
mewn coeglofft 

Garriſon, 5. gwarchawdlu, llu 
a fo'n cadw amddiffynfa 
Garrulity, Sub. dywedgarweh, 
baldordd - 

Garrulous, à. chwedleugar, 
tafod-rwth 

Garter, s. gardas, gardys, coeſ- 
rwymyn 
Garter-king-at-arms, 1b. pen 
arwydd-fardd Brydain, ar- 
wydd-fardd y gardys 

Garth, Fiſh-garth, g. cored byſ- 
gota 

Gaſcogne, Gaſcony, 5. gwaſ- 
gwyn yn Ffrainge 
Gaſconade, 5. bocſach, coeg- 
folach, gwag ymffroſt: v. 
bocſachu 

Gaſh, s. archoll, dy fndrwch: v. 
archolli, dy Cao, trych hollti 

Gaſp, 5. tyniad anadl ; chwyth, 
ffun: v. tynu anadl mewn 
Uludded, dyheu | 

Gate, s. porth, talddrws; drws; 
lidiart, clwyd, jet 

Gate-houſe, s. cynhordy, ty r 
porth 

Gate-way, 5. fordd lidiart 

Gather, v. caſglu, cynnull, 
crynhoi 

Gathered, vv. caſgledig, cyn- 
Hulledig, pentyredi 

Gathering, ub. ca 
hulliad, „ | 
Gathers, 3. cynhulliadau, plys 


+ "SI cyn- 


0 giadau 
1 8 


4. — 8 2 SIG: 3s . er - A „ " 
DER 5 = 5 5 51 2 3283 A To f — - . K 
3 ccc P 1 
— K : : : - — orc Py LE IR Oy: en 
: — = ; . " D C 


OR 
- . — 


5 
3 

* 

6 

9 

bl 

» 

+ 


GA 


Gauge, 6. cyfartalai, meſur cy- 
fartal-faint: v. cyfartalu; me- 


ſuro lleſtri pengauad, brag, &c 
GBauging, 5. celfyddid mefuro 
lleſtri pengauad 


Gauging- rod, ub. meſur-lath, 
meſurai 

Gaunt, a. cal, dim ond croen 
ac eſgyrn | 

Gauntlet, s, eee durfa- 
neg, maneg ddur 

Gauntree, s. treſtl barilau 

Gauze, g. rhyw fein- we o lin 
neu ſidan, niwl- we 

Gay, a. hoenus; hoyw, taclus, 
coegaidd 

Gayety, Sayneſs, s. llonder, 
_hoen; hoywder 

2 ad. yn lon, yn llawen, 
yn firiol; yn hoyw-wych 

Gaze, 5. ardrem, hylldrem : wv. 

tremio, ardremu, ſyllu, llygad- 
rythu, hylldremu | 

Gazette, s. papur-newydd; y 
papur a gyhoeddir gan y lly- 
wodraeth 

Gazetteer, f. lyfr o hanes gwle- 
dydd, trefydd, a lleoedd hy- 
nod trwy'r byd; hefyd enw 
rhai o'r papurau newyddion 

Gazing, s. ardremiad, llygad 
rythiad; llygad rythni: à. 
bylldremiol : part. yn edrych, 
yn llygadrythu 

Gazingſtock, g. drych; gwawd 

Gear, Geer, s. defnydd, cyffyr; 
nwyf; dodrefn; addurn trwſ- 


| Geele, 5. gwyddau [1ad 


Geld, 5. arian; pris coſp: v. 
dyſpaddduu 
Gelding, s. ceffyl dyſpaidd 


_ Gelyd, a. oerllyd, rhewlyd 


Gelly, s. gludgawl, gludgeuled 
— 


[158] N G E 8 


Gaudily, 2d. yn goegaidd, yn | Gelt, Gelded, a. dyſpaidd, dyſ 

goegwy ch paddedig 

Gaudineſs, ub. coegni, coeg- Gem, wb. glam, gem, maen 
wychder | | gwerthfawr -» 2 

Gaudy, a. coegaidd, coegwych Gemini, 5. gefeilliaid, arwydd 

SGavel- kind, sub. gafel-cenedl, y gefeilliaid 

. rhaniad tir yn gyfartal rThwng| Gemot, s. ys cwmmwd 

meibion | Gender, s. rhyw, rhywogaeth: 


v. cenhedlu, hilio ; magu 
Ns; a. achaidd, ach- 
aw N 
Genealogiſt, s. achwr; haneſ- 
ydd achau ; 
Genealogy, 5. ach, ceneal, ed- 
ryd, edryf, gwelygordd ; ach- 
wybedyddiaeth, achyddiaeth 
General, s. trwyſawg, cadben, 
cadbridawg: a. cyſffredin cyff- 
redinol, hollawl 


Generaliſſimo, . pentywyſawg, 


penciwdawd | 
Generality, ub. cyffredinol- 
rwydd, y rhan fwyaf 
Generally, ad. yn gyffredin, 
yn gyffredinol, fynychaf, gan 
mwyaf . 
Generalſhip, 3. tywyſogaeth llu 
Generate, v. cenhedlu, eppilio 
Generation, 5. cenhedliad, hi- 
liad, eppiliad 
Generative, a. hiliawl; cen- 
hedledigaethawl 
Generic, Generical, 4a. rhywo- 
gaethol 
Generoſity, 5. haelder, haelio- 
ni, boneddigeiddrwydd, naw- 
ſeiddrwydd, mawrwriaeth 
Generous, à. hael, haelionus, 
boneddigaidd, rhwydd-galon 
Generouſly, ad. yn hael, yn 
haelionus | 
Geneſis, ub. cenhedhad; enw 
Uyfr cyntaf Moſes, am ei fod 
yn rhoi hanes cenhedliad pob 
peth | | 
Genet, 5. ceffyl o rywogaeth 
yſpaenaidd 5 
Genial, a. hilbair, hiliogaethol, 
naturiol; llon, difyr, gorhoe- 
nus, digrif | 


Geniculated, a. cymhalawg 
þ 


G E 


Genital, g. cenhedliadawl 
Genitals, s. rhanau neu offer 
cenhedliad ö 
Genitive, a. hiliawl, cenhed- 
liadol.—Gemitive caſe, yrachos 
genedigaw]l, y meddiannedig- 
aàethydd 
Genius, g. angel dyn; yſpryd 
dyn; anian, awen, athrylith ; 
dyn o gynheddfau * didawg 
Gent, 5s. (yn 1aith cellwair neu 
ddirmyg) gwr bonheddig 
Genteel, a. moeſawg, gwedd- 
eidd- dlws, hoyw-lun, diwy- 
gus, boneddigaidd 
- Genteelly, ad. yn foeſawg, yn] 
ddillyn, yn ddiwygadus | 
Genteelneſs, s. dillynder; te- 
lediwrwydd; boneddigeidd- 
rwydd 
Gentian, s. chwerw- Jys, Edr. 
Fellwwort 
Gentil, 3. cynrhonyn 
Gentile, g. cenbedl-ddyn, eth- 
nic: a. cenhedlig; bonheddig 
Gentiliſm, 5. ethniciaeth, pa- 
ganiaeth, eilun- addoliaeth 
Sentility, g. bonedd, ont 
rwydd, boneddigeiddrwyd 
cyweithaſraydd 
Gentle, &. tirion, mwyn, gwar, 
rhadlawn, eſmwyth, hynaws 
Gentleman, g. gur bonheddig, 
gwr-da, uchelwr 
| Gently, ad. gan bwyll, yn di- 
rion, yn addfwyn. 
Gentry, g. bonedd, boneddig- 
ion, uchelwyr, gwyr-da 
Genuflection, 3. plygiad glin 
Gennine, a. pur, digymmyſg; 
gwir, cywir; cynhwynol, na- 
turiol, priodol — 
Genuineneſs, s. purdeb, digy- 


myſgrwydd ; cywirdeb, gwir- | 
edd 


Geographer, s. daear- argraph- 
ydd, darluniwr y ddacar 

Geographical, a. daear- argra- 
phawl res 

Geography, s.argraphyddiaeth 
„ ddaeay, dacar- ddarlun 


[1591 


G E 
Geomancy, . dacar-goel, dae · 


daear feſurydd 

Geometrical, a. meſuryddawl 

Geometricaliy, ad, yn feſury- 
ddawl 

Geometry, c. daear-feſuriaeth; 
meſuriaeth yſtyniad, ehangiad 
a maintioli, &e. | 

George, ub. rhyw ddihirin o 
Gapadocia; addurn-wiſg ber- 
thynol i farchogion y gardys; 
torth o fara gar 

Georgics, 5. liyfrau lafurwri- 
aeth 

German, F. Allman; brawd; 
cyfneſaf 

Germander, . 3 Gaer- 
ſalem, y dderwen fendigaid, 
cordderwen 

Germany, 5. yr Almaen, glad 
yr Ellmyn 

Germinate, v. blaendarddu, 
blaguro, egino 


blaendwf 
Geſtation, g. dygiad yn y groth 
Geſticulate, v. gwneuthur mu- 
nudiau, yſtumiaw, chwareu'r 
yigentyn _- 
Geſticulation, s. mu 
yſtumiaeth, llamhidyddiaeth 
Geſture, g. munud, yſtum; ar- 


iad; ſafiad 

Get, v. cael, ennill; ceiſio, dar- 
paru, cymmeryd; myned hyd 
Gewgaw, 5. coeg- beth, ofreg- 
edd, tegan 

Ghaſtful, Ghaſtly, g. ellyllaidd, 
hyll, erchyll, irad 
Ghaſtlineſs, 5. hyllrwydd, er- 
chylldod, yſprydwedd 


edi . 

Choſt, 5. .- —Hely Ghoſt, 
Yſpryd Glan.—Gbeftiihe, ell- 
yllaidd.— GH, yiprydawl 

Giant, s. cawr, gwiddon 

Gianteſs, 5, cawres, gwiddones: 


O 2 


arogan >.13V 
Geometer, Geometrician, 9 


Germination, s. blaendarddiad, 


weddiad, diwygad, ymddyg- 


Gherkin, 5. cucumer cyffeith- 


2 
9 — 


— a * = 3 


| Gibbet, s. crogbren, crogwydd 


Giblet, Giblets, . ſyrth, ſibled 


| Gift, 25 rhodd, dawn, rhoddiad 


_ Gilt-head, 5. math o byſg, eur- 


91 — 1601 GI 


Gibberiſh, 5. ffrec, ffregawd, 
baldordd 


Gibboſity, ub. oddfogrwydd ; 
— — 1 chwydd, cefngrythni 
Gibbous, a. crm, cefn-grwm, 
cefn-grwth, cefn- grwba, cry. 
thog. —T he moon is gibbous, y 
mae r lloer yn grythog: h. J. 
rhwng y cwarter cyntaf a'r 
Hawn, a rhwng y lawn a'r 
trydydd cwarter 

Gibe, ub. gwawd, gwatwar, 
gwatworgerdd: v. gwawdio, 
dyfalu 

Giddily, ad. yn bendroedig; 
yn ddiofal 

Giddineſs, s en dro, y bendro, 
penchwiba 

Giddy, à. pendivedig, pen- 
chwiban; anwadal; diofal 


| 


Gifted, a. rhoddedig; doniog, 
done! 

Gifts, 5. "Jondau; rhadauy rho- 
en ee 
Gig, s. math o ger y n. 

Gizantic, 8 220 c 

Gieal f.chwel 
iggle, a. nwyf-chwe 
—— crechi 

Gigg!: ng, ub. chwert ink ad 
nuwyf-chwerthiin 

Giglet, 5. hoeden, mwyglen, 
coegen drythyll chwerthin- 

yd 

Gill, sub. mantel Air, eidral, 
eiddew* r ddaear; cyffoden ; 
meſur o bedwaredd ran 2 
tagell aderyn. — Gill - Hooter, 
* y corph. Edr. 1 

W 

_ 5. crogenau n neu dagell- 

x 8 3334 

Silly owers, 5. blodau Gor- 
phenhaf 


ben 
Gim, a. dillyn, pert, taclus, 
Eincrack, 5, tegan [pinge 


Gimlet, 5. ebill, tcredryn 
Gin, 5. mag], croglath 

Gin, Geneva, s. rhyw Ivn cryf 
loſgedig a ddiſtillir o rawn 
meryw | 
Ginger, 3. rhyw. wraidd poeth 
tramor, ſinſir 

Ginger-bread, 5. bara, ſinfir- 
aw 

Gingerly, ad. yn araf, yn ef- 
mwyth 

Gingerneſs, 5. tirionwch; deſt- 
luſrwydd 

Gingle, sub. tingc, tingcian, 
rhinge; cydſain, cydſeiniad: 
V. tingcio; cydſeinio 

Gingling, s. cydleiniad: a.cyd- 
ſeiniol 

Gipſy, sub. Aiphtes, un o'r 


rhywogaeth hynod hynny o 


grwydraid a elwir yn gyffredin 
fiypftwn, hudoles 
Gird, s. gwaſgfa: v. gwregyſu 
Girded, a. gwregyſedig; ceng- 
ledig 
Girder, s. gwregys- -drawſt, lo- 


gail; gwregyſw 
Girdle, 5. gyr 


tho, 8, wyinys, | 
| Girdler, 5. gwregyſwr [cengl 
Sirl, J. bachgenes, crotes, her- 
Jodes . llangces, merch; geneth 


| u Girt, Girth, c. cengl. v. ceng- 
A, luz amfeſado* £4 


Give, v. rhoi, rhoddi, anrbegu 
Ser, a. rhoddedig; ymrodd- 
awl; chwannawg. Given up, 
or over, wedi ei roĩ i 1 fynu.— 
Gtwen to wine, gwingar 
Giver, g. rhodder, doniwr, deon 
Giving, c. rhoddiad: part. yn 
hoi 
Gizzard, s. y laſog, yr afu glas 
Glaciation, F. 1aad, troad yn 1a 
Glacis, . llethr-glawdd. 
Glad, a. llawen, llon, ſiriol, 
hyfryd, diddan, hoenus 
Gladder, s. llonwr: a. lonach 
Gladdening, 5. loniad: a. di- 
ddan: part. yn lloni | 
Glade, 5. agoriad mewn eck 
wig, llannerch 


2 . 
— — . cleddy fur 
Gladly, ad. yn llawen, yo ew- 
yllyſgar, o wi fodd 


Gladneſs, 6. Hawenydd; bort 


ledd, hyfryd weh 

Gladſome, a. N Ulon, di- 
ddanus 

Gladſomel ad. yn lawen; wy 
lon, yn ſi PAR 

Glaire, v. clyro, barneißo A 
gwyn wy a 

Glamorgan, 5. gwlad Morgan ; 

| Morganwg;oddiwrth un Mor- 
gan a fu yn frenin neu dyWya, 

fawg y wlad, a'i lys, y mae 

debyg yn Margam. Tu a'r 

degfed ganfed yr oedd hynny. 

Caruaidd1awn gynt y cytri d 

pobl y wWlad honno.—Y mae 

* mwynder r 7 

hen ddihareb 
Glamorganſhire, 3. ſwydd, neu 

fir Forganwg 

Glance, r. cip olwg, nnn 
Uygad: taffu cip olwg | 

_ Glancing, 4. yiglentaidd, tre- 

- myntaidd, cipaidd 

Glantinglyz-az. ar gip, yn 
fHledtraws, ar yſglent 
Gland, cnewyllyn, meſen- 
gig, chwaren, cilchwyrnyn 

Glanders, .s. clwy'r yigyfaint, 
clwy'r cilchwyrn 

Glandiferous, a. meſaws,. yn 
dwyn mes 

Glandular, Glandulous, à. 
cilchwyrnaidd . 

Glare, s. tanheidrwydd, tywy- 
niad, diſgleirdeb: v. tywyn- 
nu, ſerennu, diſgleirio 

Glaring, a. Wenne peflur. part. 
yn ſerennn 

Glaſs, g. gwydr, zol vrch; gwy⸗ 
dryn, cwpangwydr; gwydryn- 

Glaſs-houſe, s. gwydr-dy [aid 

Glaſs-ware, s. lleftri gwydr 

Glaſs-window, 5. ffeneſtr wydr 

Glaſſy, a. gwydraidd, tryloyw 

Glaſtonbury, s. Ynys-wydryn, 
_Ynys-afallon yng wlad yr Hat 

Blaze, v. iolyrchu, barneiſio, 

N 


11611 
' | Glazed, a. gwydredig; cabol- 


[Glean, v. lloffa 


% 


G L 


edig 


| Glazier,s. gwydrwr, gwydrydd 


Gleam, . Iygedyn o haul, cy- 
dow 

Gleaming, a, tywynaidd, cy- 

[dowynaidd 


Gleaned, a. lloffedig 


[Sieaner, g. lloff wr; caſglwr 


Gleaning, 5. Hoffa: l. Iloffion 

Glebe, s. priddell; tir Ilan, tir 
eglwys, clas-dir 

Glebous: a. tywarchog, pridd- 
.Wog; enydus 

| Gle ©, g. bod,: barcud, barcue 
tan 

Glee, 4. Honder, llawenydd ; 


Gleet, . diferlif archoll, dwfr 


grawn; had-lif 


Gleety, a. crawnaidd, goraidd; 


bag 8 


Glib, a. llyfn, yllip, cabol, li 
ad; yn llyfn, yn lithrig by 


thrig 
Glibly, 
Glibneſs, 5. llyfnedd, lyfnder, 


llithrigrwydd 


Glide, v. ymlithro, ymluſgo, 


llyfn-fyned fel dwfr neu ſarph 
Glimmer, 5. golewyrch, cydy- 
wyn, lledolwg: v. godywynnu 


Slimmering, 3. Uwyd enn; 


godywyniad 
Glimpſe, 56. godywyn, cip- 
oléeuni; "Vedolwg... 


Gliſten, . llewyrchu, diſglets : 


rio, echdywynnu 


Gliſter, . Edr. Ciyler 


Gliſtering, Glittering, 5. dif- 
gleiriad: a. diſglair, yſplen- 
ydd: part. dan ddiſgleirio 

Glitter, 5. diſgleirdeb, tywyns 
v. tywynnu 

Glitteringly, ad. yn ddiſglair, 

-yn lachar, yn llathr 

Gloar, Gloat, v. traws-edrych 

Globe, #:bwly-pel, pellen 

Globe- like, a. hdd, cy fan- 
grwn © 

Globoſe, a. erwn, eyfrgrwn, 
bwlynaidd-: 

Globoſity, 6. crynedd, crynder 


l l O 3 


| 8 IL. 
Globular, Globulous, . 


c.rynynawl . 
_ Globule, 5s. crynyn: pl. cryny- 
nau 
Gloceſter, Glouceſter, s. Caer- 
loyw | 
-Glomerate, v. dirwyn yn bell- 
en, pellenu; twyſgo 
Glomeration, s. diryniad, pe- 
Heniad; twyſgiad . 
Gloom, Gloomineſs, s. caddug, 
tywyllni; prudd-der 
-Gloomy, a. tywyll, cymhyl- 
awg; prudd 
Glorification, . gogoneddiad 
Glorified, a. a ogoneddwyd 
Glorify, v. gogoneddu, moli- 
annu, mawrygu | 
Glorifying, uh. gogoneddiad: 
part. gan ogoneddu 
Glorious, a. gogoneddus, go 
- goned; ardderchog, rhagorol 
Gloriouſly, ad. yn ogoneddus, 
yn odidawg, mewn gogoniant 
Glory, g. gogoniant; gogonedd; 
godidawgrwydd ; od; mawl, 
clodforedd, moliant: ymogo- 
neddiad: v. ymogoneddu, ym- 
1 
orying, part. yn ymogon- 
. eddu: 2 neous" * 
Gloſs, sub. agoriad, eſponiad; 
gau eſponiad | 
Gloſſary, g. geir-ddehonglydd, 
gerr-lyfr, geiriadur 
Gloſſer, 5. eglurhawr, dehong- 
Iwr; cabolydd | 
Gloſſineſs, 5. lathreiddrwydd, 
= leirdeb | 
Gloflographer, 5. 
elydck e 
r „ 5. geir-ddehon- 
glyddiaeth 
Gloſſy, a. diſglair, cabol, llathr, 
_yſplenydd ; 
Glove, 5. maneg, (pl. menyg) 
amlaw, dyrnfol 


Gloved, a. menygawg 


crwn, 


r 9 TIDES" — 5 r . 

TH WS: DE FE" es Ip. WP Res 8 1 7 — 4 * 

"IT OR 7 . — 
A 


=” 


— 


* 


— — 
Rs rt en on ie g — 


— 


2 
— e- 
r a9 


— Ih ne het na 


= wares: "2. > N 5 A. l 
> BD IE TEE ˙ . 2+ 


geir-ddehon- 


* 


ny 
8 
"=; 
2 
C 
"0 
14 
17 
5 
Lu 
A 
. 
%*/ 


11621 


G IL. 5 
Glow, . gwres, 1as, gwynias; 
gwrid, 28 a. brydio, 
gwyniaſu, prethi, lloſgi, co- 
chi, gwridio; diſgleirio 
Glowing, ub. gwyniaſiad: a, 
| gwynias, poeth, brwd ; tan- 
baid, diſglair; gwyrenig 
Glow. worm, 3. y gyfarwydd, 
magien | | 
Glue, s. glud, yſgrawling, yſ- 
glawring ; ſyth: v. gludio, 
yſgrawlingo; cydio; aſſio 
Gluer, s. gludiwr, yſgrawling- 
wr; aſſiwr | 
Gluineſs, s. gludrw 
ogrwydd | 
Gluiſh, 2. hylyn, bylud, glu- 
diog, gwydn 4 
Glum, a. ſarrug, diſerch 
Glut, g. traflwnge: v. gwangcio; 
gorllenwi, bolera 
Glutinous, a. gludiog, hylud, 
hylyn, yſgrawlingaidd 
Glutted, a. gorllawn : 
Glutting, s. gwangciad 
Glutton, 5s. dyn glwth, cegwr, 
gewal - 7 
Gluttonous, a. glwth, glythig, 
gwangcus, rheibus | 
Gluttonouſly, ad. yn wangcus, 
yn rheibus, yn rhawth 
Gluttony, s.glythineb, glythni, 
gwangc ' ES 
Glyſter, ub. chwiſtrell. Edr. 
Clyfter | 
Glyn, Glen, 5. cwm, glyn 
Gnar, Gnarl. Edr. Snarl 
Gnaſh, v. rhingcian dannedd 
Gnaſhing, s. rhingcian: part. 
dan ringcian | 
Gnat, 5. gwybedyn, gwyddbe- 
dyn, ednogyn. | | 
Gnaw, v. enoi, deintio; am- 
gnol | ; 
Gnawed, a. cnoedig, wedi ei 
gnoi | 
Gnawer, s, cnowr, cnoydd 
Gnawing, s. enoad: a, yſaw]: 


ydd, gludi- 


| 


* 


Glover, 5. menygwr | part, yn enoi, gan gnoi 
Slouting, a. cuchiawg, gyg- * ub. nod wydd deial; 
us, coltogaidd | mynagfys. | 


Godhead, g. duwdod 
_ Godlike, a. duwaidd 


SBold- foil, Leat-gold,s,curddail 


GO 1163] 


. 

Go. cart, g. men plentyn, cert 
bach - 

Goad, 5. irai, ierthi, Waben ; 
ſumbwl : w. ſymlu, 5 ymbylu; 
gyru; annog 

Goal, s. gal, cyrch, cyrch- nod; 


 eithaf-nod 
Goat, 5. gafr, Ilwdn gafr 
Goat-herd, s. bugail geifr 
Goat- leap, J. gafr-· lam 


Goatiſh, Goat - like, a. gafraidd 
Gob, Gobbet, 5. tamaid 
Gobble, v. traflyngcu, cegu. 
Edr. Boult _. ; 
Gobbler, s. cegwr, traflyngcwr 


Goblet, 5. ffiol, 1 gun, 


godard | | 


Goblin, 5. ellyll, gwyll 
God, s. Duw, Duw Celi, (Ton, 


Ior, Nat, Ner) 
Goddeſs, J. duwies, dwywes 
God-father, 5. alltraw, tad-be- 
[dydd 
Godleſs, a. didduw 


Godlineſs, . duwioldeb _. 
Godly, a. duwiol, dwyfol: ad. 
yn dduwiol | 

God-mother, 3. mam-fedydd 


Godſhip, s. duwiaeth, duwdod 


God-ſon, 5. mab-bedydd 

Godward, a. tu ag at Dduw {| 

Godwit, s. ſofl- iar 

Goer, s. mynedydd.—Comers 
and Goers, wamwywyr 647% © 14 

Goff, . mwdwl 

Goggle, v. llygad-wibio 


Going, 5. mynediad; Part. yn 


myned 
Gold, 5. aur: a. aur, eur 
Golden, a. auraidd, eurawg, 
euraid, aur. —Golden-crowned. 
aur goronawg.--Golden-mouth- 
ed, aur enau.—Golden-tonpue,: 
aur dafodiawg. --Golden-weſſel, 


lleſtr aur 


Gold- finch, 5. pen-eurin, gwas 
y firi, melynog 


G O 

Gold- locks, s. aur gydynau 

Gold- mine, Sub, mwynglaw dd 
aur 

Gold- ore, Golden- ore, g. mwyn 
aur 

Gondola, s. math o yſgraff neu 
fad priodol i Fenis 

Gone, part. wedi myned 

i Ip Rn 5. had-red, had- 
1 

Good, 5. dajomi; elw, budd, 
ced, Illes, leſhad: a. da daio- 
nus, mad, add wyn; teg; budd, 
jaw] 

Good-friday, s. dydd gwener 
y croghth | 

Good-lack, int. och fi! 

Good-will, s. ewyllys da, bodd 

Goodlineſs, s. tegwch, pryd- 
ferthwch, harddwch 

Goodly, a. teg, hardd, pryd- 

- weddol 

Goodneſs, . Sands addwyn- 
der, toſturi, bynawſedd 

Good now int. da chwitheu ! 
da chw1! 


| Goods, 5. da, daodd, dodrefn, 
| moddion, nwyfau, golud 


Gooſe, s. gwydd, llwdngwydd; 
gwyth, neu for-adwy : haiarn 
preſſo.--Gooſe-cap, pen bwl. 
Gooſe. pen, ffronge gwyddau; 


tvlc gwyddau 


Gooſe- berry, 5. eirinen fair. 
Gooſe-berry buſh, Iwyn eur- 
ddrain 

Gorbelly, ub. ceſt, tor; dyn 
glwth 


Gorbellied, 4. ceſtog ; glwth 
Gore, 3. gwaed, gwaedgrawn,. 
gor; cwyſed, gwyſed; lain : 


v. cornio, cyrchu, rhwygo a 
Gored, a. corniedi [chyrn 


pori; crombil, cropa: v. gor - 
llenwi; gwangcio 

Gorged, a, gorllawn 
Gorgeous, a. hoyw-wych, 


Gorge, Sub. ceg, Uindag, corn 


didog, mawreddog,harddwych 
} Gorgeoully, ad. yn wen yn 
hoyw-wych 


- hoywder, godidowgrwydd 


- Goſshawk, 56. math o hebog ; | 


- Governor Governour, 5. lly- 


; . a. 1 cywabal- 


-' WA 
Gorgeouſneſs, 5b. gwychder, 


Gorget, ub. bronfoll benyw ; 
mynygl-fael milwr 
Gory, a. gwaedlyd 
Golling, s. gwyddan 
Goſpel, s. efengyl 
Goſpeller, s. efengylwr 
Goſlamer, s. gwawn, y gwe cor 
a welir weithiau yn gorphwys 
ar berthi, neu yn nofio yn yr 
awyr ar ddiwrnod teſog 


aderyn y bwn 
Goſſip, 5. clecai, (pl. cleceiod) 
clapwraig; gorſeddwraig; all- | 
trawes: v. Clecian, chapian.— 
Goſſips, alltrawon, goſebion, 
tadau a mamau bedydd 
Goſſiping, sub. bedydd- wledd; 
gwledd cleceiod 
Goſting, g. madr, y n 
Got, Gotten, part. a ennillwyd, 
a genhedlwyd; cyrhaeddedig, 
meddiannedig, caffaeledig 
Govern, v. llywodraethu, rhe- 
oli, lywio, ffrwyno 
Governable, a. hylyw, hydrin , 
Hywiadwy 
Governance, 5. ly wiad, llywo- 
draethiad; llywodraeth 
Governante, Governeſs, 5. lly- | 
wyddes, rheolwraig, athrawes 
Governed, à. Lywiedig, rhe- 
oledig | 
Governing, s. llywiad: a. Ily- 
wodraethol: part. yn llywio, 
gan lywodraethu 
Government, 5. llywodraeth, 
Uywyddiaeth, rheolaeth 


wydd, llywiawdwr, llywod- 
raethwr 
Gouge, Googe, 5. gaing gau 
Gourd, 5s. cicaion, palm CREST 
Gout, 5. cymhalwſt, y gym- 
dalwſt, y gowt 
Gout, 5. (pron. goo) blas, ar- 
chwaeth 


[164] 


madeg, dwna 


8 O 

Gown, s. gon, yſgin, hug; twyx 
| Gowned, a. gynog, yiginog 
Gown-man, yiginawg; Pl. yt 
ginogion 


| Grabble, v. palfalu; chwilotta 


Grace, s. rhad, llad, gras; ffa- 
fr, caredigrwydd ; hacddweh, 
| prydterthwch, tegweh, gwe- 
dduſrwydd; y diolch vrch 
gym'ryd lluniaetn 
Graceful, a. hardd, prydferth, 
teg, t tlus, diwygus, taclus 
Gracefully, ad. yn hardd, * 
weddus 

Gracefulneſs, ub, . 
prydferthweh, gwedduſder 
Graceleſs, a. diras, anraſol 
Graces, g. rhadau, graſuſau; 
moes-dduwieſau y cenhedl- 


oedd, y teir chwaer delediw, 


merched Iau a Gwener _. 
Gracious, a. graſlawn, rhad- 
lawn, hynaws, trugarog 
Graciouſly, ad. yn raſlawn, yn 
rhadlaun 

Graciouſneſs, a. rhadlonrwydd, 
graſlondeb 

Gradation, s. graddiad, eſgyn- 
iad, gradd-eſgyn 

Gradual, à. gradda wl, gradd- 
elgy nawl 

Gradually, ad. ynr addawl, bob 
yn ychydig 

Graduate, 5s. ki, graddo- 
lr: v. graddio, graddoli 
Graff, Grafft, s. imp, impyn, 
grefftyn: v. impio 
Grain, 5. gronyn, yden; grin 
Grained, à. graenedig; garw 
Grains, 5. grawn, Sronynau; 3 
ſoe 

3 fo 


u greg. gram- 


Grammarian, 5. llythyregydd,. 
grammadegwr - 
Grammatical, 4. uythyregawl, 


grammadegaidd 


Grammatically, ad; yn lythy- 
| regawl, yn rammadegaidd | 
Granary, 5. 3 yd, ydle, 


wit [ ydty, heiniardſy FA 


G R 


Granate, 5. gronyn-faen. Edr. 
Garnet 

Grand, a. mawr, mawreddog, 
ardderchog, bonheddig 

Grandee, 5. pendefig, uchelwr 

Grand-child, Grand-daughter, 
Grand- Lan. s, Wyr 


_uchel-wyl 

Grandeur, g. mawredd, ardder- 
chowgrwydd, rhwyſg 
Grand- father, Grand: ſire, sub. 
tad cu, taid 
Grand-mother, Grandame, . 
mam gu, nai.1 
Grange, 5. maerdy, maerdref, 
maenor ; y{gubor 

Grant, 56. rhoddiad, anrheg ; 
goddefiad; cennad: v. cenha- 
du, caniatau, addef, goddef, 
gadael 
Grantee, 5. yr bon y rhodder 
iddo; y derbyniwr 

Grantor, 5. y caniatawr, y rho- 
ddwr. 

Granulate, v. gronynu, myned 
yn ronynau, gwneud yn ro- 
nynau 

Granule, s, gronyn, mymryn 

Granulous, a. gronynawg 

Grape, s. grawnwin, grawn y 
winwydden 

Graphical, a. argraphawl; CyW- 
raint,. celfyddgar | 

Graphically, ad. yn gywraint, 
vn gywir, i berffeithrwydd 

Grapnel, ub. angor bychan, 

angoryn; gafael-tach _ 

Grapple, J. gafael-fach; cyd- 
afael, gafaeſiad: v. dyfachu, 
bachu, cydfachu, erybachu 

Graſp, s. dyrnaid, crafangaid, 
Howeth; dwrn- waſgiad, gat- 


aeliad: v. gafaelu, ymafaelu, 


crafangu 
Graſs, 5. glaſwellt, gwellt glas, 
porfa 


Graſhopper, 5. ceiliawg y rhe- 


dyn 
Graſſplot, $6. glas tannevch; 
cadlas, talwrn 


[165]. 


| 


G R 


Grate, 55. graddell, alch: . 
rhadelln, crafellu ; rhathu; 
cledru; blino 

Grateful, a. diolchgar; boddus, | 
hyfryd, dymunol, hoff, per- 
aid 


Gratefully, ad. yn ddiolchgar, 
Grand- day, ub. uchel- ddydd, | 


yn hyfryd, &c. 
Gratefulneſs, s. diolchgarwch; 
hyfrydwch, bodduſrwydd 
Grater, s. rhadell, rhaſg]; rhaſ- 
gliwr 
Gratification, s. boddhad, bo- 
ddiad; meluſwedd; tal, taliad, 
gw wobr 
Gratify, v. boddloni, rhyngu 
bodd ; talu, gwobrwyo 
Gratifying, a. boddhaol, hy- 
fryd, diddanus 
Grating, @. garw, ym, anhy- 
fryd 
Gratis, ad, yn rhad, yn rhodd, 
am ddim 
Gratitude, g. diolchgarweh 
Gratuitous, a. anrhegawlz rhad; 
ewyllyſgar 
Gratuitouſly, ad. yn rhad, © 


| wirfodd 


Gratuity, sub. rhodd, anrheg, 
gobrwy; ewyllys da; er 
byddiaeth 

Gratulate, v. cyd- hend 
Ilwydd-annerch 

Gratulation, s. cyd-Jawenhad, 
Ilwydd-annerchiad 

Gratulatory, a. Ilwydd-anner- 


chawl 
Grave, sub, bedd, bedava 
claddfa: à. prudd, pryſſur, 
difrif, dwys, ſobr, gw eddaidd: 
. cerfio; crafu 
Gravel, g. graian, gro, marianz 
graian- wit, y dywod-wit: v. 
dyryſu, cytryddo 
3 a, grumnogs tywod- 
yd 


P 


| Gravely, 2d. o ddifrif, o dent 


ur, yn ddwys; yn weddaidd 
Graven, à. cerfiedig 
Grauens 5. difriftwch, difrif- 


4 


oldeb, prudd-der, dwyſder 


4 


SK 
Graver, 5. cerfiwr; grafol, gra- 
fol, pwyntl, cyn cerfio 
Gravitate, v. it cog fu 
Gravitation, ub. dyſcyrchiad, 
dyſcyrchiant, tueddiad tu a'r 
canol-bwynt _ 
Gravity, 5. difrifwch, prudd- 
der, ſobrwydd,gweddeidd-dra 
Gravy, s. ſudd cig, lyn cig- 
fwyd 
Gray, a. llwyd, blawr, blawr- 
wyn, caened 
Grayling, s. teimbyſgg 
Grayneſs, a. llwydedd, llwyd- 
ni; penllwydni : 
SGraze, v. port, porfau; rhathu, 
yſgythru | 
Grazier, 5. porfawr, 8 
- anifeihaid; eſborthia 
Grazing, 5s. porfaad, porfau- 
aeth | 
Greaſe, s. ſaim, aid; bloneg 
Greaſineſs, s. ſeimlydrwydd 
Greaſing, 5s. ſeinuad, ireidiad, 
irad 
Greaſy, a. ſeimlyd, ireidlyd 
Great, a. mawr; cyfrinachawl 
Greater, a. mwy, pennach ; 
mawr, mwyaf 
Greateſt, a. mwyaf, pennaf 
Greatly, ad. yn fawr, yn ddir- 
fawr 4 4 
_ Greatneſs,s. mawredd, rhwyſg, 
ardderchowgrwydd 
Greaves, s.croesarfan, botaſau 
Grecian, s. Groegwr: @. groe- 
gawl, groegaidd \( - 
Greciſm, 5s. groegeiddiaetn 
2 sub. tir Groeg, gwlad 
Oe q 


- Greedily, ad. yn awyddus, yn 


wangcus + | 
Greedineſs, s. awydd, trach- 
want, gwangc | 
Greedy, a. awyddus, chwan- 
nog, yſglyfgar | 
Greek, 3. Groeg, Gryw, y iaith 
Roeg; Groegwr: &. groegaidd 
Green, g. gwyrdd; cadlas, glas- 
lannerch, glas - dalwrn: à. 


gwyrdd, glas | 


17661 


0:8 
Green-chafer, s. chwilen y baw 
e be J. ys y werdd- 
I | 
Green-eyed, a. llygad wyrdd . 
Green-finch, 5. llinoſen werdd 
Green-gage, g. yr eirinen werdd 
Green-houſe, ub. gwydd-dy, 
ty'r gwyrdding | 
Greeniſh, adj. gwyrddaidd, 
gwyrdd-las | 
Greenneſs, 5s. gwyrdani, gleſ- 
ni, gwyrddleſni, irder 
Green-fickneſs, s. y glas-glwyf 
Greenſward, 5s. ton-glas 
Greens, 5. breſych; cawl 
Greet, v. annerch 
Greeting, s. annerch, annerch- 
Greeze, 5. gris, griſiau [1ad 
Gregarious, adj. diadellawg, 
minteiawg | | 
Grenade, 5. tan-belen, . pelen 
fechan llawn o bowdr gwn 


Grenadier, $46, tal-filwr, tan- 


belenydd | 
Grey, a. llwyd, blawr. Edr, 
Gray 
Grey-beard, ub. hen wr, fy 
ewythr a'r farf lwyd : 
Greyhound, 5. milgi, hyddgi 
Grice, 5. porchellyn; grifiau 
Gridelin, @. gwyn-goch ſym- 
mud-liw 
Gridiron, 5. alch, gridyll 
Grief, 5. gofid, blinder, triſt- 
weh, triſtyd, cyſtudd 
Grievance, 5s, gofid; camwedd, 
gormes, ſarhad 9 
Grieve, v. gofidio, blino, cwy- 
no, triſthau - | 
Grieving, c. gofidiad: a. gofid- 
us: dan ofidio 5 
Grievous, a. trwm, mawr, dir- 
fawr, blin, toſt, trallodus, ga- 
rw, caled, anhyfryd | 
Grievouſly, ad. yn flin, yn 
drwm d 
Grievouſneſs, f. trymder, toſ- 
tedd, chwerwedd 
Griffin, 3. griffwn, egrifft, ad - 
eryn Hweh Pede . 
Grig, s. cor ly ſowen; cricied 


S R 
Grill, v. rhoſtio cig ar alch; 
cythruddo | 
Grim, a, cuchiawg, garwguch- 
lawg, gygus, gerwin, hyll, 
ffyrnig CEE 
Grimace, 5. coeg-drem, hyll- 
drem, mingamiad 


Grimalkin, 5. ewingraff, Ilyſ- 


enw ar gath | 
Grime, g. parddu ; rhwd 
Grinly, ad. yn guchiawg, yn 
ygus 
Grimneſs, 5. cuchiowgrwydd, 
gerwindeb | 
Grin, s. yſgyrnigiad, dyſgyr- 
niad, glas-wen: v. dyſgyrnu, 
yſgyrnigo, coeg - chwerthin, 
glas-wenu 
Grind, v. malu, breuanu, ma- 
lurio, briwo, chwilfriwo; gor- 
meſu, gorthrymu | 
Grinder, s. malwr; llifianwr 
Grinders, s. cilddanedd; mal- 
- wyr 


Grinding, s. mal, maliad, ma- 


luriad; Illi faniad 
Grinding- mill, g. melin, melin- 
fal, breuandy | 
Grindſtone, 5. maenllif 
Grinner, g. dyſgyrnydd, yſgyr- 
nigwr 8 „ 
Grinning, 5. dyſgyrniad dan- 
nedd Es 
Grinningly, ad. dan yſgyrni- 
£0, dan goeg-chwerthin 
Grape, 5. cybydd angor; cra- 
fangiad, gwaſgiad; y bolwſt; 
Oormes, crib-ddail: v. cra- 
angu, gwaſgu; peri gwewyr 
Griped, à. gwaſgedig, gorth- 
rymedig: 4a. gwayw yn ei fol 
Griper, s. crafan gwr, gwaſgwr, 
gorthrymwr, blinwr 
Gripes, 5. y folwſt, gwewyr y 
bol, pryfigedd 
Griping, 3. gwewyr, gwayw 
Gripingly, ad. dan grafangu, 
_ yn gribddeilgar 
Gritkin, 5. glain cefn mochyn 
Griſled, a. brith, mawr-frith 
Griſly, a, erchyll, hyll, wad, 
cethyn | 5 


1671 


3 


G R 


Griſt, 3. mal, maliad, arfal 


Griſt-mill, 3. Edr. Grinding- mill 


Griſtle, . madruddyn 
Griftly, a. madruddynawg 
Grit, 5.'gro, grain, tywod 
Grittineſs, 5. graianogrwydd 
Gritty, a. graianllyd, tywod- 
lyd, graianawg | 
Grizzle, Grizzled, a. Illwyd; 
Groan, 5. uchenaid, och {[ broc 
Groaning, s«b., ucheneidiad, 
griddfaniad: part. dan gwyno, 
dan duchan: a. cwynfanus 
Groat, Sub. grod, grot, pedair 
Groats, s. rhynion [ceinjawg 
Groce, Grols, 5. rhifedi o 12 
dwſain | 
Grocer, s. gwerthwrper-lyſiau, 
ſiopwrllyſiau tramor.—Green- 
Grocer, breſychwr, gwerthwr 
Ilyſiau cawl, neu llyſiau'r cro- 
chan | 
Grocery, 5. llyſiau ſiopau 


Grogram, 5. math o ſidan cyf- 


rodeddwe 
Groin, 5s. y werddin, y weryd, 
ceſail morddwyd, cylch yr ar- 
ffed | | 
Gromel, 5. y gromandi, tor- 
maen. Edr. Saxifrage 
Groom, -. langc, gwas, gwaſ- 
trawd; marchydd, meirch-was 
Groove, s. rhwgn, rhigol, ffo- 
ſig, rhych . | 
Grope, v. palfalu, ymbalfalu 
Groſſer, g. palfalwr, ymbalfalwr 
Groping, F. paifaliad: part. dan 
balfalu 


Groſs, a. tew, bras; trwſgl, 


garw, gwrthun; cyfan 


Grot, Grotto, 5. ogof, gogof „ 


ffau drwſiedig 
Groteſque, a. digrif-wedd, af- 
luniaidd, anelwig 


Grove, . llwyn, coedwig, gallt, 


celli 


Grovel, v. ymluſgo, ymgreinio 


yn y llwch 


Grovelling, a. gwael: part. yn 


ymluſgo 2 : 
Ground, 5. daear, tir, tud; fail, 


* 
* 
7 
4 
* 
7 
q * 
4 
- 
4 
1 
4 
"* 
* x 
*þ 
1 
** 
* 
© 


FR — IO tis do . 3 of 2 
— —_ n 12 Ss > — 


* — 
8 a nr at _— — — ————— 
= nn 2 — r CEIRR Den ny nw 


n 


+ > 28 — — * rr PT" 5 - - 
8 . aint twat . XK en ee v 4 
— — — he . Tn HP RY rn ener er rem eyes _ — : — . = 8 


ry 3 4 4 A WR” - 
— — 


GR 
ſylfaen, llawr; y cynlliw, y 
Hawr: à. malurion; llifiedig: 
. ſeilio, malurio | 
Ground-aſh, s. onen y ddaear 
Grounded, à. ſeiliedig 
Ground-ivy, 5. y feidiog las, 
Hyſiau'r gerwyn | 
Groundlels, 4. difail, direſwm 
Groudleſſly, ad. yn ddiſail, heb 
ſylfaen | 
Groundling, s. rhyw byſgodyn 
a drig yng waelod dwftr 
Ground-oak,s.derwen yddaear 
Grounds, 5. ſylfeini, egwydd- 
orion ; gwaddodion 
Groundiel, Grunſel, s. y greu- 
lys, y benfelen; goſail, tro- 
thwy, hiniog, coed a rhan iſaf 
adeilad | 
Group, 5. twr, pentwr 
Grouſe, sub. ceiliawg y grug, 
A | 
Grout, s. rhynion, rhynflawd, 


breiſgion | 


Grow, v. tyfu, cynhyddu, 
ychwanegu, chwyddo 
Growing, a. tyfawl, eynhydd- 
awl: part. yn tyfu 
Growl, v. chwyrnu, grymial, 
grwgnach, tuchan 
Growling, part. dan chwyrnu, 
dan rwgnach 
Grown, part. ty fedig, wedi tyfu 
Growth, 5. twf, tyfiad, tyfiant, 
eynnydd, cynnyrch _ 
Grub, s. cor; math o gynrho- 
nyn: v. diwreiddio; chwynu 
Grubbed, à. diwreiddiedig 
Grubbing, 5. dadwreiddiad 


Grudge, S. cas, dygaſedd, gwg, 


lid: v. grwgnach 
Grudging, fart yn grwgnach 
Grudgingly, ad. yn rwgnach 
lyd, dan rwgnach 
Gruel, s. cawl, iſgell.— Barley 
gruel, heidd-gawl. — Water- 
gruel, caw] dwtfr ; 
Gruff, a. diſerch, garw, ſarrug 
Gruffneſs, g. ſarrugrwydd 
Grumble, v. grwgnach, gry- 
mial, tuchan 


5 [168] 


8 
Srumbler, Ss. grwgnachwr . 
Grumbling, a. grwgnachlyd: 
part. dan rwgnach 
Grume, 5s. gwaed tolchenog, 
tywarch gwaed 
Grumous, à. to 
log, tywarchog 
Grunt, v. rhochian; grwgnach 
Grunter, s. rhochianwr, tuch- 
anwr 
Grunting, 5. rhochiad, grwg- 
nachiad : part. yn grwgnach, 
yn achwyn, yn tuchan 
Gruntingly, ad. dan rwgnach, 
dan achwyn, dan rochian 
Gualacum, 5. math o goed tra- 
mor tra rhinweddol | 
Guarantee, 5. mach, 
tydd, mechniydd | 
Guaranty, v. ymfechnio, ym- 
rwymo ar fynnu gweled cyf- 
lawni ammodau cytundeb 
Guard, s. cadwriaeth, gwiliad- 
wriaeth ; gocheliad ; gwarch- 


Ichenog, ceu- 


gwaran- 


awd- lu, goſgordd: v. cadw, 
gwarchod, gwilied; ymogelyd 
Guarded, 4. gwarchodedig, 


amddiffynedig; canymdoedig 

Guardian, 5. arffedawg, arffe- 
dogwr, ymgeledd wr, noddwr, 
golygwr: a. gwarcheidwad- 
awl, ymgeleddawi | 

Guardianſhip, s. arffedogaeth, 

| gwarchodaeth, gwarcheidwa- 
daeth, ymgeleddwriaeth + 

Guarding, ub. amddiffyniad; 
ymocheliad 

Guardleſs, a. diymgeledd 


{ Guardſhip, ub. nawdd- long, 


gwarchawd-long 
Gud eon, s. gwyniad; ſymlyn 
Gueſs, 5. amcan, amcaniaeth 
Gueſs-work, 5. amcan-waith 
Gueſt, g. gweſtai, gweſtwr, ofb 
Guggle, v. bwurlyma _ 
Guidance, 3. tywyſiad, arwei- 
niad, hy fforddia 5 
Guide, 5s. tywyſydd, fforddwr, 
blaenor: v. tywys | | 
Guild, s. cymdeithas, brawd“ 
oliacth ; dirwy; treth 


| 


G U 


Guildhall; bo bwrdei3-dy, dad- 
leu-dy 

Guile, 5. twyll, dichell, hoced 
Guileful, «. hocee us, dichell- 


Siileleſs, a. didwyll, annich- 
ellgar 

Guilt, s. euogrwydd, affaith, 
Guiltineſs, 5. evogrwydd [bai 
Guiltleſs, a. dieuog, difai 

Guilty, a. euog, beius 
Guinea, ub. gwlad fawr yn 
Affrica, bro y dynion duon; 
darn o aur o werth un ſlit 
ar hugain 

Guiſe, 5. modd, dull, Sead; 
defod, arfer 

Guitar, g. math o offeryn cerdd 
Gules, a. rhudd, coch 

Gulf, 5. 3 o for, mynwes 
0 for; 3 Hyngclyn, cadduglyn, 
morgerwyn, ſi woll, lyn tro; 

endor 


Gulfy, à. llyn gelynog, ſybyllog. 


_ Gall, s. gwylan; gwirionnyn, 
dyn hydwyll; celwydd; hud: 
V. twyllo, hudo, cogio, ſiomi 

Gull-catcher, 5. twyllur, ho- 
cedwr, hudol 

Gullet, 5. ceg, cegen, y geg, 
ſefnig, y corn pori, corn y 
gwddf 

Gulp, s. traflwnge, ial yAgen, 
darlyngcu 

Gum, 5s. mol ; rhyw ſudd mol- 
og neu geuledig a ddeigryna 
allan o rai coed, gwm: v. ſy- 
thu, gwmo 

Gummous, 4. gwmog; molog 

Gummy, 4. gymaidd, gludiog 

Gums, 5. gor chfanau, gorchar- 
fanedd, cig y dannedd 

Gun, s. gwn, dryll 

Gunnery, . gynyddiaeth 
Gunpowder, 5. pluor gynau, 
powdr gun 

Gunſhot, 5. ergyd gyn 


Gunſmith, 5. got gynau, gynwr 


Surgeons, g. rhuchion, rhudd- 
jon, eilflawd, ſiſel | 

Gurnard, Gurnet, 5, math o 
fôr-byſg, pengernyn 


1 


[169] 


| Habiliment, 5. gwiſg, 


G U 
Guſh, v. ffrydio, llifo, llifei- 


rio, gwanegu 

Guſſet, 5. cwyſed, llain 

Guſt, 3. awel; archwaeth 

Guſty, a. awelog, chwawiog, 
yſtormus 

Gut, s. perfeddyn, coluddyn; 
ymyſgar | 

Guts, 5. perfedd, coluddion 

Gutter, s. ffoes, clawdd, cafn, 
camlas, dyfr-gafn, dyfr-ffoes, 
dyfr-glawdd 

Guttle, v. cegu, ymddyfoli, 
bolera 

Gutter, s, dyn glwth 

Guttling, q. ymddyfoliad; glo- 
ddeſt, glythineb 

Guttural, g. A ceg- -lythy- 
ren : 4. cegaidd, 9 
Guzzle, v. cegu, hyfed yn 
wangcus _ 

Guzzler, s, ymddyfolwr, yfwr 
diwala 

Guzzling, 5. ymdd foliad 
8 — mynaidd, 
gorcheſtol 
Gymnaſtic-exerciſe, a. noeth- 
arfer, gorcheſt 

Gyration, ub. cylch- droad, 
chwildro 

Gyre, s. cylch, cylchyn 

Gyves, 5. gefynau, hualau 


1 
A, inter j. och! 


Habeas- corpus, s. yſgri- 
fen neu writ i ddwyn y cyhudd- 


| edig o'r carchar ir frawdle 


Haberdaſher, s. gwerthwr pe- 
thau man 

Haberdaſhery, 5. man nwyfau 

Haberdine, ub. y mor byſg a 


{ elwir Cod, wedi eu halltù a' u 


ſychu 
Habergeon, 3. lluryg; dwyfro- 


neg 

hardd- 
wiſg, trwſiad, dilla 
Habit, ub. cyflwr, anſawdd; 
gwedd, agwedd, dull; moes; 


| 


* ar fer; 5 greqdt, cyn- 
| | 


HA | 
neddf, tuedd; gwiſg: v. gwiſ- 
go, dilladu 

Habitable, a. cyfanneddawl, 

trigfanawl 

Habitation, 5. annedd, trigfa, 

trigfan, preſwylfod 

Habitual, a. arferawl, defod- 

aul; greddfawl; anſoddawl 

Habituate, v. cynnefino, ym- 
arfer | 

 Habituated, 
fino 

Habitude, 5. perthynas; cyf- 
Iwr, anſawdd ; arfer 

Hack, s.hac, rhygnyn, trychyn: 
©, hacio, tori, rhygn dori 

Hack, v. Edr. Hackney 

Hacked, part. haciedig 

2 3. haciad; attal ddy- 
wedia Ea 

Hackle, s. breuan; heiſlan: v. 
trin llin, breuanu 

Hackney, 545. ceffyl benthyg, 
ceffyl hur; unrhyw beth hu- 
ried] 

Haddock, s. math o for-byſg 
tra adnabyddus | 

Haft, 5. carn, dwrn, coes 

Hafted, a. carniog 

Hag, 5. gwyddones, hudoles, 
rheibwraig, ſwynwraig; hun- 
le; hen wrach: v. aflonyddu, 
blino ä | 

Haggard, a. anferth, gwrthun, 
hagr; gwyllt, cul, truan; 
gweirllan, gweirglos 

Haggeſs, sub. ſelſigen friwgig. 
Edr. Sauſage 

Haggiſh, a. gwyddonaidd, ell- 
yiladd | 

Haggle, v. edwica; gwneud 
aml ewiau wrth brynu; an- 
ffurfio bwyd wrth ei dori 

Haggler, 5. maſnachwr aml- 
eirio 

Hag-ridden, à. blin gan yr 
henllug, neu'r hunlle oy 

Hagiographer, 5s. yſgrifenydd 
ſanctaidd * g 

Hail, 56. cenllyſg, ceſſair: v. 

Leſſeirio, bwrw cenllyſg; ey 


part. wedi cynne- 


| 


[170] 


| HA 
Hailſtone, 5. ceſſeiryn, carreg 
genllyſg 
Haily, a. cenllyſgog, ceſſeiriog, 
ceſſeirllyd | 
Hair, 5. gwallt, briger, blew 
Haired, . wedi blewog! 
Hairineſs, g. blewogrwydd 
Hairleſs, a. moel, gwallt- gol, 
diflew 
Hairs, s. blew, plwyniau 
Hairy, a. gwalltog, blewog 
Hake, v. llygadrythu 
Hakot, 5. math o byſgodyn, y 
penhwyad ö l 
Halberd, Halbert, 5. ffon fwyall, 
ffonfil, iſarn 
Halberdier, 3. fonfilwr, iſarnwr 
Halcyon, 5. math o för- aderyn 
a wna ei nyth ar y feiſdon, 
meddant, ar dywydd teg: 4. 
heddychlawn, tawel, teg, et- 
mwyth, llonydd, hafaidd.— 
Halcyon-days, dyddiau tawel, 
tywydd teg, hafaidd hin 
Hale, a. iach, iachus, hwylus: 
v. Huſgo, dirdynnu c 
Haler, sub. lluſgwr, dyluſgwy, 
ty nniedydd 
Haling, s. lluſg, dyluſg, lluſgiad 
Half, s. hanner, hannereg.— 
Half-aliwve, ledfyw, — Half 
baked, hanner cras, — Half- 
buried, hanner cladd.—Half- 
burnt, goloſg. — Half - dead, 
hanner marw. — Half-naked, 
hanner noeth.—Half- open, cil 
egored, —Halfpenny, dimmai. 
Half-fhut, cil gauad, — Half- 
wwitted, hanner call 
Halibut, 5. Heden y mor 
Hall, g. neuadd; lys, dadleu-dy 
Halleluiah, v. molwch yr Ar- 
glwydd | 1 
Halloo, g. gwaedd, bloedd; hys 
Hallow, v. bendigo, eyſſegru 
Hallowed, a. ſancteiddiedig, 
bendigedig, cyſſegredig; ben- 
digaid, cyſſegr-län 
Hallowing, ub. ſancteiddiad, 
cyſſegriad 
Hallucination 


farch; henffych well | 


3. all cam- 
| ſyniad ; 8 Fo 


MA. 


Halm, 5. callod, callodr, gwellt 
Halo, s. y gnottai, y cylch o 
ddautu'r haul, lloer, &c. 
Halſer, Hawſer, gub. tyn-raff 1 
luſgo llong yn erbyn dwfr 
Halfers, 5. gweddau, gweddei- 
fau 
Halfier, ub. tynwr llong, tyn- 
iedydd 
Halt, s. cloffni; gorphwyſiad : 
a. cloff, tingloff: v. cloth; aros, 
gorphw-wys 
Halter, 5. cebyſtr, rheffyn; un 
cloff, gorſafwr: V. cebyltru, 
coleru, byddaglu 
Halting, s. cloffni, . 
ſefylliad: part, yn gloff, dan 
hecian | 
Halve, wv. hanneru, Jenkarthu 
Halved, a. hannerog, hanner- 
Halves, g. y ddau hanner [edig 
Ham, s. yr arr; angel] hwch, 
morddwyd mochyn ; maer- 
dref, pentref 
Hame, 5. myngci, myngei pren 
Hamlet, 5. maeſdref, cordref, 
maenol, rhandir 
Hammeling, Hambling, s. tor- 
iad gwadnau traed bytheiaid 
1'w rhwyſtro 1 redeg gormod 
Hammel, v. tori llinyn yr arr 
Hammer, s. morthwyl, gordd 
Hammock, 546, gwely crog, 
gwely morwr 
Hamper, g. cawell, balleg: v. 
dyryſu, rhwyſtro 
Hamſtring, 5. llinyn yr arr 
Hanaper, 5. ſyllty. Edr. Ex- 
chequer a Hamper 
Hand, 5s. law ; lled law 
Handful, gub. dwrnaid, lonaid 
law 
Handicraft, 3. law-gelfyddyd, 
crefft : 
Handicraftſman, s. llaw-grefft- 
wr, crefftwr, gwr o geltydayd 
Hand-in-hand, ad. law yn law 
Handkerchief, ub. law-liain, 
chwys-liain, cadach wyneb, 
napcyn 
Handle, 5. carn, menybr, coes, 


dwrn, troed: v. teimlo, palfu 


"TOY 


H A 

Handmaid, sub. law: forwyny 
morwyn yſtafell 

Hand- over-head, ad. yn ddi- 
doraeth 

Handſel, Hanſel, 56. calennig, 


gwoſeb, g goſeb, honſel 
Handſome, a, teg, glan, tlws, 
hardd, prydferth 
Handſomely, ad. yn deg, yn 
lan, yn hardd, yn weddus 
Handſomeneſs, sub. tegwch, 
glendid, prydferthweb, har- 
ddwch 
Handſpike, s. troſol, gwif 
Hand-writing, 5. vſgrifen- law 
Handy, a. hylaw, dehau, de- 
heuig, meurus, dichwith; pa- 
rod; a llaw 
Handy. dandy,” s, llaw frenin, 
minddu manddell 
Hang, v. crogi; dibynnu; ym- 
ddibynnu 
Hanger, g. crogwr, crogydd ; 
bidawg, yſgien, cledd Ilydan 
gwegilauwg 
Hanger-on, 5. ymddibynydd, 
dilynwr, un yn-byw ar gefn 
arall _ 
Hangings, s. croglenni, He 
lenni, caead- lenni 
Hangman, g. crogydd, crogwr, 
dihenyddwr 
Hank, s. ceng] o edau, hoglyn 
o edau; garglwm 
Hanker, V. blyſio, chwantu, 
chwennychu 


. | Hap, 5. damwain, digwydd 


Hapleſs, a. annedwydd, an- 
ffodiawg 

Haply, ad. yſgatfydd, o ddam- 
wain 

Happen, v. damweinio, dig- 
vy ddo 

Happily, ad. yn ddedwydd 
Happineſs, g. dedwyddwch 
Happy a, dedwydd, gwynfyd- 
edi 

3 N 6. yſtafell y gwragedd 


yn y Dwyrain 


105 hir chwedleua 
TM 


Harangue, g. araith; v. areith- 


82 


. > K A > 
———____—_—wC——R 


— 
— — 


— 
— — 


— £ r — 
—— — — — 


4 —— up ia! Wr 
. Fate Senna A. 
©» 


2x5 


— 


x 


NS nn ee rene En eh ee DOS CE INE II 


* 
_ xz X=> — AS arts 
— 


SEL 


: — — — Ms 
"ELL IE I RS EET. Dot lg Boa rs 
_——_ — —— — 


. — mü— —„——eVÜ 2 — — — 


— — 


— — — — 


HA 

Harafs, v. aflonyddu; anrhei- ; 
thio 
Harbinger, ub, rhagflaenor, 
blaenrhed 

Harbour, 5. porth, porthladd, 

llong-bortn; lletty, gwaſgodfa 

Hard, a, caled; durfing 

Harden . caledu „ ymgaledu | 

Hardened, part. a galedwyd, 
wedi caledu 

Hardener, s. caledydd 

Hardening, 5. calediad 

Hardly, ad. yn galed, yn an- 
hawdd, yn brin, o braidd, 
prin 

Hardneſs, 5. caledwch, caled- 
rwydd 

1 gqub. anhawſder, cy- 

yneder, caledi 

Hard „a. caled, cadarn, e. 

hy, calonaw 

Hare, s. yſgyfarnog, ceinach 
Hare- lip, s. bylch- fin 

Harier, 5. ci yſgyfarnog 
Hark, int. hai! ho! degle! clyw! 

gwrando 

Harken, *. gwrando, cluſt- 
feinio 

arkening, part. gan wrando 
Harlequin, 5. yſgentyn; ffwl y 
fair 

Harlot, g. puttain, budrog, di- 

hiren 

Harlotry, g. putteindra, anllad- 
rwydd 

Harm, 5s. niweid, eniweid; ſar- 
had, colled, drw 

' Harmful, a. 'niweidiol 

Harmleſs,a. diniweid,diddrwg, 
gwirion, difai; diadwyth ; d1- 
golled 

Harmleſsly, ad. yn ddiniweid, 
yn ddiadwyth, yn ddigolled 

Harken, %. diniweidreydd 

Harmonies, 5. I —— perori- 
aeth, neu rai a fo yn cynnwys 

athrawiaeth cynghanedd 
Harmonious, a. cynghaneddol, 
cyſlain, cyd-ſain, cyd- awr 

Harmoniouſly, ad. yn gyng- 


[172] 


1 


H A 
Harmoniſt, s. cyſſonydd, cyl. 
ſeinydd 

Harmonize, v. cyſſoni, cyſſer- 
nio 

Harmony, 5. cyſſondeb; cyng- 
hanedd; cyd-gerdd, cyd-pin 
Harneſs, 5. addurn, trec, har- 
nais, ſeirch, addurn meirch, 
gueddeitau, gweddau: v. ar- 

ogi, harneiſio 


Harp, #6. telyn: v. ie, 


chwareu ar y delyn 

Harper, 5. telynor, telynwr 

Harponeer, 5. mor-dryferwr 

Harpoon, 5. try fer för- feirch 

Harpfichord, s. math o offeryn 
cerdd 

Harpy, s. rhyw anghenfil dy- 
chymmygol ag wyneb benyw 
iddo, a chorph ac ewinedd 
aderyn tra rheibus 

Harraſs, . anrheithio, difrodi, 
diffeithio; cythryblu 

Harridan, 5. carn buttain 

Harrow, 5. og, oged: v. llyfna 

Harſh, g. garw, gerwin, afry- 
wiog, llym, farru 

Harſhly, ad. yn a rywiog, yn 
arw 

Harſhnefs, s. gerwindeb, ſar- 
rugrwydd 

Harſlet, 5. Edr. Haſlet 

Hart, s, carw, hydd 

Hartſhorn, 5. corn yr hydd 

Harveſt, s. cynhauaf 

Haſlet, g. perfedd mochyn 


| 


| Haſp, s. heſpen, clicied, cloig, 
| cloigyn 


Haſſock, g. cluſtog benlin; twt 
Haſte, s. brys, ffrwſt | 
Haſten, v. bryſio, dy fryſio, 
ffryſtio, pryſuro 

Haſtily, ad. ar frys, ar ffrwſt, 
yn fyrbwyll 
Haſtineſs, s. brys; byrdeyildra 
I a. buan, cyflym, eb- 
' rwydd; ffrom, poeth-naws; 
byrbwyll, chwydr, chwyrn, 


ehud, chwymwth - 
Hat, 50 hed, het, heulrhod, i 


e yn gyſſon 


{ 


ewewll, cwlen 


| 


H A fr 


Hatch. deoriad, haid o gyw- 
ion; rhagddor, gwarddrws: v. 
deori; dyfeiſio 

Hatchel, sub. heiſlan, rhupai, 
crib lin, neu gywarch 

Hatchet, ub. bwiall, bwyall, 
cymmynai 

Hatchment, s. marw gwnſallt, 
arwydd honedd' 


Hatchway, F. Sor ddor orga! 


long _. 
Hate, 5. caſineb: v. ffieiddio, 
caſau 
Hateful, a. cas, atgas, ffiaidd 
HFatefulneſs, 5. atgaſrwydd 
Hatred, s. cas, caſineb, dygaſ- 
Hatter, 3. hetwr, hetiwr [edd 
Hattock, s. twr o yd o ddeu- 
ddeg yſgub  —_ 
Have, v. cael, caffael, meddu, 
meddiannu, mwynhau 
Haven, sub. porth, porthladd, 
llong- borth, aber 
Haugh-haugh, 5. math o ffos- 


EEC Ti 3 
Haughtineſs, 5s. balchder, bal- 
chedd . 
Haughty, a. balch, uchel- fryd, 
ffroen-uchel, tor-dynu 
Haulm, Haum, s. Edr. Halm 
Haunch, 5. morddwyd, clun, 
tfolen, pedrain 3 
Haunt, 5. cyrchfa, cynniweir- 
fa: v. ymgyrchu, cynniwair; 
aflonyddu, blino, cythryblu 
Havoc, Havock, 5. difrod, an- 

. rhaith, hafog 

Hautboy, 5s. math o chwiban- 
ogl, neu bibell 

Haw, 5. pilen ar lygad, y wi- 
lameg; ogfaenen, criafolen y 
F : 

Hawk, 5. bee gwalch, yſ- 
guttyll, cudyll, cidyll coch; 


___hochiad:; v. heboca; carthi y 1 BE 
Healthful, Healthy, g., iachy, 


geg; cri-werthu 
Hawker, 3. hebogwr; peſwch- 
doerwr; cr-werthwr _ 
Hawking, ab. hebogyddiaeth ; 
hochiad ; cri-werthiad : 


„ 
draenen yſ{byddad, yſbydda- 
den „ 
Hay, 3. gwair, gwyran, gweir- 
wellt 
Hazard, s.enbydrwydd,perygl; 
antur; damwain ; v. anturio, 
P 
Hazardous, . enbyd, enbydus, 
peryglus; anturus; damwein- 
iadwy „ 
Haze, 5s. niwl, tarth, caddug 
Hazel, 5. collen, pren collen 
Hazy, a. niwlog, caddugawl 
Head, 5. pen; 1ad, ſiad; blaen, 
brig; clopa: v. blaenori, pe- 
nogi, penu f 
Head-ach, c. dolur pen, gwayw 
yn 


pen | 3 
N Headborough; g. math o ſwydd- 


wyr mewn”'bwrgeis-dref, i ba 
rai y perthyn edrych ar ol 
pwyſau a meſurauu 
Headily, ad. yn ddiyſtyriaeth 
Headineſs, 5. ehudrwydd, an- 
yſty riaeth 5 
Headland, 5. penarth; talar 
Headleſs, a. diben 
Head-piece, 5. deall, dealldwr- 
iaeth, ſynwyr; hem 
Headquarters, g. cadlys, pen- 
lle'r gaer. ot ts 
Head ſhip, 5. penogaeth,.pena-- 
duriaeth n 5 1 . f 5 
Headſtrong, a. cildyn, cyndyn, 
afreolus, anyſtywallt 
Heady, a. chwydr, ehud, an- 


gwaedwyllt "IS 
Heal, v. iachau, gwellhau, me- 
ddyginiaethu- | BY 
Healing, sub. iachad, meddyg-- 
iniaethiad: a, iachaol, meddy-- 
gol; lariaidd, tangnefeddus 


wynt | 
iachus, iachwyol, iachuſol 

Heap, 4. crug, cruglwytb, twrs, 
pentwr; carn; carnedd; twill». 

path; cludair: v. tyru, pens 


Hawthorn, uh. draenen wen, 


ON 


| 


tyru, carno, cruglo- 


yſtyriol, byrbwyll, gyndyn, 


Health, ub. iechyd, iachaid;, 


— 
4 


— — 


— ——— 


I" — — — 8 £ = * = 
—— — —— —ęH—— —— Tt — 
—— — — — —— 


— — — 
— 
— 


— 
— — — 


I 


f 
g 
1 
f 


-—— 


HE 
Hear, v. clywed, clybod, er- 
glywed, e gwrando, 
andaw 
Hearer, 5. clywedydd: clybod- |. 
vdd; gwrandaur, gwranda- 
wydd 


Hearing, s.clyw, clywedigaeth; | 


oſteg, gwrandawiad 
me arken,,v.'gwrandaw 
Hearſay, 5. fon, ſwn, ſiarad: a. 
o ben 1 ben 


Hearſe, 1 elor feirch , be ger- 


Heart, s. 8 rhuddyn 

Heartburn, sub. ingloes, Iloſg 
cylla, cyllagwſt 

Hearten, . calonogi, cefnogi a 
cyſluro © - 

Hearth, g. aelwyd: aelw 
lenny yd: fl. aelwy 

Heartily, ad. yn galonnog, yn 
ewyllyſgar, o'r galon ' 


Heartleſs, a. digalon, rnb 


difywyd _ 


, Hearty, à. calonog, gwych; 
glew, ffyddlawn, cywir ; 1ach.| 


323 F. gwres, twymnder, bry- 


Shed mwygledd; clydwr, 


eſrwydd, poethder, gwyn: 


8 y pwreſogi cynheſu 


Heath; 5. grug, gwrug, myn- 
cog; grugos, 1 "Thos 


age 7. cenedl- ddyn, eth- 


an: a, anghred, cenedlig 
weak Seen 4. a ganaidd, bar- 
Ne 
heniſm, 5. pad aniaeth, eth- 
mile Wha! ? * 


3 Sy, dyrchafiad, cbdiag, 
tafhiadd: D. dyrchafu, codi, 
chwyddo, chwyfio, eyhwfan 

Heaven, s, nef': 5l. nyf, nefoedd 
Heayenly, 4. nefawl, nefolaidd 
Hedve-biferin S5 5. offrwm dyr- 
chafael 


| "Heavily, ad. yn drwm, yn dry-|, 


Maid, 
Heayiniels, 
Tymcker, s, pwyfigrwydd; 
7 2 wk 195 ati 
Heavy, a. er pe S Pwyf. 


n .bwyrdrwm | 


15741 


”s; trymder,' gorth-. 


HE 

| fawr; -gormeſawl; cyſglyd; 
hwyrdrwm 

Hebetude, s. pylni, dylni, k: 
dellni | 

Hebdomad, s. ſeithnydd, wyth- | 
nos 

Hebraiſm, 5. Efreiaeth, Ebrei- 
Siaeth, dull ymadrodd priodol 
ir Hebraeg 


Hebraiſt „Hebrician, i. Efreiydd, 


 Efrerwr, Hebrewr 
Hebrew, g. Efrai, Efreieg, He- 
braeg, Ebryw, "Hebrewr : pl. 
Hebreaid, Efrewyſion: a. Ef- 
reiaidd, Efreig, Hebreig, He- 
breaidd | 
Hebrides, 5. Heledd, Ynyſoedd | 
Heledd 
Hecatomb, v. aberth can anifail 
Hectick, a. ara el anyſ- 
peidiawl 
Hector, 5. bygylwr: S. bygylu 
Hedge, 5. cae, gwrych, perth, 
clawdd: v. cau, codi clawdd, 
cloddio 
Hedger, 9. cae wr, gurychwr, 
cloddiwr 
Hedge- hog, g. draeno oP draened 
Hedge- row, J. ie gwrych, 
gwydding 
Hedge. ſparrow,”. g. brych y cae, 
gwas y gog 
Hederal, 4. eiddiorwgawg, e ei- 
dde wan 


aeth, pwyll, gofal: W. gwran= 
daw, yſtyried, gofalü, goch- 
elyd 


Heedful, a. yſtyriol, gofalus, 
gwiliadwrus 

Heedfully, ad. yn, ofalus,, yn. 
bwyllawg 

Heedfulneſs, 5. px yllogrwydd, 
Heedleſs, g. anyſtyriol, anoch- 
elgar, eſgeulus, diſylw.. 
Heel, F. ſawdl, ſod! Pl. Todlau: : 
V. ſodl u 

Heft, 5. codiad, ymaſliad, rar. 
Haft 

Hegira, nb, y pryd o ba un y 
mae y e yn eyfir; ams 

1 


Heed, . gwrandawiad, yſtyri⸗ . 


„ 
ſer; ſef, o ffoedigaeth Maho. 
met o Mecca 

Heifer, 5. anner, (pl. anneir, 
anneirod) treiſiad: þ!. trei- 
ſiedi 

Height, 2, uchder, uwchder;, 
uchelder; hyd, pen 
Heighten, v. uchelu, codi yn 
uwch; mwyhau, chwanegu 
Heinous, a. echryſlawn, erch- 
yll, anfad, yſgeler, yſgymmun 
Heinouſly, ad. yn anfad, yn 
yigeler 

Heinouſneſs, . yſgelerder, ff. 

eidd- dra 

Heir, 5. etifedd, edifedd, aer, 
treftadawg 


173] 


Hempen, 2. cywarch, cywarch- 


Heireſs, ub. etifeddes, aergs, 
treftadoges 
Heirſhip, 5. etifeddiaeth, tre. 
tadogaetn 
Heliotrope, 5. Edr. gun Horuer 
Hell, 5. uffern, afagddu, lag 
ddu, annun 
Helm, 3. \Uyw; cloeg, belys 1 
HFelliſh, 2. ee fternig 
Hellebore, g. pelydr Vſpaen 
Helmet, s., helm, helmed a r 
wiſg dur.” +; 
Help, g. porth, cymmorth , eyn- 
northwy, ymgeledd ;;rhwym- 
edi; — 6 5g: Y. cynnorth- 
wyo, nerthu, cyfnerthu ., 5 
Helper, 5. cynnorthwywr 
Helpful, a. cynnorthwyawl 
Helpleſs, a. digymmorth,. di- 
ymgeledd _ 
Helter-ſkelter, ad. yn anniben 
Helve, s. coes bwyall _ 
Hem, g. ymyl, taſel, haech hem, 
gwrym gwald 
Hemeroids, 8 425. 
clwyf 1 marchogion. Edr. 
Emeroi 
Hemiſphere, 5. hanner glob y 
„y ddaear, hanner cyleh. yr 
wybren ©. 
Hemlock, ub. cegid, Lyn y: 
dillad 
Hemerrhage, s. gwaedlyd | 
Hemp, «ub. cywarch Hemp. 


H E 


awg, o gywarch. — Hempen- 
bag, cd cywarch.—Hempen- 


ftring, Ihnyn cywarch 

Hen, s. 1ar, giar, dicen 
Hence, ad, oddi yma: int. ym- 
aith! ffwrdd! | 
Henceforth, Henceforward; ad, 
bellach, rhagllaw, mwy, mwy- 
ach, o hyn allan 

Hen- hearted, a. cachgiaidd, 
Uwofr 

Hen-driver, Hen-harrier, 4. y 
iar dinßwen | 
Hen-rooft, c. clwyd-y gieir 

| Hepatic, Hepatical, 4. nun 
afuaidd 

Heptagon, sub. ſcith- ochr: 4. 
ſaith-Ochrawg 

Heptangular, & | ſeth: nals 
Heptarchy, 5. ſoithhs benaeth ' 
Herald, s. arwyddfardd, achwr; 


| cyhoeddwr herod, herodiad 


Heraldry, :5. arwydd- tarddon- 
iaeth, Sheath | 

| Herb,-s. llys, lyſieuyn, glaſ- 
welltyn 27 


Herbaceous, a. llyfieuawl, lly- 


ſieugar, a'ymbortho ar lyſiau 
Herbage, 5. por ta, tir porta ; 
degwm_ porfa neu lyſiau; 
rhydd- did i gyd-bori | 

Herbal, 5. n traeth- 
awd am lyſiau a phlanhigion 
Herbaliſt, Herbariſt, 5. llyſieu- 
Herbalize, v. llyſieua {ydd 
Herculean, a. ercwlfaidd, ar- 
uthrawl; arwraidd; dihafarch 
Hann 5. Ercwlf, un o'r hen 


gawr dduwiau 

Herd, $46. 255 mintai; gre; 
cenfaint: and kad n, 
ymidyrru ,, 105 

Herdiman, 54h, bugail, grewr, 
heuſor , 


Here, ad. ya, y man, lyma, 
. yn,y lle yma, y man 
hyn 


ag yma, o deutu yma - 


feed, bad — 


0 


cloth, gwe gywarch.—Hempen 


j 
i 
4 
1 
j 
j 
1 
J 

! 


1 leren dbu 9 tu 


Hereafter, ad. yn ol hyn, rhag- 
Haw : 5. y byd a ddaw, yr am- 
ſer ſydd yn ol 

Hereat, ad. ar hyn 

Hereby, ad. wrth hyn 

tlereditable, Heritable, a. eti- 

' feddawl, etiteddiaethaw] 

Hereditament, 5. daetifeddaw] 

Hereditary, a. etifeddawl, tref- 
tadawl | 

Hereford, s.Caerffawydd,Hen- 
ffordd | 

Herefordſhire, 5. fir Ereinwg 
(ſef perllan) medd rhai; Ge- 

reinvg (oddiwrth un Geraint 
a fu arglwydd ar y wlad) medd 

Herefrom, ad. oddi yma ſeraill 

Herein, ad. y.ma, yn hyn 

Hereſy, ub. hereſi, gau-lith, 


gwrth-gred 
Heretic, ub. heretic, 
gred wor | 
_ Hereunto, Hereto, ad. i hyn, 
at hyn, wrth hyn, byd yn-hyn 


gwrth- 


Heretofore, ad. gynt, cyn hyn, 
o'r blaen F 

Heriot, 5. abediw, obediw, ani- 
tail a delir i'r meiſtr ar farw- 


olaeth deiliad 1 1 


Heritage, 5. etifeddiaeth, tref- 
tadaeth | | 
Hermaphrodite, . mab-ferch, 
_ catwr-wraig, un deurywiawg 
Hermit, 5, meudwy, didriwr, 
didryfwr, ermid, golochwydwr 
Hermitage, ub. meudwy-fod, 
cell meudwy, cildidriwr, cu- 
ddigl ermid 
Hermaitical;, Heremitical, a. 
meudwyaidd, eremidawl 
Hern, Heron, 
_crychydd 
Hernſhaw, Hernery, s. crehyrfa, 
coed crychyddion 
Hero, 5. arwr, gwawr, gwron, 
cadgun, arwron, arwr was 
Heroic, Heroical, a. arwraidd, 
__mawrtrydig, arwrawl 
Heroine, 5. arwraig, arwres 
Heroiſm, 5.arwredd, arwriaeth, 


4. crehyr, cryr, 


(176) 


| 


| Hexagon, s, corph chwe' och» 


HE | 
Herring, s. yſgadenyn: pl. y- 
gadan; penwag, l. penweig; 
penog: pl. penogiaid WRT 
Heſitate, wv. ammau, petruſo, 
gohirio; cloft-ſiarad, cecian 
Heſitation, 5. petruſder, am- 
heuad; attal- ddywedyd 
Heterodox, a. all-farn, gwrth- 
gredawl 
Heterodoxy, 4. all-farn, arall- 
gred, gwahan-farn 5 
Heterogeneous, à. brith-rywie 
awg, all-rywiawg, arall-ryw 
Hew, v. naddu, trychu, tori; 
taro cymynu | 
Hewer, 5s. naddwr, cymynwr,, 
cymynydd ; 


\ 


rawg 
Hexameter, g. gwers chwech 
droediawg. 5 
Hey! Heyday ! int. hai! ha wyr! 
Hiatus,'s. agen, agendor. 
Hibernal, a. gauafaidd 
Hibernia, 5. yr Iwerddon- 
Hibernian, ub. Gwyddyl: 2. 
| Gwyddelig, Iwerddonig 
Hickcough, Hickup, s. ig, yr 
ig: v. igian, eigian 
Hid, Hidden, part. ynghudd,. 
dan gel: @. cudd, cuddiedig 
Hide, 5. croen ; gwaith aradr o 
dir: v. cuddio, celu, dirgelu, 
gorchuddio 
Hide - and ſeek, g. mig ymgudd- 
iad, brwd ynghuddiad 9 
Hideous, a, hyll, erchyll, ech- 
ryſlawn. | 
Hideouſty, ad. yn erchyll, yn: 


| ofnadwy 


Hie, v. bryſio, pryſaro, ffryſtio 
Hierarchy, v. cyſſegr- ly wod- 
| raeth; llywodraeth ſanctaidd 
Hieroglyphics, ub. nodau ar- 
wyddawl, arwydd-luniau 
Higgle, v. edwica. Edr, Haggle 
Higgler, 5. edwicwr 


High, @. uchel, ban, banawg 


Highly, ad. yn uchel, yn fawr- 
Highneſs, s. uchder, uwchder;, 


arwryd, mawrwriaeth 


| uchelder,mawredd,mawrhyd:: 


Highwayman, Sub. lleidr pen- 
ffordd 

Hilarity, 5. llawenydd, difyr- 
Weh 

Hilary, ub. un o dymhorau'r 
gyfraith, yn dechreu yn Ion- 
awr 

Hill, s. bryn, mynydd, moel, 
cefn, garth 

 Hillock, ub. twyn, twmpath, 

Hilly, @. mynyddig {crug 

Hilt, s. dwrn cleddyf 
Him, pron. ef, efe, efo 

Himſelf, prox, ei hun, ei hunan 
Hind, . ewig; gwas, amaeth- 
was; carl, cerlyn .. - 
Hinder, a. ol: vv. attal, lludd- 
ias, rhwyſtro 

Hinderance, s. rhwyſtr, attalfa; 
niweid, colled 

Hindermoſt, Hindmoſt, 4. olaf, 
diweddaf 

Hinge, g. colyn dor, bach drws, 
cor-ddyn, orſin 

Hint, 5. amnaid, awgrym, ar- 
wydd: wv. gwneud amnaid, 
rhoi awgrym 

Hip, 5. ob, ow y glun 
Hippiſh, a. iſel yſpryd, anhwy- 
lus gan glefyd y ddueg 

Hippiſhnelſs, 5. iſelder yſpryd 

Hips, 546. egroes, ffrwythau * 
dryſi meirch 

Hire, 5. cyflog, bur, llog: v. 
cyflogi, hurio 0 

Hired, 4. cyflog, cyflogedig 
Hireling, s. gwas cyflog 

His, pr. ei, ef, eiddo ef, ei ei- 
ddo 

_ Hits, 5. hyfs, hyſſad, hwt, chwi- 
thrwd, fi: V. hyſlan, cyt; 
chwibanu, ho: -- 

Hiſt! int. iſt! diſtawrwydd! 

Hiſtorian, 5. haneſydd, yſtori- 

ar 

Hiſtorical, a. haneſiawl, yſtor- 

1awl 

Hiſtoriographer, Fo haneſydd; 

cofiadur; brudiwr, brutiwr 

Hittory, 5. hanes, brud, brut; 
3 edry bedd 


«li. hut mJ 
Hit, s, ergyd, tarawiad ; dams 


wain: v. taraw, cyhwrdd, cyr- 


raedd; damweinio, ffynnu, 


cytuno_ 


Hitch, v. ymſymmud, cilio; 


gafaelyd, bachu 


Hitchel, s. heiſlan. Edr. Hat. 


chel 
Hithe, s. porthladd bychan 
Hither, ad. yma, hyd yma, tu 
ag yma | 
Hithermoſt, 3. y neſaf yma 
Hitherto, ad. hyd yma, hyd yn 
hyn 
Hitherward, ad. tu ag yma 
Hive, 5. eweh gwenyn, bydaf, 
bodrydaf 
8 lwyd, llwyd-wyn 
Hoard, s. cuddfa, cudd-grug, 


crawn.—A hoard of gold, eur- 


grawn : v. cronni, pentyrru 
Hoar-froſt, s. 1lwyd-rew 
Hoar-hound, s. Ilwyd y cwn, 
mor-ddanadl 

Hoarineſs,s. |lwydedd, Ilwydni 
Hoarſe, a, cryg, cryglyd: fem, 
creg 

Hoarſely, ad. yn grug, yn 
gryglyd 

Hoarlſeneſs, 5. crygi, cryglyd- 
rwydd, crygni 

Hoary, a. llwyd, Ilwyd-wyn, 
blawr, blawr-wyn 

Hob, 5. pentan, pentan-faen 
cerlyn 


Hobble, ub. hec, cloff. gam, 


cloffni: v. clun-hecian 


Hobblingly, ad. yn drevighs dan 


delgyngu 

Hobby, $45. cryn- farch, ceffyl 
bychan at fyr- deithiau; ciryſl, 
o_ y gwynt; hoeden, ſym- 

n 

Hobgoblin, s4b, ellyll, gwyll, 
ledrith, anyſpryd 

Hock, 5s. rhyw hen win cryf; 
hen gwrw cryf: v. tori ge- 
wyn y tter 

Hocus-pocus, >. hud, hud a 
Hedrith, hudoliaeth ; twyllur 
Hod, 5. cafn cymmrwd, caſeg 


forter, hawe 


k 
— — —ů— —ng — — — — 
— ———AUÜ—U—ä . —2—Eĩ ꝓ'.n ... — 
— P ont, — — — — — — 
— * — 


5 
{| 
j 
1 


i 
, 
| 
( 
i 


— 
— * 
—— 


Hole, s. twll, bwt 


— N 
Hodman, s. cymmrwd-was 
Hodge- podge, 5. cymmyigedd 


Hoe, sub. cribyn-gaib, chwyn- 


gaib, chwynogl: v. chwyn- 
geibio, chwynogli; cribynio; 
batio, batingo 
Hog, 5. mochyn, ilwdn mch 
twrch 
Hoggiſh, a. mochaida, twrch-f 
aidd, drelaidd 
Hoggiſhneſs, Ss. moclieidd- dra, 
dreleiddrwydd 
0800, 5. drewiant, drewdod | 
Hogſhead, s. myddi, leſtr pen- 
gauad yn cynnwys 630 alwyni 
Hog's-lard, s. bloneg mochyn 
Hogs-meat, g. bwyd moch 
Hog- ſty, Hog - cote, twle moch 
Hog's-waſh, s. agolch, golchan 
Hoiſe, Hoiſt, v. codi, dyrchatu 
Hold, 5. alfa, afael; atteg; 
lloches; lle i 4 al y ilwyth 
mewn llong: int. dal! v. dal, 
gafaelu; cad w, cynnal; par- 
hau; tewi 
Holdfaſt, Sub, gafael- fach, dal- 
(bren 
Holineſs, 5. fancteiddrwydd 


Holla, Hollo, 5. gwaedd, gal- 


wad: v. gwaeddi, galw 
Hollow, g. ceuedd, ceudod: 4. 

cau, ceuawl, cafnawg, gogof- 

awg; twyllodrus 
Hollowed, a ceuedig, a geuwyd 
Hollowneſs, g. ceuedd, ceudod 
Holly, s. celynen, pren celyn 
Hollyhock, 5s. hocys bendigaid 
Holme, 5. prinwydden, y dder- 


wen byth-ddeiliawg 
Holocauſt, $46. llolg- aberth, 


poeth- offrwm 
Holſter, s. gwain, gwn law 
Holy, 4. ſanctaidd, cyſſegredig, 
glan, pur 
Holy-Ghoſt. 4. Yſpryd Glan 
Holy- water, 3. dwtr bendigaid 
Homage, s. gwriogaeth, gwro- 
gaeth, ufudd- dod, ymoſtyng- 
1ad ; dyledſwydd, gwaſanacth 
Homager, 5. deiliad dan wrio- 
- gaeth, dyn goſgordd 


F178] 


q 


| 


| 


1 © 

Home, 5. cartref, tref, trigfa, 
preſwylfa, mangre 
Homelineſs, ub. cartrefeidd- 
rwydd 

Homely, a. cartrefawl, gwiad- 
aidd, gwledig, trwigl 5 
Homeſpun, a. cartrefig, a wnaed 
gartref, tal-pentan 
Homeward, ad. adref, tu ag 
adref, tu a thref 

Homicide, sub. lleiddiad dyn, 
llofrudd; dyn-laddiad, gala- 
nas, llofruddiaeth 

Homily, s. byr-draith, pregeth, 
homili 

Homogenous, a. gogydryw, 
cydrywiawg 
Homogeneouſneſs, s. cydryw- 
iad, cydrywogaeth 
Homologous, a. men, 
gogyfartal 

Homotonous, à. unſain, go- 
gydſain 

Homotony, 5. cydſeinedd 
Hone, s. ellyn- faen, hogalen 
Honeſt, a. cyfiawn, cywir, go- 
neſt, addwyn 

Honeſt ** J. andade you 
rwyd 

Honey, 5. mel 

Honey-comb, s. dil mel, crwy- 
br, cwybr 

Honey-dew, . mel- wlith, mel- 
gawod 

Honey-ſuckle, 3. gwyddwydd, 
gwynwydd. Edr. Woodbine 
Honorary, a. myged, myged- 
aw 

Honour, . anrhydedd, parch, 
bri, urddas, cymmyraeth; ar- 
glwyddiaeth: v. perchi, an- 
rhydeddu; cymmerad yo 
Honourable, a. anrhydeddus, 
parchus, urddaſawl | 

Honourableneſs, s. anrhydedd- 
uſrwydd | 
Honourably, ad. yn anrhyde- 
ddus | 

Hood, s. cwewll, 8 

Hoof, 6, carn, gwadn troed 
anifail 


HO 
Hoofed, a. carniawg, carnol 
Hook, 5. bach, craff, creffyn 
Hooked, a. bachedig, bachawg; 
adfachaw 
Hoop, g. 5 cant: v. cylcho, 
cylchu; gwaeddi \ 
Hooping cough, 5. y pas 
Hoot, v. hwtian, hwtiaw 
Hop, g. naid, lam, darlam: v. 
neidio, llammu | 
Hope, ub. gobaith, gofynag ; 
goglud: v. gobeithto, hyderu 
Hopeful, a. gobeithiol; athry- 
litbgar; argoelus 
Hopefulneſs, sub. gobeithiol- 
rwydd 
Hopeleſs, 4. diobaith ; anno- 
beithiawl 
Hops, s. hopys, llewyg y blaidd 
Horary, a. awrol, oriawg 
Horizon, 5. terfyngylch, ter- 
fynydd 
Horizontal, 4. terfynyddawl, 
terfyngylchawl 
Horizontally, ad. yn waſtad, 
yn ei orwedd 
Horn, 5s. corn. — Horn- book, Y 
llyfr corn 
Horned, 4. corniawg, cyrnig 
Hornet, s. cacynen y meirch, 
gwenynen y meirch, chwiliores 
Horny, a. cornaidd, cyrnaidd 
Horometry, 5. meſuriad amſer 
wrth yr awr 
Horrible, à. byll, chalk of- 
nvadwy 
Horribly, ad. yn erchyll, yn 
ddychrynllyd 
Horrid, @. hyll, erchyll, ech- 
rydus 
Horridly, ad. yn echrydus, yn 
erchyll 
Horrific, a. dychrynllyd, ar- 
ſwydus 
Horror, ub. arſwyd, dychryn, 
braw, erchylldod 
Horſe, s. march; ceffyl 
Horſeman, 5. gwr march, mar- 
chawg 
| Horſemanſhip,s. marchwriaeth 


[579] 


Hortation, s, cyngor, OATS 


HO 
Hortatory, 4. annogaethawl, 


| rhybuddiawl 


Horticulture, 5. garddwriaeth 

Hoſanna, 5. achub yn abr, a at- 
tolwg 

Hoſe, 5. hoſanau; llodrau 

Hoſier, 5. hoſanydd, hoſaneu- 
wr, porthmon hoſanau 

Hoſpitable, a. lletteugar, croe- 
ſaw gar, croeſawus 

Hoſpitably, ad. yn lletteugar, 
yn roeſawus - 

Hoſpital, g. yſpytty, hoſbytty, 
clafdy, eluſendy 


Hoſpitality, $46. llettygarweh, : 


llettywriaeth, eluſengarwch, 
yſpyddawd 


Holt, 5. lu, byddin; llettywr; 


aberth yr offeren 

Hoſtage, ub. mach, gwyſi, 
gwyitl-ddyn; tangwyſil 

Hoſtels, s. lletty- -wralgy tafarn- 
wrai 

Hoſtile, a. gelynawl, gelyniae- 
thus 

Hoſtility, s. gelyniaeth, gelyn- 
aſtra, rhyfel 

Hoſtler, . marchwr, yſteblydd, 
oſtriad 


Hoſtry, 5. oſtri, yſtabl, march- 


dy cyffredin 
Hot, 4a. twymn, gwreſawsg, 
brwd, poeth, mwrn, mwygl 
Hotel, . Hoſtel, 5. lletty, TO 
cy ffredin, oftri 
Hot headed, a, pendwym, pen- 
boeth 
Hove, Hoven, part. a godwyd, 
cyfodedig 
Hovel, 5. gwaſgawdty, bwthyn 
Hover, v 
an; e wybio; crogi uwch 
ben 
Hough, 5. garr, yr arr. Edr. 
Hound, 5. by theiad [ Hamſtring 
Hour, 5. awr : pl. oriau 
Hour-glaſs, s. awr-wydryn 
Hourly, ad. bob awr 

Houſe, 5. ty: pl. tai 
Houſhold, ub. teulu, ty, tyl- 
wyth 


. cychwyfan, cyhwft- | 


— — — — 2 
- — — — — — - 


Howlet, 5. dylluan ieuange 
Howling, a. udawl, udgar 


H © 1780 HU 
Houſholder, s. gwr tf, perchen 


ty, penteulu | 
Houſehold-furniture, 5. dod- 
refn ty, moddion ty | 
Houſe-keeper, 5. perchen ty; 
teuluyddes | | 
Houſe- keeping, ub. teuluydd- 
iaeth: a. teuluyddawl 
Houſe-leek, ub. y fyw-lvs, y 
fyddarllys, Illy ſiau pen ty 
Houſe- rent, s. ardreth ty 
Houſe-wife, s. hyſwi, gwraig ty 


Houſewifery, ub. hyſwyaeth, 


ty -wreigiaeth 
How, ad. pa, mor, pa mor, pa 


gyn, pa fodd 


However, Howſoever, ad. pa 
fodd bynnag; er hynny 
Howitzer, s. math o fwmbart 


| How], g. ud, udiad, udfa, ubain, 


wylofain ; v. udo, ubain 


Hox, g. Edr. Hough a Hamſtring 
Hoy, 5. math o long fechan 


Hubbub, s. dwndwr, dadwrdd, 


terfyſg 


- Huckſter, 5.maelerwr, edwicwr 


Huddle, 5 twr, crug: v. cru- 
gio, bach-lwytho, brys-guddio 

Hue, s. lliw, gwawr 

Hue-and-cry,s. wbwb, gwaedd 
ac ymlid | 


Huff, s. ſard, ſen; digllonedd, 


ſoriant, broch: v. ceryddu, 
ſennu; brochi 
Huffer, 5. dwrdiwr, dyn traws 


 Huffingly, ad. yn draws, yn 
N Humiliation, 5. iſeliad, daroſt- 


ddigofus | 
Hufhſh, a. ſomgar, traws 


_  Huffiſhnels, g. trawſder 
Hug, 5. braicheidiad, gwaſgfa: 


v. gwaſgu, cofleidio 
Huge, a. mawr, dirfawr, an- 


ferthawl, aruthrawl, amroſgo 


Hugely, ad. yn fawr 1awn, yn 
ddirfawr | 

Hugeneſs, s. aruthredd, gor- 
fawredd 

Hulk, . math o fid, neu lon 
toel; corph long, hwlc, oy 


Hull, g. cyb, cybyn, eiſinyn, 
pliſgyn; corph moel llong 
Hully, a. cybawg, pliſgawg 
Hum, s. ſiad, fibrwd: v. cecian; 
mwngial, mwmian 
Human, a. dynawl, dyniadawl 
Humane, a. hynaws, tyner, ti- 
rion | 
Humanely, ad. yn dyner, yn 


{ doſturiawl 


Humaniit, . grammadegydd 
Humanity, 5. dynoliaeth, hy- 
nawſedd 1 
Humanize, v. dynoli, nawſ- 
eiddio | | 
Humankind, sub. dynolryw, y 
 rhywogaeth ddynol, y ddyn- 
oliaeth | 
Eels, s, dynol-gar- 
ia 8 
Humanly, ad. ar wedd ddynol 
Human- nature, 5. dynoliant 
Humble, a. iſel, goſtyngedig: 
D. iſelu, daroſtwn | 
Humbled, a. daroſtyngedig 
Humbles, 5.perfedd, coluddion 
Humbling, Humiliating, a. da- 
roſtyngawl 
Humbly, ad. yn iſel, yn oft- 
yngedig : 
Humdrum, ub. delff: a. pen- 
drwm 
— a. gwlyb, laith, ir, yn 
5 | 


Humidity, Humidneſs, .lleith- 
der 
Humific, . laith-bair, gwly- 


byraw 


yngiad, ymoſtyngiad | 
Humility, Humbleneſs, -. iſel- 
der, goſty ugeiddrwydd 
Humoriſt, 5. hwyl-ddyn, an- 
wyd-ddyn 
Humorous, a. gwyniaws, pen- 
chwiban Sinn, didden 8 
Humorſome, a. gwyniawg, an- 
foddawg, anniddig, anynad, 
dryg- naws 
Humour, 5. irder, ireiddwch, 


ſudd, lyn, lliflyn, gorllif; tu- 


niweidio, briwo, anafu 


3 HU 
edd, tymmer, hwyl, mympwy; 
diddanwch ö 

Hump- back, 5. cefn oddfog 

Hunch, 5. penelinod ; v. pen- 


_ elmo 


Hundred, 5. cantref: a. cant 
Hundreth, a. canfed 


Hunger, 5. newyn, newyndod, 


chwant bwyd 
Hungry, a. newynog, newyn- 
Hyd, chwantbwydig;gwangeus 
Hunks, s. carl, cerlyn, cybydd 
angor | 
Hunt, 5s. helyddiaeth; helfa; 
haid o gyn hely : vv. hela, he- 
ly, hel, erlyd, ymlid; olrhain, 


chwilio 


Hunter, Huntſman, 3. helwr, 


helywr 5 
Hunting, 5s. helwriaeth; helfa, 

helynt , 
Huntreſs, 5. helyddes, helwraig 
Hundle, ub. clwyd, ciwyden, 
pleiden | 
Hurl, 5. tafl, tafliad : v. taflu, 

bwrw, ſaethu, chwyrnellu 


Hurly-burly, 3. terfyſg, eyn- 


nwrf, cythrwfl 
Hurricane, g. tymeſtl, yſtorom, 
corwynt, cnawel . ; 
Hurry, 5. brys, ffrwit ; fftwdan, 
trybeſtawd | 
Hurſt, 5. coed, gwig, coedwig 
Hurt, g. niweid, eniweid; briw, 
anafod, archoll, dolur: uw. 


Hurtful, a. niweidiol; dinyſ- 
triol | | 

Hurtle-berry, 5. lluſen; Huſien: 
pl. Ilus, luft duon bach | 


Hufband, 3. gwr priod: v. tref- Hyd 


nu, defnyddio, hwſmoni 


Huſbandman, 5. arddwr, la- 
| Hydrotic, g. meddyginiaeth i 


furwr, hwſmon, amaethydd 
Huſbandry, 5. amaethyddiaeth, 
arddwriaeth, hwſmonaeth; lla- 
fur-waith; cynhildeb 
Huſh, a. diſtaw, tawel : int. uſt! 


_ taw,—Huſh-money, arian taw, 


cyflog tewi; gwerth diſtaw- 
rwydd: v. diſtewi, mogi 


11870 


ö 


WED 2 | | 
Huſk, 6. cyb, cybyn, eiſinyn, 
pliſgyn, cod, meſglyn 
Huſſar, s. math o farch-filwWr 
Huſſy, 5. hwſwi, hyſwi;dihiren 
Huſtings, ub. rhyw uchel-lys 
neu frawdle yn Llundain 
Huſtle, v, cydyſgwyd, yſgytian 
Huſwife, 5. hyſwi . 


Hut, . tule, llueſt, cut 


Hutch, 5. ciſt-yd, yd-giſt 
Hunz, s. ſibrwd, ſiſial, huſtyng 
Huzza, 3. bloedd, bloddeſt 
Hyacinth, sub. cenin y brain; 
math o faen gwerthfawr 


Hyads, Hyades, s. y twr - ſer, 


ſaith ſeren ſiriol a 


| Hyaline, a. gwydraidd 


ö 


Hydra, s. math o ddyfr-farph 


ofnadwy, aml-bena wg, a ladd- 


6 


wyd gan Ercwlf : hefyd cyd- 
ſer deheuol 
Hydragogues, r. meddygini- 
aet hau + garthu'r llif-lynoede 
Hydraulics, ub. egwyddorion 
dyfr-droſglwyddiaeth | 
Hydrocele, 3. bors ddwfr 
Hydrocephalus, g. y dyfr-glwyf 
Hydrographer, 5. mor-ddarlu- 
, ethic 
ydrography, s.dyfr-a h- 
lad, 2 
lunĩad . ; 
Hydromancy, 5. dyfr-ddewin- 
iaeth, dyfr-goel, dyfr-ogan 
Hydromel, g. medd, meddyglyn 


Hydrometer, Hygrometer, 5. 


dwfr-feſurydd 
Hydrophobia, s. y gynddaredd 
A Hydropical, a. dyfr 

glwyfus, dropſiaidd Af 
Hydroſtical, a. dyfr-bwys 
Hydroſtatics, 3. dyfr-bwyſydd- 
iaeth, dyfr-bwyſiant | 


garthu dwfr 
Hyemal, a. gayafaidd 
Hyena, . math o wylltfil tra 
ffyrnig 


— 
. 


Hymen, . duw priodas; pri- | 


| 


| odas n 
Hymeneal, 4. priodaſawl 
| ot 


* 
168 
14 

4 
bg 
VA 

AX 
_ : 
ia 
bed 
'£Y 
. 

: 


EE EE ͤ res WE HEE IEPA IE IR 


* 


* © 
Hymn, . emyn, hymn, mawl- 
gerdd, arwyrain 


Hymniſt, emynydd, bymnwr 


Hyperbole, 3. gormoddiaith 
Hyperbolical, a. dros bengwir, 
anwireddus 
Hyperborean, 5. gogleddawl, 
ar- ogleddig 
Hyphen, 5. cwplys-nod, 7. 
glymydd 
H .. ub. clefyd y 
dau ueg, y gwynt-glwyf 
* riacal, a. claf o'r 
ueg, neu'r enen. ie yf 
Hypocriſy, 5. rhagrith, ledrith, 


ug 
| Hypocrite, #5 rhagrithiwr, ffu- 


giwr 
Hypocritical, a. rhagrithiol, 
ffuantus, ffugiol, twyllodrus 
Hypoſtaſis, 5. bod, hanfod, ſyl- 
wedd, perſonoliaeth, erſon 
Hypoſtatical, a. hanfodol, ſyl- 
weddol, perſonol, 
Hypotheſis, gub. tyb, Hed tyb, 
tybygiad, amcan ſail 


| Hypothetical, a. tybiaw], tyb- 


ygiadawl, amcan ſeiliawg 
Hyrſt, Hurſt, 5. coedwig 


| Hyſſop, 7 iſop 


Hyſteric, Hyſterical, 4. mam- 
ogaidd 


W $ub. clefyd y fam, y 


amawg, Pt fam-wit 
I 


Jon mi, myfi 


Jabber, 5. baldordd, gwag 
ſiarad; brygawthan 
Jabberer, g. brygawthwr 
Jacent, a. gorweddawl, yn gor- 
vedd 


Jack, 5. penhwyad; ber-beir- 


1ant; botas-was ; march- bren 
Iliño, &c. 5 4 8 


Jackal, s . gwas y llew 


Jackalanthorn, 4. ellyll-dan 

Jackanapes, 546, eppa, gwrab; 
coegyn 

Jackdaw, 5. cogfran, cawei 
Jacket, 8; W hug, hugan, 


toryn 


A 


[132] 


{ 


| 


4 


JA 
Jack-ketch, 5. y dihenyddwvwr 
cyffredin | 
ares pudding, s. bwngleryn, 
yigentyn 
Jacobin, g. un o aelodau y m 
deithas honno yn Ffrainge 
a arferai ar y cyntaf gyfarfod 
yn mynachlog y Siacobiniaid, 
neu'r brodyr o urdd St. Do- 
minig yn Paris; Siacobyn 
Jacobite, 546. un o bleidwyr y 
brenin Siamas II. Siamaſyn 
Jaculation, s. tafliad, IPOs; 
are ffyl diyſpryd, fal 
Jade, u ceffyl di , fal- 
farch; dihiren s pry 
Jaded, a. lluddedig, wedi blino 
Jagg, s. rhwgn, bwlch, hac 
Jaggy, Jagged, a. rbygnog, 
erog, bratiog 
Jail, s. carchar, carchardy 
Jailer, s. ceidwad carchar 
Jakes, g. yſgothfa, geudy 
Jam, v. llethu, gwaſgu E 
\ ag J. gorſing , yſtlys- 


Jambic, s. troed mewn mydr o 
un fil] hir ac un fer 


. | Jangle, v. ymryſon, ymdaeru, 
| ymeirio, ymgecru 


Janizary, 5. un o'r radd uchaf 
o filwyr traed yn mylg y Tyr- 
claid 

Janty, a. 1 Haden 
nwyfus, gwiſgi, yſgeiddig, * 
| gafn droed 

January, s. Ionawr, y marw- 
fis, y mis da mawr yn ol Na- 
dolig 

Japan, 5. Siapan, 2 a theyr- 
nas gref yn y dwyrein-fyd: 
v. barneiſio, ſiapannu 

Jar, g. yſten; yſgord, yſgortſain; 
cynnen.—A4 jar, yn gil egored 

Jargon, 5. ffregawd, lows 

Jaſmine, Jeſſamine, 5. Guſmin, 
math o bryſg-bren teg ei flo- 

Jaſper, s. maen jaſpis [dau 


{ Javelin, $#6. piccell, gwayw, 


gwayw-ffon 
Jaundice, 5. y clefyd melyn, 
y melyni, y rhifwnt 


1A 
Jaunt, 5. gwib, crwydr, dar- 
ymred: v. gwibio 


Jaw, Jaw- bone, 5. gen, aſgwrn 
yr en | 
Jazel, s. math o faen gwerth- 
Jay, x. yſgrech y coed [far 
Ice, 3. 1a, yſtan- ia 
Ick DIEN, (prince of Wales's 
motto) EICH Dy, (medd 
rhai) EICH GWASANAETH- 
WR, neu, YR WYF YNOGWA- 
SANAETHU (medd eraill) 
Ichnography, 5. cynllun adail, 
ſail ddarlunĩad | 
Ichor, ub. rhyw ſudd teneu a 
lifa o gornwuydydd . 
. Ichthyology,s. gwybodaeth am 
byſg | 
Icicle, s. clo i ia, pib ia: pl. pi- 
bonwy 
| Icaſtedron, ab. corph ugain- 
ochrawg 
Fey, a. lawn ia, rhewllyd . 
Icteric, a. yn y clefyd melyn 
Idea, ab. amgyffred, cyffred, 
. Cyffrediad, tyb, meddyliad, 
meddylrith, meddyl-ddrych, 
dychymmyg 
Ideally, ad. yn y meddwl, yn 
amgyffredawl, yn ddychym- 
mygawl, mewn dychymmyg 
Identic, Identicai, a. yr un, yr 
unrhyw, hwnnw ei hun; gwir 
Identify, v. profi hunaniaeth 7 
hunaniaethu | 
Identity, $. bapaidncth, unol- 
iaeth, unrhywiaeth 
Ides, ub. enw a roddid gynt i 
amryw o ddyddiau'r * 
ddyn, ſef y 15fed o N 
Mai, Gorphenhaf, a Hydref, 
a'r 13eg o'r miſoedd eraill 
Idiom, c. priodoledd, priodol- 
iaeth, priod-ddull iaith 
Idiot, s. dyn ynfyd, ſymlyn, 
ffol geni 
Idiotiſm, 5. ffoledd, gwallgof, 
ynfydrwydd. Edr. Idiom 
IGIdle, a. hamddenawg,odfaawg, 
ſegur, ſegurllyd, dioglyd; di- 


1733] 


15 

Idler, 5: ſegurwr, ſegur-ddyn, 
ofer-ddyn, diogyn _ 
Idly, ad. yn ſegur, yn ofer 


Idolater, * delw-addolwr 
dduw, duw 


| Idolatrous, a. eilun-addolgar 


Idolatry, sub. delw-addoliad, 
eilun- addoliaetngn 
Idolize, v. gorhoffi, gorpher- 
chi, addoli 

EE. (byriad o id ef) bynny yw 


| Jealous, a. eiddigeddus, eidd- 


1gus, drwg-dybus F344 
Jealouſy, ub. eiddigedd, drag 
dyb 


—— 5. gwawd: . gwatwor, 
gwawdio 

Jeering, a. gwawdus, gwat= 
worllyd . 

Jehovah, #5 (Hebr. ) Duw, cel 
Jejune, a. gwangcus, newyn- 
Hyd; crin, gwag, tla wd 
jejuneneſs, 4. tlodi, lluymder, 
diffrwythder, gwagedd | 
Jelly, 3. Edr. Gelly 

Jennet, 3. Edr. Genet 


| Jenneting, 3. math o afal per 


cynnar 


Jeopardy, ub. perygl, — 


| owed 


Jerk, 5. yſbonge; lam, naid 
Jerk in, g. hugan, fiercyn, fiaced_ 


Jerſey, 5. math o wlanen neu 
| frethyn tra they . 


_ 5. cellwair, digrif- air, cyd- 
Jefuits, 3. ſect hynod o Babydd- 


ion 
Jefuitical, 2. cytirwys, dichell- 


gar 


udd: . Edr. Jar | 

Jet d*eau, s. ffynnon biſtyllaw 
Jetty, a. da fel much 
muychuddawg 

Jew, g. Iuddew, Iddew _ 
Jew's-ears, g. cluſtiau Suddas, 
cluftiau'r yſgaw 

Jewel, 5ub. gem, glam, maen- 


etal; gwag, ofer, diffrwyth | 


gwerthfawr , 2 tegan 


Idol, ub. delw, eilun, eilun- 8 


Jet, 5. muchudd, maen much- : 


— 


4 
1 
. 
11 
{| 
31 

' i 
Fs 
NY 
1 
=. 
T8 
14 
39 
. 
4 


oe oo —_ + =; 
SSH, TJ, * 
2 — = 


'> 
„ 
74 
E 
1 
8 
1 
1 
P 
„ 
c 


tongcio 
Ile, 5. y llwybr rhwng y corau 


JE 
Jewiſh, a. Inddewaidd 
If, conj. os, od, o, pe, ped, pes 
Igneous, a. tanllyd 


| Ignite, Ignify, v. tano, Iloſgi, 


cynnen dos, 
Ignitible, a. lloſgadwy, cyn- 
neuawl | | 
Ignition, 5. taniad, cynne, lloſ- 
giad | : 


Ignoble, g. anenwog, gwael; 


— : 

gnobly, ad. yn wael, yn ang- 
Rar : 1 
Ignominous, a. gwarthus, gwa- 
radwyddus e 
Ignominouſly, ad. yn gywil- 
yddus, yn anmharchus 
Ignominy, s. gwarth, gwarad- 
 wydd, anurddas; gogan 
Ignoramus, 5. drel, dwlyn; ar- 


[184] 


| 


I L | 
Illapſe, g. efmwyth ddiſgyniad; 
rhuthr 
Hlaudable, a. anghanmoladwy 
Illaudably, ad. yn anghlodfawr 
INegal, 2. anghyfraith, ang- 
hyfreithlawn, anaddwyn, an- 
neddfol _ FA | 
Illegality, 5. anghyfreithlon- 
deb, anneddfolder 
Illegible, a. annarllenadwy 
Illegibility,s.annarllenolrwydd 
Illegitimacy, s. baſdarddiaeth, 
genedigaeth anghyfreithlawn 
Illegitimate, a. baſdarddaidd 
Illeviable, 2. annhrethadwy, 
anghaſgladwy 
Illfavoured, a. anferth, gwr- 
thun, hagr | | 
Illiberal, a. anhae!, bawaidd, 
crinwaſaidd; anfoneddigaidd; 


eriry gair gan yr uchel reith-| anfoeſgar 1 


- wyr pan font ynfaflu heibioyſ- 
grifen gyhuddiad, i arwyddo 
tod y prawf ynanamulaug iddynt 
Ignorance, 5. anwybodaeth 
Ignorant, a. anwybodus, an- 
neallus, anhyddygg 
Ignorantly, ad. yn ddiarwy- 
od, mewn anwybodaetn 
Ignoſcible, a. maddeuadwy 


Jig, s. llam-ddawns: v. lam- 
44. 


waſfio ; | 

Jilt, qub. twyll-gariad, cariad- 
ferch dwyllodrus | 

Jingle, ub. tonge, ſwm: v. 


- mewn ochr llan. Edr. Nabe 
Iliac, a. coluddaidd.—Iliac paſ- 
Aion, cnofa neu ymbleth man 
oludd | | 7, 
Iliad, 5. y gan a wnaeth Homer 
am gwymp Ilion, neu Gaer 
ia | 
III, 3. drwg, niweid: a. drwg, 
claf, ſal, ſalw: ad. yn feius, 


yn ddrwg, yn — 5 
ar fai, ar gam, yn gamweddus 


Illaborate, a. dilafur, ar ni 
hoenwyd wrtho | 
acerate, a. anrhwygadwy | 


Illiberality, 5. anhaelder, baw- 
eiddrwydd, crintachrwydd; 
anfoneddigrwydd ; anfoeſgar- 


uch 


Hlicit, a. anghyfreithlawn 


| Hlimitable, a. annherfynawl 


Illiterate, a. diddyſg,diaddyſg, 
anllythyrenawg 


| Tlmannered, a. dryg-foeſawg 


Hlmanners, s. dryg-toeſau 
IIlnature, s. drwg anian, drwg 
dymmer | 
Hinatured, a. drygnaws, drwg 
anwydus | | 
Hineſs,'s. afiechyd, clefyd, an- 
wyldeb; drygioni 
Hlogical, a. annadlaw], afre- 
ſymegawl, afreſymawl 
Illogically, ad.yn afreſymegawl 
Illude, v. twyllo, hudo; cell- 
wairy cydgam- 
Illume, IIlumine, Illuminate, 
V. goleuo, hoywi, harddu. 
Illuminated, a. lewyrchedig 
Illumination, 5. llewyrch, lle- 
wyrchiad, goleuad 1 


Illuſion, 5. rychiolaeth, lled- 


rith, gwag yſbryd; hud, hud- 
oliaeth 


Illuſive, Illuſory, a. hudolawl, 


L. 


 Vedrithiawg, fiomgax, twyll- 
odrus 


_ _ Bluſtrate, v. gloywi, amlygu, 


egluro 
IIluſtrated, a. egluredig, wodi 
el egluro 
Illuſtration, 2. eglurhad, any 
iad, eſponiadd 
H uſtrious; a. ardderchaw 
Image, sub. delw, eilun, lun ; 
drych, rhith, cyffelybiaeth : 
0. Jllunig 


2 5. arluniaeth, darlun- 
12 a. dychymmyga- 


dw 


Imaginary, 4. dychymmygawl| 
Imagination, s. amgyffrawd 


Imagine, v. e Po 3 „am- 
| vifred 

12830 a. dialluawl, egwan 
Imbecility, 5. dialluedd 5 eiddil- 


wch 


Imbibe, v. 1 i mewn, 


derbyn, llyngcu 
Inbibition,; . ſugniad, derbyn- 
Imbitter, v. chwerwi l[iad 

Imbittered, a. chwerw, chwer- 
_ wedig © 

Imbody, v. corphori, cryn- 
boi; uno, tewychu 
Imbolden, v. cefnogi, calonogi 
Imbound, v. amgylch, 
Imbower, VU, gwydd- 
gwaſgodi 2 changau deiliawg 
__— v. ſoddi, mwydo, tro- 
chi 
Unbrute, v. anifeilau, anifeil- 


eiddiaw 
Imbue, v. Iliwo; egwyddori 
Imitable, a. canlynadwy, 0 
waredadwy 
Imitate, v. dilyn * 
Imitation, 5. di Y — 
ediad | 
Immaculate, a. difrycheulyd, 
dihalog, dinam, glan, pur 
Immanacle, v. cadwyno; lle 
— — 
mmanent, @.. eyahegid, tu- 
tewuol. 


FI 


11857 


gate, io, 


IM 

Immanifeft, a. anamlwg 
Immanity, s. creulonder 
Immartial, a. anwraidd, anfiF- 
wraidd 

—— a. gwael, diwerthz 
| annefnyddiawl, diſylwedd 

2 Tag „ 4. annefnydd- 
iolde 


Immature, a. anaddfed, anffaeth 


Immaturity, v. anaddfedrwydd 
Immeaſureable, a. anfefurants 
anfeidrawl 
Immediate, a. digyfrwng 
Immediately, ad. yn 
rng, yn ddiattreg 
Immedicable, à. anfeddygin- 
iaethol, aniachaot 
Immemorable; a. anwiw-gof 
Immemorial, 42. anghofus, os 
ben cof 
2 — a. aruthrawl, an- 
feidra wl 
e Immenſity, ib, 
anfeidredd; anfeidroldeb, an- 
feidrolder, anfeidroledd 
5 a. anfeſurawh, 
anfeidrawl 
Immerit, 12. annheilyngdod 
Immerſe, Immerge, v. ſuddo: 
ſoddi, trochi Z 
Immerſion, 5; ſoddiad;. ſudd- 
iant, trochiad 
Immethodical, 2. anniben, an- 
nhrefaus, didrefn - 
Immethodically, ad. yn ddi- 
drefn 
Imminent, 2. dibynawl; bygy- 
: thaw], cyfagos | 
Loniiiion, 4. tafliad rmewn_ 


* 


F 


Immobility, z. anghychwyniad, 


| anghytfroedigaeth, difymmu- 
dedd, anſymmudoldeb 
Immoderate, a. anghymedrol 
N ad. yn anghy- 
medrawl 

Immodeſt, g. 
Immodeſtly, ad. mme 
hywilydd | 

.Immodeſty;. 
chwyledd 


3 mmolation /; berhedignth 


Imp 


i TM 
Immoment, Immomentous, 4. 
gwael, iſel-wertn 
Immoral, a. anfoeſawl, anfuch-| 
eddawl 
; Immorality, 5. auſoeſoldeb, an- 
fucheddoldeb 
-Immorally, ad. yn anfoeſawl, 
yn anfucheddawl : 
Immortal, a. anfarwol 5 
Immortality, s. anfarwoldeb 


'  Imamortalize, v. tragywyddoli 


Immortally, ad. yn anwarwol 

Immovable, a. anghyffroadwy, 
anſyfladwy, anſymmudawl 

Immovably, ad. ynanſymmud- 

. nne yn ddi- 
yigog. © 

—_— ab. breinjolaeth, 


- rhydd- 


Immure, v. cau 0 feun mur- 
au, carcharu ... 

| corre io a. anmhuroriaeth- 
aw 

K noma 6. anghyfnewid- 
iad hyfnewiqioldeb | 

Immutable, a. anghyfnewid- 
iawl; yn ddianwadal 

Imp, f. dieflyn; eppil: a. yſtyn, 

helaethu 

Impair, v. Ileihau; gwaethygu 


Impaired, part. ar ei waeth, 


ow gwaethyy 
palpable, a. annheimladwy 
Farr *. 1 a'r parlys 
diſe, v. rhoi mewn. 
hawddfyd 
Imparity, ub. anghyfartaledd, 
anghydmariaeth 
Imparlance, sub. cynnadledd, 
cylafaredd 
Impart, G. cyfrannu, e 
Im artial, a. diduedd, annhu; 
eddawl 


Impar <iality, 5. anhueddoldad; 


didueddgarwch 
_ artially, ad.ynddiduedd, 
Ididderbyn wyneb 
Impartible, a, cyfranadwy. 
Impartment, g. cyfraniad 
Impaſlable, s. anhyffordd, an- 


9 801% | 


9 


I'M 


Impaſſibility, s. anmhoeniad 
Impaſſible, Impaſſive, a. an- 
mhoenadwy N 
Impaſſioned, 4. anwyd-glaf 
Impatience, ub. diamynedd- 
| garwch, anoddefgarwch, an- 
| orbeidrwydd ; 
Impatient, a. diamynedd, di- 
| amyneddgar, avoddeigar, an- 


| ymarhous 
Impawn, v. gwyſtlo 
Impeach, v. cyhuddaw _ . 
Impeachment, s. cybudd, cy- 
| hudded, cyhuddedigaeth,ach- 
wyniaeth 2 | 
Impeccable, a. my | 
Impede, v. attal, rhwyſtro, 
lluddias 


| Impediment, 5.attalfa, rhwyſtr 


Impel, v. annog, ae, 


gyrru 
Impend, v. * uwchben, 
dyneſu —_ 
Impendent, a. crog uwchben, 
As -- 
Impenetrable, a. annhreidd- 
iadwy, annhrywanadwy 
Impenitence, s.. anedifeirwch. 
Impenitent, a, anedifeiriawl 
Impenitently, ad. yn anedifeir- 
1awl 
Imperative, 4. meiſtrolaidd, 
| awdurdodaidd 
Imperceptible, Imperceivable, 
a. annirnadadwy, anſyniadwy, : 
anhyſyn, anghratfadwy, diar- 
wybo | 
Imperforate, a, annhreiddiedig 
Imperfect, a. ene di- 
ffygio l! 
Imperfection, 5:  anmberficith- 
rwydd 
Imperial, a. ymerodraidd 
Imperious, a. trahaus 


£ Imperioutly, ad. yn drahaus- 


Imperiouſneſs, g. trahauſder 


I Imperſonal, a. anmherſonol, 


annynſoddavl 


1 Imperſpicuous, a. anamlwg 


Imperſuaſible, ann 5 7 
— ; 


. 


Ilmpetrate, v. ymhwedd, cael 


- . Implacable, a. an; 


1M 
rtinence, . diberthynaſ-' 
d, ffoledd, haerllugrwydd 
Impertinent, 4. anmherthynaſ- 
. awl, -— PRA fangs ymyrgars 
baerllug 
ee der a. annhrwydded- 
aw pin.” 14 


ions 


trwy ymhwedd 
Impetuoſity, 5. egni, angerdd, 
ffyrnigrwydd 
Impetuous, a. egniawl, egnius, 
angherddol, ffyrnig, ffyrnaidd 
e 5. egni, egniad, rhu- 
tar 
Impiety, 5. annuwioldeb, an-| 
raſrwydd 
Impious, a. annuwiol, anraſol, 
anfad 
Implacability, s. angbymmod- 
lonrwydd, annybuddiant- 
hymmodad- 
WY), anghymmod awn' 
Implant, v. impio, plannu 
Implauſible, a. annaturiol, an- 
m_ anghyſon, gwrthun | 
ad V.achwyn, rhoi cyt- 
raith, myned i i gytraith 
Implement, en offeryn F 
dodrefnyn 
; Impletion,: urbia, cy flawn⸗ 
Ümplex, a. cymhlethedig ſiad 
| 1 v. dyryſu, cymble- 


68 


Implication, 5. arwyddoccad, 
Nee caſcliad, canlyn- 
iad 


Implicit, a, arwyddawl; can- 
riss, ymddibynawl ar 

_ arall 

Implicitly, ad. yn  ymddibyn- 
awl; o ganlyniad 755 

| Implore, v. attolygu, erfyn 

Imply, v. cynnwys, dal allan, 
arwyddo 

Impoiſon, v. gwenwyno. 

Impolicy, 5. anghallined, ang- 
hyfrwyſdrra 

Impolitic, a. annoeth, angby- 
frwys 


4' 


£187] 


= 


Imporous, à. durfing, didwll, 
annhyllawgy fferdd 

Import, 3. gwerth, yſtyr, ar- 
wyddoccad, dygiad 1 mewn: 

L. arwyddo;z dwyn i mewn 

Importable, a: annygiadwy, 
anoddefadwy 

Importance, 5. pwys, gwerth 8 

Important, g. pwysfawr, dir- 
fawr, difrif | 

Importation, 3. d giad i mewn, 
yr hyn a ddygir o e 
tramor 

Importunate, a. taer, taerllug 

| Importune, v. taer-ertyn, dy- | 
fal- geiſio 

Importunity, 3. taerni, dyfal- 

is. 

Impoſe, v. arddodi, goſod ar; 3 

trethu; twyllo - - 


Impoſition, 5. arddodiad, goſo- 


diad; ardrethiad twyll, cam- 
wedd 


Impoſſibility, mb anmboſibt- 


22 analluoldeb 
ſible, a. anmhoſibl, an- 


12 uawl 


IImpoſt, 5. toll, treth, ardreth 


Impoſthume, s. cornwyd, poſ- 
twm. Edr, Abſceſt 
Impoſtor, J. twyllwr, hudawt 
Impoſture, 5s. hudoliaeth- 
Impotence, Impotency, f. an- 
alſu, dialluedd, anmhybyrweh, 
analluedigaeth 
Impotent, a. analluedig, anall- 
uawg, anmbybyr, anghadyr 
Impound, v. Faldo. 
I 3 
bleneſs, s. anarferolrwydd 
Impracticable, a. anarferedig- 
al, anarferadwy, anwneuth- 
uradwy 
2 rhegu, melldithis 
N. eee J. rheg, melldith- | 


e e a. anorchfygawl > 

| anynnilladwy ; diyſgog | 

Impregnate, v. ffrwythau, bei- 
chiogi - 


Impreſs, 5. argraff: D. argraffu;. 2 


Imponderous, a aumbywyſig, 
yigatn | 


ry dal trwy 2 cacthins 


— 


e = = 
Tn age oo 


"EE >. oo ore 
* 


BE Ig" 7 


LEES 
—— 


Impreſſion, 3. argraff, argraff. 


Impfrocreate, a. anghenedladwy 


— * . * == — — — 
r — — — — INI ——— — — WO — — 
br th —— _— — eee e W r 
l — — A — — ORE EE Xe 
— — 7 = * * 1 2 2 0 — rr inf AF 
2 L a — — gl "Ba I — 2 - 2 2 — — — — 
— 7 ͤ —— . — iw ITIEROTIST = 2 pr - 


3 
— = — ER 
N 5 2 


Improbity, gub. eee x cyfrifiad [dwy 
5 7 s: ; 


anghyfwedd 


Impropriator, 5. gwr llyg a fo 


Improſperity, -. anffyniant, af 


'Improveable, a. diwygiadwy, 
Improve, V. diwygio, diwyllio, 


Improvement, ub. diwygiad, 


Imprudence, . annoethineb, 
hall 


Impudent, a. digy wilydd, haer- 


IM 


ad, gwafg - nod | 
Impreſſure, 5. gwaſg-graffiad 
Imprimis, ad. yn gyntaf 
Imprint, v. argeaphu 
Impriſon, v. carcharu | 
Impriſonment, . carchariad 
Improbability, . anhebygoledd 
Improbable, a. annhebygawl 


anghywirdeb | 
Improper, a. anghymmwys, 
Impropriate, v. priodoli, neill- 
duoli N | 
Impropriation, . aralliad me- 
ddiannau eglwyſig i — 
gwyr llyg, neu y cyfryw fedd- 
1annau yn nwylaw'r cyfryw rai 


berchen perſoniaeth neu ryw 

feddiant eglwyſig 
Impropriety, 5. anghyfaddaſ- 
rwydd | | 


Iwyddiant 
Improſperous, a. anffyniannus 


gwelladwy 

gwella 

gwellhad, gwelliant 
Improvident, a. diamcanus an- 

narbodus, anghyfarchwyl, di- 

ragddarbod, diragwelliad 


ffolineb | 
Imprudent, 3. annoeth, ang- 


Impudence, s. digywilydd-dra, 
diwyledd, haerliugrwydd 


lug 
Impugn, v. gwrthwynebu 


[+88] 


„ 

Impulſion, 5. cymhelliad, an- 
, nogedigaeth | 
Impulſive, a. annogawl, cym- 
bellawl 4 


| Impunity, 3. angherydd, ang 


| hoſpedigaeth 

Impure, a. anmhur, vrwnt, af- 
lan, anghoeth | 
Impurity, . anmhuredd, af- 
lendid, brynti 
Imputable, a. cyfrifol, cyfrifa- 


Impute, v. cyfrif EN 
Imputed, a. cyfrifedig, cyfrif- 
| awl | 

In, prep. yn, mewn, o fewn 
Inability, s. anallu 


w/ Inabſtinence, s. diymarbediad 


Inacceſſible, a. annyfodadwy 
Inaccuracy, y. anfanylrwydd, 

anghywiredd, angheinder 
Inagcurate, 4. anghywir, an- 
fanwl, anghelfydd 


E 4. anwaith, lonydd- 


ch ä 
Inactive, a. Honydd, anobeith- 
gar 5 5 n 

Inactivity, 3. anweithgarweh 
Inadmiſſible, 2. annerbyniabb 
Inadequate, a. anghyfartal 
Inadvertence, 3. any ſtyriacth, 


| diofaiwch 


Inadvertent, a. anyſtyriol, di- 
ſylw, eſgeulus | 
Inalienable, a. anaralladwy 
Inalimental, a. difaeth - 
Inamifſible, a. angholladwy- 
Inamorato, s. eariad-ddyn 
Inane, a. gwag, diſylwedd 
Inanimate, à. difywyd, anfyw- 
jaw | | 
Inanimation, . aufywioldeb 
Inanity, Inanition, s. gwagder: 
Inappetency, 5. anchwant, an- 


| chwannogiad 


Inapplicable, a. anghymmwy- 


Empuiſſance, g. analluogrwydd, | fiadol 


gwendid 

Impuiſſant, 2. egwan, dirym 

Impulſe, s. ffro, cyffroad, cyff- 
cawd, dyram r | 


Inapplication, s. anymroad, ſe- 
gurdod BY 
Inappoſite, a. anghymmwyl- 
iadol; avghytaddas. 


7 


IN 11891 IN 


Inarrable, a. anarddadwy 
Inarticulate, à. roy, an- 
eglur 


Inarticulation, 5. anghropwder 


Inartificial, a. anghelfydd 
Inattention, Sb, anyfiyriaeth, | 
diofalwch 
Inattentive, a. anyſtyriawl, di- 
ſylw, diofal, eſgeulus 
Inaudible, a. aflafar, diſain, 
diſtaw, anſoniarus 
Inaugurate, v. urddo 
Inauguration, 5. urddiad 
Inauration, 5. goreurad 
Inauſpicious, @. drygargoelus, 
annhyciannus 
Inborn, a. cynwynawl 
Inbred, a. cynhenid 
Incaleſcence, Sub, gwres Cyn-| 
hyddawl 
| Incantation, F. cyfaredd, ſwyn- 
gyfaredd. Edr. Enchantment 
ncapability, s. anallu, anadd- 
aſrwydd 
Do Incapable, a. analluawl, anabl 
ncapacious, a. anehang 
Incapacitate, v. anaddaſu 
Incapacity, J. anghymmwyſder 
Incarcerate, v. carcharu 
Incarnate, a. mewn cnawd: 
v. cnawdolt 
Incarnation, 5. cnawdoliaeti 


Incavated, @. cafnaug, cau, 


ceuawl 
Incautious, à. diofal, difwrw 
Incautiouſly, ad. yn ddifwrw 
Incendiary, f, ffaglwr, ffaglydd, 
ffleimiad 
Incenſe, 5. arogl- darth, v. en- 
nyn Iſid 
Incenſor, 5. ennynydd d 
Incentive, ub. cynhyrfiad: à. 
annog, cynhyrfu 
Incertitude, 5. anſicrwydd 
Inceſſant, a. dibaid, didawl 
Inceſſantly, ad. yn ddibaid 
Incertitude, 5. annilyſiant 
Inceſt, 5. llofgach 
Inceſtuous, a. euog o loſgach 
Inch, 5. modfedd 
Incidence, s. damwain 


Incident, g. digwyddiad, dam- 
wain: a, damweiniawl 

Incidental, a. damweiniawl 

Incircumſpection, 4. diamwe- 


lediad 


| rhwyg 

Incite, v. annog, cyffroi, cyn- 

| hyrfu 

Incitement, s. cynhyrfiad 

Incivility, 5. anfoeſgarwech 

Inclemency, g. afrywiogrwydd, 
anhynawſedd, gerwindeb 


. | Inclement, a. anhynaws, garw 


Inclinable, a. tueddawl, parod 
Inelination, s. tuedd, tueddiad, 
gogwydd 


Incline, v. tueddu, gogwyddo, 


yſtlyſu 


neu lliand yx 

Incloſe, v. cau 1 mewn, am- 

gylchu 

Incloſure, 5. cae, maes cauedig 
Incloud, v. tywyllu, cymbylu 

Include, V. cau i mewn, cyn- 
nwys 


Incogitative, a. anfeddylgar 

Incognito, Incog, ad. yn ddir- 
gel, yn rhithiol 

Incoherence, Incoher ency, Fo 


anghytunal, an- 
mherthynol, anghyſſon 

Incombuſtible, a. anlloſgadwy, 
anhyloſg 

Income, 5. ardreth, cyllid 

Incommenſurable, a. angh 
eſuradwy, anghydfeidr adwy 

Incommenſurate, a. anghyd- 
ferdrawl, anghymeſuradwy 

Incommiſcible „a. anghymmyſ- 
gad wy 

Incommodate, Incommode, vv. 
rhwyſtro, bod yn anghyfleus 

Incommodious, 4. anghyfleus, 
anghytaddas 

Incommodity, ub. anghyfleuſ- 


dra, 0 


Inciſion, ub. toriad, archoll, 


Incloiſter, v. cau mewn clas 


Incogitaney, 5, anfeddylgarwch 


anghydlyniad, anghyſſondeb 
Incoherent, a 2.anghyfladd, ang- 
hydlynol, 


FFF 5 


3 — n —˙ — 4 
OI WWW 
<P — hs. "0 BYE 4 RIS 7. 
r „ 9 2 ht, > 8 * = 4 Rn 
* 4 #\ 0 A. | Eat,” LOWE: * 
"x :, . 4 : VP, * x - 
. ” : 


=> 


28 3 2 
tes ae Cane 


r A n 


$ * 5 8 2 Cas _ rr To 2 5 
2 #62 2 3 * * . * . k a 5 ES th 2 4 
PPP 
1 


2 — _ 
%* I: 


— —— S059 ooo — 
— Py - 7 < a 


ff 
1 
; my 
N 
4 
v4 
9 
” 
: 
FT 
"4 
N 15 
1 
- 


68 

1 5 
* 

71 

on 
"$4 
j 


> bp 2h” 0 2 2 Yo - 
& 1 5 Sh a 
4 * hatin; ; 2 — 7% 
0 F 


. 


— 


7 * * 
— —— —— = — 
PPP — * 
4 * = — * 


be" — — 


© of 2 — + - 
C rr 
ccc 


— — > — 


— es 


333 


[EE OS 
EIS — — = = — 


* 


. 
2 
— — na 
SIG. 
DJ 


an: 
- — 


== = , 
— Brea af 


0 
4 2 a ENT: : * 1 ; 8 I — 9 a 
- - — - * _ 2 . 2 
* — aL eo * * BSI" 2 2 — + = * — 2 . 4 
= * 3 2 S 2 > — _ = —-—— — — 0 
TEES RE SEES EIS: EE N EE TOO rr E Err . — — 5 — 2 — 
SZ 3 — ” 2 . "EOIY « 2 12 n —_— ———ůů SD 1 — 2 — 4 * * . NS — .. — os 5 
EET gen IN =EY SY 2 = — 2 OE. oO 21.0 "25S * — 2s oy 3 . 48 4 
a — — — — = =? : — — — — DSI Kaho gs 2 2 et; a 
, - ” 


Inconcealable, a. angheladwy 


| * 1 - anvrybydd- 


IN [190] | IN 


kncommunicable, a. anghyf. 
ranadwy | 
Incommunicative, 2. anghyf- 
_ranawl, anghyfrangar _ | 
Incommutable, adj. anghyfne- 
widiadwy, anghyfnewidiawl 
Incompact, Incompacted, a. 
anghrynoawl, anghydharth 
Incompactneſs, q. anghrynodeb 
Incomparable, 4 . anghydmar- | 
awl, anghyſtadladwy, 75 
elyb, anghyffelybiaethav 
Incompaſſionate, 2. annhruga- 
rawg, annhoſturiaw! 
Incompatible, 4. anghyſſon, 
anghydſail, anghydweddus 
Incompatibility, * anghydſeil- 
ia 
Incompetency, 7 annigonedd 
Incompetent, a. anghy fraid, 
annigonawl 
Incomplete, a. anghyfan, ang- 
hwbledig, anghyflawn, ang- 
hyfrben 
Incompliable, a. anghydſyniawl 
Incomprehenſible, a. anamgy- 
ffredadwy, annealladwy, an- 
nirnadwy 
Incomprehenſion, 5. anghy for- 
ddwyn, anghyffred 
Incompreſſible, a. anghydwaſg, 
anghyd waſgadwy ,anghyfyng- 
adwy 2 
Incomputable, #2. anghyfrifa- 
dwy | 


| 


Inconceivable, Inconceptible, 
a. anamgyffredawl _ 
Inconceivably, ad. yn anam- 
gyffredawl 

Inconcluſive, a. anghloaidd, 
anghloawl, anghoelbar, anor- 
phenawl _ 

Incondite, a. anghydw ed 
Incongruity, Incongruence, 5. 
anghyfladdrwydd 
Incongruous,a.anghydfodawl, 
anghyfladdawl, anghymeſur- 


aw] 


lacth 


Inconſiderable, a. bychan, di- 
gyfrif, anghyfrifawl 
Inconſiderableneſs, 5. anghyt- 
rifoldeb 
Inconſiderate, a. anyſtyriawl 
Inconſiderateneſs, Inconſider- 
ation, g. anyſtyriaeth, anyſtyr- 
ioldeb . 
Inconſiſtence, 5. anghyſſondeb 
Inconſiſtent, a. anghyſſon 
Inconſolable, a. * 


Inconſonant, &. anghydgerdd- 


awl, anghydlais 


| Inconſtancy, s. anwadalwch, 


an waſtadrwydd 


ee a. anwadal, 8 


fydlog, gwammal | 
Incontemplative, a. anfyfyr- 
gar, anſyniawl 
Incontettable, Inconteſtible, a. 
annadleuadwy 
Incontiguity, . anghyfagol- 
 rwydd 
Incontiguous, à. angh fagos, 
anghydawl, anghytwrdd- 
Incontinence, 5s. anniweirdeb, 
anymmattal 
Incontinent, a. anniwair, ang- 
hynnwys 
Incontrovertible, a. anamheu- 
adwy, diamheuawl 
Inconvenience, Inconvenien- 
cy, 5. anghyfleuſdra 
Inconvenient, a. anghyfleus 
Inconverſable, Inconverſible, . 
diymddiddan, anymadroddus 
Inconvertible, a, annhroadwy 
Inconvexity, 5. anghrymder, 
Inconvincible, a. anargyhoedd- 
adwy 
Incorporal, Incorporeal, a. ang- 
horphorol, anghorphaidd, di- 
gorph, diſylwedd 
Incorporate, v. corphori, uno 
Incorporation, 5. corphoriad 
Incorple, v. corphori, ymgor- 
phori 
Incorrect, a. anghywir, gwallus 
Incorrectneſs, 5. anghywirdeb 
Incorrigible, a, anwelladwy, 


anwelliniawg, anniwygiadwy 


Incorruption, 3 


IN [191] 5 


Incorrupt, Incorrupted, a. an- 
llygredig, dilwgr 
Incorruptibility „ub. anllygre- 
digaeth 
Incorruptible, 3. anllvgradwy, 
nne 
. anllygredig- 
aeth 

Incorruptneſs, s. anmhydredd 


\ Indecent, a. anweddaidd, di- 

| addwyn 

Indecently, ad. yn anweddaidd, 
yn anhardd 


Indeciſion, s. anmhendodedd - 


Indeciſive, a. animhenderfynol 
Indeclinable, 4 . anhreighad wy 
Indecorous, &. anhardd, an- 


weddus 


Increaſe, s. cynnydd, tyfiant: Indecorum, gub. „ 


v. cynhyddu 


| anweddeidd-dra 


Incredibility, q. anghredadwy- Indeed, ad. yn wir, yn ddiau, 


anhvgoeledd 
Incredible, a. anghredadwy, 
anhygoel 


Incredulity, s. anghrediniaeth, 


anghoelgarwch 


Incredulous, 4. anghrediniol, | 


anghoelgar | 

Increment, 5. twf, tyltad, tyf- 
jant 

Increſcent, Increſſant, a. cyn- 
hy ddawl 


— uſt, v. creſtennu, crawen- 


Incruſtation, s. creſteniad ſnu 


Incubate, v. deori, eiſtedd ar 
Incubation, s. deoriad [wyau 


Incubus, s. hunllef 
Inculcate, v. addyſgu 


Incuipable, a. difeius 

Incult, a. diddyſg 
Incumbency, s. meddiant per- 
ſonaeth; pwyſind ar; dyled-| 
ſwydd 


Incumbent, 5b. perchenawg 


perſonaeth: 
gorphwys ar 

Incumber, v. rhwyſtro, beichio 

Incur, v. dyfod dan, haeddu 

Incurable, a. anwelladwy, an- 
feddyginiaethawl 

Incurious, @. anfanwl, anym- 
ofyngar; anneſtl 

Incurtion, 5. rhuthr, ymgyrch, 
dyfodiad 1 mewn 

Incurvity, $6. camedd, cemi, 
gwyrni 

Indagate, v. chwilio, olrhain, 

mofyn 
Indebted, a. dyledus 
Indecency, s. anweddeidd-dra, 


a, dyladwy, yn 


laeth 


| 


mewn gwirionedd 
Indefatigable, a. diflin, dyfal, 
diludded, diorphwys 


Indefectible, a. anniffygadwy, 
diwall, diball; dianaf 
Indefenfible, 4. anamddiffyn- 
adwy 

Indefinite, a. anmhenodawl 
Indeliberate, a. anyſtyriawl, 
difwrw 

Indelible, a. annileadwy, an- 
nioladwy 

Indelicacy, 5. annhegwch, an- 
fwythuſder ; anfanylwch; an- 


foeſgarwch 

Indelicate, a. annheg, anmhry- 
dus; annhlws; anfoeſgar ; an- 
fwythus 

Indemnification, s. angholled- 
iadaeth 

Indemnify, wv. digolledu 

Indemnity, s. digollediad 

Indemonſtrable, a. anmhrofa- 
dwy 

Indent, v. a. bylchu, deintio; 
ammodi 

Indenture,-s. cyfammod, cyt- 
tundeb, deint-*ſgrifen 

Independence, Independency, 
sub. annibynoldeb, annibyn- 
rwydd 

Independent, a. annibynawl 

Independents, s. un o'r enwau 
o ymneillduwyr, independi- 
aid, annibyniaid, hunain ſa- 
yddion, unigolion 

Indeterminable, a. annherfyn- 


anharddwch - 


a , ITY 


Indefeaſible, a. anniddymadwy 


neftluſrwydd; annhlyſni; an- 


a 
— — 


4 3 6 S 2 . x 
— —— —— 2 > s . — 
—— —— = Er: EX Eads 2 BRAS : ""F — ns 


* 


get > JET EIN IN r 
— = 2 2 ho — 
= — = I 


* 1 


- : ” 
r 42 


II — 
1 * —— 


* 


DC REC N 
pa E405 
A 


fn 5 — 
EE ES 
== 


= b 5 
r e 
4 =D Es It 25 FJ * „ 


** 
> 24 * 
Rp. EXE 


— —_ 
— — 
— 


— — 


= 


— — we 2 


— 


N 


OED 


——— 


"HE. 


— — nd 


— 


_ 


F == 
ITY — —— 


— 2 
"Touts 
= 


- TASTE OI . 5 


— 
—— Ms 


S2 
. 


IN 


Indeterminate, g. anſefydledig, 
. annherfynedig 
Indevotion, 5, annefoſiwn, an- 
nifrifweh yn addeliad Duw 
Indevout, a. annefoſiynawl 
Index, s. dangoſeg, my negai, 
mynagfys 


[192] 
Indilligent, a. annyfal, ſegur- 


IN 


llyd 
Indirect, a. anghyfeiriaw 
Indirectly, ad. yn anghyfeiri- 


awl 


Indirectneſs, s. anghyfeiriol- 
rwydd 


Indexterity, s. anneheurwydd, [Indifcernible,” a, anhywel, an- 


Hedchwithrwydd 


Indicate, . dangos, mynegs, 


hyſpyſu, amlygu 


Indication, 5. dangoſiad, my- 


negiad; arwydd 

Indicative, a. mynegawl; dan 
goſedigawl 

Indict, v. cwyno yn erbyn un, 

rhoĩ cwyn ar un 

Indictable, a. cwynadwy 

Indictment, 5. cwyn, achwyn, 
cyhudded, cyffroad hawl = 

Indiction, s. hyſpyſiad, cyhoe- 
ddiad; cylch (mewn amſer- 
yddiaeth) o 15 mlynedd, a 
ſefydlwyd gan Gyſtenyn fawr 
yn y flwyddyn 313 

Indies, 5. y ddwy India, ſef y 
ddwyreiniol a'r orllewinol 

Indifference, Indifferency, s. 
annihewyd, clatarwch, oerfe]- 
gar wch 


Indifferent, a. claiar; unt 


dibris, diſmol yſmala;dibwys, 
- canolig, gweddol; diduedd 
Indigence, £. anghenuſrwydd, 
anghenoctid . 
Indigent, Indigenous, 4. prio- 
dor, brodor, anghenus, rhei- 
dus, tlawd 


Indigeſted, a. annhrefnedig; 


annhreuliedig 


Indign, a. annherlwng; annhe- 


lediw 


Indignant, a. anfoddog, dig- 


Jlawn, llidiawg, brochus 
Indignation, s. dig, digofaint, 
digllonedd, llid, bar, ſoriant, 
ffromder 
Indignity, Ss. anwiwder, drwg 
- drinuaeth, ſarhad, anmharch 


| 


Indigo- blue, 5. glas yr India, 


math o garreg 1 liw1o glas 


5 


weledig - 
Indiſcreet, adj, diamgelawg, 
anghall. anſynhwyrawl 
Indiſcretion, 56. diamgelwch, 
anghallineb, annocthineb 
Indiſeriminate, a. diwahan, an- 
wahanedigawl 
Indiſcriminately, ad. ya ddi- 
wahan ER 
Indiſpenſable, Indiſpenſible, a, 
aneſguſadwy, anhepgorol 
Indiſperſible, a. anwaſgaradwy 
Indiſpoſed, a. anhwylus, afiach; 
annhueddol 
Indiſpoſition, ub. anhwyl, an- 
hwyldeb, afiechyd; annhuedd 
Indiſputable, a. diddadl, diam- 
heuawl, annadleuadw 
Indiſſolvable, a, „. 
annattodaduß 
Indiſſolubility, ub. annattod- 
rwydd 
Indifloluble, a a. annattodadwy, 
annatglymadwy 


Indiſtinct, a. aneglur, anamlwg; 


e ee 

Indiſtinction, s. anamlygrwydd 

Individual, s. un, un dyn, un 
neillduol: a. anwahan; neill- 
duol 

Individually, ad. bob yn 1 un 


| gn. a. anhyran, anran- 


adwy 

Indocible, Indocile, a. anhy- 
ddyſg 

Indocility, g. anhyddyſgrwydd 

Indolence, 5. ſeguryd, yrthni, 
diogi 

Indolent, g. diog, dioglyd, eſ- 
geulus, ſwrth. 

Indubitable, Indubious, a. di- 
amheuawl, anmhetrufawl, di- 
au, dilys 


| 


. 


J- 


IN 
Induce, v. annog, tueddu, 
cymmell 

Inducement, g. Nes N an, 
nogaeth 

Induct, D. dwyn 1 1 mewn, go- 
ſod mewn meddiant o berſon- 
aetn 

Induction, 5. dygiad i mewn, 
dodiad mewn meddiant o ber- 
ſonaeth, rhoi goreſgyn mewn 
Indue, v. donio Leglwys 
Indulge, v. bod yn dirion, go- 
ddef, caniatau, boddhau, rhoi 
ffordd i un 

Indulgence, 546, eyd- ad 
hy nau ſedd; maldodaeth ; ty- 
nerwch | 

Indulgent, a. tirion, hynaws, | 
ymarhous, twym-galon 


Indurate, v. caledu 
Induſtrious, a. diwyd, Hethras 
Induſtry, s. diwydrwydd 
Inebriate, v.gwneud yn —_— 
meddwi 

Inebriation, 5. meddeded- 

Ine ffable, 4. annhraethadwy 
Ineffective, Ineffectual, Ineffi- 
cacious, a, aneffeithiawl 
Inefficacy, 5. aneffeithioldeb 
Inelegance, Inelegancy, s. ang: 
hymhendod, annillynder | 
Inelegant, 4. anghymen, anni 
llynaidd, anaddwyn, anhoyw 

Incloquent, 4. anhyawdl 

Inept, 3. anaddas; ffol, oferz 

diddefnydd 

Ineptitude, 5. anaddaſrwydd, 
- fkfohneb + © - 

Inequable, 4, anghybyd "| 

Inequality, ub. anghyfartal | 
rwydd | 

| Inequipollent, a. CPP | 

Inequrvalent, a. anghyfwerth, 
dibridiawl“ 

Inerrable, g. anghy Ker nadwy 

Inert, . ſwrth, anſymmudaw}: 

Ineftimable; a. wag roam 
uwchlaw gwerth 

Inevident, a, anamlwg. | . 


- 


1193 


55 


( 


1 


IN 

Inevitable, a. anocheladwy:. * 
Inexcuſable, a. aneſguſodawl, 
dieſgus 

Inexhauſted, a. anhyſpyddedig 
lnexhauſtible, a. een 
dwy | 

| Inexiſtence, 5. difodedd 
Inexiſtent, à. dihanfod, dihan- 
fodawl 

Inexorable, 2. anmblygadwy, 
anhyblyg, anghymmodlawn 
Inexpedience, ub. anaddaſ- 
rwydd; anghyfleuſdra; an- 
fuddioldeb | 


| Inexpedient, a. anghyfaddas; 


anghyfleus; anfuddiol 


| Inexpeditious, a. anghyfrwy- 


ddawl, annyfryſgar 


(| Inexperi ience; g. anghynefindra 
Indult, Indulto, gub. braint, 
rhydd- did, trwydded, cennad 


Inexpert, a. anghyfarwydd, 
anghelfydd 

Inexpiable, a. annyhuddadwy, 
anniwy giadwy, na aller rhoi 
iawn am dano 
Inexplicable, a. anegluradwy, 
anyſplygawl, annattawd 
Inexplicit, 4. aneglur 
Inexpreſſible, a. annhraethiawl 
Ifexepugnable; a. 1 Þ 
awl 


f 


| Inextenifion; 5. anyſtyniad 


| Inextinguiſhable, 2; anniffodd- 
adwy 


ddattrus 


Infallibility, 5. anfethiant, ang- 


hyfeiliornad, anffaeledigrwydd 
Infallible, a. anfethannawl, 
anfethedig, anffacledig, ang- 
hyfeiliornadwy, diball; fier 
Infallibleneſs, Sub. anfethiant- 
rwydd; anghyfeiliornad 

Infa llibly, ad, yn ddifeth, yn 
ddifethiant, ynddiball, yn fier 
Infame, v. goganu, enllibio 
Infamous, 4. gwaradwyddus, 
cywilyddus 

Infamy, J. anair, enliid, 
radwydd 
infigey/s: mabandod, mebyd, 


SWa- 


maboed 
R. 


Inextricable, à. afowydd; di- | 


rn 
8 


gt * renn 

22 ²˙· VT IRIS. 
I 
— — 4 _ 7 — * 


a 


.. 7... 


4 
FA 
4 
oo 
7 . 
124 
0 
4 
9 
FS 
14 

1 


ins — 
r 2 
S <a EY —— 

. * * * * 2 * - _ 


ET AR 


— 


— 


Y —_— 9 


— — 
— 3 


— Sued 4 F 2 2 1 2 — SS” > 
= =: = EE Ee ; 6 


A EY 


Infante, 5. tit] tywyſogion yr 


Infantry, 5. milwyr traed, pe- 
Anfatuate, v. ynfydu, gwneud 


Infatuated, à. wedi penwanu, 


Infatuation, g. penwendid, yn- 
fydrwydd, gwallgo 


Infection, 5. Ilwgr, haint, haint 


Infeckiouſiy, ad. yn heintus, 
yn wenwynllyd 
Infecund, 4. anffrwythlawn 


Inferiority, Inferiorneſs, 5s. iſ- 
Infernal, a. uffernol der 


Infeſt, v. blino, gormeſu 
Infeſtivity, 5. anſirioldeb 


anffyddiaeth, anffyddlonder 
Infidious, a. anffyddlawn 


TN 
Infant, s. maban, baban, me- 
byn, plentyn | 
Infanta, sub. tit] tywyſogeſau 
Portugal a'r Vſpaen 


un gwledydd | 
Infanticide, 5. baban laddiad ; 
baban leiddiad £1 
Infantile, a. mabanaidd | 


Infatigable, a. diflin {ddyd 


; 
yn benwan 


penwan | 
Infatuating, a, penwanus, gor- 
phwyllus 


Infeaſible, a. anwneuthuradwy 
Infe&, v. llygru, gwenwyno | 
Infected, a, llygredig 


glynol, haint y nodau 
Infectious, a. heintus, heint- 
ddwyn, lygrawl 


. ee s, anffrwythlon- 
er | 

Infelicity, 5. anedwyddwch | 
Infer, v. caſglu | 
Inference, ys. caſgliad 
Inferior, a. is, lach, gwaelach 


Infernalneſs, 5. uffernoldeb | 
Infertile, a. anffrwythlawn _ 
Infertileneſs, Infertility, s. an- 

firwythlondeb | 


Infeſtive, a. anſiriol | 


3 


Infidel, 5. anghredadyn: a. an- 
ffyddiawug 
Infidelity, 3. anghredinzaeth, 


11941 | IN 


15 


Infinitely, ad. yn anfeidrol, yg 
ddiderfyn = 
lnfnitude, Infinity, 5. anfeid- 
roldeb, afrifoldeb _ 
Infirm, a. egwan, dirym; cym- 
hercyn; anſefydlog 
Infirmary, 5. clafdy, yſpytty 
Infirmity, s. gwendid, lleſgedd; 
. ahechyd _ 
Infirmnels, s. eiddilwch, gwen. 
did : 
Infix, v. gyru i mewn, ſicrhau 
Inflame, v. Mamiaw, ennym ; 
annos, chwythu tan 
Inflammability, sub. flamych- 
rwydd, hyloſgrwydd; hyddi- 
gofus | 
Inflammable, a. flamychadwy, 
hyboeth, hyddig 
Inflammation, s. flameg 
Inflammatory, a. fflamegawl, 
Inflate, v. chwyddo [cyffrous 
Inflation, s. ymchwydd, dym- 
chwydd 
Inflet, v. plygu, trol, newid 
Inflection, Inflexion, 5. plyg- 
1ad, troad, newidiad llais; am- 
rywiad enwau a berfau | 
Inflexibility, Inflexibleneſs, 3. 
anyſtumiolder, anhyblygedd 


Inflexible, a. diymdro, anyſ- 


tumiawl, anhyblyg, anmhly- 
gad wy 255 
Inflexibly, ad. yn anmhlyga- 
dw 9 
Indi, v. goſod, rho), bwrw.- 
To _ a puniſhment, rho coſp. 
Infliction, 5. rhoddiad, gwei- 
nyddiad. —Inflition of Puniſh- 
ment, rhoddiad neu weiniad 
coſſ | | | 
Influence, s. dyhfad, ymlan- 
wad; dylanwad, cynhyrfiad, 
effaith, rhinwedd; llywod- 
raeth; annogaeth: v. dylenwi, 
cynhyrfu; annog; llywod- 
raethu | 
Influent, a. dylifawl, dylanwa- 
dawl, yn ifs 1 mewn 


Infinite, a. anfeidrol, annher- 


Influential, a. dylanwadawl, 


 fynol cymhellawl, annogawl 


Infrequent, à. anaml, anfy- 


ffyrnig 


Ingender, v. cenhedlu, meith- 


Ingenious, à. cywraint, cel- 
fyddgar 


Ingenuous, à. teg, rhydd, di- 


IN [195] Se 
Ingenuouſneſs, ub. : diduedd- 


Influx, 5. dylifad, ymlanwad, 
rhediad 1 mewn | 
Infold, dyblygu, amgylchu, 
amwiſgo - | 
Infoliate, d. deilio, deiliannu, 
dalenu, dalenogu 
Inforce, v. Edr. Enforce 
Inform, v. hyſpyſu, rhoi copi- 
Informal, a. afreolaidd {nod 
Informant, s. hyſpyſwr 
Information, 5s. copinod, hyſ- 
pyſrwydd, hanes, addyſg ; cy- 
huddiad Rs 
Informer, g. athrodwr, hyſpyſ- 
wr, cyhuddwr . 
Informidable, a. diarſwyd 
Infra, v. tort 
Infraction, s. toriad 
Infrequency, 3. anamledd, an 
fynychder 


nych = ; | 
Infringe, v. tori, cwtog1 
Infringed, a. toredi 
Infringement, 5. toriad 
Infumate, v. mug - ſychu 
Infuriate, a, cynddeiriawg, 


Infuſe, v. tywallt i mewn; dodi 
yn mhen un, trwytho, mwydo, 
rhoi yn wlych mewn dvfr neu 
ryw wlyb lled dwym | 

Infuſion, g. tywalltiad i mewn; 
dodiad peth yn mhen un; do- 
diad rhyw beth yn wlych 
mewn dwfr neu ryw wlyb 
twym; y dwtr neu y gwlyb 
hwnnw y rhoed peth yn wlych 

Ingeminate, v. dyblu {ynddo 

Ingemination, s. dyblia 


Ingenerate, a. cynhenid [rin 


Ingeniouſly, ad. yn gywraint, 
yn gelfyddgar 

Ingenite, a. cynhenid 2 

Ingenuity, 3. athrylithgarwch 


dwyll, goneſt; boneddigaidd 
Ingenuouſty, ad. yn rhydd, yn 


L 


IN 


rwydd, cteuder + 4 
Ingeſt, v. taflu i mewn i'r cylla 


hlodfawr, anwiwglod, anen- 
wog, dirmygus | ; 
Ingloriouſly, ad. yn ddirmyg- 
us, yn anogonawt _ 

Ingot, qub. clamp, new lafn, o 
e ney _— 8 
ngraff, Ingraft, v. impio; 
dwfn fefydlu e 


Ingrate, ub. dyn anniolchgar : 


a. diddiolch; anbyfryd . 


Ingrateful, a. anniolchgar | © 


Ingratiate, v. ymlufgo 1 ffafor 
Ingratitude, g. anniolchgarweh 


{Ingredient, 5. cyffyr: Pl. cyff- 


yriau, moddion 
Ingreſs, g. dy fodiad i mewn 
Ingreſſion, g. mynediad i mewng 


porth, drws, adwy, rhodfa 


Ingroſs, v. Edr. Engreſs 
Ingulph, v. ſugno i lyngclyn, 
ſoddi 1 agendor 
Inhabit, v. cartrefu, cyfannee 
ddu, preſwylio 
Inhabitable, a. cyfanneddob, 
trigiannol e 
Inhabitant, Inhabiter, 5s. trige 
iannydd, cyfanneddwr, pre- 
Inhale, v. tynu i mewn gyd à'r 
anadl | 
Inharmonious, a. dianaw, angs 
| hyſlain, anghaniadaidd 
Inherent, a. £ynhenid | 
Inherit, v. etifeddu, meddian 
Inheryable, a. treitadawl 
Inheritance, 546, etifeddiaeth, 
treftadaeth, meddiant 
Tnheritor, 5. etifedd 
Inheritreſs, Inheritrix, 5. eti- 
| feddes | 
Inheſion, g. glyniad ynnen wrth 
Inhibit, v. gwahardd, gwara- 
fun, lluddias 
Inhibition, s. gwaharddiad, at. 
taliad Ay 
Inboſpitable, 3. anllettyawgy 


- 


neſt, yn ddidwyll > 


anllettygar, anghroeſawgar 
= a 2 


Inglorious, a. anogonawl, ang- 


* 4 _ 
os BD ' ee 


x 8 
e eee 


n 
S 


—.— 


r 2 8 Faye 
_ Se ©: A1 ww 

[ICY R oo 2 y «EI Noh 

eds AY Re Vets e 
— tt 8 


9 6 
vob —_ I * K* — _—_— * > a> * _ 
— 2 % I 1 2 ” —_ . - — r : — 
— IN” 2 8 — 8 Nn 
A rr 
— — — 
—— . 


= 22 1 2 * 2 be 3% SY" 2 7 . n _ K 
<>, otra ne er. re EE We oo Pak Toke TNT SOS: mo SI» 
* eee nt Te Ing Thee " — Ce 
2 SP Fed” n 
* 7. - 7 » £ nm * 
> _ 2 — — 


EN Mo 


Inhoſpitality, 3. anghroeſaw, 
anllettygarwaen 

Inhuman, à. creulon, anfwyn, 
anfoeſgar __ en 

Inhumane, 4. anhynaws, an- 
nhirion 

Inhumanity, 5. creulondeb, ci- 
eidd-dra; anfwynder; anfoet- 
garvwch | 

Inhumanly, ad. yn greulon; 

yn anfwyn, yn anfocſaidd 

45 nk d. claddu, daearu 

Inject, v. chwiſtrellu i mewn 

Injection, sub. chwiltrelliad 1 


Inky, A. duawg wo} 
Inland, s. diarfordir: a. yn- 
nhirawg, canoldirawg, diarfor 
Inlay, v. goſod mewn dodrefn, 
neu waith coed, ddarnau by- 
chain o yſtyll amrywiog mewn 
ffordd o addurn E 
Inlet, 3. dy fodfa, geneu, adwy 


} 1 ollwng dwfr i mewn 


Inliſt, v. ymroddi, myned yn 
flwr | 
Inmate, ub. lettywr, gweſtai, 
Inmoſt, 2. neſaf i mewn [cytty 
Inn, 5. gweſtfa, lletty, tafarn 


mewn Innate, à. e r. 


Inimical, a. gelynol, gwrthwy- 
nebol 

Inimitable, . anfynudawl, an- 
nilynadwy, annilynol, ang- 
hydmarol, digymmar | 
Inimitably, ad. ynanfynudawl, 
yn ddigymmar 

Injoin, Y. erchi. Edr. Enjoin 

Iniquitous, à. drygionus, ang- 
hyfiawn, anwireddus 

Iniquity, J. anwiredd, drygioni 

Initial, a. dechreuol, egwydd- 
orol | 

Tnitiate, v.dechreu, egwyddori 

Initiation, . cychwyniad, dech- 
reuad, egwyddoriad 

Injudicial, a. anghyfreithiawl 


Injudicious, 2. difarn, annoeth, 


anſynhwyrawl 
Injudicioully, ad. yn ddiamca- 
niaeth, yn anghall 
Injunction, g. gorchymyn, arch, 
-archiad | 
Injure, v. gwneud cam, niwei- 
dio, colledu 
Injurious, a. ſarhadus, niveid- 
1awl, colledus, camweddus 
Injuriouſly, ad, yn gamweddus 
Injury, 5. cam, camwedd, lar- 
had, niweid | 
Injuſtice, 8ub. anghyfiawnder,| 
camwedd, anghyfraith | 
Ink, r. di yIgrifenu, dit, inge 
Inkhorn, 5. corn du, di gorn 
Inkle, s. math o yſnoden, incil 


Naw} 

Inner, a. tufewnol, nes 1mewn 

Innermoſt, a. neſaf i mewn 

Innholder, Innkeeper, 4. tafar- 
nwr, lettywr 

Innocence, 5s. diniweidrwydd, 
 gwiriondeb 

Innocent, a. diniweid, gwirion, 
dieuog 

Innocently, ad. yn ddiniweid 

Innovate, v. den, adne- 

wyddu- 

Innovation 2 Sub. new ddiad, 
dwyn i mewn arferiadau ne: 
wyddion yn lle yr hen rat 

1 a, diddrwg, diniw- 
el 

Innuendo, s. nodiad, awgrym, 

cymmal cyhudd-gyn 

Innumerable, a. aneirif,afrited 

Inobſtinate, a. anghyndyn 

Inoculate, v. impio; cyfleu 7 

frech wen 

Inoculation, 5. impiad; ffordd 
o roddi y frech 

Inobdurate, a. anghaled 

Inobſtruſive, a. anymwthgar 

Inoffenſive, a. didramgwydd, 
diniweid 

Inofficial, a. anſwyddawl 

lnofficious, 4. anymyrgar, an- 
ymyrus 

Inopinate, a. anniſgwyladwy 

Inoppreſlive, a. anorthrymol 

Inordinate, 4. annhrefnus, af- 


Inkling, 5. arwydd, awgrym, 5 reolus, anghy meſaw! 


Ved byſpyſrwydd 


| 


I N 
Tnorganical, a. anermygawl 
Inqueſt, 5. chwiliad, holiad 
Inquietude, 5. aneſmwythder, 

affonpddiveh 
Inquination, 3. halogiad, llyg- 
Inquire, v. holi, ymofyn [riad 
Inquiry, s. ymholiad, ymofyn- 
ia | 
Inquiſition, s. ymofyniad, ym- 
holiad; y chwiliad-lys 
Inquiſitive, a. ymofyngar 
Inquiſitor, g. ymholwr, chwili- 
edydd; un o farnwyr y chwi- 
1 
Inquiſitorial, a. ehwiliedydd- 
aidd, fel un o wyr y chwiliad- 
Inroad, 5. cyrch, ymgyrch [lys 
Inrotundity, 3. anghrynder 
Inſanable, a. aniachaol 
Infane, adj. gwallgofus, an- 
 mhwyllog | 
Inſatiable, a. annigonawl, an- 
niwallawg, anniwalladw 
mf b e ed 
anniwallrwyddd 
Inſatiably, ad. yn annigonawl, 
yn anniwallus 5 | 
Inſatiate, a. anniwallawl, an- 
1 anogawn. | 
In 3 . yſgrifenu, argra- 
P nu 
Inſcription, 5. yſgrifeniad,; ar- 
graph, aryſgrifen | 
Inſcrutable, a. anchwiliadwy, 
anolrheinad 
Inſcrutably, ad. yn anchwili- 
Inſculp, v. cerfio ſadwy 
Inſculpture, s. cerfiad _ 
Inſect, ub. trych-filyn, trych- 
bryfyn. g 
Inſecure; a. anniogel, anſicr 
Inſecurely, ad. yn anniogel 
Inſecurity, 5. anniogelwch 
Inſenſibility, 546. annheimlad- 
rwydd, dideimladrwydd 
Inſenſible, a. annheimladwy 
Inſeparability, 5. aneſgariaeth 
Inſeparable, a. anwahanadwy, 
aneſgarawl, aneſgarad _ | 
nſeparably, ad, yn anwahana- 


dwy | 


F 


(197) 


TN En, 
Inſert, v. dodi i mewn, impio 
Inſertion, s. dodiad i mewn ; y 
peth a ddodir i mewn; gor- 
ymddwyn 
Inſide, g. y tu mewn 
Inſidious, 4. dichellgar, twyll- 
odrus, bradwrus 
Infiduouſly, ad. yn ddichellgar 
Inſight, 3. golwg 1'r tu mewn- 
neu trwy beth | | 
Inſignificance, 3. anarwyddoc- 
cad, anſylwedd 5 
Inſignificant, a. anarwyddocs. 
caol, diſylwedd, dibwys 
Infincere, a. anghywir, rhag- 
rithiol, ffuantus | 
Infincerity, sub. anghywirdeb, 
Inſinew, v. cryfhau [rhagrith 


awgrym; ymluſgo IT ffafor, 
gwenieithio | 

Inſinuating, 4. cyfrwys, gwe=- 
nieithus "oo 

Infinuation, ub. ymluſgiad 1 

| ffafor, gwenieithiad ; lledſen, 
llettem, traws-drem- 

Infipid, a. diflas, anflaſus 


flaſrwydd 


adflaſus 

Inſipience, g. annoethder 
Inſiſt, v. ſefyll ar, cadw at 
Inſition, 5. impiad | 
Inſlave, v. caethiwo 

Inſnare, v. maglu, rhwydo 


Inſolence, s. traha, trahauſder 
Inſolent, 4. trahaus, taeawg, 
traws-falch, haerllug, anfoeſ-- 


draws-falch 8 | 
Inſolvable, a. annhaladwy, an- 
nattodawl 


Inſolvency, 5. toredigaeth, an- 
abledd i dalu dyled 


redigwr: a. didal, anabl ĩ dalu 


R 3 


Inſinuate, v. lled-goffau; rhot . 


Inſipidity, s. diflaſrwydd; ad- 
Infipidly,. ad. yn ddiflas, yw- 


Inſociable, a. anghyfeillgar . 
| anghymdeithgar: | 


gar: 3 > 
Inſolently, ad. yn drahaus, yn- 


Inſoluble, a. annattodadwy 5 


Inſolvent, 5. meth dalawdr, to- 


* 


Inſomuch, ad. yn gymmaint 
Inſpect, v. edrych i mewn, 


EN 
Inſomnious, a. breuddwydgar | 


edrych dros, goruchwilio 
Inſpection, ub. edrychiad 1 
mewn, goruchwiliaeth _ 
Inſpector, g. golygwr, goruch 
wilivr ay ht 
Inſpiration, g. anadliad ; - 
doliad, yſprydoliaeth 1 
Inſpire, v. anadlu; yſprydoli 
Inſpired, a. chwythedig; yſpry- 
doledig 
Inſpirit, v. bywiocau, rhoi yſ- 
pryd mewn un 
Inſtability, . anwadalrwydd, 
anwaſtadrwydd | 
Inſtable, a. anwadal, anwaſtad 
Inftall, v. urddo, rhoi mewn 


+ Cor: 
nſtallation, Inſtalment, s. ur- 


ddiad | 

Inſtance, s. taergais, eiriolaeth; 
api, anghraifft: . CIy- 
bwyll, rho! ſiampl 


Inſtant, s. munudyn, origyn; 


mis hwn: a. taer, dyfal, di- 
aid; diattreg; diſymmwth ; 
preſennol : 
Inſtantaneous, a. diſymmwth, 
diattreg, diſyfyd, diannod 
Inftantaneoully, ad. yn ddiſym- 
myth : ; | 
Inftantly, ad. yn daer, yn ddy- 
fal; yn ddiattreg, mewn mu- 
nudyn | 
Inſtate, v. goſod mewn rhyw 
urdd neu ſefyllfa 5 
Inſtauration, 5. adferiad, adne- 
wyddiad, ail-adeilad 
Inſtead, ad. yn lle, tros, yng- 
hyfeiryd; megis, cyſtal 
Inſteep, v. rhot yn wlych 
Inſtep, s. gwar troed | 
Inftigate, v. cynhyrfu, annog, 
annos | 
Inſtigation, 5. cyffroad, cyn- 
hyrhad, annoſiad 
Inftit, v. defnynu i mewn, dyf- 
gu 7 raddol, athrawiaethu 
Inſtillation, 5. deigryniad, eg- 
wyddoriad | | 


1198] 


IN 
Inſtimulation, g. annoſiad 
Inſtinct, 5. greddf, anian, an- 


ian-ddeddf, anian-wyn | 
Inſtinctive, a. anianol, gredd- 
ol: -- PEE, 


Inſtinctively, ad. yn reddfol 


Inſtitute, 5. egwyddor, deddf, 
goſodiad : v. ſefydlu | 
Inſtituted, part. goſodedig, ſe- 
fydledig | 
Ns s. deddfiad; ſefyd- 
lia : 
Inſtruct, v. addyſgu, cyfar- 
wyddo 
Inſtruction, 5s. addy ſg, hy ffor- 
ddiad 1 | 
Inſtructive, adj. addyſgaw], 
addyſgiadawl 
Inſtrument, g. offeryn, peiriant, 
celfiyn | 
Inſtrumental, &. offerynawl; 
| gweinyddawl; gwaſanaethgar 
Inſtrumentality, 5. offerynaeth 
Inſtrumentally, ad. yn offerynol 
Inſufferable, a. anoddefadwy, 
annioddefol 
Inſuffictency, sub. annigonol- 
rwydd, annigonedd | 
Inſufficient, a. annigonol 
Inſufficiently, ad. yn annigonol 
Inſular, a. ynyſawl | 
Inſult, 5. ſarhad, dirmyg: v. 
dirmygu, anmharchu 
Inſulting, à. ſarhaus, diyſtyr- 
Uyd, gwatworus 
Inſultingly, ad. yn ddiyſtyrllyd 
Inſuperable, a. ahortod, an- 
orchfygawl 
Inſuperableneſs, 5. anorfodedd 
1 ad. yn anorchfy- 


1 


£0 | 
| Inſupportable, 4. anoddefol, 


anoddefadwy 
Inſupportably,ad.yn anoddefol 
Inſurance, ub. diogeliad rhag 

colled ; digollediad | 
Infurance-office, qub. diogelfa, 


| digolledfa 


Inſure, v. diogelu, digolledu 
Inſurmountable, a. anorfod 


Infurrection, g. terfyſg, gwrth- 
| godiad, gwrthry fel 


WS pus pa” Wee 


ntegument, 5. gwiſg, gorch- 


Intellective, 4. deallgar, deall- 


dealldwriaeth; copinod, gwy- 


nmeſion | 


Intelligible, a. dealladwy 


Intendancy, 5. golygiaeth, go- 


IN | [19 
Integer, 5. y cyfan, cyfan-rif 
Integral, a. cyfan, cy fangwbl 
Integrity, 5. uniondeb, purdeb, 
cywirdeb, oneſtrwydd 


udd, tudded | | 


Intellect, 5. ſynwyr, deall, de- 
alltwriaeth, ſynwyr naturiawl 


awl ; dealledigawl 
Intellectual, a. deallawl, deall- 

twriaethawl _ | 
Intelligence, qub. deallgarwch, 


bodaeth, hyſpyſrwydd 
Intelligencer, ub. newyddiwr, 
rhoddwr copinod, cwd yr ha- 


Intelligent, a. deallgar, deall- 
us, ſynhwyrol 


Intellibly, ad. yn ddealladwy 
Intemperament, ub. dryg-an- 
ſawd | 
Intemperance, s. annhymmer, 
annhymmyr; anghymmedrol- 
der | | 
Intemperate, a.annhymmerus, 
anghymmedrol] _ 
Intemperateneſs, s. annhym- 
meruſrwydd, anardymmyr 
Intemperature, ub. anaraym- 
mheruſrwydd 5 
Intenable, Intenible, a. anam- 
ddifynawl, anniffynadwy, an- 
hyddal 
Intend, v. meddwl, meddylied; 
bwriadus : 


lygiad, goruchwiliaeth 
Intendant, s. golygwr, goruch- 
wiliwr 
Intenerate, v. tyneru, meddalu 
Inteneration, 3. ty neriad 
Intenſe, a. angherddawl, ter- 
wyn; dwys; tyn | 
Intenſely, ad. yn angherddol, 
yn ddwys - 
Intenſeneſs, . angherddolder, 
terwynder, dwyſder _ 
Intent; 5. amcan, bryd, bwri- 


1 IN 
ad, diben: a. aſtud, pryſur, 
a'1 fryd 
Intention, s, amcan, bwriad, 
bryd, meddwl 
Intentional, a. bwriadol 
Intentionally, ad. vn fwriadol 
Intentive, a. aſtud, pryſur 
Intentively, ad. yn bryſur, yn 
ddiwyd, ynddytal, o lwyrfryd 
calon 
Intentneſs, s. dyfalwch, diwyd- 
rwydd | 
Inter, v. claddu, daiaru 
Intercalar, Intercalarv, a. a 
roer 1 mewn, ymſangawl ; me- 
gis y 29 o chwefror. — Inter- 
calary- days, dyddiau gorym- 
ddwyn 3 — 
Intercalate, v. rhoi 1 mewn 


Intercalation, ub. goſodiad v 


dyddiau gorymddwyn mewn 
blwyddyn; y gorymddwyn ; 
yr ymſang mewn cerdd | 
Intercede, v. eiriol, cyfryngu 
Intercedent, a. cyfryngawl _ 
Interceder, 5. cytryngwr, eiri- 
| olwr 


flaenu, attal ar y ffordd 
Interception, s. rhagflaeniad 
Interceſſion, g. cyfryngdod, ei- 
riolaeth | 
Interceſlor, J. cyfryngwr, eiri- 
olwr 
Interchain, v. cydgadwyno 
Interchange, s. cydnewidiad : 
v. cydgytnewid, cylchgyfne- 
wid | | 
Interchangeable, a. cydgyfne- 
widiol, cylchgy fnewidiawl 


Interchangeably, ad.yn gydne- 


widiawl 

Interchangement, 5, cydnew- 
idiad, cydaralliad 
Intercommon, v. cydfwytta, 
cydbori | + 
Intercommunicate, v. cydgyf- 
rinachu, cydgymmuno 
Intercommunity, 5. cydfedd- 
iant, cydfwyniant, cydgyfram- 
| ogiad a: 


IL 


Intercept, v. rhwyſtro, rhag- 


—— ay 2 
Aw... hn rn Gees" — — 
— 33 — 06 e * 


1 
= 

by 

7] * 
1 

© 

1 
L Ha 

7B 

"4 

65 

th 

(000 

* 

* 
„ 
x4 

& Bi 

* Wa 

6 

1 

ad 
TE 

„ y 
43 8; 
E WE 1 
1 tt 

1 
4; 

4, 
1 

* 

* 
11 
* | 
R * 
* 4 
1 
1 

— 

[0 
you: 

h 
$5} 
1 

* 

. 

"Þ 
. 
4 $31, 
+ Wo! 

5 

. 

5 
. 

97 4 

„ 
Wil 

1 

bo 

it 

2 125 
p 1 
1 
1 
„ 280 
N. K 
43 
11. 
| IF - 
11 
1 
161 
167 
* 

5 
| 
i 
$954 
$5 
I © 

. ; 
"Th 4 
1. 

a 

15 

N 

; 

V's 

17 


Interdict, $46: deddf warafun, 


Interlineation, Sub. rhwng lin- 


Intermediate, a, cyfryngawl, 


IN 20 é „0ſ In 


Intercourſe, s. cwſmeriaeth, 
cyweithas, cyſtlwn, cynniweir 


gwahardd yſgrif, gwahardd- 
edigaeth | 

Intereſt, sub. budd, elw, llög; 
awdurdod . 5 —5 

Intereſted, a. cyfranawg 

Intereſting, a. cyffrous 

Interfere, v. myned rhwng, 
cyfryngu, ymyrru, gwrthwy- 
nebu 

Interference, sub. cyfryngiad, 
ymyraeth ' TING 

Interfluent, a. yn llifo rhwng 

Interfulgent, 4. yn tywynnu 
rhwng | 

Interjection, 5s. taflodiad, cyf- 
ryng-dafl 585 

Interim, ad. cy famſer, cyfrwn 

Interior, a. tufewnol, neſaf » 
mewn 

Interlace, v. cydgymmyſgu 

Interlapſe, s. cy famſer, yr yſ- 
paid rhwng dau bryd | 

Interlard, v. brithio a bacwn, 
cydgymmyſgu 

Interleave, v. rhoi dail gwyn- 
ion rhwng y rhai argraphedig 

Interline, v. yſgrifenu rhung 
llinellau 

Interlineary, a. rhwng-linellol 


{ 


elliad 
Interlocution, ub. cydymddi- 
ddan; rhagbenderfyniad 
Interlocutor, 5. cydfiaradydd, 
cydymddadleydd 
Interlocutory, a. cydſiaradawl; 
rhagderfynawl | 
Interlope, v. ymwthio, ymhel 
a'r hyn ni pherthyno iddo 
Interloper, s. maſnachwr did- 
rwydded, ymwthiwr 1'r hyn 
ni pherthyn iddo | 
Interlude, s. Edr. Farce 
Intermarry, v. cydymbriodi, 
priodi yn myſg eu gilydd 
Intermeddle, V. ymyru, ymyryd 


Intermedium, s. cyfrwng, cy- 
fwng . | 
Interment, 5. claddiad, cladd- 
edigaeth e | 
Intermigration, s. ſymmudiad 
trigfa | 
Intermingle, v. cymmyſguz 


| ymgymmyſgu 


Intermiſſion, 5. dyſpaid, ham- 
dden, gorphwyſiad, ſeibiant 
Intermit, v. dyſpeidio 
Intermitting, a. dyſpeidiol 
Intermix, v. cymmyſgu, llwyr 
gymmyſgu 
Intermixture, c. eymmyſgedd 
Internal, a. tufewnol l 
Internally, ad. yn dufewnol 
Interpolate, v. adnewyddu, 
ychwanegu 
Interpolation, g. adnewyddiad, 
ychwanegiad 
Interpoſe, v. myned 1 
Interpoſition, 5. cyfryngia 
Interpret, v. deongli, cyfieithu 
Interpretation, 5. dehongliad, 
cyfierthiad 
Interpreter, 5. dehonglwr, cy- 
fieithydd, admerydd 
Interregnum, ib. y cyfrwng 
rhwng dau deyrn | 
Interrogate, v. holi, ymholi, 
gotyn. | 
Interrogation, 5. gofyniad, ho- 
liad, hokdigaeth ; hawl-nod, 
nod holi | | 
Interrogative, a. holiadol, ho- 
| lediontl 4. holiedydd ; megis, 
pIvy © pa beth, &c. 
Interrogatory, s. gofyniad; &.. 
gofyniadol EE 
Interrupt, v. rhwyſtro, lluddio.,. 
lluddias, lleſtair 
Interruption, 5. rhwyſtr, attal-⸗ 
iad, godor 
ert n, 5. Edr. Inter- 
line ation | 
Interſect, v. tori rhwng, tori 
eu gilydd, ymgroeſi | 
Interſection, s. ymgroeſiad, y 
pwynt lle y bo llinellau ya- 
ymgroeſi 


cy fryngedig 


IN 
interſperſe, v. gwaſgaru * g 
Interſperſion, Sub, gwaſgariad 
Intertex, v. cydweu ſrhung 
Intertexture, 5. cydwead 
Interval, s. cyfrwng, gorſaf 
Intervene, v. cyfryngu, dyfod 

rhwng - 
Intervention, ub. cyfryngiad, 
cyttrwng-ddytodiad 
Intervert, v. gwyrdroi 
Interview, 5. cyfarfod, ymgy- 
farfod, ymweliad | 
Interweave, v. cydwau 
Inter woven, part. cydweuedig 
Inteſtable, a. heb allu i wneud 
llythyr cymmyn 
Inteſtate, a. marw heb e 
ewyllys, anghymmyn 
3 a, tufewnol, cartre· 
0 
Inteſtines, g. ymyſgaroedd, per- 
fedd, coluddion 
Inthral, V. caethiwo, gorth-| 
rymu 


aa) 


OY 


TN 


Intoxicate, v. gwnend yn ben 
ddw 

Intoxication, . meddwdod - 4 

Intractable, a. anhydyn, an- 
hydrin, afreolus 

Intractableneſs, ub. anhydyn- 
rwydd, cyndynrwydd 

Intranquillity, s. aflonyddwch 

Intranſed, a, mewn llewyg 

Intranſitive, a. anſymmudawl, 
annhreighadawl. 

Intrench, v. codi clawdd; gor- 
meſu 

Int enchment, 5. clawdd, clo- 
ddiad, gormes 

Intrepid, a. gwrol, diofn 

Intrepidity, 3. glewder, dewr- 
der, eofnder 

Intricacy, s. dyryſwch 

Intricate, a. dyrys, tywyll,cudd 


| amcan, cudd neges 
Intrinſic, Intrinſical, 
fewnol, naturiol, r 


Inthralment, Sub. .caethiw ed, [rar acc . arwain i mewn 


caeth- fyd 
Inthrone, v. gorſeddu , dodi ar 
, orſedd - 
Inthronization s. gorſeddiad 
Intice, v. Edr. Extice 
Intimacy, . cyfeillach, eyfeill 
garwych, cudeb 
Intimate, s. cyfaill: 4. cu, an- 
wyl; agos: w. arwyddo 
Intimation, . arwyddiad, hyſ- 
pyſiad. : ry 


Intimidate, . brawychu, di- 


galonni 
: Intire, a, cyfan, hollol 
Intitle, v. enwi, lyſenwi; rhoi 
ha wl! 
Intitled „art. aeluir, dan enw; 
vn meddu hawl 
Into, prep. 1, 1 mewn 1 


| 


Intolerable, a. ewnk 


annioddefol Jo 
Intolerance, . anghydoddef- 
edd, anghydoddetgarwch 

| intolerant; a. anoddetus,digyd- 
ddygiad, anghydoddef 
Intomb, *. CAR Entemb 


Introduction, g. rhagymadrodd, 
rhagdraethawd, rhaglith 

Introductory, a. arweiniawl 

Introſpect, v. edrych 1 mewn 

Intrude, v. ymwthio 1 mewn, 
rhuthro, ymyryd trais- oreſ- 
gyn _.. 

Intruſion, fs ymwthiadimewn, 
ymyredd; cam-oreſgyn, trais 
feddiant 

Intruſt, u. ymddiried i 

Intuition, s, edrychiad, golyg- 

1ad; treiddiad meddwl 

Intuitive, a, amgyttredawl ar 
unwaith 


Intumeſcence, Inturgeſcence, 


s. chwydd, ymchwydd 
Intwine, v. cydblethu, cytra- 
deddu 

Invade, v. rhuthro i mewn, 
tori ar draws | | 

Invader, 3. rhuthrwr, gore(- 
gynwr 

Inyalid, Sub. meth filwr; dyn 
amhercya: 4. Swan, eiddil, 
dieym 81 090 


Intrigue, 5b, cynllwyn, cudd 


tu- 


4 
1 
£3 
. 
«| 
W 4 
43 & 
* f 
1 
# 
78 
oo 
bt 
2 
by. 
OY 
3 
1 
5 


> * 25 
TOE 


r ” — 


4 
= T4 
f 
: 
: 


IN 
Invalidate, v. gwanhau; diry- 
mu 

Invaleſcence, 5. afiechyd, an- 
hwyldeb 

Invalidity, Invalidneſs, 5z6. 

gwendid 

Invaluable, a. uchlaw gwerth, 
gwerthfawr. 

Invariable, 42. anghyfnewidio] 

Invaſion, s. cyrch, PRE 

rhuthr, trais 

Invective, 5. goganair, dychan , 
ſen: a. goganus, enllibus 

Inveigh, v. difrio, cablu, ſen- 
nu, goganu 

Inveigle, v. twyllo, Ilithio, hu- 
do, denu 

Invendible, a. anwerthadwy 

Invent, v. dyfeiſio, dychym- 
mygu, llyfelu | 

Invention, s. dyfais, dychym- 
myg 

Inventor, 5. Hyfelwr, dychyin- 
mygwr 

Inventory, 5. cofreſtr o enwau 
da a dodrefn 

Inventreſs, 5. awdures, lyfel- 
wraig 

Inverſe, v. gwrthdroedig 

Inverſion, s. gwrthdro, gwrth- 
droad 

Invert, v. gwrthdroi, traws- 
ſymmudo 

Inveſt, v. gwiſgo, amwiſgo, ur- 
ddo; gwanhau 

Inveſtigable, a. olrheinadw 

Inveſtigate, v. olrhain, chwilio 
allan 

Inveſtigation, s. olrheiniad 

Inveſtiture, s. ſwydd-urddiad; 

_ - rhoddiad goreſgyn 

Inveſtment, s. dillad, gwifgiad; 
gwarehaead 

Inveteracy, sub. hir barhad o 
glefyd neu 85 beth drwg; 
cyndynrwyd 

Inveterate, a. hen, ſefydlog, 
gwrthoyſig 

Invidious, a, cenfigenus 
Invidiouſly, ad. yn  genfigenys 

Invigorate, v. ** 

zocau 


[202] 


| 


lau, ry 


IN 


Invigorating, . cryfhaol 

Invincible, 2. anorchfygawl, 
anorfod, anorfodadwy 

Inviolable, a, dihalog; annt- 
ddymawl 

Inviſible, à. anweledig 

Invitation, 5. gwahoddiad, gal- 
wad 

Inunanimous, à. anghydgar 

Inuncate, v. bacho, dal à back 


— 


Inunction, 5. eneiniad 


Inundation, . llif-ddwfr, llif- 

eiriant, rhyferthwy 

Invocate, D. galw ar, gweddie 

Invocation, 5. ymoralwad, dei- 
ſyfiad, gweddi 

Invoice, ub. cofreſtr o lwytk 
long, &c. 

Invoke, v. ymoralw, ymbit, 

| gweddio 

Involve, v. goblygu, cynnwys; 

| maglu, dyryſu, cymmyſgu 

Involuntarily, ad. o anfodd 

Involuntary, a. anfoddlon, an- 
ewyllyſgar 

Inurbane, 4. anfoneddigaidd 

Inurbanity, 3. anfoneddigeidd- 

{ Inure, v. cynnefino [rwydd 

Inured, part. yn gynnefin 

Inutility, s. afles; anfuddioldeb 

Invulnerable, adj. anhyfriw, 

anarcholladwy, anmriwadwy, 
anghlwyfadwy 

Inward, a. tufewnol, oddifewn: 

tu ag i mewn 

Inwardly, ad. yn dufewnol, tu 
ag 4 mewn 

Inwards, g. y coluddion : . i 
mewn, o fewn 

Inweave, v. gwau i mewn 
Inwood, v. ymguddio mewn 
coedwig 

Inwrap, v. ymdroi, troi mewn, 

dyryſu 

Job, 3. Siob, Io; golud Io, the 

| avealth of ob 

Job, 5. gorchwyl 

Jobber, 5. edwicwr, porthmon 

Jobbernowl, g. clwpa {log 

Jockey, 5. marchog, marchog- 

| wr, porthmon celtylau; twyil- 
wr 


10 t 0 


Jocoſe, a. cellweirgar, arab 

Jocular, a. cellweirus, cell- 
weirgar 

Jocularity, 5. cellweirgarweh 

Jocund, a. lon, llawen | 

Jog, Joggle, v. ſiglo, yſgwyd 

John, sub. Teuan, Tefan, Ifan, 

Join, v. cydio loan, Sion 

Joiner, 5. ſaer coed | 

Joinery, 5s, ſaerniaeth coed 

Joining, part. yn cydiaw 

Joint, g. cydiad, cymmal: a. cyd 

Jointure, 5. cyllid neu foddion 
rhwymedig i wraig os dig- 
wydd marw e1 gwr 

Joiſt, 5s. diſt, trawſt 

Joke, 5. cellwair, cytgam: v. 
cellweir, cellweiriaw 

Jole, s. cern, neu wyneb ; pen 
pyſgodyn 1 | 

Jollity, Jollineſs, s. difyrwch, 
digrifwch - 

Jolly, a. taclus, hoyw ; llawen, 
difyr ; hoenus 

Jolt, g. tolc; yſgytiad, huppynt: 
L. ſiglo, yſgwyd, tolcio 

Jolthead, 5. clwpa | 


Joſtle, v. hyrddu, ymhyrdd 
Jot, 5. mymryn, tipyn, 10t 


Jovial, a. difyr, llawen 
Journal, s. dydd-lyfr; beun- 
yddiol hanes | 
Journalift, 5. dydd-lyfrwr _ 
Journey, ub. taith, ymdaith, 


hynt, helynt: v. teithio, ym- 
deithio | | 


Journey-man, g. gweithiwr hur 
Journey-woman, sub. gweith- 
wraig hur 


| Journey-work, s. gwaith hur 


Jouſt, 5. math o rith ymladd 

Jowl, s. pen, cern. Edr. Jole 

Jowler, s. math o fytheiad 

Jowring, a. achwyngar, tych- 
anllyd | 


Jowter, 3. un a farchogo ar hyd 


y wlad à phyſgod 1 werthu 
Joy, a. llawenydd, gorfoledd: 
diddanu ; 
v. diddanu 
2 lloni, gwneud yn 


Joyfully, ad. yn llawen 

Joyfulneis, s. Illawenydd 
Joying, part. yn lloni, yn llaw- 
enhau 3 | 
Joyleſs, a. anniddan, aflawen 
Joyous, a. llawen, hoenus, di- 
ddanus 

Ipecacuanha, s. math o wrei- 
ddyn tra defnyddiol mewn 
phyſigwriaeth 

Ipocrals, 5. math o win llyſi- 
euaw | | 

Iraſcible, a. digofus, drygnaws, 

| hyddig 2 | 
Ire, 5. dig, digter, digllonedd, 
bar, Ilid, lidiawgrwydd 
Ireland, s. Y werddon, Iwer- 
ddon | | 

Iris, s. bwa'r arch, yr enfys 


| dygn, gorthrwm 

Iron, 5. haiarn : a. haiarnaidd; 
v. haiarnu, caboli 

Ironical, adj. gwawdieithawl, 
gwatwarus 

Ironmonger, 5. maſnachydd 
heiyrn bethau, haiarnwr, hei- 
ernydd 

Iron-work, s. gwaith haiarn 

Irony, s. gwawdiaith, gwawd- 


a 


| air, gwatworgerdd, dirmyg + 


a. haiarnaidd 
Iron- ſick, a. haiarn-glaf, pan 


fod yr hoelion a'r haiarn wedi 
rhwdu a darfod 

Irradiate, v. diſgleirio 

Irrational, a. direſwm, afreſy- 
mawl, anymhwyllawg 

Irrationality, 3, anghymhwyll- 
iaeth, afreſymoldeb 


{Irrationally, ad. yn ddireſwm, 


yn afreſymawl 
Irreclaimable,a.anniwygiadwy 
Irreconcileable, a. EEG. 

dadwy, anghymmodlawn 
Irreconcileableneſs, 5.anghym- 

modlonedd 8 
Irreconcileably, ad. yn anghym- 
modlawn 


Joyful, a. llawen, gorfoleddus 


Irkſome, à. blin, blinderus, 


fo llong yn goliwng dwfr, am 


v 
* 
rr r E $6 as RS 2 
. . 
i ec G ———— 5 mee mite; 


. 
— —— 
"RIES 5 „ 


3 


2 „ 2 


* 
e 


TR 
Irrecoverable, a. anadferadwy, 
anniwygiadw 
Irrecoverably, ad. yn anadfer- | 
aw], yn anfeddygaw] 
Irrefr agable, a. annadlenadwy 
Irrefutable, a. anniſbr ofadwy : 
anwrthbrotadwy | 
Irregular, a. annhrefnus, afreo- | 
lus 
Irregularity, Irregula reſt; ; C. 
annhrefn 
Irrelevant, 2. diberthynas 
Irreligion, 5. angbrefyddoldeb 
Irreligious, a. anghrefyddo] 
Irreligiouſly, wm yn anghre- 
fyddol | 
Irremeable g. annychweladuy, 
diadlam, diadchwel, diadnawf 
_ Irremediable, a. dirwymedi, 
diymwared, anfeddyginiaethol 
Irremiſſible, a. anfaddeuadwy, 
difaddeu 
Irremoveable, g. anſymmudol 
Irreparable, a. anadgyweiriol 
Irreprehenhible, a. diargyoedd, 
anghylus, dinam | 
Irreproachable, a. digahl, di- 
waradwydd 
Irreproveable, a. difat, anche: 
ryddadwy | LY 
-Trrefſfitibility, 5. anwrthwyne- 
bedd 8 
Irreſiſtible, g. anwrthwynebol, 
anwrthiaddadwy | 
Irreſolute, a. anwych, anym 
roegar, diymroad 
Irreſolution, ., anwadalwch, 
petruſder, gwangalondid 
Irr oittievable; 4. anadferawl 
Irreverence, 5. anmharch, an- 
-edmygedd; dianrhydedd 
Irreverent, 4, anmharchus, an 
» edmygaw] . 
 Irreverently, ad. yn ere us 
Irreverfible, a. diwrthdroawl, 
anniddymadwy 
Irrevocable, g. anniddymadwy; 
diadlam, annyfyn 1 
Irritable, 4. anfoddogus, hy 
Waugh: 7 
Irritate, v. anfoddogi, * 


F 


5 


| 


4 


* 


[204] 


2 8 
[rritating, a. anfoddogus, 4 
firous 
[rritation, 5. anfoddogiad, eyn- 
hyrfiad | 
lrruption, 5. cyrch, rhuthr 
Is, D. yw, ydy w, V mae, ai 
Iſicle, 5. pib ia: pl. pibonwy 
Iſinglaſs, c. math o yſgrawling 
a wneir o berfedd rhy w byl- 


[ 1fland, 5. ynys [god o'r Danaw 


Iſlander, s. ynyſwr 

Me, s. ynys. Edr. Aiſle 

Hive, cab. canlyniad, diwedd; 
ffynhonell; bragad, eppil, hi- 
liogaeth: v. deilliaw, dylito, 
dyfod allan; cyhoeddi 
Iſthmus, 5. gdf. dir, cyfyng- 
Italy, s. yr Eidal, yr Ital {dir 
Itch, 5s. y crafu; piys, chwant: 
v. colt, yſu; chwantu 

Item, 6. peth, pen; arwydd, 
awgrym: ad. hefyd, telly 
[ſterate,v.ad-ddweud,adwneud 
[tinerant, 5. ymdeithydd, crwy- 
drai: 4. teithiol, crwydrol, 
amdeithiawg 


Itinerant yredacben, s. pregeth- 


wr treigl + 

[tinerary, . taith-lyfr : 4. tei- 
thiol, crwydrol | 

[tincrate,. D. ymdeithio 


| Jubilee, gb. gwledd gyhoedd, 


gwyl gyffredin, Jubili 
Jucundity, s. diddanweh, hyt- 
rydwch | 
Judaic, Judaical, a. Tuddewaidd 
judaitm, c. Tuddewaeth ; Tudd- 
eweiddiaeth | 
Tudaize, v. Inddeweiddio _ 
Judge, 5. barnwr, brawdwr, 
ynad: V. barnu 
Judgment, 5. barn barnedig- 
aeth, dedfryd 
Judgment: ſeat, . gorſedd barn, 
vrawdle 
Judicitory, g. brawdle,llys barn 
Judicature, $6. yngneidiaeth, 
-brawdwriaeth, awdurdod 1 
farnu 


Judicial, z. barnol, brawdwr- 


aidd, brawdawg, yngneidian! 


Judicious, 2. doeth, call, ſyn- 


Jugular, a. gwddfol, cegenawl 
Juice, 5. ſudd, nodd 


_. myſgu, cymmyſgu 
Jump, ub. naid, Ham; math o 


V Methodiftiaid a'r Bedydd- 
_ wyr yw y pencampwyr yn y 


Junketing, 5. gwledda, dirgel- 


gydfwriadwyr | 
Keel, 5. gwaelod long 


Jurat, 3. ſeneddwr 


fo _ - - fog] 10 


hwyrol, fel 

Judiciouſly, ad. yn gall, yn 
ddoeth 

Jug, 5. yſten, coſtrel bridd 
Juggle, s. hud: v. hudo, lled- 
rithio © 

Juggler, s. hudol, twyllwr 


Juiceleſs, a, diſudd, ſych 
Juicy, a. lawn ſudd, iraidd 
July, 5. Gorphenhaf, mis Gor 
phenhaf 

Jumble, 5. cymmyſgedd: vv. 


waſt: v. neidio 
Jumpers, 5s. neidwyr crefydd- 
 awl!—Yn mhlith y Cymry yn 
unig y mae y rhy wogaeth hon 
o broffeſwyr eriſt nogrwydd 
i'w chael: y mae y dlafol, y 
mae'n debyg, yn methu twy- 
Ho un genedl arall i fod mor 
rhyfygus a gwallgofus yn 
addoliad Duw ; na neb pre- 
gethwyr 'chwait h ond yr el- 
ddo y Cymry, i anturio 1 an- 
nog dynion 1'r fath beth.— 


gwaith gwrthun a hynod hwn 
Jumping, 5. neidwriaeth | 
Jun, s, undeb, nid, 
cyngrair 
Juncture, 5. cyſſwllt, cydiad; 
amſer, pryd hynod | 
Tune, s. Mehefin, mis Mehefin, 
y chweched Mis 
Junior, a. ieuach, jeuangach 
Juniper, 5. meryw, merywen - 
Junket, g. ammheuthun 


6 


wledda | 
Junto, qub. cabidwl, nythaid 0 


Ivory, 5, ifori, oliffant 


Juridical, a. brawdfaol, per- 
e i frawdle | | 


] 


Juriſconſult, ub. deddf-gyng- 


horwr 

Juriſdiction, 5. ee 
awdurdod, brawdwriaeth 
Juriſprudence, s. deddfoliaeth, 
deddfwybodaeth 

Juriſt, s. cytreithiwr byd. Edr. 
Civillan © 

Jurnut, 5. cneuen y ddaear 


Juror, Juryman, 5. rheithiwr, 


cweltiwr 
Jury, 5. rheithwyr, dan-dyng- 


wyr,—Grandjury, uchelreith- 
wyr. Petit jury, iſel reithwyr 


Jus, 5. deddf, uniondeb 
Juſt, a. iawn, cyfiawn, unjawn, 
cywir 


Juſtice, S. cyfiawnder, union- 


deb, barn; ynad 

Juſticeſnip, 5. yngneidiaeth 
Juſtifiable, a. cyfiawnadwy 
Juſtification, 5. cy fiawnhad 
Juſtify, v. cyhawnhau 

Juſtle, v. ymwthio, ymhyrddi 
4 ad. yn gyfiawn 
Juſtneſs, 5. uniondeb, rheſym- 
oldeb, cymhwyſder 


Jut, wv. chwyddo allan, taro i 


maes, yſgwyddo 
Jutty, sub. y rhan o adail, &c. 
yn nes allan na rhanau 
Juvenile, a. plentynaidd {eral 
Juvenileneſs, Juvenülity, sub. 
ieuengctid 
Juxta-poſition, 5. cy ferbyniad 
Ivy, c. eiddew, eiddiorwg 


3 5, grawn eiddew 


- Alendar, s. Edr. Calendar 


Kalends, 5s. calan ddydd- 


1au 


| Kali, g. math o wimmon, u- 


dw pa un yw un o'r cyffyriau 
at wneud gwydr 
Kaw, v. cogor fel cogfran 
Keck, v. hachio, ymchwydu +» 


Keen, a, craff, craffus, llym 


 awchlym; cyfrwys, ſynhwyr- 


aw] 
8 


K E 
Keenneſs, s. craffder, llymder, 
awchlymedd | 
Keep, 5. diogelfa: v. cadw, dal 
Keeper, g. ceidwad 
Keeping, s. cadwriaeth 
Keg, Kag, 5. baril fechan 
Kelp, 5. halen o ludw gwim- 
. | 
Ken, 5. golwg, golygiad: v. 
canfod, gweled 1 ed 
Kennel, s. cynhordy, cynllwſt; 
haid o gwn hela; ffos heol 
Kernel, 5. cnewyllyn, bywyn 
Kerſey, s. brethyn garw ſeiſnig 
Ketch, 5. llong fechan, cwch- 
long TH. 
Kettle, s. callawr, pair bychan 
Kettle-drum; ub. tabwrdd o 
efydd 1 
Key, 5. agoriad, allwedd, all- 
wydd; porthfa, llwythfa 
Key- hole, 5. twll y clo 
- Key-ſtone, 5. carreg clo 
i, malerth// 
Kick, 5. troediad: v. troedio, 
gwingo | 
Kid, s. myn; baich o eithin 
Kidnap, v. ladrata plant neu 
ddynion + / 
Kidnapper, 5. lleidr dynion 
Kidney-beans, s. ffa ffreinig 
Kidneys, . arenau 
Kilderkin, $6. meſur gwlyb o 
18 galwyn | 
Kill, v. ladd, dihenyddio 
Killer, s. Heiddiad 
Kiln, s. odyn 
Kimbo, a. cam, crwm 
Kin, 56, car, perthynas, cyd- 


. 


ryw 
Kind, a. cymmwynaſgar, ca- 
ruaidd, mwyn, hynaws 
Kindle, v. ennyn, ennynu, 
cynneu 
Kindly, ad. 
twynaidd - 
Kindneſs, 5. cymmwynas, car- 
ad, caredigrwydd, cymmwy- 
naſgarweh 
Kindred, 5. carenydd, perthy- 


yn garuaidd, yn 


[206] 


1 
Kine, 5. buwchod, gwartheg 
King, s. brenin, brenyn, bren- 

hyn, breenyn, teyrn Lo” 
King-craft, s. teyrn-ddichell 


| Kingdom, 5s. teyrnas, brenhin - 


1aeth | 
King-fiſher, 5. pioden y dwtr, 
glas y dorlan | | 
Kingly, a. brenhinaw] 
King's-evil, s. clefyd y brenin, 
y manwynau: os dyri brenin 
Lloegr, yſywaeth, ei law ar y 
clwyf, ef a fydd jach yn 5 
man, medd rhai 
Kingſhip, 5. brenhindawd 
Kinsfolk, 5. ceraint, perthyna- 
Kinſman, car, carwr [ ſau 
Kinſwoman, 5. cares 
Kirk, 5. Van; eglwys ſefydle- 
dig yr Alban 
Kirtle, 5. gwn, hugan 
Kiſs, 5. cuſan: v. cuſanu 
Kit, g. crwth fechan; cath fach; 
Kitchen, 5. cegin [yſtwe 
Kitchen-garden, 546. gardd- 
lyſiau | „ 
Kitchen-maid, g. cegin-ferch 
Kitchen-ftuff, 5. llyſiau'r cro- 
chan; braſder y crochan 


Kite, s. barcud, barcutan, bod, 


boda, byry 

Kitten, 5. ceneu cath, cath fach: 
D. bwrw cathod 

Knack, g. yſtrangec; nad; medr; 
tegan | 

Knag, sub. cwlwm, neu gwgn 


men pren neu aſtell 


Knaggy, a. clymawg, cwgnawg 
Knap, 5. cnap. Edr. Nap 
Knapfack, s. cod milwr 
Knave, s. dyhirwr, dyhiryn- 
Knavery, 5. dyhirwch, anfad- 
rwydd : 
Knaviſh, a. anfad, anfadus 
Knaviſhly, ad. yn anfad 
Knead, vv. tylino 
Kneading trough, 5. nde bobi 
Knee, 5. glin, pen y lin 
Knee-deep, à. cuwch a phen 
y lin 5 | 
Knee-pan, s. padell 


nas, perthynaſau 


pen y lin 
Kneel, v. penlinio | 


K N 


EKnell, 5. cnull, cnul 


Knife, s. cyllell 
Knight, s. marchawg 
Enight-errant, sub. marchawg 


crwydrad 


Knight- errantry, ub. galwad 
marchawg crwydrad 


5 Knighthood, s, urddas march- 


aw 
Knightly, a. n, ur- 
ddaſawl 


Knight: ſervice, 3, ini 


Knit, v. gwau; clymu 
Knitter, 5. gwewr, gweydd - 
Knitting-needle, 5. gwaell : Pl. 
Knittle, s. Hlinyn pwrs [gweill 
Knob, s. cwgn, cymmal 
Knobbed, Enobby, à. cwgn- 
awg, cymhalawg. 

Knock, 5b, ergyd: v. taraw, 
bwrwy 

Knocker, 5. dor-forthwyl, ta- 


Knoll, v. tongcian ſ[rawydd 
Knot, 5s, cwlwym, cwgn, cym- 


mal 
Knotted, Knotty, a, cymhal- 


og, cwgnog; dyrus 


Know, v. gwybod, adnabod 


Knowing, 3. medrus, deallus, 


gwybodus; cydwybodus 
Knowingly, ad. yn fedrus; yn 
wybodus, mewn gwybodaeth 
Knowledge, 55. gwybodaeth ; 
dealltwriaeth; adnabyddiaeth 


Knubble, v. curo a'r cymha- 


lau wedi cau'r dwrn * . 
Knuckle, v. plygu, ymoſtwng, 


penlinio 


Knuckles, s. eymhalan cano] 


y byſedd pan fo'r dwrn yn 
gauad 


Knuff, s. drel, delbren, delff 


| Knur, Knurte, Sub. cymmal, 


cwgn caled 
Koran, 5. lyfr, beibl y Maho- 
neee 
L. 


5. fel rhif. nod a n 
, ddeg a deugain 


La! interj, wele! 


VLabefaction, 4. gwanhad, ad- 
toiliad, cwyinp 


12071 


e 


L A 


Label, s. Ilabed, llabedyn 
Labaa, 5. gwefulau, gweflau 
Labial, a. gwefuſawl 


Labiodental, 4. gwefus-ddein- 


tiawl | 

Laboratory, sub. gefail neu 
weithdy fferyllt 

Laborious, à. llafurus,. poenus 


Labour, 5. Ilafur, lludded; gor- 


chwyl, gwaith; gwewyreigor: 
D. poeni, lafurio, trafferthu, 
gweithio 

Labourer, s. gweithiwr 

Laburnum, s, y ddrew-goed 

Labyrinth, s. Ile a wnaed ya 
lawn troion, fel y boanhawdd 
cael y fordd allan; ; bachdrofa, 
dyryſle 

Lace, gub. yſnoden, eirionen, 
amaerwy: v. clymu ag yſno- 
den, addurno ag amaerwy; 
curo 

Lacerable, a. rhwygadwy, tor- 
adwy 

Lacerate, v. rhwygo, dryllio, 
difynio 


Laceration, 5. nnn drylt- 


iad 

Lachrymæ, 5. deigr, y diferion 
gloy won fel dagrau a welir ar 
Iyfiau 


Lachrymal, a. deigrawl, dag. 


revawl 

Lack, s. eiſiau, diffyg: v. bod 
mewn eiſiau | 

Lacker, 5. barnais felen 

T. ackey, 5. gwas traed, troed- 
was 

Laconic, a. Jaconaidd; byreir- 
iawg, dwyſeiriawg, byr, cryno 

Laconiciſm, Laconiſm, s. byr- 
eiriad 

Lacktary, c. Ilaethdy, blithdy 

Lacteal, Lacteous, a. 1 
llaethlyd 

Lacteſcent, a. blithawg - 


Lad, s. bachgen, lange, lleng- 


Ladder, g. yigol, llettring [cyp 
Lade, v. Iwytho, pynio 
Laden, part. Uwythedig, Ilwy- 
thawg | 

82 


* 
| bp 


2 Z. 
— 
S one Roe. 4 
4 . 


* 
Sy, ; * ? 32, IE 4 £ — CE 
27S . nn 2 . 
2 S r . 
F —— — or 
Ig 


5 5; A 


Ws 


P 
8 — — 
3 A. 8 2 ES. 
2 A — 5 — 4 0 
IE SER es Fo 
—— 4 = : 


S ED. =p 


A. — Ic 2 
* — 2 DUES 7 SS n 
is L 3 ITY. 

ED a 


— * 7 3 
LE 2” — . 
Is Ry n MI no os 
. = nh IRS 
52 — Se „ 
. 


n 


 Lamely, ad. yn gloff 


| Lampoon, 3. ſen, duchan, go- 


LTanary, 5. gwlandy 


LA 


Lading, s. Ilwyth, baich 
Ladle, s. lledwad, lletwad, lled- 
fed, lledffed | 
Ladleful, a. lledwadaid | 
Lady, s.arglwyddes, pendefiges| 
Lady-day, s, Gwyl Fair y oy 
hydedd 
Lag, s. gynffon, dyhirwr: : 
dyhiriawl: v. dyhiriaw 
Lagger, 5. eee | 
1. 
Laical, a. Sig © I; lleyg 
Laicality, 4. Hygoliaeth 
Laird, s. arglwydd maenor 
Laity, zub. leygion, gwyr llyg, 
Lake, 5. llyn, llwch [llygwyr 
Lamb, 5. oen: (pl. wyn) 
Lambent,e.llyfavw, llepianaw], 
fel yr à niwl dros dir 
. e Ss. cen bach, oenyn { 
* a. cloff 


Lameneſs, 5. cloth, cloffni 

Lament, v. galaru, cwynfan; 
arwylo 

Lamentable, a. galarus, greſy- 
nawl 

Lamentableneſs, g. greſynoldeb 

Lamentably, ad. yn alarus, yn 
flin, yn reſynol 

Lamentation, 5. gular, galar- 
nad, oernad 

Lamented, part. galarus 

Lamenter, Ss. galarwr | 

Lamina, g. llafn ofettel, llefnyn 

Lammas- day, s. y dydd cyntaf| 
o Awſt 

Lamp, s. lamp, llugorn, luſern| 

Lampas, s. y findag, mindag 

Lampblack; g. math o huddyg 
neu barddu 


gan gerdd 

Lampooner, 5. duchanwr, go- 
ganydd 

Lamprey, 5. llamprai, Ilymrhy- 
ad, llymryen, llofen, llyſowen 
bendoll 3 

Lanarious, a. gwlanawg 


Lance, gub. 1 loſt ; 
Lancet, s, fflaim | 


[208] 


[fflaim! 


LA. | 
Lancinate, v. Edr. Lacerate 
Land, 5. daear, tir: v. tirio 
Landaff, 5. Llandaf, ei heſgob 
cyntaf oedd Dyfrig, a'r ail 
Teilaw; o ddautu dechreu y 
chweched oes yr o'ent hwy Sh 
byw 


a. Landed, a. tiriawg, o berchen 


tir 

Landing, Landing- place, nb. 
glan dwfr, tirfa, porthladd ; 
pen griſiau . 


Landlad ca meiſtres tir; meif- 


tres tafa 
We > s, meiſtr tir; meiſtr 


tafarn 


Landmark, . ffin, cyffin 


Landſcape, Landfkape, Land- 
| ſkip, 9. golw 8 diroedd; dar- 
luniad tiroe | 5 


Land- tax, s, y dreth fawr 


Land-ward, ad. tu a'r tir 
Lane, s. heol, hewlan, meidir, 
Laneous, à. evlanavg {lon 
Language, g. iaith, tafod-iaith 
Languid, a. lleſg, methedig, 
| nychlyd 
Languiſh, . nychu, methu, 
dihoeni 
Languiſhment, gub. nychdod, 
nych, curiad, dihoeniad . 8 
Languor, sub. nych, lleſmair, 
lleſgedd, dihoenedd _. 
Laniary, s. cigyddfa 
Lanigerous, a. gwlanawg _. 
eee a, cul, teneu, Ilipa, Ili- 
yn... 
Lankneſs, 5. culni, teneuder 


Lantern, Lanthorn, 3. Iluſern, 


llugorn 

Lantwit- major, 5. Llan-Illtud- 
fawr, yn mro Morganwg, lle 
y bu prif-yſgol enwog, oddiar. 
dechreu y chweched oes dros 
dalm o amſer, dan ofal Iltud 
ac eraill. Yno y dygwyd 1 
fynu Gildas, Dewi, Pawlyn, 
Samſwn, a llawer eraill o rai 
a fuont dra enwog yn eu dydd 


Lap, s. arffed: v. Ilepian; rhoi 


mewn peth 


= 


1 
Lapidary, g. gemydd, maenydd 
Lapidate, u. Habyddio 
Lapidation, g. Nabyddiad 


Lapideous, a, caregawg 
Lappet, s. llain mewn penwiſ; 


Lapſe, ub. Ilithriad, ſyrthiad ; 


cwymp dwfr; camſyniad; tro- 
ad hawl; cyflwyn-goll _ 
Lapſed, part. cwympedig, ſyr- 
thiedig 

Lapwing „ 5. cornchwigl, cor- 
nicill 0 


Larboard, s. yr ochr chwith, 


neu'r tu aſwy i i long 
Larcency, 5. Yadrad, chwiw- 
jadrad 
Larch-tree, ub. 
pren lars 
Lard, s. bloneg: v. blonhegu 


larſ wydden, 


Larder, 5. CIg- -gell, cig-dy, pan- 


tri, bwtri 
Large, 4. mawr, ehang, helaeth 
Largely, ad. yn ehelJaeth - 


Largeneſs,s.mawredd, helaeth- 


rwydd . 

Largeſs, s, anrheg, rhodd 
Lark, s. hedydd, ehedydd, uch- 
edydd, melierydd ©” 
Larum, g. larwm, math o orlais 
Laſcivious, a. anllad, nwyfus, 
trythyll, anniwair 
Laſciviouſly, ad. yn anllad 
Laſciviouſneſs, s. trythyllwch 
Laſh, 5. lach, fflangellad: v. 
fflangellu, ffrewyllio, lachio 


Laſs, F. merch, herlodes, llang- 


ces 


| Laſſitude, s. ludded, blinder 


Laſſlorn, @. cariad coll, wed 


colli ei gariad 
Laſt, 3. troed bren crydd: a. 


diweddaf: ad. yn olaf.— La 
of corn, 20 erynog o yd L= 
of flax or feathers, 1700 pwys 


o lin neu bluf.—Laſft of ber- 


rings, 20 mwys o yſgadan.— 
Laſt of hides, deuddeg dy ſen o 
grwyn.—Laſt of pitch,” 14 ba- 
vil o byg.—Laſt of Wool, 12 
Ech ©. Wlan : 


[209] 
Lap-dog, g. colwyn, arffed- gi 


N 


4 


E 

Laſting, a. parhaus 

Laſtly, ad. yn olaf 

Latch, 5. cliced drws 
Latchet, 5. carai | 

Late, a. hwyr, diweddar 
Lately, ad. yn ddiweddar 
Latent, a. cel, cudd, dirgel 
Lateral, a. yſtlyſawl, ochraug 


Lath, 5. dellten, yfgeren, ei. 


ſeth, eiſen | 
Lathe, s, troell, troadur : 
Lather, s. wabling: v. wablingo 
Latin, s. Iladin, Ilading 


Latiniſm, 5. Hadin-ddull, la- 


diniaeth 

Latiniſt, s. lladinwr, ladinydd 
Latinity, 5. adiniaeth, lladin 
roy 

Latiſh, a. hwyrach, lled hwyr 


Latitude, 6. Ned, llydanedd; x 


cytrwng o linyn y cyhydedd 
1'r pegynau 

Latitudinarian, s. rhyddymo- 
fynwr, penrhyddiad 


Latter, a. hwyrach, diweddar- 


ach, olaf 
Lattermath; 5. 4 8 
Lattice, 5. dellt 


Lavatory, s. ymolchfa, buddow | 


Laud, v. canmawl, clodfori 
Laudable, a. canmoladwy 
Lave, v. golchi mewn dwfr, 
Lavender, 5. lafant 
'Laver, g. noe, golch- noe, golch- 
Laugh, v. chwerthin - 
Laughable, a. chwerthinus, 
digrif 

Laughing- ſtock, s. difyrwch 
Laughter, s. chwerthin, chwer- 
thiniad 


Laviſh, a. afradus, afradiawas, | 


treulfawr 
Lavithly, ad. yn. afradus 
Laviſhneſs, s. afradlonrwydd, 
afrad 
Launch, v. gwthio i'r mor. 
Laundreſs, 5. golchyddes 
Laundry, 5. golchdy 
Laureat, a, lawrif goronawg 
Laurel, g. llawrif, 3 
Tm 6. eyfraith, deddf 
3 


 [baddo- 
[1ad 


Los 
> Ka 


T A 


awful, a. cyfreithlawn 
Lawfully, ad. yn gyfreithlawn 
Lawfulneſs, s. cyireithlondeb 
Lawgiver, s. deddfwr, rhodd- 
wr cyfraith _ 
Lawleſs, a. diddeddf | 
Lawleflly, ad. yn ddiddeddf 
Lawmaker, 5. deddfwr 
Lawn, 5. lawnd, lawnt, llan- 
nerch, gwaſtad-faes; bliant, 
combr = | : 
Lawſuit, s. cwyn cyfraith 
Lawyer, 5. or, gwr y 


[2 


_ gyfraith 

Lax, s. dolur rhydd, y bib: a. 
rhydd, llac, yſlac 

Laxative, s. moddion meddy- 
gol at ryddhau'r corph: a. 
rhyddhaol - 

Lay, 5s. tir ton, ton-dir, gwyn- 
dwn; trwch, gwanaf, haen: a. 
Uygawl: v. dodwy; goſod yn 

ei orwedd, dodi ar lawr 

Layman, s. gwr llyg 

Layſtall, . tommen 

Lazily, ad. yn ddio 

Lazineſs, 5. diogi, ſyrthni 

Lazy, a. diog, muſgrell, fwrth 

TLead, ub. plwm: v. arwain, 
blaenori 

Leader, 3. arweinydd, tywyſ- 
awg _ 

League, . ammod, cyngrair; 

tiair milldir | 

Leaguer, s. gwarchae, cenha- 
dwr 

Leak, 5. agen, hollt, diferfa, 
diferhollt: v. gollwng dwtr 

Lean, a. cul, teneu, truan.— 
Lean meat, cyhyr-gig 

Leap, s. naid, llam 

Leap-year, g. blwyddyn naid 

Learn, v. dyſgu, cymmeryd 


* 


| Lined, a. dyſgedig, gwybo- 
dus, I&enawg, ythyrenawg 

Learnedly, ad. yn yſgolheig- 
add 

Learner, 3. dyſgwr, yſgolhaig 

Learning, s. dy, dyſgeidiaeth 


a 


1. 
'ſgrif fferm, ammod-weithred 
rhwng meiſtr tir a deiliad 

Leaſh, 5. carai a'r "rs y mae. 
yr hebogydd yn dal yr hebog; 
llinyn 1 arwain ci; y rhif tri. 
A leaſh of hares, tair yſgyfar- 

Leaft, a. lleiaf [nog 

Leather, 5. lledr, croen | 

Leathercoat, . math o afal tra 

adnabyddus | 

Leave, ub. cennad, caniattad, 
rhydd-did, trwydded 

Leaved, a. deiliawg, dalenawg 

Leaven, 5. ſurdoes, lefain 

Leaving, part. gadawiad, ym- 

Leavings,s. gweddillion [adael 

Lecher, 5. putteinwr, anllad- 
ddyn, dyn cnawdwyllt | 

Lecherous, a. cnawdwyllt, an- 
lad, drythyll 

Lechery, 5. anlladrwydd 

Lecture, 5. llith, gwers, pre- 

geth, darllead | 

Lecturer, s. llithwr, pregethwr, 

darlleawdr 5 

Lectureſhip, 3. Ilithwriaeth 

Ledge, 5. rhes, rheſtr, haen _ 

Ledger, s. gorſaf-lyfr, gorſa- 
fydd. Edr. Leger 

Lee, s. gwaddod, gwaelodion ; 

rr ochr gyferbyn a'r gwynt, 
neu tu a pha un y mae y 
gwynt yn chwythu 

Leech, 5. gele, geloden; me- 
ddyg ee 

Leek, 5. cenhinen, cenninin 
pl. cennin 

Leek-porridge, g. cawl cennin 

Leer, 5. cil-olwg, cil- wen: v. 

cil- wenüu 

Leeringly, ad. dan gilwenu 

Lees, s. gwaddod, gwaelodion 

Leet, s. llys maenor, pentreflys 

Leeward, a. oddiwrth y gwynt, 

| gyferbyn a'r gwynt, | 

Left, 5s. tu aſwy, law chwith : 
a. chwith, aſwy : part. yn ol, 
yng weddill : 

Left-handed, a. llaw chwith, 
chwithig 


10] 


| 


ſgair, llorp 


_Leale, . fler m-yſgrifen, dal- 
Lando vet, | : 


« +a ," 


Les, J. ber, coes, e 


Legality, 5. deddfoldeb, cyf- 


Legate, 3. cenhadwr 


Legion, 5. lleng (ſef o dautu 
Legiſlation, 5. Ilywodraethiad, 


Legiſlati ve, a. yn rhoi cyfraith, 


Leiſure, 5. odfa, enyd, arfod, 
Leiſurable, adj. hamddenawl, 


Leiſurely, Leiſureably, ad. yn 


r 


Legacy, ub. cymmyn, rhodd 

ewyllys 858 
Legal, a. deddfawl, cyfreith- 
iawl, cyfreithlawn 


reithlondeb 


Legatee, Legatary, Sb. un y 
cymmyner peth 1ddo 
Legation, ub. anfonedigaeth, 
cennadwriaeth | 
Legatar, . cymmynwr . 
-egend, 5. argraph neu gylch 
*ſprif ar arian bathol, teſtun; 
Iith -lyfr eglwys Rhufain ; 
llyfr bucheddau y faint pab- 
aidd; hen chwedl, coeg chwedl 
Leger, . gorſaf- lyfr, llyfr mawr 
aroſawl yn y cyfrif-dy, ac a 
gynnwys bob 3 
Legerdemain, s. hud a lledrith, 
celfyddyd hudoliaeth 
Legged, a. coeſawg 
Legible, a. darllenadwy 


6000 


rhoddiad deddfau 


deddfwrawl | 
Legiſlator, s. deddfwr, goſod- 
wr cyfraith 
Legiſlature, s. Ilywodraeth, y 
llywodraeth, y deddfwyr _ 
Legitimacy, 5. cyfreithlonder 
genedigaeth . EE 
Legitimate, a. genedig o briod, 
addwyn-anedig; cyfreithlawn 
Legitimately, ad. yn gyfreith- 


lawn 
hamdden, ſeibiant 
eſmwyth | 


hamddenawl, gan bwyll, yn 
eſmwyth _ 

Lend, v. rhoi echwyn, rhoi 
benthig | 

Length, 5. hyd, hirdir, meith- 


LBE 


Lengthen, v. yſtyn, hwyhan 


Lengthwiſe, ad. gyd à'r hyd 


Lenitive, s. eſmwythydd ; 4. 


eſmwythaol 


Lenity, 3. tiriondeb, tynerwch 


Lent, 5. garawys, y grawys: 4. 


Lentils, 2. pys melyn, man bys, 

pys y llygod, pys y wig 

Leopard, 5. llewpart 

Leper, s. un gwahanglwyfus 

Leproſy, s. y gwahanglwyf 

Leprous, a. gwahanglwyfus 

Leſs, Leſſer, a. Ilai 

Leſſen, v. lleihau, treio 

Leſſon, s. gwers, lith 

Leſt, conj. rhag, fel na 

Let, 5. attalfa, rhwyſtr: v. at- 
tal; hurio; gadael, gollwng 

Lethargic, a. hun- glwyfus 

Lethargy, 5. yr hun-glwyf 

Letter, qub. llythyren; llythyrz 

huriwr: v. lythyrenu 

Letters, s. Illythyrenau; llythy- 

Levant, 3. Dwyrain 

Levee, . cynnwyre; amſer codi 
y boreu 

Level, 3. gwaſtadedd, gwaſtad- 
rwydd; gwaſtedydd; rhedfa 
dwfr : a. gwaſtad: v. anneluz 
gwaſtadu 

Leveller, s. gwaſtatwr 

Leven, 3. Edr. Leawven 

Lever, f. gwif, troſol 


nog ĩeuange | 
Levigate, v. malu'n fan, llyfn- 
hau | 
Levity, f. yſgafnder, annifrif- 
weh, yſmalhawch 
Ln Ss, codiad arian neu wyr; 
y ſwm © arian, neu'r nifer o 
. wyr a goder; ardreth, teyrn- 
ged: wv, codi, caſglu, trethu 
Lewd, a. anllad, budr; diffaith, 
ſerth | 5 


Lewdneſs, 5. anlladrwydd, di- 


ffeithder | 


geir-lyfray 


der.—At length, bellach, o'r 
diwedd . 


Lexicon, s. geir-lyfr, geiriadur 


grawyſawl: part. echWynedig 


5p A 


Leveret, s. glaſtorch, yſgyfar- 


Lexicographer, 5. yſgrifenydd - 


— — — — 8 * 
— aug #2 Sto wk 2 rr 


4 . OT — - 


3 n 
2 —— — — 5 


4 bear PR 


LI —̃ | 
Liable, a. agored, daroſtyng-| Lieutenant, s. rhaglaw, rhag-' 


edig, rhwymedig 
Liar, g. celwyddwr | 
Libation, s. diod-offrwm; ty- 


12] EF: 


law capten, dirprwywr | 
Life, ub. bywyd, einioes, oes, 
hoedl; buchedd, ymarwedd- 


walltiad diod offrum ar y] iad; bywiolaeth; bywiogrwydd 


ddaear _. 5 
Libel, 3. cabl-draith, athrawd- 
gwyn, dychan; adroddiad 
jaw: v. enllibio, goganu 
Libeller, 5s. cabl-dreithydd, dy- 
chanwr, goganwr 2 
Libellous, a. athrodus, enllib- 
us, gwaradwyddiadawl 
Liberal, 4. rhydd, diragfarn, 
boneddigaidd; hael | 
Liberality, 5. haelder, haeliom 
Liberally, ad. yn hael, yn hel- 
aeth : | 
- Libertine, g. dyn penrydd 
Libertiniſm, s. penrhydd-did 
Libertinity, g. rhyddedigaeth 
Liberty, sub. rhyddid, rhydd- 
did, braint, cennad; cyffin, 
terfyn ; 
Libidinous, 4. anllad, trythyll 
Libidinouſneſs, s. anlladrwydd 
Librarian, s. llyfrgellydd, Hyfr- 
gellwr | 
Library, s. llyfrdy, llyfrgrawn, 
llyfrgell | 
Licence, g. braint-lythyr ; cen- 
nad, rhydd-did, trwydded 
Licentiate, s. trwyddedawg 
Licentious, a. penrydd, afre- 
olus _ 
Licentiouſneſs, s, penrydd- did 
Lick, 5. llyad, Ilyfad, llaib: v. 
yo, Heibio mn 
Lickeriſh, Lickerous, a. mwy- 
thus, dant-felus, min-felus 
Lid, 5. clawr, caead 
Lie, g. celwydd, anwiredd, lly- 
feliad; lleiſw; trwyth, trwngc: 
v. aweud celwydd; gorwedd 
Lief, ad. boddlawn, cyſtal 
Liege, 5. penawg, llywydd: a. 
1 goruchaf; ffydd- 
awn, ufudd, rhwymedig 
Lieu, 3. lle.— In lieu of, yn lle 
Lieutenancy, Lieutenantſhip, 
5. rhaglawiaeth; W 


Lifeguard, ub. gorſedd, ceid- 
{ wadaeth | 
Lifeleſs, a. difywyd, marwaidd 
Lift, 5. dyrchafiad, codiad, dy- 
giad getyn o ffordd ar geffyl: 
v. codi, dyrchafu, cwnu 
Ligament, g. rhwym, rhwymyn 
Ligation, g. rhwymiad ;' gewyn | 
| cyſſwllt + 
Ligature, g. rhwymyn, cyfrwy= | 
miad; un o'r lythyrenau dy- 
{ blyg, neu drebly 5 5 
| Light, s. goleuni, Breda 4. 
goleu; yſgafn; eſmwyth; an- 
niwair; diſylwedd 
[Lighten, v. goleuo; melltenu; 
diſgyn; yſgafnhau s 
Lighter, 5. math o fad mawr: 
| a, goleuach; yſgafnach | 
Lightfoot, a. gwiſgi, yſgafn-- | 
droed 7 | fi 
Lightheaded, a. pendroedig,. 
penyſgafn | | 
Light-houſe, ub. goleu-dwr i 
oleuo llongau i'r borthfa 
Lightneſs, s. yſgafnder; ſione- 


| 


—— en ne IE eons rs en. EI ng nes. - 


- 


4 


i rwydd; anwadalwch 
Lightning, s. mellt, lluched 


Lights, g. yſgyfaint; goleuadau 
Lightſome, a. goleuz ſiriol; yſ- 
afn; hoenus | : | 
Lightſomeneſs, s. goleuder; yſ- 
gafnder; hoenuſrwydd 
Ligneous, a. coedaidd, pren- 
add | 
Like, a. tebyg, cyffelyb: ad. 
yn gyffelyb: v. caru, hoſt 
Likelihood, s. tebygoliaeth 
Likely, a. tebygol; prydweddal 
Liken, v. cyffelybu ; cydmaru 
Likeneſs, s. tebygolrwydd, cy- 
ffelybrwydd | | 


— —— 


Likewiſe, ad. felly, yn yr un 
modd: conj. hefyd 

Lily, 5. eleſtr, lili.— V bite ava 
ter lily, alaw © 


. 


. Limit, 5. terfyn, pen: v. ter- 


| Limping, part. hecian 


Linen, s. Iliain, Hin | | 


E I [2 
Limb, 5. aelod, aclawd ; cetyn, 
darn 2 
Limbeck, s. Edr. Alembic 
Limber, a. yſtwyth, maſw 
Limberneſs, s. yſtwythder 
Limbo, #6. uffern; y purdan ; 
carchar | 
Lime, sub. calch.—Quick-lime, 
calch brwd 
Lime-ciln, s. odyn galch 
Lime-tree, 5. gwaglwyfen, piſ- 
wydden | | 


fynu, penu, pennodi 
Limitation, 5. terfyniad 
Limited, a. terfynedig, terfyn- 
awl, pennodawl | 
Limits, s. terfy nau, cyffiniau 
Limn, v. Uunio, eilunio, paen- 
tio 8 | 
Limner, s. eiluniwr, paentiwr, 
portreiedydd | 
Limous, à. leidiawg 
Limp, a. maſw: v. clunhecian 
Limpet, 546. brenigen, llygad 
maharen | 
Limpid, 4. gloyw, ter 
Limpidneſs, s. gloywder 


Limpingly, ad. dan hecian 
Limpneſs, s. llipryndod 
Linch, 5. ffin, flinglawdd 
Linch-pin, 5. echel-bin, gwar- 
pin, gwarlloſt | 
Line, sub. llinyn, lin, IIinell, 
ffunen; rhes 
Lineage, 5. ach, hil, llin-ach, 
uin . 
Lineal, a. lin- o- lin, olynawl; 
Iinellawl - _ 
Lineament, 5. dull, pryd, gol- 
gedd, Ilinad, linelhad _ 
Linear, a.llinellawg, llinellaidd 
Lineation, s. llinelliad 


Ling, s. brenin byſg; grug 

Linger, v. aros, ymaros, cyng- 
hydio, Ilercian, ſefyllian 

Lingerer, s. oedwr, gohiriwr, 
cynghydiwr, lercwr 


[Lion, s. llew 
Lioneſs, s. llewes 


13] LI 
Lingeringly, ad. yn raddawl, 
yn hwyrfrydig, yn chwarian, 
gan bwyll : | 
Linget, s. ſiwidw, penloyn 


Lingo, 5. gwawd air am jaith, 


ffregawd | 

Linguiſt, g. ieithydd 

Liniment, 5. enaint, iraid, eli 

Lining, ub. dwbl, gwrthlain, 
tenllif | 

Link, s. torchrhwy, neu gad- 
wyn; ſelſigen o hychgig; ffagl, 

canwyll byg 

Linnet, 5. linoſen, llinos (i. e. 
Ilineos) aderyn y llin | 

Linſeed, s. lin had, had lin 

Linſy-woolſy, 5. cymmyſg-we 
o lin a gwlan 

Lint, 5. crafion lliain, carth, 
nadd lliain | 

Lintel, ub. gwarddrws, capan 

[drws, lintarn 


Lion-like, a, lle w- eilun, llew- 
elyn 
Lip, 3. gwefus, (pl. gwefuſau) 
min; gwefl . 
Liquefaction, s. toddiad 
Liquefiable, a. toddadwy _ 
Liquify, v. toddi, dadlaith 


Liquid, s. lyn, gwlyb: a, lyn- 


awl 
Liquidate, v. toddi, llyneiddioz 
Heithau dyled 
Liquids, 5. Hynoedd, gwlybyr- 
oedd | 
Liquor, s. llyn, gwlybwr 
Liſp, v. bloeſgi, dweud yn 
floeſg 7 
Liſper, s. bloeſgyn, bloeſgwr 
Lilping, g. bloeſgedd, bloeſgni 
Liſt, 5. chwennychiad; llechres, 
cofreſtr; campfaes; tin brethyn 
Liſten, v. gwrando, cluſtfeinio 
Liſtleſs, a. dihawnt, diawch 
Litany, 5. gweddi gyfiredin 
Literal, a. ilythyrenawl 
Literati, s. dyſgedigion 
Literature, 3. dyſgeidiaeth 
Lithe, Lither, a. yſtwy th, hy- 


Lingering, à. nychlyd 1 


blyg; anſefydlog 


==> 


* 
W 4 2 
2 


— - = 
*. 778 
» Fs ? LEI - 


— 


WP XACL2 


P I Pr Ertl 
E 
— * : 4 


* r . 
—— vw Fs EN 


Mo, ORE nn ona Ko 
r = : - 2: N 
— —5 . : on ESE 2 = 2 


. 
er 
2 5 
rr 
— r RO 
r 


ds 4 
r 
Sx 


S 
” Rn En at 


Eat 7-2 * 5 


ey K 2 
* 2 
r 


— FE — wy A 
8 


r 


1 
2 = * Fr nr: 


— 4 
IJ Sx. p 8 fr 32 FI, 
: * . Ee oe 4. 


* - r 3 
— —— ep — 
r — - # 


Pas OY 2 —— 2 


r BEL 
EDS ES I=s DSS EET 
OS r ee 


— 
— — 


ya 


8 


= " OCT. B SZ PR. 1 
19307 2 me 4.2 — 


* ** 


er . ==> 
— — 
3 


N 


e 


— P . . ARIES — 2 2 
FC BESS oo an = r 
W 8 3 o N : I — — — — N — 


— 


2 


3 — eas. . 4 Z — — 
r n PE > Pl; BP" 


132 3 
r 


* e 


8 


— 


r 
3 


re 
nne x 


2 
r 
a 
ba 


nw 27 mg Bey 
S 


— — — . — — IS. 
* e 


e TA. 


IF ay "CD 


- * K - 
So e — 
3 e HF Sz 
_— ee 


8 5 
ES: Ro 
EE MAT, is; 


av. ods — — robes 


r 


2 2 I CI oh 
: IO SES. * 


Su; 
8 


& = 


1 
Litigant, 5. ymgyfreithydd 
Litigate, v. ymgyfreithio 
Litigation, 5. ymgyfreithiad 
Litigious, a. ymgyfreithgar, 
tringar, cynheullyd 
Litigiouſneſs, ub. ymgyfreith- 
garwch, ymryſongarweh 
Litter, sub. cludai, neu elawr 
feirch; torllwyth; ſarn: v. ſar- 
nu, rhoi ſarn dan 
Little, s. ychydig, tipyn, ticyn, 
tachwedd, gronyn: 4. bach, 
bychan, man, ychydig 
Littleneſs, 3. bychander, ychy- 
digrwydd f 
Liturgy, . gwaſanaeth cyffre- 
din, gweddi gyffredin, ffurf o 
weddiau | 
Live, a. byw, bywiawl: v. bod 
yn fyw, byw, bucheddu 
Livelihood, s.bywioliaeth, cyn- 
haliaeth 
Livelineſs, s. bywiogrwydd 
Lavelong, a. maith, hir, hir- 
faith „ 
Lively, a. bywiog, hoyw; hei- 
nyf; gwiſgi 
Liver, s. afu; oeſwr, buchedd- 
wr | 
Liver-clung, part. claf o'r lle- 
chau, neu'r llech-glwyf 
Liverwort, #6. y llyffanog, yr 
afuad, llyſiau'r afu, cynglen- 
ydd yr afon | 
Livery, 5. goſgordd-wiſg, lif- 
rai; goreſgyn ar dir, yſdyn 


Livery-man, g. lifrai-was 


Liverymen, s. lifrai-wyr, gyno- 


gion neu freiniolion Llundain 
Livid, a. dulas, cleiſavg 
Living, s. bywioliaeth; perſon- 
aeth: part. byw, yn byw, a 
bywyd ynddo 
Livre, 5. ſwllt Ffrengig 
Lixivium, s. lleiſw, trwyth 


Lizard, s. madfall, geneu goeg, 


Lo, inter. wele! bydrchwilen 

Load, 5. Hwyth, baich, pwn: 
D. IIwytho, beichio 

Loadſtone, g. ehed- faen, tywys- 
faen, maen- tynu | 


[2141 


* 

Loaf, 5. torth- | 

Loam, sub. tywod-glai, pridd- 

glai, marl-bridd 

Loamy, a. pridd-gleiawg, mar- 

lat 

Loan, g. benthyg, echwyn 

Loath, v. anewyllyſgar, an fodd- 
lawn, anfoddawg, o anfodd, 
yn anhawdd gan | 

Loathe, v. ffieiddio, finioni, 
caſau, alaru | 

Loathing, ub. gwrthwyneb- 
rwydd, ffieiddiad, finion 

Loathſome, a. fiaidd, atgas, 

| ffinionllyd 

Loathſomeneſs, s. ffieiddrwydd, 
atgaſrwydd | 

Lob, +. drel, hurtyn 

Lobby, s. cyntedd 

Lobſter g. ceimweh 

Local, 2, lleawl, cyfleawl, per- 

thynawl i ryw le neillduawl; 
ſefydlawg | | 

Locality, sub. Neoldeb, lleawl 
hanfod - | 

Location, s. llead, cyflead ; ſe- 
fydliad, ſefyllfa 

Loch, 5. Uyn, Ilwch 

Lock, 5. cydyn; dyfr-lidiart; 
clo: v. cloi 3 

Locker, s. cloer; twll colomen 

Locket, ub. cae, addurn-glo, 
mynygl-diws 

Loco-motion, g. ymſymmudiad 
o le 1 le, gallu i ymſymmud 

Locuſt, c. Iindys, locuſt, ceili- 
awg y rhedyn . 

Lodge, -, letty, Ilueſt, Ilueſty, 
hafotty | 

Lodger, 5. llettywr, gweſtai 

LED zub. lletty, lletty fa, 

gweſtfa 

Lodgment, 5. gwerſyllfa, me- 
ddiant neu gymmeriad goreſ- 
gyn o amddiffynfa 

Loft, s. lofft, hurtr, taflawd 

Loftineſs, s. uchder, uchelder, 
balchder | | 


| Lofty, a. uchel, goruchel, pen- 


uchel, mawreddus, uchelwych, 


| chwyddedig, trahaus-falch 


0 
Log, 5. cyff, boncyff, pill, cip- 
pi I; cyfrif. bill $1 166 


Logarithm, g. dirprwy rifydd- 


iaeth, rhifyddeg ddirprwyawl 


Log- board, g. yſtyllen y cyfrif. 


bill ar fwrdd long 


Log- book, s. lyfr y cyfrif-bill 


mewn long 


| Logan 5 7. ebwpa.— At log- 


gerheads, ben- ben, ben yng- 
had, wrth y pen a'r cluſtiau 


_ Loggerheaded, a,pendew, pen- 


drwm, pengaled | 
Logic, s. rheſymeg, rheſymeg- 
yddiaeth, arbwyffeb 35 
Logical, a. rheſymegawl, ar- 
bwyllegawl 
Logically, ad. yn rheſymegaw] 
Logician; s. rheſymegwr, rhe- 
nent ymreſymydd, arbwy- 


y ER | 
Logline, s. Hinyn y cyfrif-bill, 
y llinyn à'r hyn y meſurir 
mynediad llong 
J.ogodcedalift, 5. dyfeiſiwr gei- 
riau newydd 


Logomachy, 5. ymyraeth yng- 


hylch geiriau | 
Eogwood, 5. coed o'r Orllewin 
India arferawl gan liwyddion 
Loin, à. Iwyn, IIwyn; arenau 
Loiter, v. dyhiraw, gohiriaw, 
oed1, aros, ſefyllian 
Loiterer, s. dyhirwr 


Loll, v. ymddiogi, tordain, 


diog-orwedd; yſtyn tafod 
Lollard, 5. un o ganlynwyr y 

diwygiwr enwog Wicliff 
London, ub. Llundain;—oddi 

wrth llong-ddinas, llwyn ddi- 


nas, llawn ddinas, medd rhai; 


neu, oddiwrth lan Ddeian ; 
(tem? Diana) neu Llunedain, 
Ilawn o Ddiana, medd eraill 
Lone, Lonely, Loneſome, 2. 
unig, unigol, neillduol, wrtho 
ei hun, diymgeledd 


Long, à. hir, maith: v. hirae- 


thu: d. yn hir, dros hir amſer 
Longanimity, g. amynedd, hir- 
ymaros, hir-oddefiad 


C215) 


FE @ | 
Longanimous, 2. hirymarhous 
Longevity, s. hir oes, hir hoedl 
Long-handed, Longimanous, 
2. law hir 3 
Longing, £46, hiraeth: a. hir- 
aethlawn y | 
Longitude, ub. hyd; gradd- 
bellder (tu a'r dwyrain neu'r 
| ef, oddiwrth gyngylch 
anner dydd; neu (mewn: 
ſeryddiaeth) oddiwrth gyn- 
. bwngc arwydd yr hwrdd 
Longitudinal, a. hydawl, hyd- 
| feſurawl, o'i hyd, ar ei hyd 
Long ſuffering, a. hir- ymaros 
Longways Longwiſe, ad. gyd 
a'r hyd 
Long-winded, a. hir-anadlog 
Looby, 3. leban, delbren : 
Look, . golwg, gwedd, pryd: 
V. edrych, 5 diſgwyl pell- 
der ſeren | 
Looker, g. edrychwr, gweled- 
ydd, diſgwylwr 
Looking-glaſs; . drych 
Loom, 5. gwydd 
Loon, 5. drel, delff 
Loop, g. carai, dolen, arweſtr 
Loops hole, s. twll, agoriad; eſ- 
Looſe, a. rhydd, llaes [gus 
Loofen, v. llaefu, dattod 
Looſeneſs, s. rhyddhad, llaeſad, 
| y bib, neu'r dolur rhydd 


Loover, 5. egoriad mewn pe 


ty, twll mwg 
Lop, v. yſgythru 
Loquacious, à. ſiaradus, ſiar- 
adgar 
Loquacity, Loquaciouſneſs, 4. 
ſiaradgarweh | 
Lord, 5s. arglwydd, pendehig 
Lordlineſs, 5. arglwyddeidd- 
rwydd | 
Lordling, g. arglwyddyn, cor- 
arglwydd 
Lordly, a. arglwyddaidd _ 
Lordfhip, 5. arglwyddiaeth 
Lore, s. dyſg, gwers SE 
Loſe, v. colli ; colledu 
Loſer, s. colledwr, collwz 


- 
- 


. [ Loſs, s, colled, ſarhad 


- 1 * # 
e 
SY *** 1 . 


* 5 * 


os 
TRE — 2 * F, 
bob — * 8. 
z. 


22 
Dees "Ot 
þ : 
ICs; 


D 
8 FREY "= as p * 


SE ttt ING 
AL rn: FEET” 
Ate 3 . 


— NT CO IGe CITE 
—_ e- 5 3 „ 
OW 3 2 8 * SR 

Sg 


* — 
e — —— a — — . — 
—— , C Ons OE ne Lins rg. 
. — — IE Too 9: 22 2 
— —— — 5 


Yr et ior — — ꝗ ͤ eee net Fe I — 


— 


* 8 8 IS 5 — 
+ — 2 — 


LEN 2 * ons 
IT INS IING = 
r — > x 
2 — 


LY 2 
— 


1 — 2 
= — 


r : 
EOS oh MS co 
X£ * »” 


ty 
n rn 
* 8 
— — 5 
- — = 


. af 
2d 
— tn, CRT — TE” * 
4 


L 6 
Toft, a. coll, colledis _ 
Eot, . coelbren ; tynged 


Loth, a. Edr. Loath - 


Lotion, #. golch, golchiad 
Lottery, s. coelbrenaeth, dam- 

weiniaeth. — Lottery - Ticket, 

coelbren damweiniaeth 
Loud, a. corch, uchel 
Loudly, ad. yn groch 
Loudnefs of voice, uchder llais 
Love, 5. cariad, ſerch: V. Caru, 

hoffi | ok 
Lovelineſs, s. hawddgarweh 
Lovelorn, à. cariad-goll 
Lovely, a. hawddgar 


62161 


| 


Love-ſick, a. claf o gariad 


Love-ſuit, s. caredigaeth 
Lough, s. llyn, lwch 
Lounge, v. lechu, fegura 
Louſe, 5. leuen : pl. Yau 
Louſy, a. leuawg _. 
Lout, s. delff, lleban | 
Low, a. iſel, goſtyngedig; ſal, 
gwael om 
Lower, &. is, sub. tywyllni; 
prudd-der: v. cymhylu 


Lowermoſt, a. iſaf, iſelaf 


Lowlineſs,s.goſtyngeiddrwydd 
Lowly, a. Hel, goſtyngedig 
Lownelſs, 5. ifelder, gwaeledd 
Koyal, a. ffyddlawn, ufudd rr 
brenin ; 
Eoyalift, sub. cywir-ddyn 1'w 
frenin | 
Loyally, ad. yn fyddlawn, yn 
ufudd | 
koyalty, s. ffyddlondeb, ufudd- 
dod 


Lubbard, Lubber, ub. lleban, 
delff, diogyn ; 

Tubberly, a. lledchwith: ad. 
yn lledchwith 

Lubric, à. llyfn, llithrig 

Lubricity, 5. lithrigrwydd 

Lubricous, Lubricious, a.llith- 

rig, llytn | | 

Lubrifation, Lubrification, 5. 
Uyfnhad | 

Lucid, 4. diſglair, pwyllog ; 
goleu 7 


Lvviter, -. y ſeren ddydd; * 


| 


L 

Luciferians, s. ſect ag oedd yp 
dal fad yr enaid yn cael ei 
genhedli yr un modd a'r corph 


Luck, 5. damwain, digwydd, 


Luckily, ad. yn hapus {hap 
Luckineſs, 5. fymant, * 
Luckleſs, a. anffodus {iant 
Lucky, a. IIwyddianus 


Lucrative, Lucriferous, a. en- 


Luere, g. elw [nillfawr 
Luctiferous, Luctific, a. gofidus 
Lucubrate, . myfyrio with - 
oleu canwyll | 
Lucubration, s.myfyrdod, neu 
orchwyl a wnaed wrth oleu 
canwyll | . 
Lucubratory, 4. a wnaed wrth 
oleu canwyll, neu wrth galed 
' aſtudio TOE 
Luculence, s. eglurdeb 
Luculent, a. amlwg, eglur . 
Lucy, s. Lleuci, enw benyw 
Ludicrous, 4. chwerthinus 
Ludicrouſly, ad. yn chwer- 
thinus | 
Ludicrouſneſs, . chwerthin- 
edd, digrifwch 
Lug, g. cluſt: v. luſgo 
Luggage, ub. clud trwm an- 
hyddwyn | 
Lugubrious, Lugubrous, a 
galarus, triſt 
Lukewarm, à. claiar 
Lukewarmly, ad. yn glaiar 
Lukewarmneſs, 5. claiarwch 
Lull, v. ſuo, canu i gyſgu 
Lullaby, 5. can neu don gwig- 
barawg' 
Lulling, part. diſtewi, Iwlian 
Lumber, 5s. hen ddodrefn di- 
ddefnydd 
Luminary, s. goleuad 
Lump, 5. clamp, talp, telpyn 
Lumpiſh, a. trwm, pwyſig; pwl 
Lumpiſhly, ad. yn drwm, yn 
| bendrwm 
Lumpiſhneſs, 5. pendrymder 
Lumpy, a. clampog, talpog 
Lunacy, s. Hoerigrwydd, gwall- 
pov ydd oddiwrth eftaith y 
oer 


j 
| 


LU 
Lunar, Lunary, à. Iloerig, lleu- 
adaidd 1 
Lunatic, 3. dyn lloerig: a. gor- 
phwyllawg 
Lunation, sub. cylch-droad y 
lleuad 15 
Lunch, Luncheon, sub. clwt o 
fwyd | | 
Lurch, s. dyryſwch: v. traf- 
lyngeu; ſiomi, twyllo, chwi- 
wian FP. > 
Lurcher, s. cynllwynwr 


Lure, s. hud, twyll: v. twyllo|. 


Lurk, v. cynllwyn, llechu 
Lurker, s. cynllwynwr 
Luſcious, a. melus, moethus 
Luſciouſly, ad. yn felus 
Luſciouſneſs, . meluſder 
Luſorious, a. chwareugar 


Luft, s. chwant: v. chwantu 


Luſtful, a. chwantus, nwyfus 

Luſtfully, ad. yn chwantus 

Luſtfulneſs, ub. chwantreydd, 
trythyllwch 


Luſtily, ad. yn wrol, yn galon- 


Luſtineſs, 3. gwrolder ſawg 
Luſtration, s. puredigaeth, gol- 
chiad mewn dwftr; mynediad 
torf 1 olygu terfynau gwlad 
Luſtre, 5. diſgleirdeb, llewyrch 
Luſty, a. gwrol, heinyf, cryf, 
grymus, corphol; jiach 


Lute, 5. offeryn cerdd à than- 


nau iddo 
Luther, s. diwygiwr enwog o 
Sacſoni, yr hwn er na's daeth 
ef allan o Babilon, a fu yn off- 
erynol 1 ſiglo y caerau hyd eu 
ſylfeini. Dechreuodd ei waith 
tu a'r flwyddyn 1517. a bu 
farw yn 1546, yn 63 oed 
Lutheran, s. dyſgybl Luther: 
a. Lutheraidd 1 
Latheraniſm, 3. Lutheriaeth, 
athrawiaeth Luther 
Lutulent, a. Heidiog | 
Luxation, s. dadgymhaliad 
Luxuriance, Luxuriancy, ub. 
rhyſedd, braſdwf, braſdyfant 
Luxuriant, à. rhongca, . 


[2173 


ö 


| 


ayfawl * 


1 


"LV 

Luxuriantly, ad. yn rhongca, 
yn wrawl 

Luxuriate, v. tyfu'n ormodol 

Luxurious, a. gloddeſtgar; try- 
thyll; rhongca - 

Luxury, 5. gloddeſt, rhyſedd, 
wttres, glythni 

Lye, 5. ludrod, lleiſw, trwyth 

Lying, 5. celwydd: part. gor- 
wedd | Sea | 


i Lymph, Lympha, s. dwfr, Ilyn 
| Lynx, Sub. rhyw fwyſtfil brith 


manog, tra ffyrnig; yr ig 
Lyre, g. telyn 


Lyric, a. telynaidd _ 


Lyriſt, 5. telynwr 
M 


3. fel rhifnod a arwydda 
YA, fil, ac fel byriad o'r 
gair magiſter a arwydda ath- 
raw neu meiſtr, ac fel byriad 
o'r gair manus y mae yn ar- 
wyddo law : felly M. A. a ar- 
wydda maſter in the arts, neu 
athraw yn y celfyddydau.— 
MS. a arwydda manuſcript, 
ſef llaw-yſgrifen ; a MSS. ma- 
nuſcripts, aw- yſgrifenada 
Mac, 5. ap, mab 8 
Macaroni, 5. brithyn, coegyn 
Macaronic, ub. brith-1aith ; 4a, 
brith-ieithig | 
Macaroon, 5. math o bereidd- 
fwyd, neu lyſiau- fyd 
Macaw, sub. math o aderyn o 
rywogaeth y parrot 
Mace, 5. math o ber-lyſiau 
Mace-bearer, ub. dygiawdr y 
ferllyig, bryſgill-ddygydd _ 
Macerate, v.culhau, teneuhau, 
truanu 
Maceration, 3. culhad 


{ Machiavel, ub. enw haneſydd 


enwog, ac athraw cyfrwys o'r 


| Eidal, yr hwn a honai fod pol 


rhyw yſgelerder yn colli ei 
wrthuni, ac yn myned yn 
beth diniwerd a _chanmolad- 
wy yn nwylaw lywodracth- 
wyr. Ond y mae'n debyg fod 
Uywodraethwyr wedi credb 

$395 44 + 46 * BIN 


The, Ar - _ * — 
— 5 — LS — 
2 STD Pos —— RS 


TI 
Cr 


EET. == PS 


— 
x 7 — Pans.” 


r 
— 


— * (DOE 


* = gz N 2 
8 
— 62 Lv * — r * 2 * — 
I OT RT HE ps. 


2 


PP ˙ . 
— * * "3" x) 
* 


IE Boerne con 
2 


— 


— — 5 — 88 = 
< ERS ” 


> 
7 


Po 
$0 > "> 


— — — 

1 A 
n 

— — 


2 ——— — —. Eg 
rr rr r e * S 
e 2 S008 

3 bk E = 2 wx N, * . 


* . — — 3 * 2s — * 


PPP 


has 
— 
— 
- 
- — 


— — 


„ 
Ce —— Ee 


= _——C 


2 E Innngs  Es + 


PA ED 
<=» 


* 

« of: 
— - "LIE OS — — — LEES ES ID & . 
8 - =. — . 1 = 


M A 


hynny yn mhell cyn dyddiau 
Machiavel 


Machinate, v. dyfeiſio 


Machination, 5. dyfais 
Machine, peiriant 
Machinery, 5. peirian- waith 


Macilent, 2. teneu, truan, cul 


Mackerel, 5. maran, macrel]: 
pl. meer yll 

Macrocoſm, . bedyſawd 

Macula, 5. man, magl, brychni 

Maculate, v. manu, brychu, 
dwyno, llutrodu 

Mad, a. ynfyd, gwallgofus, cyn- 
ddeiriawg 

Madam, g. meiſtres, arglwyddes 

Madbrained, a. penwan, pen- 
chwiban 

Madcap, s. dyn pendwym cle- 


barddus, clecai 


Madder, s. y wreiddrudd: à. 
N 
Madefaction, ub. 0 
Uleith- had, gwlybbad 
Madhouſe, s. ynfytty 


Madly, ad. yn ynfyd, yn wollt 
Madman, s. ynfyd, dyn gor- 


phwyllus 

Madneſs, 5. ynfydrwydd; cyn- 
ddaredd 

Madrigal, 5. bugeil-gin, pen- 
nill ogan 


Magazine, 5. caſgl, cronfa, try- 


ſorfa, tryſorgell, yſtordy 
Maggot, s. cynrhonyn (. cyn- 
rhawn) cymmendawd 
Maggotty, a. cynrhonaul, cyn- 
rhonllyd; ,anwadal, aneſmwyth 
Magi, 5. doethion o'r Dwyrain 
Magic, ub. dewiniacth, ſwyn- 
gyfaredd 
Magical, Magic, a. ſwynawl, 
; {wryngyfareddaw] ; hyfryd 
Magician, s. dewin, {wynwr, 
ſwyn-gyfareddur 
Magiſter ial, . adj. meiſtraidd, 
meiftrolaidd, meiſtrolgar 
Magiſterially, ad. yn feiſtrolaidd 
Magiſtracy, ub. awdurdawd, 
rheolaeth, penſwyddogaeth 
Magiſtrate, 5. penſwyddog, lly- 
wiawdwr, — | 


[218] 


3 86 
MA 


Magnanimity, 546. mawrfryd; 
mawrfrydigrwydd, mawrwr- 
iaeth 

Magnanimous, a. mawrfrydig, 
mawrwraidd. 
Magnanimouſly, ad. vn fawr- 
frydig 

kata Sub, ehedfacn, maen 
bc 

Magnetiſm, s FR any th, rhin- 
wedd yr ehed 

Magnific, Magnifical, a. mawr- 
wych, urddaſaw! | 

Magnificat, s. can Mair forwyn, 
Luc i. 46 

Magnificence, 56. mawredd, 
gwychder 

Magnificent, 4. ardderchawg 

Magnifier, 546. near, | 

mawrhawr. 

Magnify, v. mawrygu, mawr- 
hau; mwyhan 

Magnitude, g. maint, maintioli, 
helaethder 


| Magpie, s. pi, pia, pioden, pi- 


ogen 

Mabogany, s. coed tra gwerth- 
fawr o'r Orllewinol India 

Mahomet, s. Mohamed proph- 
wyd y Tyrciaid 

Mahometaniſm, . mohameta- 
niaeth _ 

Maid, g. gwyryf, geneth, mor- 
wyn, eigr 

Maiden, 5. morwyn: 4, mor- 
wynawl, eigraidd 

Maidenhead, 5. morwyndawd, 
gwyryfdawd, eigraeth 

Majeſtic, a. ardderchawg 

Majeſty, s. ardderchawgrwydd , 
mawrhydi 0 

Mail, 5 llurig; codaid o lythy- 
rau, Iythyr- god; man ar bin 
aderyn 

Maim, 5 nam, anaf, anafod: 

Maimed, a. anafus [v. anafu 

Main, 5. y corphb, y rhan fwy- 
af; cefnfor, dyfnfor: a. prif, 
pennaf; mavr 

Mainly, ad. yn bennaf 

Mainmaſt, sub. yr hwylbren 


| mawr, y wernen wor 


Nlalaxate, v 


MA 


mach, mechni, mechniaeth 
Mainſail, 5. yr hwyl fawr 
Maintain, v. amddiffyn, cadw, 
cynnal 
Maintenance, sub. cadwriaeth, 
cynhahaeth 
Major, g. yr aelod gyntaf mewn 
prawf-reſwm; ſwyddog mewn 


 Huuchlaw cadpen: a.mwy,hyn 


Majority, 5s. mwy Than, y rhan 
fwyat; lawn oedran 


Make, g. gwneuthuriad, cyfan- 


ſoddiad, dull, gwedd: v. peri, 
gwneud, gwneuthur, creu 
Maker, s. gwneuthurwr 
Malady, gab. clefyd, dolur, af, 
iechyd 

Malapert, a. ſarrug, haerllug, 
taer-ddrwg, cras aren 

. Neithio, tyneru 
Male, 5. gwrryw: &. gwrryw- 
aidd 

Male- 4 5. traws- 
lywodraeth, dryg-lywodraeth 
Malecontent, 3. gwrthry felwr: 
a. anfoddlon 


Malediction, 5. rheg, melldith 


Malefaction, s. drwg-weithred 


MalJefaCtor,s.drwg-weithredwr 


Malefic, a. drygionus, niweid- 
76) 

Male-practice, g. dryg-waith 

Malevolence, J. drwg ewyllys, 
cerwg ddymuniad, adwyth 


Malevolent, a. drwg ei ewyllys, | 


maleiſus 
Malice, s lid, malais, cynfigen 
Malicious, à. maleiſus, cynhg- 
enus 
Maliciouſly, ad. yn Aris | 
Maliciouſneſs, g. drwg __ 
niant 
Malign, a. niweidiol, gwenwy- 
nig, dinyſtriol 
lalignancy, s. drygnaws, dry- 
ganlacth; adwyth 
Walignant, a. drug anianawl, 
drwg ewyllyſiawl; adwythig 


| Malignity, 5. drygedd, dryg- 


win, drug anian; ; adwyth 


2191 


NM ainprize, g. mach gorfodawg, 


XA 

Mall, 515, talwrn pel- ordd: 
curo à gordd; baeddu 
Mallard, #6. ceiliaw g hwyad, 
mailart. Edr. Drake 


Malleable, a. morthwyladwy 
Malleate, v. morthwyliaw - 


Mallet, s. gordd bren 

Mallows, g. hocys, y feddalar 

Malmſey, s. math o win melus 

Malt, 5. brag 

Malt-houſe, s. brag- dy 

Maltreat, v. cam drin 

Maltreatment, ub. drug drin- 

Maliter, s. bragwr [1aeth 

Malverſation, s. traws- ſwydd- 
ogaecth; gwael ddyfais 

Mam, Mamma, 5, mam, mami, 
mamwys 

Mammet, 5. Edr. Puppet 

Mammoc, s, dryllyn, briwſt— 
onyn: l. briwſion, dryllyn- 
ach, gwargredion 

Mammon, 5. mwnws; duw'r 
cybydd; golud, cyfoeth 

Mammonift, 6. cybydd, bydol- 
ddyn, Teuan lygad y geiniog 


Man, g. dyn, gwr: v. diwallu 


a gwyr 
Manacle, v. rhwymo dwylaw 
Manacles, s. rhwymau i'r dwy- 
law 

Manage, g. trefniad: v. trefnu, 
trin 

Manageable, a. llywodraethol 


Management, Managery, ub. 


trefniad, rheolaeth ; dy fais 
Manager, J. trefnwr 
Manchet, 3. torth gan fechan : 
Manchet bread, bara peilliaid 
Mancipate, v. cacthiwo, dar- 
oſt ung 

Manciple, s. darparwr lluniaeth 
Mandamus, s. arch-yſgrifen 
Mandarin, s. pendefig yn Ca- 
thaia 

Mandate, s. arch, archiad, gor- 
chymyn 
Mandatory, à. 
eirchiawil 
Mandrake, 5. mandrag, man- 
Mane, 5. mwng {dragor 

T 2 


archedigawl, 


Y 4 3 : * * * * b - 5 "+ wy 4 =” 1 7 . k * 2 3". > _ 
+ 4.0 5 . © : non Bop ͤ V — — — 7 1 
—: F or ny wr TEST IT INS LEE a rer _ RE Ie 


ED ag _— 


— — — 
r 


r ed 6 * 


1 ———— 


L 
— 


32 0 £9S. Zo r Ns — bh 
9 — by; P, mY 
A _ 1 4 W dr. * z = — 
r 2 , SG. Se” — —_— OS — e 
ESD * OD ISCSI, XS ² A 
* = >" _ FRAN — hoe {eb — Y — 4 — . 
- 1 ' 
* 


. ps 
-_ — — 


— Fs 
. — — O K 3 2 = as ” I INS : —— 6" 
—— . = 4 - 0 =; C 5 2 3 3 >» IX : 
- — _ DE SECS " 34 = he r n * x FG; — ee . bs, I I: | 
RE, r e e * 2 = d ; 2 2 * 8 3 3 
1 — 
— — — — > 3 — 
FFF 
= — —— we a> cent 
— F 
. 


f 1 
1 * 1 
$ oy 
„ i 
2 2B 
P's 4: 
1 18 
1 
be. | 
1 1 
2 ! 
11 
W/ 8 
1 
* "4? 
1 
I. [2 
3 


Manifeſtation, ub. 


„ Þ& 
Manes, 5. yſprydion y meirw, 
yllon | 


Manful, ub. gwrawl, gwrol- 


wych = 
Mange, -. clafr, clawr, clefri 
Manger, 5. preſeb, rheſel; cafn 
ebran, heulor oy 
Mangle, v. cigyddio, difynio ; 
Uyfnhau lliain 
Mangler, sub. cigydd o ddyn; 
Uyfnydd lliain . 
Mangy, a. clawrllyd, clafrawg 
Manhood, g. dyndawd, dynol- 
iaeth; gwroldeb | 
Maniac, 3. dyn ynfyd: a. gwall- 
gofus 
Manifeſt, 2. amlwg, eglur, diſ- 
gywen: v. amlygu 
amlygiad, 
amlygrwydd | | 
Manifeſtly, ad. yn amlwg 
Manifeſto, sub. diheur- lythyr, 
Roi i poles, egluryn 
Manifold, 4a, amryw, amryw- 
iawl, llawer 
Manikin, s. dynyn 
Maniple, 5. dyrnaid; byddin 
Mankind, 3. dynolryw 
Manlike, 4. gwrol 
Manlineſs, 5. gwrolder 
Manly, a. gwrol, dewr; dyno! 
Manna, . manna, awyr-fel ' 


Manner, s. dull, gwedd, modd, 


moes ; ffordd 
Mannerly, a. moeſgar 
Manners, 5. moeſau | 
Manniſh, a. dynol, gwraidd 
Manceuvre, 5. dyfais, dyfeiſi. 
_- 
Manor, 5. maenol, maenor 


Manſe, 5. perſondy 


Manſion, sub. trigfa, trigias, 
trigle, cartref, ty byw, pre- 
ſwylfod, trigfan 


Manſlaughter, 5. lladdiad dyn 


(yn ddifwriad) 


 Manſlayer, ub. Heiddiad dyn, 


dyn-leiddiad | 
Mantel, s. gwaith ſaer uchben 

tan | 
Mantelet, Mantlet, s. mantel] 
fer, mantellan, cochlyn 


[220] 


| 


1 


M A 
Mantle, s. mantell: v. ewynu; 
lledu eſgyll mantellu 
Mantle- tree, ub. march-bren 
aelwyd . 1 
Mantua, g. gwn benyw, yſgwn, 
yſgin | 
Mantua-maker, 5. gwnyddes, 
yſginyddes | 
Manual, 5. lloweth ; llaw-lyfr, 
Uyfran: a. law, — Manual- 
operation, gwaith llaw, gwaith 
wylaw | 
Manududction,s.llaw-dywyfiad, 
dygiad wrth law 
Manufactory, ub. gweithfa, 
gweithle, gwaith 
Manufacture, 5. gwaith, llaw- 
waith | 
Manufacturer, 5. llaw-weith- 
ydd; meiſtr llaw-weithyddion 
Manumiſſion, 5b. gollyngdod, 
rhyddhad 
Manureable, a. gwrteithadwy 
Manure, 5. tail, gwrtaith, ach- 
les 


[ Manuſcript, f. llaw-yſgrifen, 


yſgrit-lyfr 
Many, a. lawer, aml, 2 


Many- times, ad. yn fynych, 
Hawer gwaith - 


Many-cdloured, a. amliwiog 

Map, 5. map, darluniad, dar- 
lunlen, argraphlen 

Maple, 5. maſarn, maſarnen, 

gwenwialen, cynhowlen 

Ma s. darluniadaeth 

Mar, v. niweidio, anafu, llyg- 
ru, gwrthuno 

Marauding, s. yſpail-filwriaeth 

Marble, 5. mynor, maen clais: 
T. mynori 

Mlarcaſite, 3. maen tin 

March, g. mawrth, mis mawrth; 
hynt, taith : v. cychwyn © 

| Marches, 5b, mers, cyffiniau, 
terfynan 

Marchioneſs, g. ardalyddes 
Mareid, a. cul; gwywedig 

Marcour, -. culni; crinedd 
Mare, 5. caſeg: pl. ceſig 
Marge, Margent, Margin, . 


i ymyl, cwr, goror 


arwydd, man: v. nodi 


Market place, s. marchnadle, 


Marſhmallows, g. hocys y morfa, 


M A | 
Margrave, -. ardalydd, teyrn- 
1arll | 
Marinate, v. cyffeithio pyfgod 
mewn olew | 
Marine, 5. moryddiaeth; mor- 
lu, mör- fyddin; mor-filwr: a. 
morawl 
Mariner, g. morwr, mordwywr, 
merinwr.—/ar:iner"s-compaſs, 
compod . 
Maritime, 3. morawl, arforawl 
Mark, 5. morc: amlygyn, nod, 


Market, s. marchnad, march- 
nadfa: . marchnatta _ 

Marketable, a. gwerthadwy, 
marchnadawl 

Market houſe, s. ty'r farchnad, 

marchnatty 


marchnadfa 
Market- price, g. pris y farchnad 
Marl, 5. marl: v. marlu, marlo 
Marline, 5. Hlinyn pyglyd, pyg- 
linyn bancaw . 
Marmoſet, 5. ab bychan 
Marquis, s. ardalydd, ardalawr 
Marquiſate, s. ardalaeth 
Marriage, 5. priodas, neithior 
Marriageable, a. dyweddiadwy, 
mewn oed 1 briodi 3 
Marrow, 3. mer: pl. merion 
Marry, v. priodi, dyweddio 
Marſh, Mariſh, s. morfa, gwaun 
Marſhal, g. pengwaſtrawd, pen- 
ciwdawd; eyfreſtrydd: v. cyf- 
reſtru Fi 
Marſhalfea,s.carchar perthynol 
1 gyfreſtrydd y llys 
Marfhalſnip, 5, ; ;nciwdodaeth; 
cyfreſtryddiaeth 


1 


mor-hocys 
Marſhy, a. morfiaw 
Mart, , marchnad ; Sydd-did 
oddiwrth lywodraethiyſbeilio 
Marten, 5s. bele, math o wengci, 
carlyum; math o wennol 
Martial, a milwraidd, rhyfelgar 
Martingal, s genfa, genffrwyn, 


1221] 


M A 
count 5. merthyr ; tyſt 
Martyrdom; 5s. merthyrdod 
Martyrology,s.merthyroliaeth, 
hanes y merthyri 
Marvel, s. rhyfeddod : v. rhy- 
feddu | 
Marvellous, a. rhyfeddawl' 
NMarvellouſly, ad. yn rhyfedd 
Maſculine, a. gwrryw, gwrawl 
Maſculineneſs, 5. gwrolder 
Maſh, g. cymmyſgedd; brag yn 
- wiych yn y gerwyn; dwfr a 
bran i geffyl: v. rho: dwfr ar 
brag yn y gerwyn | 
Maſhing - ftick, Maſhing-ſtaff, 
s. fflon cerwyn 
Maſk, s. ffug, miſwrn, mwgwd 
Maſon, 5. faer meini, maeſiwn 
Maſonry, 5. ſaerniaeth meini 
Maſorites, gub. diwallyddion y 
beibl Efreig yn amſer Eſdras 
Maſquerade, s. ffug- dyrfa, mi- 
| ſyrn-dorf, miſyrn-ddawns 
Maſs, . offeren ; clamp, pen- 
_ tur, talp | 
Maſſacre, 5. galanaſdra, celan- 
edd, galanas 5 
Maſſineſs 3 75 — * 
der, t er, pwyligrwy 
Maſſive, Matty, a. trwm, pwy= 
ſig; mawr; cadarn 
Maſt, s. hwylbren, gwernen 
Maſter, s. meiſtr, athraw 
Maſter-key, 3. allwedd 1 agor 
pob clo | 
Maſterlefs, a. difeiſtr, afreolus 


; 


amp, godidawg, meiſtrolgar 
Maſterpiece, 5. pengorchwyl 
Maſterſhip, ub. meiſtrolaeth, 
pennogaeth 
Maſterſtroke, 5. rhagorgamp 
Maſtery, s. meiſtrolaeth, 
nogaeth, goruchafreth 
Mailication, s. cnoad | 
Maſtiff, 5. gwaedgi, coſtowccd 
Mat, s. rheſtog, hanas 
Match, s. priodas; ienad; cy&- 
mar; pabwyryn, dylwyfyn 
Matchable, @. ieuadwy, cyd- 


cengl-tirwyn 


Martinmas, s, gwyl Fartin { | 


| maradwy ; cyfaddas 
& © 3 | 


Maſterly, a. cywrain, penig= 


” 
— — — 


— 


—.— 


— -_ 5 —— 2 <—_ —— Nn 


DEE ae. 
— 3 2 eee 
8 Fes pet < 3 — $ N N MW 3s £ I : - Yb 4 
— 4 - 1 * * a + * * 
—— kg: =: x 2- ta 2c i 2 K 1 * * 2 — — 
wage” 1 22 — IF n r EI IE ag * r £ ET —„— 
. r * ; > RE, AE bo — 
EET ID 7 Y > . — 2 = 
* — 8 4 8 — — >= * 
— — — — . . 


5 hb 3 4 3 FE 2 n b = 7 5 
a ” * 3 — 22 W rn . + WC. 2-4 20 < .. r . Be 4 — * 1 V 
3 . 2 8 =" T 5 - — === > . 
c ED ö . S — 
- ens ER Sar ĩ ·- ĩðͤ IJ EFF 


—— 


. Cree dE ES: — — 
pare 4 Se CE EDS 5 
n r CITY — en 

n > 


— 


- 1 Sr x 
——— CT —— = 
— = — 


—— 
E 
. 


Matriculate, v. myned neu 
dderbyn yn aelod o'r fam- 


ua 


hydmarawl 
Mate, g. cydymaith, cydmar 
Material, a. defnyddiol, cor- 
phorol; hanfodol, pwysfawr 
Materialiſt, ub. defnyddiolwr, 
defnyddiawdwr | | 
Materialiſm, ub. defnyddiod- 
raeth 
Materiality, s. defnyddiolder 
Materially, ad. yn fawr, yn he- 
laeth N | | 
Materials, 5. moddion, defny- 
Maternal, a. mamawl [ddiau 
Mathematical, a. perthynawl 
i'r rhif a meſur gelfyddyd, 
cywir, arddangoſyddaw! 
Mathematically, ad. wrth rif 
a meſur, wrth y rhif a meſur 
gelfyddydau; yn berffaith gy- 
wir 
Mathematician, 5s. athraw neu 
un cyfarwydd ynghelfyddyd 
rhif a meſur 


Mathematics, 5. y rhif a meſur 


gelfyddyd, neu gelfyddydau, 
mewn cyfeiriad at rifyddiaeth, 
daearfeidraeth, a ſeryddiaeth 
Matheſis, s. athrawiaeth y rhif 
a mefur gelfyddyd 
Matin, a. boreawl, pylgeiniawl 
Matins, 3. pylgaint, pylgeiniol 
waſanaeth, boreawl weddi 
Matras, Matraſs, sub, math o 
qdiſtill. leſtr | 
Matrice, 5. croth, bru, y fam- 
awg; llythyr- fold | 
Matricide ub. mam-laddiad ; 
mam-leiddiad, mam-lofrudd 


yſgol | 
Matrimonial, 3. priodaſawl 
Matrimony, 5. priodas 
Matron, s. gwreig-dda, benyw 
wreigaidd, hynaf-wrai 
Matter, s. defnydd, ſylwedd; 
haw], cynghaws, mater, peth; 
neges, achos; gor, crawn 
Mattery, a. crawnllyd, gorllyd, 


| 1222] 
Matchleſs, a. digymmar, ang 


M A 
Mattock, 5. caib: v. ceibio - 
Mattreſs, Matraſs, 5u6. gwely 
fflocys, matras | : 
Maturation, 5. addfediad 
Mature, a. addfed 
Maturely, ad. yn yſtyriol 
Maturity, 5. addfedrwydd 
Maudlin, 5. llyſiau Mair Fad- 
len: a. meddw, lled feddw 
Maugre, ad. er gwaethaf, heb 
ddiolch | | 
Maukin, 5. mopa, neu yſgubel! 
fwrn | 
Maul, s. math o ordd bren: v. 
pwyo, malurio 
Maundy-Thurſday, sub. dydd 
Tau cablyd | 
Mauſoleum, 5s. adail odidawg a 
gododd Artemiſia, brenhines 
Caria, er coffa am ei gur 
Mauſolus, ac a gyfrifid yn un 
o'r ſaith rhyfeddod:; unrhyw 
adail ardderchawg a wnaed 
| mewn cof amy marw; bedd- 
gor, gwyddfa 
Maw, 5. cylla, cropa, crombil 
Mawkiſh, a. gloefygus 
Mawks, Mawther, 5s. rhoces 
Maxillary, 4. perthynawl 1'r 
gern, yr aelgerth neu aſgwrn 
en bas 
Maxim, 5s. arwiredd, teſtun di- 
lys, goſodedigaeth 
May, 5s. Mai, mis Mai: v. gallu, 
dichoni, dychyn, boed, bydd- 
May-be, Edr. Probably [ed 
May-day, 5. calan Mai, dydd - 
calan Mai | 
May-flower, 5. blodau'r yſby- 
ddad 3 | 
May- bug, s. Cuwilen y baw 
May-lily, s. lili'r dyffrynoedd 
Mayor, 5. maer | 
Mayoralty, g. maeronaeth. 
Mayoreſs, s. maeres 
May pole, 5. bedwen fai 
Mazard, 5. Edr. Faw -_ | 
Maze, 5. dyrysfa, bachdrofa; 
ſyndod | 
Mazy, a. bachdrawg; dyrus 


madreddaws | 


Me, proz. myfi, mi, fi, i 


_ Mealy-mouthed, a. ſafn dyner; 


Means, 5. moddion, offerynau; 


Meaſe, 5. mwys y ſgadan, ſef 500 


ſuraid: v. meſuro 


ME 


Mead, ub. medd, meddyglyn; 
dol, gweirglawdd 

Meadow, 5. dol, gwaun, gweir- 
glawdd 79 5 

Meadow-ſweet, Mead - wort, 5. 
Uyſiau'r forwyn 

Meager, a. truan, cul, gwangc- 
lyd 

Meagerneſs, 5s. culni, truander 

Meal, s. blawd ; pryd o fwyd 

Meal-beggar, s. blotai 

Mealy, a. blawdog, blodwy 


cywilyddgar 
Mean, s. cyfrwng; canolrwydd, 
cymmedrolder: a. gwreng, 
gwael: v. arwyddoccau; bw- 
riadu | 
Meander, ub. doleniad, dolyſ- 
ſtum; bachdrofa : v. dolyſ- 
tumio, dolenu N 
Meaning, ub. yſtyr, meddw], 
arwyddoccad | 
Meanly, ad. yn wael 
Meanneſs, g. gwaelder, ſalwedd 


modd, ffordd, achaws, gwaith. 
By means of, o achaws.— EY 
all means, yn mhob modd.— 
By no means, er dim. — By fair 
means, trwy deg. — By foul 
means, trwy hagr. — By falſe 
means, mewn ffordd gamwe- 
ddus.— By many means, mewn 

lawer modd. By what means? 
pa fodd 


Meaſles, s. y frech goch 
Meaſure, . medr, meſur, me- 


Meaſurement, g. meſuriad, me- 
ſuriaeth, meſuryddiaeth 
Meat, 5. bwyd, luniaeth, ym- 
borth ; cigfwyd 
Mechanic, 5. crefftwr, dyban- 
an: a. gwael, diſtadl _ 
Mechanic-arts, g. Ilaw-gelfy- 
ddydau; 7 pennaf o ba rai, 
neu y ſaith brif grefft, yw ar- 
ddwriaeth, ſaerniaeth, gwe- 


12231 


yaddiaeth, helwriaeth, milwr- | 


. 


M E 
1aeth, morwriaeth, meddygi- 
niaeth | 
Mechanic powers, sub. y mud- 
alluoedd, ſef y fantol, y troſol, 
neu'r gwif, y droell a'r echel, 
y chwerfan dro, y cogwrn tro, 
a'r aing, —Rhyfeddawl yw y 
galluoedd hyn _ 
Mechanical, a. llaw-gelfydd- 
ydaw], crefftwrawl 
Mechanics, 5. gwybodaeth 
celfyddydau mudol, neu — 
roawl | 
Mechaniſm, 9. peirian-waith, 
peirianyddiaeth IRE 
Medal, s. cof-ddryll bathedig 
inſel ; 
Medalion, 5. cof-ddryll bath- 
edig mawr | 5 
Medaliſt, s. un cyfarwydd yn 
yr hen fath 
Medals, 5. cof-ddarnau bath- 
awl o aur, arian, neu efydd 
Meddle, v. ymyred, cydgam 
Meddler, s. ymyrydd 
Meddleſome, a. ymyrus : 
Mediate, a. cyfryngawl: v. 
cyfryngu, cymmodi | 
Mediation, s. cyfryngdod 
Mediator, s. cyfryngwr | 
Mediatorial, a. cyfryngawl - 
Mediatorſhip, ub. cyfryngwr- 
Mediatrix, 5. cyfrynges [1aeth 
Medicable, a. gwelladwy 
Medical, Medicinal, ad. yn fe- 
ddygawl, yn feddyginiaethol 
. g. meddyginiaeth, 
eli 
Medicine, ub. meddyginiaeth, 
phyſygwriaeth 
Medicines, g. cyfferi, moddion 
meddygawl | 
Mediety, 5ub. canoligrwydd ; 
hanner | | 
Mediocrity, 5. cymhedrolder, 
canoligrwydd | 
Meditate, v. myfyrio, dyfeifio 
Meditation, g. myfyrdod, yſtyr- 
iaeth 
Meditative, a. myfyrgar, me- 
ddylgar 5 


* -1 2 2 
— — — . "Ls <>.3 A) = 
"I = oY >, 2 door hogr Mb 4A ABEL. on 


rg ** 
\ 5 * * 2 oe” by 
p 2 2 TV 
2 * * I 9 4k c n 2 K 
, Pt — * 1 = . 9 * va 0 Wenn 4 
Wm * 5 awd” $6 3 += ez .i4 wee r Fe SET IS * 1 
IS, \ x 2 Eve, 2 WITS Y .. ro 8 5 ri © "= 
B I-25 233 2 © "LITE 
px = 


— — 1 —— 


- 
——__— > 


2 STS. 3 
OA x * _ A 8 1 A A D —_— 


= Yip. "> F094 The 


. Tf 
3 * E290. e — 


K Rn 
* 


Lomas 


* s * CE e Gy 
nl >, Mo, PP 2, FEED — 
PH 55 2.0 m5 L 83 

n 2 1 — HS += n 2 


To rs 


— 


7 7 

——— 2 

n 

a Wy eg 
2 

a b — 


. 
n 


OS NRC 


8 r 


er 1 A * 
— _ 


f 12 1 — 
yoo nn rr 


Fw ?.2,.5? 
— — 


„ 
8 n 


= : + - MES 24 2 
—— — — —  .  ERD 


— 


5 << — 


Mediterranean ſca, ub. mor y 


_ Mellifluent, 


Melody, 5. peroriaeth, melus- 


M E 
Mediterranean, Mediterrane- 
ous, à. canoldiraidd 


canoldir 
Medium, 5. cyfrwng, canol- 
barth; canoligrwydd; cyf 
ryngiad ; 5 
Medlar, 5. cer1, pren ceri 
Medley, Medly, g. cymmyſgedd 
Medullar, a. merawl, perthyn 
aw] i'r mer 
Meed, g. zobrwy, gwobr, rhodd 
Meek, à. llariaidd 
Meeken, v. llarieiddio 
Meekly, ad. yn llariaidd 
Meekneſs, 5. larieidd-dra 
Meet, a. addas, gweddus, eym- 
mwys: v. cyfarfod | 
Meeting, g. cwrdd, cyfarfod 
Meeting-houſe, s. ty cwrdd 
Meetly, ad. yn weddus, yn 
gymmwys | 
Meetneſs, g. addaſrwydd, gwe- 
ddeidd-dra 8 
Megrim, g. y ben dro, meigrin 
Melancholy, ys. y pruddglwyf, 
y dulyn, y dduegwſt, y ddueg: 
a. greſynaw] | 
Mehorate, v. diwygio, gwell- 
hau OO 
Melioration, Mehority, 56. 
gwelliant 
Melliferous, a. mel-ddwyn 
Mellification, 5. gwneuthuriad 
mel 5 
Mellifluence, ub. mèl. rediad, 
mel-ffrydiad 
Mellifluous, a. 
mel-red, parabl-ber, me]-enau 
Mellow, a. addfed; meddal; 
meddw with 
Mellowneſs, 5. addfedrwydd, 
ffaethder | 
Melodious, à. peroriaethawl, 
pereidd - ſain, hyfryd-lais 
Melodiouſneſs, s. pereidd weh, 
cynghaneddolrwydd 


gerd | ; 
Melon, ub. melwn, pompion, 
Num. xi. | 


[224] 


ME 


Melter, 5. toddydd, toddwr 
Member, 5. aelod, aclawd 
Membrane, s. glaſgroen, pili- 
onen, memrwn | 
Membraneous, a.remrwnaidd 
Memento, 5. awgrym, arwydd 


Memoir, s. cofhant [coffaol 
Memorable, a. eoſiadwy, cofus 
Memorandum, 3. cofnod, cof- 
nodiad | 
Memorial, s. cofen, coffa, co- 
ffadwriaeth: a. coffaawl 
Memorlialiſt, 5. coffawr 
Memoriter, ad. yn y cof, ar y 
„ „ 
Memory, 5. cof, coffadwriaeth 
Men, 5. dynion, gwyr 
Menace, 5. bygythiad: v. by- 
gwth | 
Menage, Menageric, 5. caſgli- 
ad o anifeiliaid 
Mend, v. gwellhau, diwygio, 
eyweirio 
Mendable, 2. gwelladwy, a 
ellir ei wella 
Mendacity, g. anwiredd, ffug 
Mender, 5. adgyweirydd, di- 
wygiwr, gwellhawr | 
Mendicant, 5s. cardotai, cardo- 
tyn: a. cardodawl, cardotei- 
Mendicate, v. cardota [aw 
Mendicity, s. cardoteiaeth 
Menial, 5. gwas; teuluaidd 
Menology, s. mis reſtriad 
Menſes, s. miſglwyf, miſlifiant 
Menſtrual, Menſtruous, a. miſ- 
awl, miſgiwyfus 
Menſtruum, 546. dadglymydd, 
toddydd, dadleithydd Y 
Menſurable, a. mefuradwy, 
meſurawl | 
Menſurate, v. meſur, meſaraw 
Menſuration, ub. meſuriaeth, 
meſuriad 5 
Mental, a. meddylaidd, per- 
thynawl i'r meddw] 
Mental-refervatian, . meddwl- 
gehad : 
Mention, 5. crybwylliad: v. 
crybwyl, coffau, ſon 
han wank a, marchnadaw}, 


5 
Melt, v. todd, dadlath | 


maſnachawl 


li- 


ME 
Mercat, 5. marchnad 
Mercenary, s. cyflogddyn; lly- 


gad y geiniawg: a. cyflogawl; 


na wnel ddim heb dal 
Mercer, 3. gwerthydd ſidanau, 
llieinau, &c. 
Mercery, 3. nwyfau ſidan, lin, 
a chotwm 
Merchandize, s. maſnach 
Merchant, . maſnachwr 
Merchantman, . maſnach-long 
Merciful, a. trugarawg 
Mercifully, ad. yn drugarawg 
Mercileſs, a. didrugaredd, an- 
nhrugarawg | 


Mercurial, &. a wnaed o arian 
by s 


Mercury, 5s. arian byw; y blan- 
ed Merchur; y duw Merchur 


Mercy, . trugaredd, toſturi 
Mere, Meer, 4a. unig, ſyml, 


pur; moel, noeth 
Merely, ad. yn unig 
Meretricious, 4. anllad, put- 
teinllyd, budrogaidd 
Meridian, g. canol-ddydd, han- 
ner dvdd; y llinyn o'r deau 
i'r gogledd a groeſir gan yr 
haul ganol dydd _ | 
Meridional, a. deheuawl 
Merit, 5. haeddiant, teilyngdod 


Mentorious, a. teilwng, rhin- 


weddawl 9 85 
Merlin, s. math o walch 
Mermaid, 5. mor-forwyn 
Merrily, ad. yn llawen 


Merrimake, s. gwledd 
 Merriment, 5. Ilawenydd, di- 


fyrwch, digrifwch 
Merry, a.llawen, difyr, hoenus 
Merry-Andrew, s, ftwl y ffair 
chwydawydd : 


Merry- mood, g. awr lawen 
Mierry-thought, ub. rhyw aſ- 


gwrn fforchog yng wddf jar, 
algwrn y gwenydd | 
Merſion, 5. trochiad, ſuddiant, 
ſoddiad 8 
Meſentery, 5. lliein-gig, cefn- 
dedyn, cyndedyn 


Meth, g. y cyfrwng rhwng edau 


[225] 


= - 3 
* 5. brith- yd, cymmyſg- 


* ; 
Meſs, 5. ſaig o fwyd: v. bwyta 
Meſlage, g. cennadwri . 
Meſſenger, 5. cennad 
Meſſiah, s. Criſt, Eneiniawg 
Meſſieurs, s. meiſtri, fy meiſtrĩ 
1 3. cydtwytawr, cyſ- 
Al 
Meſſuage, ub. tyddyn; ty a 
. gafael * 
Met, Mett, . meſuraid (Vin- 
cheſter : ) part. cyfarfuwyd 
Metage, sub. cyflog meſurwyr, 
tal meſuriad | | 
Metal, s. metel, metal, delid 
Metallic, a. metelaidd, delid- 
aidd 
Metalliſt, . metelydd, delidwr 
Metallurgy, s. metel-waith 
Metamorphoſe, v.gweddnewid 
Metamorphoſis, q. gweddnew- 
idiad 
Metaphor, g. traws- ſymmudiad, 
* e | 
Metaphorical, 4. traws-ſym- 
ce an pwyll-drawfglwydd- 
aw FS | 
Metaphraſe, s. caeth-gyfieith- 
iad, cyfieithiad Hythyrenawl 
Metaphraſt, s. caeth- gyfieith- 
ydd, un a gyfieitho air yng air 
1 a. arddanſodd- 
aw | 
Metaphyſics, $25. arddanſodd- 
Metaſtaſis, s. cyfieithiad [iaeth 
Metatheſis, s. traws-elfeniad, 
Ilythyr-gyfnewid 
Mete, v. meſur, meſuraw 
Metempſychoſis, g. traws-en- 
eidiad | 
Meteors, g. goruchion, goruch- 
elion 


Meteorology, s. athrawiaeth y 


goruchion 
Meter, s. meſurwr, meſurydd 
Metewand, Meteyard, s. me- 
ſur-Jath, gwialen feſur 
Metheglin, s. medd, meddyg- 
lyn; 1.e. a cordial 


Methinks, v, yr wy'n tybied, 


Meſhy, a. rhwydog [rhwyd] tybygwn, mi a dybygwa 


Cc 
— ay. * * 


— 


* 
* 
1 


* 


* 


: ' — : * : * a * * 3 „ 
& — 7 * WD at DEF Sb — g Oo -pS-.- 4-5 4.+ - >< WE > 0 8 = 
S Bred btes — E ̃ — l).. . ͤ v ˙ ... 2 8 . —— — 
G er res —— . en a ATE l 2 
CC hee EC — = . ; — — — 
r r EY r 3 J A — 3 . x n Wr 8 * TY n * 8 FEN 
— 1 >; > 3 1 — 7 4% — \ : 7. — > aps. ©: > ie wok A = Is: 4 9 


—— 


— 


—— 


| 
* r mm I 
2 . 2 2 <; — 


W 
= 
7 


* my . — RAO cr > WS * x —_———— — . — — — ** ELISA = 5 : * : 8 LE 3 : RY 

+ - - my - >> 22 _ 2 —— 2 2 A — 1 my - — = 5 * = > AI" Ir * — 6 5 N * f NN — 2 r 3 © * * - 

S r ee. 2 = : 22 RT” A == ous 2 — 2 4 1 : 
8 5 : Ii y N — — . — 2 > = r 2 
— 2 * I —— u > —— 7; 9: ER EA BY gy on = A 2 a= > BS 7 — LE — Y 50 = * _ =. : 
7 C ͤ Kd is ery - ß 7 7“... ]⅛ ᷣ ... ĩͤ ee Hr r A * A 5 r 2 

2D = WS OE = oo SD COT IE ae nes — — 2 *-==Sa+.- — — IE 5 64 — . code 3 3 . 

— — . ä > he — RES e ph. — rae ee A 

— — _—_ . 2 = — — — —: — — — n — — — 


2 
We 1K. 
* * 8 * ans * > + 


— +xaea 


— — $2 
—_— 


— At 


= p hs A b * — = —.— : 

.... ˙ A RR a 

2 we "LES. = DR, bes. ny, 1 ' "iy P 
1 


r 
n 


„ 


WO 
2 x 
* 2 


ARCS IR 


* * 55, * n 5 v * *. 
— 2 A _ = . 
— = SEES” — 7 —-—[— rents. SA 
- = 
: 
\ , 
* 


—ů— — 


5 2 Ix? 
r - 


* 


— 


Middle aged, 4. canol oedran 


M E 
Method, g. trefn, trefniad,modd | 
Methodical, a. trefnus 
Methodicaliy , ad. yn rheolaidd 
ny gant en emer Jan trefnu 
Methodiſts, g. trefnyddion, me- 
thodiſtiaid 
Methought, v. tybiaſwn, tybiais 
Metonomy, 5. trawſenwad 
Metre, 5. mydr, meſur 
Metrical, a. meſurawl 
Metropolis, 5s, metropolis 
Metropolitan, s. archeſgob 
Mettle, 5. metel, awch, anian, 
hawnt, bywiogrwydd | 
Mettled, Mettleſome, a. mete- 
lus, bywiog, calonog 
Mew, F. gwylan: v. mewian; 
bwrw plu, bwrw cyrn, bwrw 
hen flew 
Mewl, v. bloeddain fel plentyn 
bach 
Mezzotinto, s. e 
math o luniad mewn di a 
gwyn 
Mice, 5. llygod : ng. Uygoden 
Michaelmas, s. gwyl Fihangel 
Miche, v. llechu, encilio 
Micher, 5. enciliwr, lechwr: 
Miching, part. myned ar gil, 
llechu, rhag myned i'r yſgol | 
Mickle, a.-mawr, llawer 
Microcoſm, 5. y byd bychan, 
corph dyn, y cryniyd 
Microſcope, 5. gwydr bychan- 
wel, chwydd-wy l. 
Mid, Midſt, Middle, a. canol, 
hanner 
Mid- day, s. hanner dydd, ca- 
nol dydd, cenoi-daydd 


Middling, a. canolig, cymhed- 
rawl 
Midge, g. gwybedyn, ednogyn 


Midriff, s, Jhein-gig 
Midſummer, s. canol haf 
Midway, 5. hanner y ffordd 


Midwife, 5. bydwraig eau. 
ddes 
Midwifery, 3. bydwreigiaeth, 
colwynyddiaeth 


Midwinter, g. canol gauaf, byr 


[226] 


ddydd gauaf, dyfnder _—_ [ 


M E 
Mien, -. agwedd, gwedd, ge- 
lug, pryd 
Might, s. gallu, grym 
Mightily, ad. yn rymus 
Mightineſs, 5. galluogrwydd 
Mighty, a. galluawg, grymus 
ee v. mudo, treiglo 
igration, g. mudiad 
ilch, a. blith, Ilaethawg 
1 cow, 5. buwch flith 
Mild, à. tirion, mwyn 


| Mildew, 5ub. mel- gawod, mack. 


wlith; brychni ar liain neu 
Mildly, ad. yn dirion cen 
Mildneſs, tiriondeb | 
Mile, 5. milldir, milltir, Inde | 
lath 
Mileſtone, 5. carreg filldir 
Milfoil, 5. milddail, y wilffrai, 
ly ſau⸗ r gwaedling 
Militaria, 5. Edr. Linnet 
Militant, a. milwrus, milwri- 
aethus | 
Military, 5. milwyr: a. milwr- 
aidd, rhyfelgar, luyddawg 
Militate, . milwrio 
Militia, 5. milwyr dinaſyddaidd 
Milk, s. Ilaeth: v. godro 
Milkmaid, s. llaethwraig, maer- 
ones 
Milkman, 5. hafodwr, maer y 
biſwail 
Milkpail, s. yſtwc odro, celwrn 
Milkpan, s. padell laeth 
Milkporridge, Milkpottage, s. 
caw] llaeth  _ 
Milkſop, s. dyn meddfaeth 
Milkwhite, a. Waethwyn 
Milky, a. llaethaidd, llaethog; 
Harth, tyner 
Milkyway, g. caergwdion, cry- 
geidwan, galaeth, Ilwybr 
laethawg. Edr. 1 
Mill, s. melin, breuan: v. malu 
Millennium, 5 mil blynydd- 
oedd y bydd 1'r faint, yn ol 
barn Thai, deyrnaſu gyd a 
Chriſt ar y ddzear, gwedi ei 
all ddyfodiad, ſef o'r adgyfo- 
diad cyntaf, neu adg gyfodiad 
y cyfiawnion, hyd adgyfodiad 
yr e a diwedd y 


— . wor 8525 won — 


25 


Millet, 5. miled, Ezek. iv. 9 


| M I 

byd, Dat. xx. Diau y daw yr 
amſer i achos Duw a'1 wirion- 
«dd i fod yn fuddugawl a go- 
goneddus ar y ddaear, ac y 
bydd i holl deyrnaſoedd y byd 
ddyfod yn eiddo'r Arglwydd 
a' i Griſt ef; pan ddel cyfiawn- 


2271 
| 


der, gwirionedd a chariad ĩ or- 


chuddio holl wyneb y ddaear, 
a rhyfel,. trais a chamwedd, 
i lwyr ddiflannu o blith dyn- 
jon. Pa un ai y ſeithfed fil o 
oed y byd fydd y ſabbath go- 
goneddus hwn, Duw yn unig 
a wyr. Bydd pob creadur yn 
cyd- ocheneidio ac yn cyd- 
ofidio hyd oni ddel yr amſer 
Millennical, a. perthynol rr 
mil blynyddoedd 
Miller, 5.-melinydd, malwr 


Milliner, 5. penwiſgyddes 


Million, s. buna, miliwn, rhif 
© gan myrddiwn, neu ddeg 


rhialli, neu fil o filoedd 

Milt, s. y ddueg, cleddyf ble- 
ddyn, cleddyf y biſwail; le- 
ban, leithban 


 Mimick, g. dynwaredwr, gwat- 


warwr, mab yr epa: v. dyn- 
wared, cyffely bu 
Mimickry, ub. dynwaredydd- 
iaeth, ar gydgam 


Minatory, a. bygythiawl, by- 


gylus ; 4 ; 
Mince, v. man-friwio ; briw- 


ſiarad, coeg-ddweud, hanner 


_ dweud; murſenu 


Mind, szb. meddwl, enaid, yſ- 
pryd, calon, cof; pwyll; barn, 
t | | : 


\ndfal, a. gofalus, meddyl- 
gar, cofus 

Mindfulneſs, ub. cofgarwch, 
cofuſrwydd _ | 
Mindleſs, a. diofal, difwrw, 
anghofus 

Mine, 5. n brad- 
glawdd : pron. fy, mau, yr ei- 
ddof, &c. + 


Miner, sub. mwynwr, mwyn— 


Sloddiwr 


M I 

Mineral, s. mwn, mwyn: a. 
mwnawl, metelaidd SEN 

Maneraliſt, ub. mwynydd, un 
cyfarwydd mewn mwn a chlo- 
2 ſylweddion 

Mineralogiſt, . dyſgawdr mewn 
mwynyddiaeth 

Mineralogy, sub. gwybodaeth 
neu 2 mwynyddiaeth 

Mingle, v. cymmyſgu | 

Miniature, s, min ddarlun 

Minikin, s. bychanigyn 

Minim, 5. mymryn 

Minims, 5. bychanigion 

Minimum, . y rhif neu gyf- 
ran leiaf | ; 

Minimus, 5. bychanicaf fod, 
gwyddoryn | 

Minton, 5. ffafryn, anwylyn, 
gweniethwr , | 


| Miniſh, Illeihau, cwtogi 


Miniſter, s, gweinidog,. gwei- 
nydd, gwas: v. gweini, gwei- 
nyddu 

Miniſterial, a. gweinyddawl, 
gweinidogawl, gweinidogaidd 

Miniſtery, s.gwaſanaeth,ſwydd 

Miniſtration, s. gweinyddiad, 
gwaſanaeth | 

Miniſtry, s. gwaſanaeth, gwei⸗ 
nidogaeth; gweinidogion, cyn- 
weiſiaid | 

Minor, 5. un dan oed; ail fraich 

rawf reſwm: a. lai, leiaf, 
jeu, ieuaf 1 

Minorate, v. llethau 

Minority, 5. maboed, mebyd ; 
y nifer leiaf o ddwy blaid 

Minotaur, s. anghenfil dychy- 
mygawl rhwng dyn a tharw 

Minſter, 5. mynachlog 

Minſtrel, . clerwr 

Minſtrelſy. 5. clerwriaeth 

Mint, 5. bathdy: v. bathu, ba- 


| thaw 


Mintage, s. batliiad; treth am 
fathu - | 
Mintman, . bathwr, bathydd 
Minuet, . nawf-ddawns 
Minute, ub. munud; meityn; 


bach; man, main 


| MI 
Minute-gun, s, dryll a danir 
bob munud © 
Minutely, ad. yn fanol, yn am- 
- gylchiadol 
Minuteneſs, 5ub. manolwch, 
manylrwydd, bychander 
Minutes, 5. cof-nodau 
Minx, s. budrogen, anlladferch 
Miracle, g. gwyrth, rhyfeddod 
Miraculous, a. gwyrthiawl 
Miraculouſly, ad. yn wyrthiaw] 
Mire, +5. tom, baw, llaid, Haca 
Mirror, Mirrour, 3. drych 
Mirror-ſtone, 5. maen tryloyw 
Mirth, auh. llawenydd, dywe- 
nydd, diddanwch, difyrweh, 
Mlirthful, . llawen | gorfoledd 
_ Miry, a. lleidiawg, tomlyd, 
bawlyd 
Miſacceptation, 5#b, camgym-| 
meriad peth 
Miſadventure, 172 drwg ddam- 
wain 
Miſadvice, s. drwg gyngor 
Miſadviſed, a. camgynghoraw] 
Miſaim, v. camgyfeiriol 
Miſanthrope, g. dyn-gafawr 
Miſanthropic, à. dyn- gas, an- 
nyngar 
Miſanthropy, sub. dyn- gaſedd, 
_annyngarwch _ 
Miſapplication, ub. camgym- 
hwyſiad, camddefnyddiad 
Miſapply, v. cambriodoli; cam- 
ddefnyddio | 
Miſapprehend, v. camddeall, 
camddirnad 
Miſapprehenſion, s. camſyniad, 
camgymmeriad 
Miſbecome, v. anweddu 
Miſbecoming, a. anweddaidd: 
part. yn drwgweddu | 
Miſbehave, v. camymddwyn 
Miſbehaviour, . camymddyg- 
iad, drygfoes - 
| Miſbelief, 5. camgoel, geugred 
Miſbelieve, v. camgredu, ang- 
hoelio | 
Miſcal, v. camenwi, difenwi 
Miſcalculate, . camgyfrif, 


1228] 


Miſchief, 


MT 
Miſcarriage, s. erthyliad, an- 
ffodrwydd 

Miſcarry, v. erthylu; methu, 
afl wyddo 


,| Miſcellaneous, a. amrywiawg 


Miſcellany, sub. brith-nodach, 


| brith- waith, brith-lyfr 


Miſchance, s. aflwydd, anhap, 
drwg dyn 

s. drwg, drygioni, 
camwedd, anffawd, niweid 
Miſchief-maker, F. terfy ſgur, 
aflonyddwr 

Miſchievous, 2. drygionus, 
camweddus, niweidiawl ; ad- 
 wythig 

Miſchievouſly, ad. yn ddryg- 


'-10nus, yn niweidiawl 


Miſchievouſneſs, s. adwythig- 
rwydd, anfadrwydd, direidi 
Miſcible, a. cymmyſgadwy 
Miſclaim, s. camhaw 
Miſcompute, v. Edr. Miſcal- 
eulate 
Miſconceive, 
camdybied 
Miſconduct, . camymddygiad 
Miſconjecture, $6 camamcan- 
iaeth 

Miſconſtruction, ub. camdde- 
hongliad, cameſponiad 
Miſconſtrue, v. camddehongli 
Miſcount, v. camgyfrif 
Miſcreance, s. camgred 

4 Ss. adyn; anghreda- 

yn 

Miſdeed, sub. drwg-weithred, 
dryg- waith 

Miſdemeanor, g. camy mddyg- 
iad, camdwyaeth 

Miſdirect, v. camhyfforddi, 
camgyfeirio 

Miſdo, v. camwneud | 

Miſdoing, s. dryg-waith, cam- 
we 

Miſer, s. cybydd, crinwas, mab 
y crinwas 

Miſerable, a. greſynawl, truan, 
truenus 


. camddeall, 


camfwrw 


E 


Miſerably, ad. yn druenus, yn 
reſynawl i 


MI 
Misfaſhion, v. anffurfio 
Misform, v. aflunio 
Misfortune, 5. anhap, anffawd 
Miſgive, v. gwangredu, drwg- 
dybio | 
Miſgiving, «ub. drwgdyb, am 
heuacth, gwangred . f 
Miſgovern, v. traws-lywod- 
raethu | Re 
Miſgovernment, gab. aflywod- 
raeth 
Miſguide, v. camarwain, cam- 
dywys - © | 
Miſhap, s. anhap, aflwydd 
Mifinter, v. camgaſglu | 
Miſinform, v. camhyſpyſu {| 
Miſinformation,s.camgopinod, 
camhyſpyſrwydd 8 
Miſinterpret, v. camddehongli 
Miſinterpretation, 5. camdde- 
hongliad : 
Misjudge, v. camfarnu 
Miſlay, v. rhoi o'r golwg, do- 
di yn rhyw le na wyddus bale 
Mille, v. bwrw gwlaw man 
Miſlead, v. camarwain 
Milletog, 5. uchelwydd 


Miſlike, s. atgaſrwydd, caſineb: 


Miſly, a.manwlawiog v. caſau 
Miſmanage, v. camdrin, cam- 
drefnu | 
Miſmanagement,s.gwalldrefn, 
camdriniaeth ; 
Miſmatch, wv. camieno, 1auo'n 
anghydmarus 
Miſname, v. camenwi 
Miſnomer, 5. camenwad 
Miſobſerve, v. camſylwi, cam- 
nodi | 
Miſogyny, s.caſinebat fenywod 
Miſpell, v. camyſpehan _ 
Miſpend, v. camdreulio, gwaſ- 
traffu 5 
Miſperſuation, s. camdyb, cam- 
gred; camannogaeth 
Miſpriſion, 5. dirmyg, diyſtyr- 
weh; eſgeuluſdod | 
Miſprifion of treaſon, 5. brad- 
geledigaeth 
Miſrecite, v. camadrodd | 


[229] 


Miſrepreſent, v, camddarlunĩo 


Miſrelate, v. camdraethu | 
Miſreport, v. camfynegi 


MI 


Miſrepreſentation, s, camddar- 
luniad | 
Miſrule, 5. annhrefn, aflywod- 
raeth, afreolaeth, camreol 
Miſs, s. geneth fonheddig 
Miſlal, 5. lyfr yr offeren 
Misſhape, v. aflunio - 


Miſſile, s. picell 


Miſſion, 5s. anfoniad, cenadwri 
Miſſionary, g. cenadwr, anfon- 
iedydd: a. anfonawg 
Miſhve, a. tafladwy, ergydiol; 
anfonawl, cenhadawl 


| Miſt, 546, caddug, niwl, nifwl, 


tarth; tywyllni 
Miſtake, $ub, camgymmeriad, 
camſyniad, amryfuſedd: v. 
camſynied 
Miſtate, v. camddarlunio, cam- 
adrodd | | 
Miſthink, v. camfeddal, cam- 
Miſtime, v. anamſeru [fynied 
Miſtineſs, g. niwl, tywyllwg 
Miſtreſs, s. meiſtres; gordderch 
wraig v8 
Miſtruſt, 5. drwgdyb; pryders 
v. pryderu e e 
Miſtruſtful, a.drwgdybuszpry- 
derus, anghoelgar N 
Miſtruſtfully, ad. yn ddrwge 
dybus | 
Miſty, a. niwlawg, nifwlawg 
Miſunderſtand, wv. camddeall, 
camſynied 
Miſunderſtanding, .s. camdde- 
all, camſyniad 
Miſuſage, g. camarfer; cam- 
driniaeth 
Miſuſe, s. camarfer: v. came 
arferyd; anmharchu 
Mite, . sub. hatling ; mymryn; 
gwyfyn, meiſgyn 
Mites, 5. gwyddon 
Mithridate, 5. cyfaredd hynod 
rhag gwenwyn, cyflaith Mith- 
ridates, brenin Pontus 
Mitigate, v. eſmwythau, llini- 
aru, Honyddu, dofi 
Mitigation, sub. Iliniariad, eſ- 
mwythad; 8 lleihad 


MO 


Mitre, 5. coron 2 meitr 
Mittens, 5. dyrafol 
heb fyſedd | 
Mittimus, s. llythyr anfoniad 1 
garchar, gwarant anfon _ 
Mitty, Mitey, a. gwyddonawg, 
gwyddonllyd 
Mix, v. myſgu, cymmyſgu 
Mixed, 4. cymmyſgedig 
n cymmyſg, cymmyſ- 
e ; 
i ns, 5. Edr. Maze 
Mizzen, 5. yr hwyl, neu hwy] 
bren ol mewn llong 
Mizzy, 3. mignen, figlen, trall- 
wng | 
Moan, Moaning, tub. cwyn, 
cwynfan: v. cwyno 
Moat, sub, clawdd, ffos, Edr. 
Mote 


au, menyg 


Mob, 5. gwerinos, y werin, y 
gwreng bob], y bileinllu: . 
difrio 


Mobility, 5. ſiongerwydd; an- 
Oe; y gwreng, y bilein- 
u 
Mock, gub. gwawd, gwatwor, 
gwatworgerdd: a. rheth, eſ- 
gus: V, gwawdio . 
Mockery, 5. gwawd, gwat wor, 
gwatworgerdd 6 | 
Mocking, s. gwatwariad: part. 
vn gwatwar, dan watwar 
Mode, sub. arfer, dull, ffordd, 
trefn 
Model, g. cynllun, patrwn, por- 
treiad 
Moderate, a. cymhedrawl, ca- 
nolig | | 
Moderately, ad. y 
rawl 
Moderation, 3. cymhedroldeb 
Moderator, s. cymhedrolwr 
Modern, 4a. newydd, diweddar 
Modeſt, a. mul, gwyl, gwedd- 
aidd, diwair | 
Modeſtly, ad. yn ful, yn lled- 
nais 
Modeſty, g. mulder, gwylder, 
gorchwyledd, liedneiſrwydd 
Modicum, g. ychydigyn, tipyn, 
fammeidyn 


n gymhed- 


[230] 


i 


NM 
Modification, qub. agweddiad, 
dulliad, goſgeddiad; meſuriad; 
trefniad | 
Modify, v. cymmeſuro, trefnu; 
Ilumo, cyflunio, agweddu 
Modiſh, a. moddus, moddgar, 
paws ade a yr arfer; gwiwlun 
Modiſhneſs, 5. modduſrwydd, 
moddgarwch, arfergarwch 
Modulate,v.peroriaethu,cyng- 
haneddu, newid allwedd, ey- 
weirio llais 
Modulation, 5. cyweiriad llais; 
cynghanedd, peroriaeth 
Modulator, 5. peroriaethydd, 
cyweirydd cerdd | | 
Module, 5. cynllun, portreiad 
Modus, 3. modd, dull; tal pen» 
nodawl yn le'r degym * 
Mohair, 5. edau flew 
Moidore, 5. darn o aur Portu- 
gal, gwerth 1/. 75. 
Moiety, 5. hanner, hannereg, 
hanneran | 
Moil, v. fwdanu, trafferthu, 
trybaeddy 
Moiſt, a, laith, wit, ynwſt 
Moiſten, v. leithau 
Moiſture, 5. lleithder, ireidd- 
wch, ſudd 
Mole, 5. gwadd, twrch daear, 
ylltir; man geni, man cynhe- 
nid, ſiamp 
Mole- catcher, 3. gwaddotwr, 
R ory + | 
olehill, s. twmpath pridd y 
wadd | 
Moleſt, v. aflonyddu, trallodi, 
blino | | 
Moleſtation, 5. aflonyddwch, 
blinder, gofid | 
Molewarp, Mouldwarp, 5. man 


| 
| 


cynhenid 
Molient, a. meddalhaol 
Molification, ub. meddaliad, 
tyneriad, Iliniariad, yſgafnhad 
Molify, v. meddalhau, medda- 

lu, tyneru, yſtwytho, lliniaru 
Molaſſes, Moloſſes, 5. triagl 
Molten, a. tawdd; toddedig 


Molting, Moulting, part. bw» 
| rw plu, cyrn, &c, | 


Monocular, Monoculous, aj. 


M 
Mome, . delff, drel 
Moment, g. munudyn, moment, 

tarawiad amrant; pwys, dwyſ- 

der; gallu, cynhyrfawil 
Momentaneous, Momentary, 

a. darfodedig, o fyr bara 
Momentous, 4.pwysfawr,pwy- 

fig f 
Mommery, s. coegchwareuaeth 
Momus, 5. duw'r cecrod 
Monachal, a. monachaiad 
Monachiſm, 5. monachaeth 

Monad, Monade, 5. peth an- 
rhanadwy, unoldeb | 
Monarch, s, brenin, teyra, un- 
ben | 
Monarchal, a. brenhinaidd, 
brenhinaw], ar ddull brenin 
Monarchical, a. unbenawl, un- 

benaethawl, teytnaſaw] 
Monarchiſe, v. chwareu'r bre-- 

nin, teyrnafu _ 
Monarchy, s. unbenaeth, un- 
benaduriaeth; teyrnas 
Monaſtery, s.mynachlawg, my- 
nachlys, mynachdy 
Monaſtic, Monaſtical, a. myn- 
achaidd 
Monday, „. dydd Llun, yr ail 
dydd o'r wythnos 
Money, s. arian bathol, ariant, 
mwnai | 
Moneyed, a. arianawg 
Moneyleſs, a. diarian 
Money-ſcrivener, s. codwr ar- 
ian dros arall; malgyfodydd 
Mongcorn, s. cymmyſg-yd 
Monger, s. maſnachwr 
Mongrel, ub. cymmyſgyn: 8. 
cymmyſg-ryw | 
Moniſh,v.cynghori,rhybuddio 
Moniſher, s. rhybuddiwr | 
Monition, s. rhybudd, amnaid 
Monitor, s. rhybuddiwr 
Monitory, a. rhybuddiawl 
Monk, s. mynach, monach 
Monkey, s. math o ab neu epa, 
mWwngcl = 
Monkiſh, a. mynachaidd 


unllygeidiawg | 


12311 


| 


* 


( 


| 


Þ 


[- 


XS 
Monmouth, ub. Mynwy, tre“ 
Fynwy 
Monmouthſhire, 3. ſwydd Fy- 
nwy, Gwent, gwlad Went. 
Monmouthſhire - dialect, iaith 
Gwent, Gwenhwyſeg, y Wen- 
hwyſeg.—Monmoutiſlure men, 
gwyr Gwent, Gwenhwyſon 
Monody, s. galar- gan, cywydd 
un-llais, a gano un wrtho ei 
hun | 7 | 
Monogamiſt, . unwreigydd 


Monogamy, s. unwreigiaeth 
Monogram, s. unchwmoamryw 


lythyrenau . 
Monologue, Monology, s. hu- 
nan ymddiddan 
Monomachy, s. orneſt, ymladd 
rhwng un dyn a'r Hall | 
Monopetalous, a.unddalenawg 
Monopolift,s.unigfarchnadydd 
Monopolize, v. edwica 
Monopoly, s.marchnad unllaw, 
hunan- farchnad | 


| Mofiofyllable, s. unfill-air 


Monotony, g. un-don 
Monſoon, s. rhyw wynt tym- 
horaidd, a geidw yn awr un 
ffordd a chwedi'n yn y gwrth- 
Monſter, s. anghenfil ſwyneb 
Monſtrous, a. anghenfilaidd 
Montgomery, s. Trefaldwyn 
Month, s. mis: pl. miſoedd 
Monthly, a. mifawl, bob mis 
Monument, s. coffadwriaeth ; 
amlygyn, bedd-adail, mon- 
went | | 
Monumental, a. coffaol, coffa- 
dwriaethawl; mynwentawl 
Mood, s. tymmer; modd.—ſ[z- 
dicative mood, modd mynegol 
Moody, a. dig, digofus 
Moon, «. leuad, loer, y ganaid 


{Moon-light, s. goleu-leuad 


Moon- ſhine, s. lewyrch y loer 
Moony, a. lloeraidd 
Moor, s. Affriciad; morfa, rhos, 
waun: V. angon, ficrhau 
long 
Moor-hen, .. cot-1ar dyfr- iar 
Mooring, 5. angorfa 
2 


— 2 


PI 


* 
a * 3 2 
— — oh * — > 
9 K 


e . 28 3 * ants * = — — 


2 
ITT; 


3 
* 
* 
<0 
4 
| > 
by k 
8 
* 
2 4 7 
Ir 
=. 
7 4 
— 
9 4 
* : e 
4D 
- 1 
T8 
4 * 
1 = 
ey . 
„ * 
"FL IJ 
A 
1 
; g 
mY l 
ae" 4 
„ 
4 | 
2 
* 1 1 
2 1 
oo i 
X's 
q 
*> 
& 
+4 


s 
9 
5 
j 
| 


e BL 


1 
Lo 


CTY 


| M O 
Mooriſn, Moory, a. gwaunlyd, 
corllyd 
KMoorland, g. rhoſdir, morfa 
Mooſe, s. math o geirw mawr- 
ion 
Moot, v. ymarfer a deddf ddad- 
leuon | 
Mootpoint, . pwngec dadladwy 
Mooted, a. diwreiddiedig 
Mop, 5. mopa 
Mope, 5. begegyr, diogyn: v. 
penddaru | 
 Moppet, Mopſey, 5. enw ma- 
biaethawl a roir i ferch fach; 
cores, crotes; coren 5 
Moral, ub. addyſg damhegol, 
chwedlwers: a. moeſawl, bu- 
cCheddawl | | 
Moraliſt, . dyſgawdwr moeſau 
Morality, s. moeſoldeb; moes- 
ddyſg 
. moe ſymadroddi, 
moeſoli 
Morally, ad. 
debygawi 
Morals, 5. moeſau; ymarwedd- 
ad, bucheddiad 1 
Moraſs, s. cors, ſiglen, mignen 
Morbid, à. claf, clwyfus, hein- 
tawl N 
Morbidneſs, 5. heintuſrwydd 
Morbific, a. heintus, heint- 
ddwyn | 
Mordacious, a. danheddawg, 
colynawg, Ilym | 
More, a. mwy, ychwaneg 
Moreover, ad. yn mhellach 
Morn, Morning, g. bore, boreu 
Moroſe, a. ſarrug, anynad, 
traws, afrywiawg | 
Moroſeneſs, Moroſity, 5. ſar- 
rugrwydd = 
Morrow, J. y foru: ad. dran- 
. oeth | 
Morris-dance, ub. dawns gan 
ddynion A chlych am eu traed 
Morſe, s. y mor-farch 
Morſel, 5. tamaid, ſafnaid 
Mortal, sub. dyn: a. marwol, 
angheuawl | | 
Mortality, . marwoldeb, ang- 
| ! 


yn foeſawl; yn 


(232) 


M O 


euaeth, angeuawl, angeuol- 
rwydd 
Mortally, ad, 
angheuawl 
Mortar, 5. morter, cymmrwd 
Mortgage, s. gwyſtl, arian ech- 
wyn ar dir neu dai: v. gwyſtlo 
Mortgagee, s. cymmerwr ech- 
wyn 
Mortgager, g. rhoddwr echwyn 
Mortiferous, à. marwol, ang- 
euol | | 
Mortification, ub. marwhad; 
poen, blinder; ſiomedigaeth 
Mortify, v. marwhau; ſiomi, 
blino | 
Mortiſe, s. rhwyll, mortais 
Mortmain, ub. law farw, tir 
mewn llaw farw, meddiant 
anaralladwy | 
Mortuary, sub. rhodd 1 eglwys 
neu blwyf, arian daerawd 
Moſaic, s. moeſenaidd; brith, 
Meſiuc work, brithwaith mewn 
caregos a chregin 
Moſchetto, ub. math o wybed 
blinion yn nhueddau'r Orlle- 
winawl India 
Moſque, g. teml Dyrcaidd 
Moſs, s. mwſogl, mwſwn, mw- 
ſwm; migwyn; gweryd 
Moſſy, a. mw{ynawg, mwſyn- 
llyd, mwſyglyd | 
Moſt, a. mwyaf, amlaf: ad. yn 
twyaf, yn benaf 
Moſtly, ad. gan mwyaf 
Mote, 5. brycheuyn; ffos 
Moth, sub. gwyfyn, mochdyn, 
meiſgyn, prifyn dillad _ 
Moth-eaten, a. yſedig gan wy- 
Mother, s. mam, mamwy [fon 
Motherleſs, a. difam 
Motherly, a. mamawl 
Mothery, a. gwaddodlyd, cen- 
awg 
Mothy, a. gwyfynaw 
Motion, 5. Catia cyffro- 
ad, yſgydwad; cynhygiad; ym- 
arllwyſia 
Motionleſs, a. digyffro diſym- 
mud | 


yn farwol, yn 


; 


_ MO 
Motive, . cyffroad, cynhyrfiad, 
cymhelliad ; egwyddor 


Motley, a. amryliw, cymmyſg- 


li 

Motto, v. arwydd- air, arwydd- 

wers ä 

Move, v. ſymmud, mudo, ſym- 
mudo, cyffroi, cynhyrfu 

Moveable, a mudadwy, ſym. 

mudadwy, hydreigl, ſymmud- 
awl 7 Ha 

Moveables, s. ſymmudolion 

Movement, s. ſymmudiad, cy- 
ffroad ; troell- waith 

Moving, 4. cyffrous 

Mould, ub. pridd; iad; mold, 
cynllunn 

Moulder, v. troi yn llwch, my- 

ned yn lludw, malurio 

Mouldering, part. yn malurio, 

yn darfod | 

_ Mouldineſs, s. Ilwydedd, eg- 
rwydd, IIwydni 

Moulding, s. addurn dalaith 


Mouldy, 4. llwyd, brithlwyd, 


mws 
Moult, v. bwrw pluf, &c. 
Mounch, v. cnot, bwytta 
Mound, s clawdd, moelglawdd, 
N 
ount, 5. bryn; crug, twm- 

path: v. derchafu, myned ar 
getfyl . 
Mountain, 5. mynydd, moel, 

bre, bryn | | 
Mountaineer, g. mynyddwr 
_ Mountainous, a. mynyddig 
Mountebank, s. meddyg crwy- 
drad, crach feddyg 8 
Mourn v. galaru, cwvnfan 
_ Mournful, 4. galarus, triſt 
Mourning, s. galar; galarwiſg 
Mouſe, s. ilygoden, llyg 
Mouth, s. ſafn, geneu 
Mouthtul, s. tamaid, ſafnaid 
Mouthleſs, 2. dienen 
Mow, s. mwdvel: v. Hadd gwair 
Mower, 5. pladurwr {neu yd 
Movle, s. mul; impyn 
Much, a. llawer, mawr, aml: 
ad, yn mron; yn tynych 


| 


4 


1331 


| 


| 


1 


| 


M U 
Mucid, a. llwyd 


Mucidneſs, 5. IIlwydni 


Mucilage, s. ly ſnafedd 


Mucilagenous, a. llyſnafeddog 


Muck, 5s. tail, tom, baw 
Muckzhill, s. tomen 


Muckineſs, Muckiſhneſs, ub. 


aflendid, brynti 


| Muckle, 4a. Yawer, mawr 


Muck ſweat, 5. chwys dyfeir- 
1awg, llych-chwys 1 
Muck worm, 3. pryf y domen 
Mucky, a. bawlyd, brwnt, 
thaidd 
Mucous, Muculent, 2. llyſna- 
Mud, s. laid, baw [feddawg 
Muddineſs, s. afloywder _ 
Muddle, v. diwyno, penfeddwi 


Muddle- headed, a. penfeddwu 


Muddy, 2. afloyw, lleidiog 
Mud wall, s. gwal glom | 
Muff, s. dwrn dorch, dyrnfol 
Muffin, s. math o deiſen 
Muffle, v. mwgydu, miſyrnu, 

bwbachu, mwfflo | 
Muffler, s. gorchudd wyneb - 
Mufti, 5. archoffeiriad Maho- 
Mug, g. cwpan {[metanaidd 
Muggiſh, Muggy,/a. Haith 
Mughouſe, s. diotty. 
Mulatto, s. mul-ddyn, un a fe 

yn deilliaw o rient o wahanol 

liwiau; melynawg 
Mulberries, g. eirin y morwydd 
Mulberry tree, 5. morwydden 
Muict, 5. dirwy, camlwrw 
Mule, 5. mul: pl. mulod: feme 
mules 


{ Muleteer, 5, gyrwr mulod 


Muliebritv, ab. gwreigdawd, 
gwraigeiddrwydd | 
Mull, v. brydio, berwi 
Mullar, 54%, malur faen, Illaw- 

fien malurio | 
Multet, s. barf byſg, pen- fras 
Mulligrubs, s. pryfigedd 
Mulloch, g. ſorod. Edr. Rubbi/h 
\{ulſe. s. bragod, mel-win, mel 
Multangular, a. amlonglawg 
Multifarious, a. amry fath, am- 

ry Wiawg 

y S U 3 


4 by We) LIE an K 3 ba 
x. # oa el 8 IEF. >; > 
a EET: a HI RED 


* e 
Ia < r 
e 


ver 2 — * 
r 


: = I: 


0 
4 
5 
t 
2 
* 
au 
. 
bY 5 
FR 
1 
<4 
f 
4 
2 
71 
1 
hf 
7 
Is 
= 


# 
B 
1 
0 
[ 
1 
-* 
i 
"Jo 
0 
72 
1 
* 


N — neon, 
— —> N 


— 
2 


— - + 


PP 


—ö—— ——ñ 2 — —y— 


4 4 


a = £ l —— 

IRE 2 - - 

-_ 
» * * * 
— 2 ** 


"Da 


S 
5 AM. n . 
2 oy nt; = 
2 — is a 


| MU 
Multiform, a. amryddull, am 
Re 7, 
Multilateral, a. amlochrawg 
Multipartite, a. amlranawg 
Multipliable, a. amlhaol, am 
ladwy | 
Multiplicand, 546. 
lioſogi 
Multiplication, 5. lliofogiad, 
. mwyedigacth 
Multiplicator, Mu 
Ilioſogwr 
Multiplicity, 3. Hlioſogrwydd 
Multiply, v. Ilioſogi, amlhau ; 
pentyru 
Multipotent, a. aml-alluawg, 
amrynerth 
Multitude, s. lliaws, Ilios, torf 
Mum, 3. math o ddiod o frag 
gwenith: inter iſt! taw 
Mumchance, s. diſtawrwydd 
Mumble, v. mwngial, manſon 
Mummery, s. hud a lledrith, 
 mwgwdiaeth 
Mummy, s. celain berarogledig 
Mump, wv. cardotta; bwytta yn 
ddyfal a'r genau yn gauad, 
bod yn afrywiawg 
Mumper, s.crwydryn, bolerwr, 
cardottyn 
Mumpiſh, a. ſarrug, afrywiog 
Mumps, 5s. y benſach, y dwy- 


y nifer 1'w | 


Itiplier, eu. 


myn dewhen; y dawedwit, y 


| 


Munch, v. enoi, bwytta [pwd 
Mund, 5. eſmwythder, llony- 
Mundane, a. bydawl {ddwch 
Mundation, 5. glanhad 
Mundatory, a. glanhaol 
Mundify, v glanhau 
Mundungus, 5. tfwgus drewe- 
dig, un peth drewllyd 
Munerary, à. rhoddawl, an- 
rhegawl 
Mungrel, . Edr. Mongrel 
Municipal, a. breiniawl, per- 
thvynol i dref- fraint, corphor 
aidd . 
Municipality, s, corphoriaeth, 
__. eorpholaeth | 
Munificence, s. haclder, hgeli- 
Oni | 


| 


{ 


! 


(234) 


Mur, Murrh, s. gormwyth 


MU 

Munificent, a. hael, haetionus 
Muniment, . diogeifa 
Munition s. amddiffynfa 


Mural, a. muraidd 

Murder, ub. murndwrn, llof. 

ruddiaeth, mwrdd- dra 

Murderer, Illofrudd | 

Murderous, a. llofruddiawg 

Mure, v. murio_ 

Murk, 3. tywyllni 

Murky, a, tywyll 

Murmur, 3. grwgnach, grwn- 
fial, manſon: v. tuchan; try- 

Murmurer,s.grwgnachwr [dar 

Murrain, s. chwaren y pla ar 

anifeiliaid 

Murrey, a. coch- ddũ | 

Murrion, s. helm, penwiſg 

Muſcadel, Muſcadine, s. grawn 
neu win melus . 

Muſcle, s. cyhir, gwythi ; miſ- 

_ glen | 

Muſcular, Muſculous, a. cy- 
hirawg 8 

Muſe, g. awen; meddylfryd 

Muſeful, a. myfyrgar f 

Muſes, 5. naw duwies y dyſg, 
neu y gerdd 


- 


{ Muſeum, s. amgueddgell 


Muſhroom, g. bwyd y barcud 
Muſic, 5. cerdd, cerddoriaeth, 
miwſig, cynghanedd 
Muſical, a. cerddgar, cyngha- 
| neddawl * 
Mafician, g. cerddor, cerddwr, 
gwr wrth gerdd, clerwr, cei- 
Mufk, . mwſg [niad 
Muſket, 5. gwn llaw, mwſged 
Muſketeer, s. mwſgedwr 
Muſketoon, $49. mwiged. byr. 
Edr. Blunderbuſs. 


' 


{Mutkrole, 5. rhoſyn tra pher- 


Mufky, à. peraroglaidd. | aidd 

Muſlin, J. mwſlin 

Muſrol:; 5. trwyn ffrwyn 

Muſſulman, 3. un o ffyddloni- 

aid Mahomed | 

Muſt, s. gwin neu ddiod news 
yad, il: v. y mae'n rhaid 


| 


Muſtaches, s. traw{wch, y tray - 


| MU 
kfych, y farfar y wefus uchaf. 
Edr. M biſters | 
Muſtard, s. mwſtard, mwftart 
- Muſter, s. byddin-brawf; by- 
ddin-riftad : v. profi neu rifo 
byddin, byddino 
Muſter-book, $46, llyfr enwau 
milwyr, enw-lyfr 
Muſter-roll, s. cofreſtr llu 
Muſtineſs, 5. llwydedd, drew 
yd, wſtlyd, Ilwydni 
Muſty, a. llwyd, wit, ynwſt 
Mutability, 5. 2nwadalwch, cyT- 
newidildeb | | 
Mutable, a. cyfnewidiawl, an- 
wadal 


Mutation, ub. newidiad, cyf. 


newidiad 
Mute, 3. mudan: a. mud, taw 
edawg | 
Mutes, s. Ilvthyrenau mudſain, 
mudſeiniaid; math o alirwyr 
mewn angladdau 
Mutilate, v. anafu, anurddo 
Mutilation, 5. anafiad, toriad 
aelod, anffurfiad | 
Mutineer, s. terfyſgwr, gwrth- 
godwr | 
Mutinous, a.terfyſglyd, gwrth- 
ryfelgar | 
Mutiny, 5. terfyſg, gwrthgod. 
iad, gwrthryfel 
Mutter, v. mwngial, manſon, 
grwyſial 55 
Mutterer, . mwngialwr, man 
ſonwr, grwnſialwr 
Mutton, s. cig llwdn dafad, cig 
maharen 
Mutual, @. cyd, eydgyfranawg; 
ein gilydd, eu gilydd, y naill 
i'r Hall, &c. 
Mutuality, s. cydgyfnewidiad - 
 Mutually, ad. ar gylch, ar gyf 
new id 
Muzzle, 3. geneu, ſafn 
My, pron. mau, fy 
Myography, ub. darluniad o'r 
cyhiriau neu'r gwythi 
Mvology, s. athrawiaeth y cy 
hiriau, cyhiriacth 
Myriad, s. myrddiwn, myr 


| 


12381 


Myſteriouſly, ad. 


MY 

Myrmidons, s, milwyr Achiles; 
dyhiryn-wyr 

Myrrh, s. myrr, gwin ydywo 
Ethiopia 

Myrtle, s. myrtwydd 

Myſelf, pron. fy hun 5 

Myſtagogue, ub. dehonglydd 
dirgelion | 


| Myſterious, a. dirgel, dirgel- 


aidd 
yn ddirgel, 
yn dywyll i 
Myttery, s. dirgelwch, tywyll- 
ni, cyfriniaeth | 
Myſtic, s. cyfrinjobwr, un ſy'n 
edrych ar yr yſgrythur me- 
gis math o ddammeg, lle y 
mae Duw yn dweud un peth 
ac yn meddwl peth arall 
Myſtic, Myſtical, a. cyfriniawl 
Mythological, a. chwedlaidd, 
| damhegawl 
Mythologiſt, 5. un hyddyſg yn 
vr hen chwedlau paganaidd 
Mythology, s. chwedl-ddyſg, 


_dammeg-ddyſg 
5 N 
s. fel byrnod neu fyriad, 
N. a ſaif am New, North, 
Nota, &c. Felly N. 8. a ar- 
| wydda New Style, neu y cyfrif 
newydd; N. W. a arwydda 
North e, neu'r Gogledd Or- 
llewin; N. B. Nota bene, ſef, 
nod weh yn dda, neu daliwch 
fylw; NO. hefyd a arwydda 
Number, h. y rhif, neu rifed3 
Nab, v. dal yn ddiſymmuth 
Nadir, s. y pwynt fydd yn un- 
iawn dan ein traed, neu gyf=- 
erbyn a'r Zenith 
Nag, 3. ceffyl bychan 
Nail, sub. hoel, hoelen, cethr, 
cethren; ewin; ewinfedd : v. 
Naked, a. noeth ſhoelio 
Nakedly, ad. yn noeth; noeth- 
Iwm | | 
Nakedneſs s. noethni, noethdes 
Name, s. enw, henw: v. enwt 
Nameleſs, as dienw, heb & 
enwi | | 


| 


{ 


deng mil 


dd, 


>” op ro _y_ 8 


2K ·˙ — 


4 2x 29 n — N = LEP: i 
- 2 7 1 


err 1 
5 k — 


Naval, a. Ilyngeſawl 


1 
Namely, ad. ſef, ſef yw hynny 
Naneſake s. cydenw-wr 
Nannygoat, 8 gafr 


Nantu ich, 8. vr Heleddwen | 
Nap, s. ban, uunyn; ceden 
Nape, s. gwar, cymmal y war 
Napery, s. bwrdd tieiniau 


Napkin, s. law lain, napcyn | 


Napleſs, a. digeden, llyfn 
Nappy, s. diod gref: @. cryf, 
cadarn; cnap-gedenawg 
Narcotic, . cwſg-bair, cwſglyd 
Narrable, a. traethadwy 
Narration, s. traethawd; hanes 
Narrative, 3. hanes, adroddiad! 
Narrow, a. cul, cyfyng 
Narrowneſs, s. cyfyngder 
Naſtineſs, s. brynti, aflendid 
Naſtily, ad. yn ffiaidd, yn frwnt 
Naſty, a. thaidd, brw nt, aflan 
Natal, 4. genedigaw! 
Natation, s. nawf, nofiad 
Nation, s. cenel, ena 
National, 4. cenhedl&dig 


Nation l, a. cenhedlaidd 


Nationality, s. cenhedligrwydd 
Native, £. priodor, brodor 
Nativity, s. genedigaeth 
Natural, 4. anianol, naturiol 
Niburdize, V. Feine; brodori 
Naturally, ad. yn naturiol 
Nature, s. natur, naturiaeth, 
lanian 
Na ve, 3. corph eyiwys; bogail 

troell, both olανν, bwl rbod 
Navel, s. bogail 


| Naught, a, arwg, brwnt 


Naughtily, 4d. yn frunt 

Naughbtineſs, s. brynti, direidi, 
drygioni, oferedd | 

Naughty, «. drwg drygionus, 
anfad, diras, brwnt 


Navigable, a, mordwyadwy, 


mordwyawl 
Navigate, v. mordwyo, hwylio 
Navigation, Sul, mordwyaeth, 


| llonguriaeth 


Navi: tor, s. mordwy wr, mor- 
ir; liywydd | 
Naumachy, s. eſgus mor. ymladd 


Navlea, s. gwr thwynebedd, ar- 
0 giad 


| 
| 


12361 


| 
| 


| 


NA 
Nauſeate, v. ffeiddio, fliniof?, 
arlocſygu. Edr. Loathe | 


| Nauſcous, a. - <9 gi veg 


tiaidd, ffinionllyd 


Nanſeouſly, ad. yn ffiaidd, yn 


wrthwy neblyd 

Nauſeouſneſs, s. fieiddrwydd 

Nautical, a. mordwyawl, llong- 
wriaethawl 

Nautilus, ub cragen byſg tra 
hynod, a rhyw beth fel my 
a rhwyfau gantho 

Navy, s. lynges, Hongau 

Nay, gu“. nag: ad. nage, nage 
ꝗdim, na 


Neaf, Neif, s. dwrn; caethwraig 


Neal, v. tymheru trwy wres 

| Neap, 4. treiawl, iſel 
Neapetide, 5, trai-lif, adlif 
owes 4. agos; anhael, cybydd- 


— 1 Nearly, ad. gerllaw, yn 
agos; yn anhael 

N-at, 546. eidion, eidionau: 2. 
tlws, dillyn, deſtlus 

Neath, 3. Afon-nedd, Caltell- 
nedd | 


| Neatly, ad. yn dlws, yn adillyn 


Neatnels, s. tlyſni, deſtledd 
Neb, s. pig 


| Neceſſaries, . angenrheidiau 


Neceſſarily, ad. o angenrhaid, 
Neceſſary, 4. angenrheidiol 
Neceſſitous, a. anghenus, tlawd 
Neceſſity s. angen, angenrhaid, 
angenrheidrwydd 
Neceſſitude, u. angen, eiſiau, 


angenoctid 


Neck, s es gwddwg, mw- 
nwgl 

Neckcloth, s. cadach gwddf, 
pilyn gwddf 

Necklace, sub. gwddf-gadwyn, 
gwddf addurn 

Necromancer, Suh, de win a al- 
wo ar y meirw, gorcheiniad, 
{wynwr h 

Necromancy, ub. dewiniaeth 
trwy ymofyn à'r meirw- | 

Nectar, 5. diod y duwiau, dwfr 


y bywyd 


N E 
Nectareous, Nectarine, . me- 
lus-ber | 
Nectarine, s. math ardderchog 
o eirinen, eirinen y peatys 
Need, 3. rhaid, eiſiau, achaws, 
Needful, a. rheidiol [angen 
Needineſs, s. angenoctid 
Needle, s. nod wydd | 
Needle-fiſh, s. corn-big, mor- 
nodwydd 
Needle-work, 5. gwaith nod- 
wydd 5 
Needs, 3. angenrheidiau: ad. 
rhaid yw, gorfydd 
Needy, à. anghenawg, tlawd, 
Neeſe, u. trewi [rheidus 
Nefarious, a. anfad, drygionus, 
yigeler, yſgymun - 
Negation, s. nacaad, nag 
Negative, 5. nag, nacaol 
Negatively, ad. yn nacaol 
Neglect, s. diofalwch; v. eſgeu- 
luſo 
Neglectful, a. diofal, eſgeulus 
Negligence, g. efeenlufilod 
Negligent, a. eſgeulus 
Negociable, a. newidawl, ne- 
_. widiawl | | 
Negociate, v. negeſeua, march- 
nata; cylafareddu | 
Negociation, s. maſnach, nege- 
ſeuaeth; negeſwriaetl, cylafa- 
redd, cynnadledd 
Negociator, s. negeſeuwr, ne- 
geſwr 1 
Negro, s. dyn du, blowmon 
Neigh, v. gweryru 
Neighing, 3. gweryrad 
Neighbour, s, cymmy dag 
Neighbourhood,s. gymmydog- 
 aeth | 
Neighbourly, ad. yn gymmy- 
dogs! 
Neither, conj. na, nac, ychwaith 
Nemine-contradicente, ad. yn 
ddiwrthwynebiad 
Nemoroſe, Nemorous, 4. coed- 
awg - 
Neogamiſt, s. un newyddwedd- 
awg | 
Neomenia, . y newydd-loer ; 
gwyl y newydd-loer 


12371 . 
Neophyte, 5, dyſgybl, dyn ail- 


4 


N E 


anedig 
Neoteric, s. newyddian: a. ne- 
wydd, diweddar 
Nephew, s. nai: pl. neiaint 
Nepotiſm, ub. neiaintgarweh, 
n igaredd ; | 
Nerve, s. gewyn, gieuyn; grym 
Nerveleſs, a. egwan; eiddil, 
dirym | 


ynawg, gieulyd; cadarn, cryf, 
nerthaw] 

Nervouſneſs, . cryfdwr, gry- 
muſder | 

Neſs, s. penrhyn, pentir, pen 

Neſt, s. nyth: v. nythaw, ny- 
. | 

Neſtle, . nythu; cyfaneddu ; 
ymgeleddu 

Neſtorians, s. ſe& a ddaliai fod 
dau berſon yn gyſtal a dwy 
natur yng Nghri 

Net, 5. rhwyd, balleg 

Netting, Net-work, 3. rhwyd- 
waith 

Nether, a. is, iſelach; uffern- 


Net-like, a. rhwyd-dyllawg 
Nettle, s. danadlen: pl. danadl: 
D. pigo, ſwmbylaw, cynhyrfu, 
aneſmwyvthaw - . 
Nettling, par. cynhyrfu, cyff- 
Net-work, s. rhwyd-waith [rot 
Never, ad. erioed, byth 
Never-ceaſing, a. dibaid 
Never- ending, à. diderfyn, an- 
' nherfynaw] - | 
Never-fading, a. anniflanawl, 
anniflanadw 
Never-failing, a. diball, difeth, 
any ſpyddadwWy | 
Nevermore, ad, ddim byth 
mwyach 7 
Nevertheleſs, ad. eitkr, etto, er 
hynny 


. 1awg, anmhleidgar. — Neuter 
gender, y ganol-ryw, y neodr 

Neutrality, q. anmhleidgarwch, 
anmhleidiaeth 


"> 2 ” — 88 — pn et Bn, 
244-4. 3% *, ” eo rCBF i LIL 
. th ner Ez De et SL 7 


a W 1 EEE 
22 has . 


Nervous, 4. gewynaidd, gew- ' 


= 
sf 
T1 
x5 
9 
d 


Nethermoſt, a. ifaf, iſelaf ſawl 


Neuter, Neutral, a. anmhleid- 


n 
. 


* — 


2 Re I 
r A Feb ei eret to Patol inner nos ie hn i 


= —— 
— * 


D — 


| NE 

New, a. newydd ; diweddar 

Neu fangled, a. newydd-ffurf. 
fawg LE: 

Newly, ad. o newydd, 
ydd, yn ddiweddar 

Newnels, g. newydd-deb, new- 
ydd-der, newyddrwydd . 

News, 3. newyddion, newydd 

Newſmonger, 5. dygwr new- 
yddion, helwr chwedlau 

Newſpaper, s. papur newydd- 
ion, newydd-grawn 

Newt, 5. budrchwilen | 

New-year's-day, 5. dydd calan 

New-year's-gitt, calenig 

Next, 4. neſaf: ad. yn neſaf, 
ar ol | 

Nib, 5. pig; blaen pin yſgrifenu 

Nibbed, a. pigawg 

Nibble, v. cnot neu fwyta yn 
chwarian; beio 

Nice, a. moethus, deſtlus; cyn- 
nil, manwl, cywraint, dichlyn 

Nicely, ad. yn fwythus; yn 
ddeſtlus; yn gynni 

Niceneſs, g. manyIrwydd ; deſ- 
tluſrwydd; mwythuſrwydd 

Niceties, 5. amheuthunion 

Niceties of language, 5. dich- 

lynion ymadrodd 

Niche, s. ceuedd mewn mag- 
wyr, eilunfa 

Nick, s. rhwgn; pryd, awr: v. 


yn new- 


[238] 


rhygnu, rhintachu; cwrdd; 


taro; twyllo 

Nickname, g. llyſen w: v. lWyſ- 
enwi 

Nide, s. nythaid, nythlwyth 

Nidulation, g. nyth-drigiant 

Niece, 5. nith | 

Niggard, s. cybydd 

Niggardlineſs, s. cybydd-dra, 
cybyddiaeth. 

Niggardly, a. llawgaead, cy- 
byddllyd: ad. yn gybydallyd, 
yn llawgaead 

Nigh, a. agos; cybyddus: ad. 
cyfagos, yn agos, gerllaw; yn 
gybyddus 

Nigbneſs, s. agoſrwydd; cy- 
bydd dra | 


| 


NI 
Night, g. nos; noſwaith, noſon 
[Nighted, a. wedi nofi, Befiedig. 
Edr. Benighted | 
Nightfaring, a. noſdeithiol 
Nightingale, s. eaws, eos 
Nightly, a. noſol, noſweithiol: 
ad. bob nos, o hyd nos 
Nightman, s. carthwr yſgoth- 
feydd | 5 
Nightmare, F. hunllef, henllig 
Nightwalker, 5. puttain 
Nightward, ad. tua'r nos 
Nightwatch, ub. gwylfa, neu 
wiliadwriaeth nos 
Nigreſcent, a. caddugawl, yn 
tywyllu; yn duo 
Nihility, 5. dimedd | 
Nill, v. anewyllyſio, nagu, pa- 
Ilu, gwrthod | 
Nilling, part. yn nagu, nagiad, 
nag, pall | 
Nim, v. chwiw ladrata 
Nimble, a. gwiſgi, heinif, fiongc 
Nimbleneſs, s. ſiongerwydd 
Nincompoop, 5. eadafael, clw- 
Nine, a. naw ſpa, dre] 
Ninefold, a. naw dyblyg 


Nineteen, 4. pedwar ar bym- 


theg - 
Ninety, a. pedwar ugain a deg 
Ninny, Ninnyhammer, 5s. ffol- 
cyn, cadafael SE 
Ninth, a. nawfed, nawed 
Nip, 5. gwaſgiad, cnoad; deif- 
iad: V. cnot, gwaſgu; deifio, 
gwiwo | 
Nipper, 56. cnowr, gwaſgwr; 
duckanwr 1 
Nippers, 5. gefail, gefeilan 
Nipping, à. deifiol, cnoawl 
Nipple, 5. diden, titen, teth 
Nifi-prius- court, s. ys yr ach- 
oſion cyffredin neu wledig 
Nit, 5. nedden: pl. nedd; wyau 
llau, medd rhai d 
Nitid, 2. diſglair, gloy x 
Nitre, 5. nitr. Edr. Saltpetre 
Nitrous, Nitry, a. eymmyſge - 
Nitty, a. neddawg [dig a nitr 
Nival, Niveous, a. Edr. Szowy 


Nizy, s. delff, dre}, cadafael 


NO | [2 
No, à. neb, neb rhyw, dim: 
ad. ni, nid, ni's, na, nac, nad, 
na's, nage, naddo 
Nobility, 5. uchel-fonedd, dy- 
ledogion; dyledogrwydd, ar- 
dderchogrwydd, mawredd 
Noble, a. dylyedawg, ardder- 
chawg, godidawg, arwraidd, 
boneddigaidd 
Nobleman, 5. dylyedawg, pen- 
defig 
Nobleneſs, 5. dyledogrwydd, 
bonedd, mawredd, ardderch- 
ogrwydd 5 3 
Nobles, Nobleſs, 5. dyledogion, 
dylyedogion, pendefigion 
Nobly, ad. yn ardderchawg, 
- pn odidawg, yn fawrwych 
Nobody, 5. neb, neb un, neb 
royw un 
Nocent, a. niweidiawl 
Noctambuliſt, ub. nos-rodiwr, 
un a gerddo yn ei gwſg 
Noctidial, . yn cynnwys dydd 
3 5 
Noctuary, s. noſawl-gyfrif, nos- 
lyfr N 
Nocturn, 546. nos-waſanaeth y 
pabyddion 
Nocturnal, s. deial nos: a, noſ- 
awl | 
Nod, s. hep; goblyg pen, am- 
naid, awgrym, munud: v. go- 
blygu pen, awgrymiaw | 
Noddle, s. gwegil, clopa, pen- 
glog, pen | 
Noddy, Noodle, s. dre], dwlyn 
Node, s. cwlwm, clwm, oddf, 
cwgn 
Nodous, a. crymawg, cwgnawg 
Noggin, s. Edr. Gill 
Noite, s. twrf, trwſt, dadwrdd, 
dwndwr, ſain, ſwn, rhuad 
Noiſeleſs, a. diſwn, diftaw 
Noiſineſs, s. trwſteiddrwydd 
Noiſome, a. blin, ftaidd, drew- 
ld, adwythig | 
Noiſomeneſs, 5. ffieiddrwydd, 
atgaſrwydd | 
Noiſy, a. tryſt-fawr, trwſtaidd 


| difodaeth 


39] NO 
Nomenclator, s.enw-alwedydd, 
enw-eilwad, enwedydd 
Nomenclature, ub. enw-lyfr, 
geiriadur enwau | 
Nominal, a. enwawl, mewn 
enw; galwedigawl 
Nominate, v. enwi; galw 


Nominative, a. enwedigawl.— 
NMominatiue caſe, yr achos en- 
wedigawl, yrenwedigaethydd 

Nonage, 5s. mabaniaeth, yr yſ- 
paid y mae plant dan oedran 


ddangoſiad 


For the nonce, yn fwriadol. 


| Edr. Purpoſely 


Nonconformiſt, s. anghydffur- 
fwr | 

Nonconformity, s. anghydffur- 
fiad 

Nondeſcript, s. anneſgrif, peth 

annarluniedig 

None, à. neb, dim, dim un 

Nonentity, s. dihanfodedd 

Noneſach, s. un digymmar 

Nonexiſtence, s, dihanfodedd, 


1 


nhyngaw] | 
Nonjuror, 5. annhyngwr, an- 
nhyngydd | 
Nonnaturals, s. ananianolion ; 
megis bwyd, diod, cwig, di- 
hunedd, tan, awyr, &c. yrhai, 
er nad ydynt yn naturiol af- 
iach, ydynt yn amlwg achoſ- 


ion o'r rhan fwyaf o glefydau 


Nonpareil, 5. digymmar, enw 
rhyw afal, a math o argraph- 
lythyren : 

Non-payment, s, meth-dal 

Nonplus, 5, dyrys-nod, nidr- 
nod, y nod anorfod: v. dyry- 

> ſu, taro yn fud, rhoi taw 

Nonreſidence, 5. annhrigiant, 
dianneddiad perſon yn ei 
blwyf | 

Nonreſident, 525. annhrigians 


Nolition, 3. anfyniad 


| ydd: a. zanhrigianawl 


we — 
ö r 
rr 


Nomination, s. enwad; galwad 


Nonappearance, 5s. meth-ym- 


Nonce, 545, amcan, bwriad,— * 


Nonjuring, à. annhwng, I 


. 
_— „ * 
rr 2 — 
* x 5 

> SY * — 

= l _ 


— . 
A 


War 
RES 


2 A 
rr eee 
. ⁵ TP 


2 
1 


8 2 3 
—— 


a 
2 My 
* 4 3 


LET 
— e 


„ ben I 
— — — 
3 — 5 


-. 
be? 
* 
» 
7 
3 
* * 
4 
6+ 
„ 
2 
+ 
«= 
= 
p. 
8 
: 
4] 1 
44 
o 
* 
= 
* 8 
* 
1 

3 
% 
11 


3 22 
Mt Stor "AE, 
RET — 


PET * 


* 


3 

— . —ů ——— 
rr 2 SIT — — — — = & - ——ů—ů— — 
G — 3 ens 2a - RI 1am „ rr = 


— 


1 —ů — 
3 
83 1 D 


Northern, à. gogleddawl 


Noſtock, . chwydredd y ſer, 


Noſtrum, 5. cyfaredd 


. Notable, . hynod, nodaw], 


Note, . nod, arwydd; nodiad, 
iylw; enw, cymmeriad | adwythig ; beius 


N 0 
Nonreſiſtance; c. diwrthrynedd 
Nonſenſe, s. anſynwyr, ffoledd 
Nonſenſical, a. direſwm, diſyn- 

wyr | 
Nonſuit, ub. anhawl, cwvmp 
hawl: H. bwrw hethio hal 
Noodle, s. Edr. Neddy 
Nook, 5. congl, ongl | 
Noon, Noon day, Noon-tide, 5. 
hanner dydd, cenol-ddydd 
Noofe, s. byddag, cwiwm rhe 
degaws; magl: v. maglu 
Nor, conj. na, nac 
Norroy, Sub. yr arwydd-fardd 
perthynol i'r tu gogledd 1'r 
afon Trent 
North, . gogledd: 4. gogledd 
awl, gogleddig, &c. 


Northerly, Northward, ad, tu 
a'r gogledd | 
North Wales, ub. Gwynedd, 
*Gwyndud, Gwyndawd 
North-pole, q. pegwn y gogledd 
North-ſtar, s. ſeren y gogledd, 
y ſeren ogledd - 
Northwich, s. yr Heledd-ddu 
Norway, 5. Llychlyn 
Noſe, s. trwyn; ffroen 
Noſegay, s. blodeu-glwm 


chwydawyr | . 
Noſle, s. blaen, trwyn megin 
Noftril, s: ffroen : pl. ffroenau, 

y ddwy- ffroen 


— ——— 


Not, ad. na, nac, nad, na's, ni, 
nid, ni's | 


godidawg 

Notableneſs, s. hynodrwydd 

Notables, ub. pen- ſeneddwyr 
Ffraingc gynt 

Notably, ad. yn hy nod, yn od- 
idawg F | 

Notary, s. nodiadur. — Notary 
public, nodiadur cyhoedd 

Notation, 5. nodia 

Notch, s. bwlch, rhwgn | 


[240] N 0 


Noted, a. nodedig, hynod 

Nothing, 5. dim, dyddym 

Notice, s. ſylw; amnaid; copi- 
nod, hy ſpyſrwydd, rhybudd : 

Notification, s. hy ſpyſiad, hyſ- 
pyſrwydd 


Notify, v. hyſpyſu, cyhoeddi, 


amlygu | 
Notion, ub. gwybodaeth, tyb, 


| dychymmyg, meddul; rhith; 


vſtyr A 
Notional, a. tybiawl, dychym- 
mygawl | 5 
Notoriety, Notoriouſneſs, sub. 
hynodrwydd 
Notorious, 4. hynod, hy ſpys, 
carn, cyhoedd 
Notoriouſly, ad. yn gyhoeddus, 
yn hynod | | | 
Nottingham, s. Din-Obant 
Notwithſtanding, conj. er, etto 
Notus, s. y deheu-wynt 
Novation, s, newyddiad 
Novel, uh. newydd-chwedl, 
ffug draethawd: 4. newydd 
Noveliſt, 3. ffug-yſtoriawr 
Novelty, s. newydd-der, ne- 
wyddrwydd; newydd-beth 
November, s. Tachwedd, mis 
Tachwedd, yr unfed mis ar 
Novercal, a. llvsfamaidd [ddeg 
Nöugkt, s. dim, dyddym 
Novice, g. newyddian 
Noviciate, s. newyddianaeth, 
creiddyniaeth, prawf-gyflwr 
Noun, . enw | 
Nouriſh, v. maethu, meithrin, 
magu | 
Nouriſhable, a. hyfaeth, meith- 
Finado x | 
Nouriſhment, s. maeth, meith- 
riniaeth; lluniaeth, ymborth 
Now, g. y pryd hwn: ad. ynawr, 
yr awr hon : | 
Nowadays, ad. yn y dyddiau 
hyn 
Nowhere, ad. ddim yn un lle 
Nowiſe, ad. ddim yn un wedd, 
neu yn un modd yn y byd 
Noxious, à. afiach, niweidiol, 


NO 
Nozel, 5. trwyn 
Nubble, v. dyrnodio, e curo 4 
dyrnau 
Nubiferous, 4. yn dwyn cym- 
hylau 
Nubile, a. dyweddiadwy 
Nubilous, a. cymhylawg 
Nuciterous, a. cneuawg 
Nucleus, 5. bywyn cneuen 
Nudity, 5. noethni; lluniad 
Nugacity, Sub. coes. - chwedl, 
gwag-ftaradaeth 


Nugatory, à. ofer, ofer-wag, 


gor wag, dirym 

Nuiſance, 5. niwaid 

Null, a. dirym, dyddym, ofer 
Nullifidian, 5. un digred, neu 
ddihyder 
Nullity, 5. dyddymiant 
Numb, a. marw, marwaidd, 
merwinllyd, cvyſg | 
Number, 5. nifer, rhif, rhifedi, 
cyfrif, eirif: v. rhifo, cyfrif 
- Numberleſs, . aneirif, afrifed 
Numbneſs, a. marweidd.- dra, 
merwindod 


Numerable, a. cyfr ifadwy, rhif- 


adwy 
Numeral, a. rhifawl, cyfrifawl 
Numeration, g. rhifiad, cyfrifiad 


Numerator, 5. rhifwr, cyfr ifydd 


Numerical, a. cyfrifawl 
Numerous, a. aml, Ilioſaw 
N a, bathawl, arian- 


Numſęull, 5. drel, clwpa, del- 
bren 

Nan, 5. lleian, mynaches 
Nunchion, g. prydnawn fwyd, 
ciniaw echwydd, ciniaw nawn 
Nunciature, 5. cenadwriaeth, 
ſwydd nuncio 

Nuncio, gab. cenhadwr y Pab, 
cenad 

Nuncupative, Nuncupatory, a. 
cyhoedd-iynegawl 

Nunnery, g. Ileiandy, gwyryfdy 
Nuptial, 4. priodaſawl, neith- 
10rawl 

Nuptials, g. priodas, neithior 
Nurſe, s. mammaeth 


[2411 


N U 
Nurſery, s. maethfa, maethdy, 
meithrinfa; planhigfa 


Nurſling, s. maeth-fab þ 


Nurture, Sth. ymborth, porth- 
iant; dyſg, dygiad i fynu ' 
Nuſtle, v. Edr. Cheriſb 
Nut, 5. neuen: pl. cnau 
Nutgall, 5. afal y derw 
Nutmeg, 5. cneuen ber yr In- 
Nutrication, g. porthiad ¶ dia 
Nutriment, s. maeth, ymborth, 
lluniaeth, orthiant | 
Nutrimental, adj. macthawl, 
meithrinawl 4 
Nutrition, 5s. maeth, maethiad 
Nutritious, Nutritive, Nutri- 
mental, a. maethawl _ 
Nutriture, s. maetholrwydd 
Nut-ſhell, 5. pliſgyn cneuen 
Nut-tree, 5. collen: pl. cyll 
Nuzzle, v. turio, 'cloddis, 
trwyno 

Nymph, 5s. duwies y coedydd, 
y gwaunydd, a'r dyfroedd ; 
tlws-ferch, _— 


3. arferir fel byriad o r 
O. gair Old, megis, O. 8. 
Old Style, yr hen gyfrif 
O, int. O! Och! ad. O, Ha.— 
O Lord, OArglwydd. O Man, 
Oaf, 5. delff, burtyn [Ha wr 
Oafiſh, a. delffaidd, hurt 
Oafiſhnefs, 5. hurtrwydd | 
Oak, 5s. derwen, dar: pl. deri, 
derw: a. derw | | 


| Oak-apple, s. afal y derw 
| | Oaken, a. deri, derw, derwen, 


derwin 

Oak-grove, 5. Ilwyn derw 
Oakum, ub. carth, breiſgion, 
rhaffau dattodedig 

Oar, g. rhwyf, rhodl 


1 Oat, s. ceirchen 


Oatbread, s. bara ceirch 

Oatcake, g. teiſen geirch 

Oaten, 2. ceirch, ceirchaw 

Oath, ub. lw, twng; rhaith ; 
llawgair 

Oatmalt, s. brag ceirch 


nnn, Fs blawd ceirch 


X 


0 A 
Oatmeal, grout, sub. rhynion 


Oats, 5, ceirch [ceirch 
Oaty, Oatiſh, a. ceirchlyd, 
--ceirchawg -- 


Obambulation, 5. amrodlad, 
amdreigl, crwydt | 
Obduce, wv. gorchuddio, ar- 
wiſgo.. 
ObduRtion, Sub, gorchuddiad, 
arwiſgad 
Obduracy, 2: caledwch, pen- 
galedweh, gwargaledwch, ca- 
4 . cyndynrwydd, 
yſtyfnigrwydd, delder _ 
Obdurate, a. cyndyn, EWar- 
; galed, del 
Obdurately, ad. yn Wers led, 
Fein, "Bo . 
Obed; ience, g. ufudd- dod; mt 
oſtyngiad; gwarogaeth 
Obe dient, a. ufudd; Soltyng: 
edig 
Obediential, a. ufuddawel 
Obeiſance, s, ymgr :miad, ym-. 
oſtyngiad, be 
Obeliſk, g. maen neu adail bon- 
| beaff-brigfain ; dagr, ber, ber- 
. nod 
Oberration, $..CrW yar, crwyd- 
rad, gwybiad 
- "Obeſe, a. tew, bras; pendew, 
penfras 
Obeſeneſs, Obeſity, 5. tewder; 
delffeiddrwydd : 
Obey, v. - "BB ymoſkvng 
Object, s. gwrthddrych; amly- 
gyn, tuedd nod; v. gyrthwy⸗ 
.nebu, gwrtheb ; achwyn.. 
' Obje&tion, s. gwrthddadl, gwr- 
theb; nam, bai 
Obi eftionable, a. eithradwy, 
: gwrthebadwy, beius 
Objective, a. gwrthddrychawl; 
| gwrthebawl; gwrthebadwy 
Objectively, ad. yn wrthddry- 
chawl; yn wrthebadwy 
Objectiveneſs, c. gwrthddrych- 
oldeb 
Objector, s. gwrthebwr, gwrth- 
ddadlwr, gwrthddadleuydd 
Obit, 5, e angladd, ar vl, J 


2421 
arwyliant, defodau angladdol 


Obligate, 


[Obliquel 


{ 
4 


0B 
Obituary, 5. marw-res 
Objuration, 5b. tynghediad, 


| rhbwymiad trwy lw 


Objurgation, 5. cerydd, argy- 
hoeddiad 
Oblate, a. leth- begynaw! 


'] Oblation, s. offrwm ; toll 


Oblectation, 5. difyrwch 

. rhwymo 
Obligation, s. rhwymedigaeth 
Obligatory, @. rhwymedigawl, 
rhwymedigaethawl | 


c Oblige, V. Thwymoz boddhau; 


Obliged, a. rhwymedig {peri 


| Obligee, s. yſgrif-rwymydd* 


Obligeor, s. yſgrif ymrwymydd 
Obliging, a, * : 
cyweithas, caruaidd 


| Obligingly, ad. yn garuaidd 


Oblique, a. gwyr, gwyrgam, 
traws, lledtraws, leddf 
ad. ar Wyr, ar draws, 

ar oled f, ar oſgo 
] obliqueneſs Obliquity, rub, 
- gwyredd, gwyrni, golgo = 
Obliterate, v. dadlythyru, dad- 
oliaw, dioli, dadnod1 | 
Obliteration, 5. dadlythyriad 


- | Oblivial, Oblivious, a. anghofus 


Oblivion, 7 þ angof; ebargofiad 
Oblong, a. hir-gul 

Obloquy, sub. enllib, gogan, 
gwaradwydd 

Obmuteſcence, s. Ilafar- golliad 
Obnoxiqus, a. beius; darol- 
tyngedig, agored ; cyfrifaw] 
Obnuhilate, v. tywyllu 
Obreption, ub. ymlithriad 1 
mewn, ymluſgiad 

Obſcene, a. aflan, brwnt, badr, 
anniwair, anllad, fflaidd 
Obſcenely, ad. yn fudr, yn 
drythyll - 

Obſcenity, 5b. anlladrwydd, 
brynti, budriaith, ffieidd- dra 
Obſcuration, 3. tywylliad 
Obſcure, à. tywyll, aneglur, 
dinodawl 

Obſcurely, ad. yn dywyll 


mn tywyllni, dnededd 


OB | 
Obſecration, 3. erfyniad | 
Obſequies, 

angladd, defodau angladd 
Gbſequious, a. ufuddgar, cym- 
mwynaſgar 
obſequiouſneſs, 5. ufuddgar- 
weh 

obſervable, 4. hynod, gwiw- 
nod, nodadwy 

Obſervance, g. parch; ſylwiadz 
cyfarchwylizd; cad wad; cyf- 
archwyliad; cadwad, cyflawn- 
11d, arferiad; defod 
Ohfervances, 1 defodau, rhe- 
olau, deddtan, trefniadau: - 
obſervant, a, ſyniadawl; gw1- 
liadwrus; gofalus; cofus 
Obſervation, 5. ſylwiad, nod- 
iad; ſyniad, cyfarchwyliad ; 
arfertad, rheol | 
Obſervator, Obſerver, 5. cyf. 


archwyliwr, nodiedydd, ſyn-| 


iedydd: 


Obſervatory, 5. cyfarchwylfa, | 


diſgwylfa, tremynfa - 

Obſerve, v. gwilied, ſynied, 
nodi, fylwi, dal ar; perchi; 

cadw, ufuddhau - - 

Obſcihion, 5. amgylchiad, gwar- 

chae, cynllwyniad 

a a. hen, anghynnefo- 
dig, anghynnefin, i maes o 

er 


Obſtacle; gub. attaliad, attalfa, 
N 1 

Obſtetric, g. colwynaidd, byd- 
wreigaidd 
Obſtinacy, 4b. cyndynrwydd, 
gwrthnyſigrwydd 
Obſtinate, a. cyndyn, yſtyfnig, 
gyuvrthnyſig 
Obſtinately, ad. yn yſtyfnig, 
yn wrthnyſig 
Obſtreperous, a. gwrthnadus, 
drwgnadus, dadyrddus 
Obſtrüct, D. attal, rhwyſtro, 
gwrthgau 
Obſtruction, 5. rhwyſtr, gwrth- 
gae, attalfa 
Obſtructive, 
rhwyitrawl 


Obſtruent, adj. 


[243] | 
IObtain, v. cael, bees "er 
Sub, arwyl, hwy 


Obtuſion, s. pyliat ty 


* * 
s 


0 B 


| hacddyd; ynnill 
Obtainable, a. cyrhaeddadwy, 
ynnilladwuy 


gwrthwynebiad : 
Obteſt, v. erfyn, „mh 
Obtéſtation, F. erfyniadd 


a, by 
Obtenſion, zub. nag, een, 
+ # 


. 


Obtrectation, . athrawd, enllip- 


Obtuſe, a pal 
Obtuſeneſs, 5. Pyledd, pylni 


Obvert, v. trot tu ag at 
Obviate, v. chagfein, ef. 
tro, troi heibio 

Obvious, ad). amlweg,- eglar; 
; hawdd i“. ganfod, neu iW 
ddeall 

Obviouſly, ad. yn eglur, | yn. 
amlwg 


Obv1ouſneſs, 5. egturder, am- f 


lygrwydd 


Occaſion, g. achlyſur, achinws;* 


odfa : . peri, achlyſuro- 
Occaſional, a. achlyſurawl ;- 
digwyddiadawl 


Occaſionally, ad. yn achlyſarot | 
Occaſions, 5. achoſton, / gorch= 


wylion, negeſau 
Occident, s. gorllewin 
Occidental, a. gorllewinawl 
Occlude, v. cau 1 fynu 
Occult, a. cel, dirge!l 
Occultation, g. celedigaeth 


Occupancy, 5. meddiant, gaf- 


4 


7 


aeliad, cymmeriad goreſgyn 


Occupant, s. goreſgynydd, me- 


ddianydd; deiliad 


Occupate, v. meddiannu, dal, 
cymmeriad 1 fynu | 


Occupation, 5, meddiant; gal- 


wad 


Occupier, 5. meddianydd; dal- 


iedydd, deiliad; creiftwr 


Occupy, V. meddu, meddian- 


nu, perchenogi; dal, cynnal, 


cadw; rhoi ar waith; treulio, 
defny ddio; marchnatta 
Occur, v. dyfod i 1 gof, dyfod i 2 


 gwrdd, dytod ar draws, dig- 
 wyddo, damweinio 4 


X 2 


Y 


= 


* 
— erence ts 8 
— 2 1 
— — 3 
—— — = St , 236-45 p 


| 


＋ >. 
. — * * — f _— 
er ent. ena ä — — 


— OR 
— — en 
5 . 


IE 
rr rand 


re Ge 


— —‚— * 
. D * * N r 
Pars — — — — — 


J 


Ochre, ub. math o bridd neu 


Oddneſs, Oddity, 545. anghytt- 


OC 
Occurrence, s. damwain, dig- 
wydd, digwyddiad, digwydd- 
beth 
ho ar s. digwyddiad; ym- 

ar 
Fitrhon, s. ymgyfarfod; ym- 
gyfrediad 


Ocean, 5. yr eigion, y cefnfor 


fwyn | 
Octagon, tub. dull neu adail 
wythonglawg | 
Octangular, a. wythonglawg 
Octave, s. wythoſwyl, yr wyth- 
fed dydd o'r wyl; wyth radd 
ton, wyth-radd | 
Octavo, s. llyfyr wythplyg: a. 
wythblyg | 
Octennial, a. wyth mlwyddawl 
October, 5. mis Hydref, hydd- 
fref, hydrew, y degfed mis 
Octuple, a. wythblyg 
Ocular, a. llygadawl, golygawl 
Oculiſt, 2. meddyg lygaid 
Odd, a. amnifer, anghynnifer; 
anghydbar, digydmar; ne1ll- 
duol, anwadal ; anghynnefin, 
dieithr, hynod, rhyfedd; ych- 
waneg, dros ben 
Oddly, ad. yn hynod, yn ang- 
hyffredin, mewn modd dieithr 


redinrwydd, anghynnefindra, 
anhyfathrwydd, dieithrweh, 
newyddrwydd, aruthredd 
Odds, $46. amrafael, anghyd- 
tod;amrywiaeth, gwahaniaeth, 
rhagoriaeth; odid; y fawn- 
TEE) 


[244] 
Of, prep. am, ynghylch; gan; 


o F 


o, oddiwrth 


Off, ad. o, oddiyma, oddiwrth, 
| ymaith, 1 bant: 22. ffwrdd! 
- ymaith 


Offals, ub. ſyrthion, briwſion, 
briw-fwyd * 
Offence, 5s. tramgwydd, ſarhad, 


argawdd 


Offenceleſs, a. diniwaid 
Offend, v. troſeddu, tram- 
gwyddo, rhwyftro; ſarhau, 
_ niweidio, anfoddloni 
Offender, g. troſeddwr, drwg- 
weithredwr WE, 
Offenſive, adj. atgas, ffiaidd, 
gwrthwyneblyd; ymoſodawl, 
rhuthrawl 
Offenſively, ad. yn anhyfryd, 
yn atgas, yn flin; yn dram- 
gwyddus; yn ymoſodawl 
Offer, 3. cynnyg, cynhygiad ; 
cais: v. cyflwyno, cyſſegru; 
cynnyg; beiddio 
Offering, ub. offrwm, aberth, 
offrymiad, aberthiad; cy flwy- 
niad, cynhygiad 
Offertory, ub. offrymiad ; off- 
rymfa, eluſenfa 
Office, 5s. ſwydd, ſwyddogaeth; 
gwaſanaeth ; ſwyddfa, gorch- 
 wylfa, gorchwyldy; cymmwy- 
nas, ce 
Officer, s. ſwyddog, ſwyddwr 
Official, a. ſwyddawl 
Officially, ad. o ddyledſwydd 
Officiate, v. gweinidogaethu 
Officious, . ſwyddgar, negeſ- 
gar | | 
Officiouſly, ad. yn negeſgar 


Ode, ub. awdl, can 1'w chanu 
gyd a thant 
Odious, 2. atgas, ffiaidd, di- 
faith | | 
Odium, 5. adgaſrwydd; bai; 
warth 
Odoriferous, Odorous, à. per- 
arogl, arogl-ber | 
Odour, s. arogl, arogledd, ſawr 
Oeconomy, 5. Edr. Eoconomy 
Oecumenical, a. cyffredinawl 


Officiouſneſs, 5. ſwyddgar well 
ö Offing, 5. min y cefnfor - | 
Offscouring, 5. ſorod, ſwrwd, 
yſgarth 5 
Offsets, sub. yſgewyll, blagur 
gwydd a 2 — | 
Offspring, 5s. eppil, hil, hiliog- 
aeth yr 
Oft, Often, Oftentimes, Oft- 
times, ad. yn fynych, yn ami, 


Oedema, 5. chwydd gwyn 


lawer gwaith 


O 


v. cipolygu a llygad gatr 
Ogling, 5. cil-olwg drythyll 


Oglio, g. rhyw gymmyſg fwyd, hol 


dyſglaid-fyſg V ſpaenaidd 
Oh, in. Oh, Och 
Oil, g. olew, ul 
Oilineſs, 3. ole weiddrwydd 
Oily, a. olewaidd, ulaidd, ſeim. 
Oint, v. eneiniaw [yd 
- Ointment, 5. enaint- 
Old, sub. oed, oedran: 4, hen, 
oedranus eg, 
Old faſhioned, a. henfoddaidd 
Oldiſh, a. henaidd, lled hen 
Oldneſs, 3. hender » 
Oleaginous, Oleoſe, a. olew- 
aidd, ulaĩdd | el 
Oligarchy, 3. lywodraeth an- 
Olio, 3. Edr. Oglio [aml-wyr 
Olitory, a. perthynawl 1 ardd- 
llyſiau 
Olive, g. olewydden, pren.olew 
Olives, 4. olewydd; grawn yr 
ole wydden, olifaid 
n 5. yſpaid pedair bly- 
ned RE» 
Olympic-games, s. campau my- 
nydd Olympus, a gynhelid 
bob pedair blynedd 
Omega g. llythyren ddiweddaf 
o'r egwyddor Roeg ; diwedd, 
diweddaf 
Omelet, 5. cramwythen wyau | 
Omen, 5. argoel, arwydd, ar- 


ma, raammant, rhagddangoſ- 


iad; coel, darogan | | 
Omened, à. argoeliedig ;. ar- 
goelus 
Omer, 3. meſur Iuddewaidd, 
Omer : 
Ominous, a. argoeliawg, drwg- 
argoelus * 
Omiſſion, Omittance, g. gadaw- 
14d, gadawiad heibio, arbedi- 
ad, gwalluſder, diffyg, eſgeu- 
luſdra, gommeddiad | 
Omit, v. gadael heibio, arbed, 
_ eſgeuluſo. 
Omnifarious, adj. holl-rywog- 
ne | 


#245) 


Ogle, 5. cipolwg gilwenawg :} Omnifie, a. holl wneuthurawk 


ſ 


o M 


Oranigenous, à. holl-rywiawg 
Omnipotence, Omnipotency, 3. 
luogrwydd, hollalluog- 
zaeth | | 
mnipreſence, . holl-brefen- 
noldeb 


ſomnipreſent, a. holl· breſennol 


Omniſcience, f. holl- wybodaeth 
Imniſcient, a. holl-wybodawl 
On, prep. ar, ar uchaf, ar ware 
thaf: ad. yn mlaen 

Once, ad. unwaith; gynt 

One, 3. dyn; rhyw un: a. un 
One-eyed, a. un-llygeidiawg 
Onerate, v. llwytho, beichio 


Onion, 5. winwynyn. pl. win» 
wyn 8 
Only, adj. unig: ad. yn unig; 
onid, ond | 
On-purpoſe, Edr. Purpoſely 


Onſet, g. goſod, ymoſod, rhuthr 


Ontology, ub. arddanſoddiad. 
Edr. Metaphyſics 
Onyx, 5. y maen onics 
Ooze, g. Haid; liys: v. ſio, tar 
ddain, godarddu, dynoddi _ 
Oozy, a. lleidiawg, lleidlyd, 
. corflyd, llyſavg . 
Opacate, v. cymbylu, tywyllu 
Opacity, ub. cymhylogrwydd. 
tywyllni | 


annhryloyw 


egori 5 
Open, a. agored, anghae; ang - 


hlo; amlwg; cyhoedd; rhydd, 
rhwydd, anghaeth ; laith, ir- 


aidd, ehang. Edr. Ope 


Opening, 5. agoriad, ymagore- 


iad, egoredigaeth 


Openly, ad. ar gyhoedd, yng 


wydd pawb, ger bron y byd. 
yn amlwg ther 
Openneſs, . egoriad, anghau- 
adrwydd, amlygrwyddʒrhydd- 


der, * yd4 | 


CG Aoi. 6 


r rr o N 
8 r 5 Ar Be ns I one 


F 


nt, 
2 


2 nn 
— r 
* = wa = . 1 — 


Onerous, a. llwythawg, pwyſig 


Onward, Onwards, ad. yn mlaen | 


Opacous, Opaque,  &- tywyll, 
Ope, v. agor, egoryd, agoris. 


LOG 


SEE a” . . 8 5 


. 22 


Opera, J. chwarae can 
Opera- houſe, . chwareudy can 


O P 86) 


OP 
Opprobrious, a er. en- 
llibus | 


Operant, « a. rr effeith- Opprobriouſnels, mb. gwrartd- 


'1awl | 
Operate, *. gveithio, Sweit 
redu; effeithioli 
Operation, 546. gweithrediad, 


gweithred, grym ;efferthiolaeth | 


Operative, adj. gweithredus, 
gweithgar; effeithiawl 
Operator, ub, gweithredydd, | 
gweithydd ©” 
Operoſe, a. gweithga 


3 4 | 
Ophthalmie, 5. 'meddyginiaeth 
 Hygaid: a. Wygadaidd 
Opiate, . ewſg- feddyginisethz 
cwig-gytlaith ; cwig-barydd 
Opiniative, a. eyndyn. farn 
Opinion, g. tyb, barn, medd wl, 
cred, coel 
Opiniative, Opiniated, a. tyb- 
gar, hunanawl 
Opinioniſt, Opiniator,: 6. dyn 
t 
On, 6. ſudd y abi, opivom 
Ople-tree, s. erigiolen, cerdin- 
Oppignerate, v. gwyſtlo' [en]. 
Opponent, . gwrthwynebwr, 
gwrthebydd 
Opportune, a. prydlawn 


Opportunely, ad. mewn pryd 
Opportunity, 5. amſer, amſer 


. cyfaddas, arfod, ennyd, ham- 
dden, odfa 


Oppoſe, v. gwrtheb, gwrthwy-| 


nebu, gwrthladd 
Oppoſite, a. gy ferbyn, gogyfer; 
cyfarwyneb; gwrthwyneb 
Oppoſition, 5. gwrthwynebial, 
gwrthſafiad; gwrthoſodiad, CY - 
zerbyniad - 
Oppreſs, v. gormeſu, gorthry- 
mu, gwaſgu 


Oppreſſion, g. gormes, | pon 


fta;!, gwaſgfa 


Oppreflive, a, gormeſawl, or- 
thrymus 


Oppreſſor, 5. gormeſwr, gorth- 


[Oppugn, v. 


r, Hafurns| 
rtancous, 4. dirgelaidd, | 


wydd 
gvrthwyaeby, 
gwrth-· ymoſod 
Oppognancy, J. gwrthwyneb- 
ia 
Optative, a. dymuniadaw!.— 
Optative mood, y modd dy- 
muniadawh, yr eiddunydd 
Optic, Optieal, a, golygawl, 
perthynaw!l i Ir olwg gelfydd- 
yd 1 Merch gowynion 
y Wygaid © 
Optics, 5. yr olwg gellyddya; 
y golygon, y Hygaid 
Optimacy, 5. bonedd, goreu- 
gwyr; dyledogrwydd.. RD 
Optimiſm, 5. 'goreuaeth, Soreu- 
oldeb, cyniant i 
Option, 5. dewifiad ; dewis* | 
Opulence, Opuleney, s. Eytoeth, 
golud, lawnder” ; Eyfoethiog- 


rwydd 
Opulent, a. cyfoethog, golud- 
Scat, Þ | 
Or, 4 aur: conj. neu; ai; ; yntez 


| naill al 
Orach, Orage, s. yr eurlys | 
Oracle, s. gair neu atteb dwy- 
fol; atteb dduw; genau duw; 
genau doethineb; gwr doeth, 
dewin; {dewinisattedfs, Wat 
horfa | 
Oracular, a. dwyfol, e 1 ewini- 
aevi. ol, dewiniawil 
Oraiſon, . gweddi 5 
Oral, a. ame, geiriol, oben 
1 ben, any 3 | 
Orange, 5. afal eurad, aur afal_ 
Orangery, Orange-grove, ub. 
| eur Iwyn, eur berllan, eur 
Oration, J. araith, arawd [gelli 
Orator, 5. areithydd; arodr ydd, 
parablydd 


| | Oratorio, $ub, math o charac 


defoſiynawl, neu grefyddaidd 
Oratory, 5. areithyddiaeth, ca- 
deir-Jaith 


ry myr, treiſtur 


Orb, g. pe), pellen , bwlyn glo- 
1 


© R 
byn, crynawsg ; cylch, rhod, 
.fidell; troell: l. troellenau 


Orbicular, a. crwn, cytr grwn; 


cylchaidd, troellawg | 

Orbit, s. ſidell daith, cylch dro, 
neu lwybr planed yn yr yr 

Orchard, 5. perllan, afallach 

Orcheſtra; Orcheſtre, uh. y 
gerddfa men chwareu d neu 
ddawns- d 


Orbhis, c. y galdriſt, ceilliau” ci 


Ordain, v. goſod; trefnu; urddo 
Ordeal, 5. prawf neu ddiben- 
- dod; neu ryddhad, trwy dan, 
dwfr, neu ymladd 
Order, g trefn, trefniad; ; grad; } 
urdd, dull; arch: wv. trefnu, 
- trin, eroht.. urddo 
Ordered, a. archedig; rrefnedig, 
trefnus | 
Orderer; 5. trefnws, arelnwr; 
rheolwr © 


Orderleſs, a. 8 anhref. 


| 


> - 


-NUS 
Orderly, a. eyfſeus; trefnus ; 
: trefngar{ gweddaidd, ſyber w: 
ad. mewn tren, yn drefnus, 
yr-llwybraidd ». | 
Orders, s. orchmynion, eirch- 
ion; urdè u. 
Ordinal, 2b. urdd- lyfr eſpob; z. 
rheol- lyfr crefydd-dy: a. trek 
 niadawl, rheſtrawl, rheolaidd. 
Ordinal numbers, rhifedi rheſ- 
trawl, rheſtrolion, 8 Ou. 
| taf, aiks ＋ rydyda,, 8&c 
| Onda Il deddf, cyfraith, 
ordinhad, goſodiad, trefniad, 
de fod, trefnedigaerh, 'golode- | 
digaeth N 
Ordinary, 5. ynad crefyddaw], 
rhaglaw efgob ; bwyd-le cyff | 
redin: à. arferawl, cyffredin, 
gofodedig; gwael, iſel; ; hagr, 
anferth 
Ordinate, a. rheolaidd, trefnus: : 
v. trefnu, ordeinio 
Ordination, 5. trefniad; ordei- 
niad, urddiad a | 
b Ordnance, s, mangnelausbyfe), | 
cyflegr | 


1247 


q 


| | Organilin, J. ermy 


| 


| reiniawl; cyto 


OR 
Ordonnance, 5. iawn drefniad 
} rhannau darlun; cyfaddaſiad 
rhannau adail yn ol y eynllun 
Ordure, 5. baw, tail, tom 
Ore, 5. mwyn; delid, revel 
Ore-weed, Sea- ore, J. 8058 5 | 
mor, gwimon 18 
Orgal, 5. ae gwin, Heb | 
' waddod 
Organ,'s. ardderchocaf offeryn | 
cerdd, organ; 2 855 ermyg, 
offeryn = 
Organ- builder, FA her organ, 
or geinydd ; 


| | Organic, Organical, a. peirian- 


awl, o_— offeraw ; or- 
ganaidd 

21 gytan⸗ 
ſawdd corph; cyd- drefn rha- 
nau peth; peirian-waith 
Organiſt, c. organwr,orgenydd 
Organization, s; eyd- drefniad 
rhanau peth, peirianaeth 
Organize, v. cyd- oſod rhannau 
peth, peiriannu, ardumiaw 
Organy, 5. Edr. Penny- royal 
Orgies, 5. — gwyl 
yr ynfydioenn 

Orient, 5b, dwyrain: a. dwy- 
dined fel yr bau 
dwyreawl; diſglair 
Oriental, a. dwyreimnayl, WP; 
dwyrain 

Orientaliſm, ub, divyrein\ air, 
dwyrein- jaith, peth priodawl 
vr er 4 

Orifice, ub. genau, ſafn twll, 
agoriadz gweli, areholl, brath 
Origin, v. dechreu, dechreuad, 


tarddiad, codiad, cychwyniad 
| Original, 5. dechreuad, tardd- 


ad, gwreiddyn; bonedd; cyn- 
lun: 4. dechreuawl, gwreidd- 
iawl ; | 
Originally, ad. yn ddechreuo}, 
yn wreiddiol, o'r dechreu, ar 
y cyntaf 

Originate, v. dechreu, codi, 
tarddu 

Origination, ub. eyebwy _w 


[1 


| dechreuad, tarudiad' * 


SY 
* — » 


% 
„% 


r 
e 


nn 
wo eee 


c 


— 


P 


en 


£5 £* ” * 2 — 


Cie i 7 2 
E 


r 
7 wer ca 
2 


2 
* 
oy 


q 
1 


O R 
Oriſons, 3. gweddiau, paderau 
Orkney, 5. orc, erch 
Orle, J. Edr. Alder 
Orlop, 5. prif lofft llong ö 
Ornament, 5. addurn, hardd- 
weh, harddwiſg, trwſiad, tlws 
Ornamental, a. addurniadawl, 
addurnaw _ | 
Ornamented, a. addurnedig 
Ornithology, ub. traethawd 
ynghylch adar, adar ddyſg 
Orphan, 3. ymddifad, plentyn 
ymddifad 
Orphanage, s. amddifedi | 
Orpiment, g. orpment, aur bi- 
dau; eurllin, liw'r aur | 
Orrery, ub. peiriant hynod a 
gynhyrchola yr haul a'r plan- 
edau, ac a arddengys yn dra 
amlwgeu gyrfaoedd a' ucylch- 
 Iwybrayu, orreri 
Orthodox, a. iawn-dyb, iawn- 
farn, iawn- ffyddiog, uniawn- 


. 5. iawn- dybiaeth, 
iawn ffyddiad, cy wir-farn, cy- 
wir- gred a | 
Orthoepy, 5. iawn ddywediad, 
1awn lafariad,iawn ddarlleniad 
Orthographer, 5. iawn yigrit- 
enydd, orgraphydd | 
Orthographic, Orthographical, 
a, orgraphaidd 
Orthography, 5. arddygraph, 
orgraph, iawn yſgrifenydd- 
jaeth; argraph neu gyaliun 
adail 1140 
Ortive, a. cyfodawl, dwyreawl 
Orts, 5. gweddillion, org! 
Oſcillation, 56. ymdafliad fel 
| A awr-gloch, dringly- 
5 | 


— a. dringlynaidd; 
iyd 
ſcitancy, O 
fiad gen, 
diofalwch 
Oſcitant, a. cyſglyd, muſgrell 
Oſculation, 3. cuſaniad 
Oſier, 3. mer-helygen 


ſcitation, 5. dyly- 
ſyrthni, muſgrelli; 


12451 


OS | 
Oſſeous, a. aſgyrnawg, caled 
Oſſification, g. troad ynaſg rn, 
aſgyrniad r 
Oſlifrage, ub. math o eryr 
gwydd-walch 
Oftify, v. ymaſgyrnu 
Oſſuary, s. efgyrn-dy 
Oſt, Ouſt, . clwyd od 


yn frag 


| Oſtenſible, a. dangoſadwy, ar- 


ſwyddawg, gweledig 


Oſtenſive, a. dangoſedigawl 


Oſtent, 3. drych, dull, ymddan-. 
goſiad; argoel 8 
Oſtentation, 5. ymddangoſgar- 
weh, rhodres ' 
Oſtentatious, a. gwagoneddus, 
ymddangoſgar "Hl 
Oſtentatiouſly, ad. yn ymddan- 
goſgar, yn ymftroſtgar, yn 
wag-ogoneddgar _—_ 
Oſteology, . traethawd yng- 
Ich eſgyrn, eſgyrn- ddyſg 
* . aber: pl. ebyr, aber 
Oſtler, g. gwaſtrawd, marchwas 
Oſtraciſm, 5. math o ddeoliad 
wrth goelbren, pan roid cra- 
gen, a'i enw arni, i'r neb a 
ddeolid 0 | 
Oftrich, 5. eſtrys 


h 
ob 
oe 


7 oftruth 


| Other, pro. all, arall, llalh 


Otherwiſe, ad. amgen, amgen- 
ach, yn amgen, os amgen, on- 
itte, mewn modd arall, mewn. 
y ſtyr arall 
Otter, 3. dwrgt, dyfrgi _ 
Ottoman, a. Tyrcaidd 
Oval, s dull wy: a. hirgrwn, 
Ovary, 3. wyfa, rhithfa, lle y 
| wyau mewn corph 
Ovation, #. is-orfoleddiad, gor- 
foleddiad 1s-raddawl 
Oubal, Oubut, Oubuſt, 3. ſieni 
flewog | 
Oven, sub. ffwrn.— Oven full, 
ffyrnaid 


Over, prep. & ad. ar; uch, 


uch ben; dros, dros ben; 
| drofodd, trwodd; rhy, mwy, 


Olpray, Oſprey, 4 m6r-eryr 


gormodd ; gweddill. 


5 


7 


ov. [249] 0 v 


Overact, v., gorwneuthur 
Overawe, v. cadw dan llaw, 
neu mewn ofn 


Overbalance, 5. traphwys: wv. 


traphwy ſo 


Overbear, v. gorthrymu, tra- 


arglwyddiaetnu 
Overbearing, à. meiſtrolgar, 
trahaus 
Overbid, v. cynnyg mwy 
Overboard, ad. dros y bwrdd, 
1'r mor St 
Overburden, v. gorllwytho 
Overcaſt, part. cymhylawg; 
gorthoedig: v. trawſbwytho 
Overcharge, 5. gorllwyth : v. 
gorllwytho; gorllenwi 
Overcome, v. gorchfygu, dar- 
oftwng 
Overcurious, a. rhy fanol, rhy 
ymofyngar 
Overdo, v. gwneud yn ormod, 
gorwneuthur 
Overdreſs, v. gordrwſio 
Overeat, v. gorfwyta 
Overfall, 5. Edr. Cataract 
Overfierce, a, rhy ffyrnig 
Overfill, v. gorllenwi 
Overflow, Over flowing, 5. gor- 
If, Ilifeiriant, llifad droſodd 
Overflow, . gorllifo, llifo dro- 
ſodd 
Overfond, a. maldodus, tra- 
ſerchus - 
Overgrow, v. gordyfu 
Overgrown, part. gordyfawl; 


wedi rhedeg neu dyfu droſodd 


Overgrowth, 5. gorthwf, gor- 


— 


dwf, gordyfiant 


Overhale, Overhaul „. ail holi, 


ail olygu; traws-luſgo 


Overhang, wv. crogi droſodd 


Overhappy, a. gorddedwydd 
Overhaſte, a. rhy fryſgar ; byr- 


Overhead, a. uwchben [bwyll 


Overhear, v. goglywed, cel- 


glywed 

Overheat, v. gorthwymo 
Overheavy, a, gorthrwm 
Overjoy, s. gorllawenydd: wv. 
gorllawenhau | | 


I 


Overlay, ©. llethu ; arweithio, 
gorchuddio 
Overlive, v. byw ar ol, byw yn 
bwy, gorfucheddu _ WY 
Overload, v. gorllwytho 
Overlong, a. & ad. rhy hir 
— 45 v. edrych dros ben; 
edrych dros, goruchwilied; 
eſgeuluſo 
Overmatch, v. gortrechu; rha- 
Overmuch, a. gormod I gori ar 
Overnight, 5. y nos o'r blaen; 
dros nos 
Overofficious, . rhy ſwyddgar, 
tra negeſgar, rhy ymyrgar 
Overpaſs, v. myned tros; my- 
ned heibio | 
Overpaſt, part. wedi myned 
troſodd, neu heibio 
Overpay, v. talu gormodd - 
Overperſuade, v. ynnill neu 
| droi trwy daerni 
Overplus, 5. gwargred, gwe- 


} ddill, rhelyw, olbris 


Overpoiſe, s. traphwys: v. tra- 
phwyſo | 
Overpower, v. gorchfygu, gor- 
threchu 1 
Overrate, v. gordrethu, gor- 
briſio A | 
Overreach, v. myned tu hwnt, 
cyrraedd tu hwnt, twyllo 
Overreckon, v. gorchyfrif 
Overripe, a. rhy addfed 25 
Overrule, v. Ilyſu dadl, gwrth- 
od cynhygiad; tra-arglwydd- 
iaethu | 
Overrun, v. rhedeg dros, ym- 
danu tros, anrheithio; goreſ- 
gyn, traws-linellu, traws-re- 
deg llinellau 
Overſee, v. edrych dros, gwi- 
lied, goruchwilied 
Overſeen, part. a ganfuwyd; a 
dwyllwyd | 
Overſeer, s. cynwas, edrychwr, 
golvgwr, ar-olygwr, cyfarch- 
wyliwr, ymgeleddwr, 3 
wiliwr, gwarcheidwa 
Overſell, v. gorwerthu, gwer-" 


| thu yn rhy ddrud 


dadymchwelyd 


Overſight, 5. golygiad, goruch- 


_-edig, a oddiwedduyd 


ledig, a ddymchwelwyd, a or- 


WT 
Overſet, wv. 


fart. dadymchweledig, wed! 


godi 
Overſhadow, v. cyſgodi dros, 
gwaſgodi, caddugo 


[250] 
dadymchwelyd: Overviolent, a. rliy danbaide 


OV 


rhy ffyrnig 


| Overwatch, v. gorwiho 
Overſhade, ©. eiſzedi, cyſ. Overween, . tybied yn rhy dda 


am dano ei hun, ee 
gormod arno 


Overweening, 4. rhy punangar | 


Overſhoot, v. hedeg, neu fy- Overweigh, v. gorbwyſo 


ned, neu ſaethu dros y nod, 


Overweight, 5. gorbwyſiad 


colli y nod, traws- modi {Overwhelm, v. gorchuddio, 


wiliad; camgymmeriad, gwall 
Over lleep, v. gorchyſgu 
Overſpent, à. gorflin gorlludd- 
edig 
Over ſpread, a. taenedig, toe- 
dig, gorchuddiedig: . gorch- 
udgqio, taenu, ymledu 


Ovefſway, v. goruwch- reoli, 
meiſtroli 

Overt, a. amlwg, cyhoedd, cy- 
hoeddus ö 


Overtact, g. eie gyhoedd, 
troſedd amg; 0 8yt-| 
lafan 

Overtake, v. goddin es, gor- 
-ddiwes 

Overtaken, part. goddiwedd. 


Overtaker, ub. goddiweddyr, 
.goddiweſwr 

Overtalk, v. gorthaſgu | 
Overtax, V. gordrethn 
Overthrow, s. dymchweliad: . 
dymchwelyd, eee e 
Overthrown, part. dadymchwe- 


fuwyd 
Cverthwart, 3. croes, traws, 


gwrthnyſig: ad, ar draws, ar 


groes 

Overthwartneſs, 5. eroeſineb, 
gu rthnyſigrwydd f 

Overtop, v. bod uchlaw, myn'd 
dros ben, rhagori 

Overture, g. cynhygiad,cynnyg; 
agoriad 

Overturn, v. dadymchwelyd, 
dymchwelyd 

Overyalue, 5. En D. gor- 
briſto 


trais-orchuddio 
Overwhelming, 4. trais-orch- 
uddiawl, traw gli :fawl, enhu- 
ddau! 
Overwhelmingly, ad. yn orch- 
udaiawl, yn draws-lifawl - 
Over wiſe, a . thy ddoeth 


| Overzealous, a. rby frud 


Ought, gab. peth, rhyw beth; 
dim. Edr. AZugbi: v. dylwm, 
| dylit, dylai, &c. 

Ovid, S. y bardd Ofydd 
Oviparous, g. a ddwg wyau, 
dodwiawg _ | 
Our, pron. ein. Our men, ein 
gwyr ni 

Our own, g. yr eiddom, eiddom 
ein hunain | 
Ours, fron. eiddom, eiddom ni, 


einom, einim 
Ourſelves, pron. ein wad, 


. nyni ein hunain 


Ouſt, v. difeddiannu 

Out, a. allan, i maes: v. . burw 
ajlan 

Outbid, . uwch- gynnyg 
Outbrave, w. goruwch-tygylu 
Outbrazen, v. tal faeddu 
Outcaſt, 5. alltud: /. alltud- 
ion, gwaſgaredigion, crwyd- 
raid 


outeratt, &. dichell-faeddu 


Outcry, sub. bloedd, gwaedd, 
dadwrdd, dolef, gwaeddolef 
|Outdo, © . rhagor1 

Outed à. a drowyd allan 
Outer, a. allanawl 
Outerly, ad. yn allanawl 
Outermoſt, a. neſaf allan, eithaf 
Outfall, 5. goler fynon; firwd; 
cynnen 


O U 

Outgo, v. blaenu ; rhagori 

Outgoings, . terfynau, cyrau 
eithaf; coftiau | 

Outgrow, W. tyfu allan 

Outjutting, Part. yn yſgwyddo 
allan 

Outlandiſh, a. dieithr, alltud- 
aldd 

Outlaw, g. herwr, CT dyn 
nawdd-goll 

Outlawry, 5. herwriaeth, dino- 
ddiad 

Outlet, 5. adwy, gollyngfa allan 

Outline, s. cynlinell, amlinell; 
braſluniad, cylchluniad 

Outlive, v. gorfucheddu, i 
ar. 0: 

Outmoſt, a. pellaf allan; eithaf 

Outnumber, wv. bod yn amlach; 
neu fwy o rif, rhif faeddu 

Outpariſh, E allan- blwyf, plwyf 
tu faes I'r muriau 

Outpower, V. tywallt allan 
Outrage, sub. dirdra, dirdrais; 
terfyſg, cynnwrt: v. ſar hau, 
gwneud mawr-gam 
Outrageous, a. Kyrnig, creu- 
lawn, yſgeler 

Outrageouſly, ad. yn ffyrnig; 
yn derfyſglyd 
Outrageouſneſs, 55, ffyrnig- 
rwydd 
Outreach, wv. 

mhellach 


eyrraedd yn 


3 


Outride, v. gyrru yn gynt, 


| marchogaeth heibio 
Outright, ad. yn ddioed, yn 
ddiattreg; vn gytan-g owbl : 
Outrun, v. rhedeg yn gynt, 
blaenu 
Outſhine, v. diſgleirio mwy, 
gord wynu, tywynu allan 
Outſide, s. arwynebedd, clawr; 
cwr: 4. eithaf, uchaf, allanol 
Outſpread, v. lledu, taenv, 
goſod ar lled 
Outſtand, v. cynnal, dal i fynu 
Outſtare, v. Ilygadrwth-faeddu 
Outſtretch, v. eſtyn allan 
Outitretched, a. eſtynedig 
Outſtrip, v. blaenu 
Outſwear, v. twng- faeddu 


[251] 


O U 

Quttalk, Outtongue, v. taſod- 
Qutvie, v. rhagori [faeddu 
Outvote, v. plaid-faeddu _ 
Jutwalk, v. cerdded yn gynt, 
blaenu 


[Dutwall, s. allan- far, kin-far 


Outward, a. allanawl, oddi 
altan: ad. tu a'r parthau oddi 
allan, tu ag allfro 

Jutward bound, 4. rhwym- 
allmyr, new. allfro, ar fedr 
hwylio i allwlad, alltud-rwy im 

Outwardly, ad. oddi allan, or 
tu faes; yn yr amlwg 


| Outweigb, V. traphwyſo 


Oatwit, w. dichell faeddu 
Outwork, 3. allan-waith, all- 
glawdd 

Owe, wv. dyla, bod mewn dy- 
led, bod dan rwymau; per- 
chenogi. Edr. Own 

Owing, ; part. dyladwy, yn ddy- 
ledus; yn gyhawn _ 

Owl, 5. dylluan, tylluan, cuan; 
o dall neu tycyll, a huan, haul 
Owlet, 5. dylluan fach 
Own, 5. eiddo: pron. hun, hu- 
- nan: v. addef, cydnabod; ar- 
ddelwi; perchenogl 


anydd | 
Owner ſhip, 2 pe erchenogaeth 
Owſe, 546, blawd rhiſgl derw, 


ryddion 


trwyth yn mbyllau ledrydd- 
ion 

Ox, 4. ych, eidion, . o, 
buſtach. -H iid ox, or buffalo, 


Oxen, F. ychen, ychain [bual 
[Oxford, Oxenford, s. Rhyd- 


ychen, Rhydwylſg, Caer Wy- 
ſog, Caer Wrthegyrn, Caer 


meddant, hyd yn oed yn ny- 
ddiau y Derwyddon, a chyn 
amſer planiad Criſt 'nogrwydd 


 [Oxgang, s. cyfar o dir 
Oxymel, s. cymmylg gwinegr 


a mel 


"Oyer, v. clywed, — Court of 


r 


Owner, 5. perchenawsg, meddi- 


rhiſgflawd, cyffeithflawd lled- 


Owſer, 5. cyffaith lledrwyr, y 


Fembyr; lle enwog am ddyſg, 


* 
= SY 


-— 
= 
— 1 IT, — ARES ons — 482 


12 
12 
7 
9 
ih 
* 
+ 
4. 
WW 
3 


| 
1 
9 
Fi = 
q 


Pace, 5. cam, camre, (pl. cam- 
rau) meſur o bum troedfedd: 


9 * | 
oper and terminer, llys clyw a 
doſparth _ | 
Oyes, ad, clywch, rhoddwch 
oſteg | 
Oyſter, s. Uymmarch, wyſtryſ⸗ 
en: pl. ymmeirch, wyſtrys 
Oyſter-woman, S. wyſtryſwraig 
Ozier, . merhelygen 
Ozier-grove, 5. merhelyglwyn 
Oziers, 5. merhelyg, manhelyg 
1 | 
g. fel byriad o'r gair Lladin 
» fot, aarwydda æbedi, me- 
gis P.M. poſt meridiem, wedi 
hanner dydd, neu yn y pryd- 
nhawn 
Pabular, Pabulous, 2. ymbor- | 
thaw! ; gogorawl 
Pacation, 5. dybuddiad, dyhu- 
ddiant | 


V.camu, meſuro 4 chamrau; 
cerdded, myned gan bwyll; 
rhygyngu 5 5 

Pacer, ub. rhygyngydd, rhy- 

ng-farch N 

Pacific, a. heddychawl, hedd- 
ychlawn, tangnefeddus, tawe! 

Pacification, ub. heddychiad, 
tangnefeddiad, dyhuddiant 

Pacificatory, a. heddychedig- 
awl; dyhuddedigawl | 

Pacified, a. heddychedig, dy- 
huddedig 

Pacifier, Pacificator, s. hedd- 
ychwr, dyhuddwr 

Pacify, v. dyhuddo, dad-ddi- 
510, tawela 

Pacing, a. rhygyngawg | 

Pack, s. pwn, baich, ſwp, ſy- 
pyn, ſachaid; crug, haid; cyff: 
D. pynio, ſypynio, llwytho; | 
ymado ar ffrwſt, foi; gyrru 
ymaith; crynhoi, crynoi 

Package, s. taliad, pynio, neu 

Packet, s. ſopyn, ſapyn ſſypynio 
Pac khorſe, 5. pynfarch . 

Packſaddle, c. yidarn, yſtrodyr, 
panel = 0» 

Packthread, s, edaf bynorio, 
edaf ſypynio 1 


[252] Jo EN 


Pact, Paction, s. ammod, cyt- 
ammod, cytundeb 

Pad, 5. ſachell, cwdyn, cluſtog; 
panel; ceffylyn; lleidr; lwybr; 
matras: v. yſpeilio; ſachellu 

Padar, s. rhynion | 

Padder, s. lleidr penffordd 

Paddock, 5s. cae bychan ; math 
o lyffant mawr 

Padlock; 5. clo egwyd 

Pæan, 5. can fuddugawl; oro- 

Pædagogue, yſgol-feiſtr [hian 

Pædobaptiſm, s. bedydd plant 

Pagan, s. cenedl-ddyn, eilun- 
addolwr : . 

Paganiſm, 5. paganiacth, eth- 
niciaeth 

Page, 5. gweſyn, gwaſtrodyn, 
pwrffil-was; tu dalen | | 

Pageant, ub. coeg- lun, eilun, 
eiliw: a. coegwych, rhodreſ- 
awl, eilunaidd, eilun, eſgus 

Pageantry, 5. coeg-wychder, 
rhodres, rhwyſg, coeg-rodres, 
gwag-rwylg, gwag-eſgus 

Paginal, 4. tu dalenawl 

Pagod, Pagoda, s. eilun, teml 
eilun Indiaidd © 

Pail, s. yſtwc, celwrn' 

Pailful, s. yſtwcaid, celyrnaid 


Pain, s. poen, gwyn, gwayw, 


gwewyr, gwit, dolur; penyd; 
poenedigaeth; coſp; gofid: v. 
poeni; dolurio; colpt _ 

Painful, a. poenfawr, poenus, 
blin, blinderog, blinderus 

Painfulneſs, 5. poenuſrwydd, 
poendawd 

Painleſs, a. diboen 

Pains, s. llafur, poen, mawr- 
boen | | 

Painſtaking, s. yſtigrwydd: 4. 
llafurus 

Paint, 5. Iliw y paentwyr: v. 
Iliwio, paentio 

Painter, J. Iiwiwr, Iliwiedydd, 
paentiwr 

Fainting, s. paentiad, Iliwiad, 
paent-waith | 

Painture, 3. paintyddiaeth 

Pair, 5. par, cwpl: v. paru, cy- 
dio, cyplu | 


waeth; blys 


Paledus, adj. uſawg, eiſinawg, 
wyneb; glaſwyni 


Palette, 5. Iliw- frdd paentiwr 


Pall, g. yſgin, brein-gochl; llen 


Palliation, 546. eſguſodiad, yſ- 


Pallid, a. gwelw, glaſwyn, Ilwyd 
| Pallmall, s. math o chwarae a 


hirgul 


. PA [2531 
Pairing, 5. Cypliad, cymhariad 


Palace, sub. llys, neuadd, plas, 
palas | 

Palanquin, g. math o gerbyd 
neu gludai a ddygir ar yſ- 
gwyddau dynion yn y dwy- 
Palatable, a. blaſus [reinfyd 
Palate, 5. genau, blas, arch- 


Palatinate, s. brein--iarllaeth; 
breinfa | 
Palatine, 5. teyrn-1arll, brein- 
;arll ; a. brein-1arllaidd 
Paled, adj. gwelw, gwelw-las, 
glaſwyn, gwynlas; paw]; cled- 
Pale-eyed, a. Ilygad-bwl [ren 
Palefaced, a. piglas, wyneblwyd 
Pale-fence, g. pawl-gae 
Palendar, g. math o long fechan 


pliſgawg . 
Paleneſs, s. gwelwedd; gleſni 


Paleſtrical, a. perthynol i gamp- 
ymaelyd 1 


Palfrey, 5ub. palffrai, gwilwſt, 
gorwyddawd, gorwydd-farch 
Palinode, Palinody, 5. gwrth- 
gan, Edr. Recantation 
Paliſade, Paliſado, 5b. palis, 
pawl-gae, achwre 


elawr: S. diflaſu; gorwydo 
brawychu 

Pallat, qub. dolen neu drondol 
oriawr 

Pallet, g. gwely bach, diſtadl, 
gluth. Edr. Couch 
Palliate, o. eſguſodi, cuddio, 
celu, bychanu bat. 


gafniad bai 

Palliative, 5. eſguſodai; yſgaf- 
niedydd; eſmwythydd: à. eſ- 
guſodawl; eſmwythaol 


phel a gordd mewn talwrn 


1 

Palm, g. palmwydd ; led lawz 
cledr llaw; palf, pawen;: v. 
tadu ar; palfu 

Palmer, 5. pererin 

Palmerworm, 5. pryf cadachog, 
y lindys : 


dden | 

Palmiferous, a. palmwyddaw 

Palmipede, a. cyfandroed, palt 
neu alarch-droed 

Palmiſter, . llaw-ddewyn, palf- 
ſwynwr | 

Palmiſtry, s. palf-ddewiniaeth 

Palm-tree, s. palmwydden, y 
pren gwrthbwys 

Palmy, a. palmwyddawg 

Palpability, ub. hydeimledd, 
amlygrwydd | 

Palpable, a. teimladwy, amlwg, 
noeth 

Palpably, ad. yn hydeiml, yn 
amlw | | | 

Palpitate, v. dychlamu, dyheu 

Palpitation, s. dychlamiad, ca- 
lon-gur, dyhead 

Palſgrave, s. teyrn-1arll 


palſiawg 


Paltry, a. gwael, diſtadl {pate 

Pamper, v. peſgi 

Pamphlet, s. Ily fran, llyfryn 

Pamphleteer, s. llyfrenydd 

Pan, 3. padell 3 

Panacea, g. Ilyſiau'r holl-iach; 
meddyginiaeth oll-1achaol 

Panada, Panado, s. uwd bara 
can : 

Pancake, s. cramwythen 

Pancratic, Pancratical, a. rha- 
gorgampus; ollalluog 


Meſentery a Sweetbread 
Pandects, 5s. caſgliad o'r gyf- 
raith fyd gan yr ymerodr 
| Juſtinian. Edr. Digeſts 
Pandemonium, . prif neuadd 

y diafliaid 
Pandemic, a. a berthyn 1 gorph 


Palm. ſunday, s, ſul y blodau 
71 


o bob], cyffredinawl 
þ 4 


L 


rr 8 i l l 
EA he Ian band 


Palmetto, s. math o balmwy- 


Palſical, Palſied, 3. parlyſaidd, 
Palſy, 5. parlys, haint y giau, 


Pancreas, 3. cefndedyn. Edr. 


b — WIN Son — r EL out. .- * 


— 


3 


- 36 - 9 — 8 a £40 
n 
af. 1 

— 
» 


P A [254] P A 


Pander, g. llattai, ceiſydd put- 
tain 1 ara] | 

Pandiculation, 5, ymyſtyniad, | 
dydyfiad gen 

Pane, Panel, 5. pennill; ped- 
roryn 

Panegyric, 5. arwyrain, moli- 
ant, canmoliaeth: a. molian ö 
awl { 
Panegyriſt, . molienydd | 
Pang, sub. gloes, gwewyr: Pl. 
gloeſion 

Panic, ub. arſwyd lledfrydig . 
dychryn diſymmwth diachos, 
braw diſyfyd, heb raid: a. di- 
ſyfyd-diachos 

Pannade, s. carlamiad 
Pannage, 56, mes a chyffelyb 
ffrwythau'r goed wig 


Pannel, 5. rheithreſtr, rheith- 


rill, cweſt. res; cweſt; panel, 
{adell 


Pannier, s, cefn-gawell, bancr, 


bancyr, pynore 
Panoply, -. ollariogaeth | 
Panſy, ub. y fioled dri-liiw, y 
ddau-wynebawg 
Pant, v. dyheu, cee 


Papilla, 5. diden, y ddiden 
Papillary, a. didenauwl; diden- 
Papiſt, 5. pabydd [awg 
Papiſtical, a. pabyddaw]l 
Papiſtry, 3. pabyddiaeth 
Pappy, 4a. uwdaidd, uwlyd; ir 
Par, 5. cyfartaledd, cyfwerth- 
edd, cydbwyliad 

Parable, g. dammeg, cyffely b- 
laeth - 

Parabolic, Parabolical, 3. dam- 
hegawl 

Parachroniſm, f. camamſeriad 
Paraclete, g. dadleuwr, eiriol- 
wr, diddanydd 

Parade, g. rhwyſg, ymddangoſ- 

ad, rheſtfa milwyr, ymarferfa, 
ymddangosfa = 
Paradiſe, s. paradwys 
Paradiſiacal, 4. paradwyſaidd 
paradwyſawl 

Paradox, ub. anghyf-dyb, tyb 
wrthun-wedd 

Paradoxical, a, anghyf-dybol, 
anghyf dybus 

Paragon, 5. cynllun perffaith 
Paragraph, s. gwahan ran ym- 
adrodd; gwahan- nod 


— 


dychlamu n J. y gwahan rhwng 


Pantaloons, s. hoſan-glos 

Pantheon, 5, teml yr holl ddu- 
wiau | 

Panther, ub. math o fwyſtfil 
rheipus manawg, panther 

Pantile, 5. cafn beithynen 

Pantingly, ad. dan luddedu, 
dan ddyhen 

Pantler, s. ceidwad y bara, cell- 
ydd 

Pantofle, Pantoufle, 5b, eſgid 
nos, Edr. Slipper 

Pap, g. uwd, uwd peilliaid; by: 
wyn afal; diden, teth 

Papa, 6. tad, tada, tata 


Papacy, 5. pabaeth 


Papal, a. pabawl, pabaidd 
Papaverous, a. pabiaidd 


Paper, 5. papur: a. papuraidd: 


db. papuraw 
Paper-mill, 5. melin bapur 


Papilio, s, Edr. Butterfly 


gwir ac ymddangoſfawl le yr 
haul neu ryw ſeren; yr am- 
geniad 

Parallel, s. cydmaraeth, cyfat- 
tebiad, cyfochriad: a. cyfat- 
tebawl,gogyfartal, cytbell-cy- 
fochraw]: Y. cyfatteb, cyd- 
maru 

Paralogiſm, Paralogy, s. gau 
reſwm, gau ymreſymiad 
Paralytic, Paralytical, 4. par- 
lyſaidd, claf o'r parlys 
Paramount, 5. pen-arglwydd, 
unben: a. ' uchaf, penaf, pen 


| Paramour, s.cariad-fab, cariad- 


terch; gordderchwr 
Paranymph, gub. gwas y priod 
fab 
Parapet, 5b. crib amddiffyn- 
glawdd, murganllaw, rhagfur 
Paraphraſe, 5. arallair, allair 


| FSR alleiriwr,alleirydd 


P A 


Paraphraſtical, a. alleiriawg 
Paraſite, g. gwenieithwr, tr uth- 
iwr; bolerwr 

paraſitical, a. gwenieithgar 
Par e e. 5. atddodiad; ym- 
ſang | 

Parboil, v. goferwi, lledfervi 
Parcener, 3. cyd- etifedd, cyd- 
berchenawg, cyd rar 
Parch, v. craſu, rhuddo, dei- 
fio, goloſgi 

Parched, a. cras, craſedig 
Parching, Ss. craſiad, cras-boe- 
thiad: part, yn cras-boethu; 
cras-boeth 

Parchment, g. memrwn 

Pard, 5. Jlewpard 


Pardon, maddeuant: V. ma- 


ddeu 


Pardonable, a. eme, | 


maddeuawl 

Pardoned, a. maddeuedig 
Pardoning, gub. maddeuant: 
part. gan faddeu 

Pare; v. didom, digrawenu, 
digroeni, pilio, batingo; tor), 
blaen-drychu 

Pared, à. didonedig, piliedig; 
a dorwyd 

Parent, 5:6, tad, neu fam: 5. 
rhieni 


Parentage, 5. radogacth, _ 


wyth - 
Parental, @. perthynaw! i 1 rien, 
tadaidd, mamaidd 
Par entheſis, s. ymſang, dieithr- 
fang 
Parenticide, J. laddiad rhieni; 


lleiddiad ei rieni, tad neu fam- 
leiddiad 


Parget, g. cymmrwd, ſimmant, 
| Partage, +. rhaniad 


plaſtr 


J2551 


P A 

Parity, s. cymhariad, cydwe- 
ddiad, cyngweddiad 

Park, 5. pal, parc, cae 


Parley, 56. cynnadledd, cylafa- 


redd: v. cydymddiddan 
Parliament, s. ſenedd, ſeneddr, 
cynnadlfa y cynnyrcholwyr 
Parliamentary, a. ſeneddawl 

Parliament houſe, g. ſenedd-dy 
Parliament-man, g. feneddwr 
Parlour, s. ymddiddanfa, 1 
fell ymddiddan, pen- uchaf 
Parochaal, a. plwytawl 
Parody, and; troſglwydd- wers, 
troiglwydd-gan 

Parole, g. gair; Naw-gair; add- 
ewig 

Paroquet, 5. Paret by chan 

Paroxitm, $45. cyich 7 cryd, 
cylch clefyd 

Parricidal, a. tad-laddiadawl ; 
tad-leiddiadawl 

Parricide, 5. tad-laddiad; tad- 
leiddiad 

Parrot, s. yr aderyn paret 

Parry, v. troi heibio, gochelyd 

Parſimonious, a. cynnil, arbe- 
dus, Haw-gaead 

Parſimony, 5. cynnildeb, toli- 
ant, arbedoliaeth 

Parſley, 5. perſſi 

Parſnips, 5. moron” gwynion, 
pannas 

Parton, 56. offeiriad, perſon, 
periglor 

Parſonage, s. perſoniaeth, pe 
rigloriaeth 

Parſonage houſe, 5. perſo: ndy 


Part, 5. rhan, parth, parthed; 


plaid, tu; dyledſwydd: v. 
rhanu, pleidio, gwahanu 


Parhelion, ub. gwawd haul, | Partake, v. cy franogi 


cilun haul 


Pariſh, s, plwyf, plwyfogaeth : 


a. plwyfawl 

Parithioner, 5. plwyfog, plwy- 
fol: pl. plwyfogion, play fol- 
ion 

Pariſh-wake, 3. gwyl- mabſant 

N 4. Edr. r 


Partaker, 5. cyfranawg, cyt- 


ranogwr 

Parted, part. 
hanedig | 
Parterre, g. gardd flodau; rhosfa 
Partial, a. rhanawl, varth. wl, 
hannerawg; pleidgar, tucde- 


rhanedig, gwa- 


awl, untuawg 


* 3 


"EF. A 
Partiality, 5. tuedd, tueddol- 
rwydd, pleidgarwch 
Partialize, v. ochri, pleidio, 
yſtlyſu, derbyn wyneb; ym- 
dueddoli 


Partially, ad. yn dueddawl, yn 


bleidgar; yn rhanol, o ran 
Partible, a. rhanadwy, rhan- 

awl | 
Participant, 3. cy franogydd 
Participate, v. cyfranog1 
Participation, s. cyfranogiad 


Participial, a. rhangymmeriad- | 


awl 
Participle, g. rhangymmeriad 
Particle, 5. rhenyn, dernyn, 
cymmelyn | 
Particular, 5. pwngc, peth : 4. 
neillduawl, pennodawl, pri- 
odawl, enwedigawl 
Particularize, v. neillduoli, 
enwi yn neillduaw}, fon yn 
bendant | 
Particularly, ad. yn neillduawl, 
yn bennodawl, yn enwedig- 
Particoloured, a. brith ſaw] 


Parties, g. pleidiau; ſectau 


Parting, . rhaniad; yſgar; ym- 
adawiad: part. yn ymranu, &c. 
Partiſan, s. pleidiwr, cefnogwr; 
cad-bleidydd, blaenor byddin 
Partition, -. rhaniad, gwahan- 
iad; gwahaniaeth; palis, yſpur 
Partition-wall, 5. canol- fur 
Partly, ad. mewn rhan, o ran, 
yn rhanawl c 
Partner, s. cydwr, cydymaith, 
cy franawg, cyfaill 
Partnerſhip, 5. cyfranogaeth, 
cymdeithas 
Parts, 5. rhanau, aelodau; par- 
thau | 
Parturient, a. yn eſgor, ar el- 
1 
Party, 5. un, rhyw un, perſon; 
plaid | 
Party-man, 3. pleid-ddyn 
Party-rage, s. pleid-wyn 
Party-wall, s. canol fur 
— Parvity, 5. bychan- 
er . | 


[256] 


K 
Pas, 5. hawl blaenoriaeth 
Paſchal, a. pafgaidd, aſgaw! 
Paſquil, Paſquin, 92 
s. duchan, gogan-gerdd 
Paſs, s. cyflwr, ſefyllfa; taith- 
| drwydded; brath ; bwlch dau 
fynydd; mud-warant | 
Paſſable, a. hylwybr; iowndda 
Paſſage, 5ub. ffordd, mynedfa; 
| bwlch; rhyd; taith, myned- 
ad; rhan o lyfr | 
Paſſenger, s. teithydd, ymdei- 
thydd, tramwywr, fforddol 
Paſſible, a. dioddefadwy, go- 
| ddefawl > 
Paſſing, part. rhagoraw], yn 


| rhagori; yn tramwy, yn my- 


ned heibio | 
Paſſing- bell, s. cnull, cloch ym- 
adawiad 
Paſſion, g. dioddefaint, godde- 
faint; gwyn, anwyd, nwyd 
Paſſionate, adj. gwaed - wyllt, 
nwyd-wyllt, tanllyd, digofus 
Paſſionately, ad. yn lidiawg, 
yn ddigofus; yn angherddol 
Paſſive, a. goddefgar 
Paſſively, ad. yn oddefgar 
Paſſiveneſs, s. goddefgarwch 
Paſſover, s. y paſg 
Paſſport, g. taith-drwydded 
Paſt, part. wedi, gwedi; dros, 
uchlaw, tu hwnt; heibio 
Paſte, s. toes; glud; ſyth o uwd 
peilliaid: v. gludiaw, ſythu 
Paſteboard, s. papur-fwrdd 
Paftern, s. egwyd ceffyl _ 
Paſtime, 5. difyrwch, yſbledd - 
ach; chwareyddiaeth 
Paſtor, s. bugail, gweinidawg 
Paſtoral, s. bugeil-gerdd : 4. 


| bugetlaidd 


— 


teifa ; 
Paſtrycook, g. un fo'n gwneud 

paſteiod, paſteiydd 
Paſturage, s. porfauaeth 
Paſture, 5. porfa 
Paſture-ground, s. tir porta 
Paſty, s. paſtai : pl. paſteiod 


Paſtry, g. paſteiyddiaeth; paſ- 


| Pat, . cis, cnith, yſgafu-balfo; 


P A F257] PA | 
a. cwbl gyfaddas, Bwyr ber- Patrimony, . treftad, treftad- 


tlynol 


aeth, etifeddiaetli 


Patacoon, ub. darn © arian o Patriot, g. gwladgarwr, gwlad+ 


werth 4s. dc. 


Vr, canllaw gwlad 


Patch, 5. clwt, lain, elwtyn, Patriotiſm, ub. gwladgarwch, 


lleinell: v. clytio, cyweirio 


= Patched, a. clytiawg 


Patching, s. clytiad 


rylyw 
Pate, g. copa, coryn, ſi ſiol, pen 


Pate faction, 5. dy noethiad 


Paten, Patin, 5. clawr caregl y 
cymmun, dyſgl £ bara cyſſeg 
redig 

Patent, g. bramt-lythyr, breint- 
1grif agored, inſail agored: a. 
agored; priodoledig dan inſail 
egored 


Patentee, 5. braint lythyrawg 


Paternal, a. tadawl, tadaidd 
Paternally, ad. yn dadawl, o 
ran tad 
Paternity, 5. tadogaeth 
Paternoſter, 5. Sweddi r Ar- 
glwydd. 
Path, s. Hwybr, ffordd 
Pathetic, Pathetical, a. gwre- 
lawg, ſerchawg, deffrous 
baren g. dilwybr 
Pathology, s. y feddyg-ddyig a 
ddengys am achos,arwyddion, 
anian, ac effeithiau clefydau 
Path-way, 5. troed-fordd 
Patiable, a. dygadwy, goddefol 
Patience, 5. amynedd, ymaros, 
goddefgarwch 


Patient, g. dyn claf, goddefydd: | 


a. amyneddgar, goddefgar 
-atiently, ad. yn amyneddgar | 
Patly, ad. yn gwbl gyfaddas, yn 
Hwyr gylleus | 
Patriarch, s. prif-dad, uchel- 
dad, patriarch 5 | 
Patriarchal, 2. patriarchawl, 
patriarchaidd 
Patriarchate, Patriarchſhip, « 
patriarchaeth = f 
Patrician, sub. dyledogwr: 2. 
dy ledogaidd 


gwladwriaeth 
Patrol, g. arwyliad y nos mewn 
gwerſyll; cylcharwylta'r nos; 


Patch- work, 5. clyt-waith a1 am- cylchfynediwyr: V. cylcholygu 


gwylfeydd y nos 
Patron, 5. tadawg, eynheilydd, 
— 
mabſant 
Patronage, g. tadogaeth, nawdd, 
| ymgeledd 
Patroneſs, g. noddwraig 
Patronize, v. noddi, ymgele- 
ddu, amddiffyn 
Patten,s.gwadn colofn; ffollach 
Patten-maker, 5. follachwr 
Pattern, s. ſiampl 
Paucity, g. anamlder 
Paye, v. palmantu, lechlorio, 
gwneud llatwr cerig 
Pavement, ub. palmant, Laws 
cerrig, lech-Jawr | 


Pavilion, 5s: pabell 


Paviour, s. palmantwr 
Paunch, s. ceudawd, poten _. 
Pauper, s tlawc, tlawd-ddyn, 
dyn rheidus 

Pauſe, s ſeibiant, gorphwys, 
gorſaf; goſteg, ta, paid 
Paw, g. palf, pawen, cratanc 
Pawn, g. gwyſtl; un o werin 
yr wyddbwyll: Y. gwyſtlaw 
Pawn- broker, ub. gwyltl-faſ- 
$ nachwr 


Pay, 5. tal, eyflog: v. talu 


Payable, a. dyledus, taladwy ' 
Pay day, g. dydd talu 

Pay maſter, g. taliedydd, pen- 
talvor 

Payment, s. tal, taliad, taledig- 
Pay- office, 5. tal. — r 
Pea, 5. pyſen: pl. pys 
Peace, 5. hedd, hedd weh, hedd- 
| ychawd, tange, tangnef, tang - 
nefedd 

Peaceable, 3. heddychlawng 
* tangneteddus: 


Pairimonial, a, treftadawl | 
| Y 3 


PE 


Peaceableneſs, 3. heddychlon- 
edd, heddychlondeb 
Peaceful, a. heddychlawn 
Peacefully, ad. yn heddychlon 
Peace maker, s. tangnefeddwr 
Peace-offering, 5. hedd offrwm 
Peach, s. afal peatys 
Peacock, 5. paun, pawyn 
Peahen, s. paunes, pawen 
Peak, s-pig. blaen, blaenwedd; 
ban, clogwyn, crib, copa 
Fraking, . clafaidd, nvch- 


ly 
-Peal, s. cydolſainclych, chwyl- 


ſain clych, clych-doniad, ſias, 
chwyl, clych ſias 
Pear, 5. peren, peranen, pery- 
ſen, gellygen 
Pearl, s. crogen faen, perl, gem 
Pearly, a, perlawg, perlaidd 
Pearmain, 5s. math o afal ym 
dawg | 
Pear-tree, -. run pe 
ryſwydden 


Peas, Peaſe, 5. pys 


Peaſant, sub. gwladwr, adlaw, 
gwr gwledig, dyn o'r wlad, 
dyn gwreng, gwrengai 

Peaſantry, ub. gwyr gwledig, 
gwledigion, y hobl gyffredin, 


VF eyffredin, y cyffrediniaid, y 


taeogiaid, adlawiaid 
Peaſecods, Peaſhells, 5. maſgl, 
pliſg neu godau pys 


| 1 Peaſebolt, s, callod 


Peaſe. porridge, s, cawl pys 


Peat, „ mawn 

Pebble,'s. caregan: pl. caregos 

Peccability, q. hybechedd 

Peccable, a. hybech; a allo be. 
chu 

Peccadillo, ub. beiyn, pechod 
bychan 

Peccancy, 3. pechaduruſrwydd 

Peccant, &. pechadurus, drwg 

Peck, 5s. wyth chwart, phiol 
aid; pigad: v. pigo; cyfeirio; 
cyfhogi 

Pecked, a. pigedig; cyfhogedig 
Pecker, 5. pigwr; y galeg wan- 
ya | 


(258) 


| 


PE 

Pectinated, a. eribawg 

Pectoral, s. cyflaith y ddwyfron: 
a. dwyfronawl 

Peculation, s. yſpeiliad y try- 
- ſor cyffredin 

Peculator, s. yſpeiliwr y wlad 

Peculiar, a. priod, priodawl, 
neiliduawl, unig, hyſpyſawl 

Peculiarity, 5. priodolrwydd, 
neillduolrwydd, yſpyſolrwydd 

Peculiarly, ad. yn briodawl, yn 
neillduawl 

Pecunia, s. duw'r ey foeth, arian, 
da, nwytau 

Pecuniary, a. o arian bathawl 

Pedagogue, sub. athraw plant, 
vigol-feifr | 

Pedal, a. troedfeddawl 

Pedals, fo troed-bibau, chwyrn- 
bibau organ 

Pedant, s. dyſgawdwr plant; 
coeg-athrewyn chwyddeiriog 

Pedantic, Pedantical, a. ymad- 
rodd-fawr, coeg- -athraw gar 

Pedantry, sub. coeg-yſgolheig- 
tawd, coeg-athrawgarwch 

Peddle, v. ymdrafferthu yng- 
hylch teganau 

Pedee, 5s. gwr traed, pedeſtrig 

Pederero, Paterero, 5. math 0 
drwyll-wn long 

Pedeſta}, qub. bonſang, gwadn 
colofn 

Pedeſtrian, 5. gwr traed 

Pedicle, 3. coes deilen, eirinen, 

neu afal | 

Pedicular, Pediculous, a. lleu- 


| awg, lleulyd 


Pedigree, 5. ach, nds, bo- 
nedd, gwelygordd, aſglinen 
pediment, 4. talawsg, talfa 
Pedlar, Pedler, 5. crach-farch- 
| nedydd 

Pedlery, s. pedleriaeth, crach- 
| nwyfau 

Pedling, ub. crach faſnach: 
a, crach- fafnachawl 
Pedobaptiſm, 5. bedydd plant 
Pedobaptiſts, 546. bedyddwyr 
plant 

Peel, g. pil, croen, rhiſg, pliſg; 


| rhowlar ch ffwrn, pil 


* 


Peep, gub. cip- olwsg, 


 Peep-hole, 5. yſpien-dwll 


Peereſs, 5. cyfurddwraig, pen. 
Peeviſn, a. anniddig, croes 


croeſineb 


Pegaſus, g. march adeiniawg 
ehed farch 


Pellicle, 5. 
' Yſpaen 


Pelt, 5. croen, ir groen, croen 


Penalty, 5. poen, coſp, coſpe- 


Pendant, s, dibynydd; cluſt- 
devs. 


1 „„ 


Hedrad 
olwg; toriad y wawr: w. lled- 
edrych, yſbio 

Peeper, Sub. yſpieny dd, cel- 
edrychwr 


Peeping, s. cel-edrychiad 
Peer, 5. cymmar, gogyfurdd, 
dyledawg, pendefig _ 
Peerage, ub. cyfurddoriaeth, 
dyledogaeth ; pendefigion 


Peerleſs, a. digymmar [defiges 
Pens *. nner dd, 


Peg. gub. hoel bren, pin pren, 
cloigyn 


Pelf, q. mwnws; cyfoeth 

Pelican, F4 aderyn tra hynod, y 
Pellet, 5. pelen, pellen pelican 
ilen, teneu- groen 
Pellitory of Spain, $ub, pelydr 


Pillitory of the wall, g. llyſiau'r 
pared 

Pelimell, ad. yn gymmylglyd, 
yn derfyſglyd 

Pellucid, a. tryloyw _ 

Pellucidneſs, 5. tryloywder 


dafad: v. lluchio, labyddio 
Pembroke, s. Penfro. — Pem- 
brokeſhire, ſwydd Benfro, Dy- 
fed, gwlad Dyfed. — Pembroke- 
hire. - man, dy fedydd; crimmo- 
SWT 
Pen, sub. pin, pin ylgrifenu; 
grafol, graffol 
Penal, @. coſpawl, penydiawl; 
dialeddawl 


digaeth; dirwy 

penance, 5, penyd, penydiaeth 
Pence, g. ceiniogau 

Pencil, g. puntr, pwyntl: v. 
darlunio 


Pendence, s. lethr, llechwedd; 
llechweddiad, tueddiad 

Pendency, g. petruſdawd dad]; 

1 3 hawl neu benderfyn- 
Lac 


IPendent, a. dibynawl, yn ni- 


byn, ynghrog 

Pending, part yn dibynu, dan 
" yityriaeth, mewn llaw _ 
Pendulous, a, dibynaidd 
Pendalum, s, dringlyn 


draidd: 

Penetrability, gb. hydreidd- 
rwydd 

Penetrant, a. treiddiawl, ſyn- 
hwyrgraff 


Penetrate, v. treiddiaw, try- 


wanu; amgyffred, dirnad 
Penetration, s. traidd, treidd- 
iad, craffder deall 
ſynhwyrawl 


ynys 


ydiaeth 
Penitent, su6. edifeiriolwr: a, 


 edifeiriawl 


Penitential, a. penydiawl, edi- 
feiriawl 

Penitentiary, 5. penydfa; pe- 

 nydiwr; un dan ei benyd, ym- 
benydiwr 

Penknife, s. cyllell. binau; cyll- 
ell- yſgrifenydd 

Penman, 5. yſg. ifenydd, ſgri- 
fenedydd, A. 

Pennance, 5. Edr. Penance - 

Pennant, 5s. penwn, banerig 

Penned, à. yſgrifenedig 

Pennileſs, a, digeiniog; diarian 

Penny, 5. ceiniawg 


lys. Edr. Organy 

Pennyweight, 5. pwys ceiniog, 
24 0 rony nau 

Pennywiſe, a. call am geiniawg 

Pennyworth, 5. ceiniogwerth 

Penfile, a. dibynawl, lechwe- 


ddawl, lethrawg 


Penetrable, a, treiddadwy, hy- 


Pe N a, craff, treiddiol, 
Peninſula, 5. meis-ynys, gor- | 


Penitence, 5s. edifeirweh; pen- 


Pennyroyal,s brymlys, coludd- 


. —— 8 
— — EE . 
—— — - — 


| : RE 
Penſion, g. gwobr, gwobr.gyf. 

log, budr: obrwy | 

Penſioned, part, yn derbyn tal 
blynyddaw}, gobrwyeclig 

Penſioner, g. gobr-was, cyflog- 
ddyn 

Penſi ve, a. prudd, athriſt, me 
aAdylgar 

Penſively, ad. yn feddylgar, 
yn bradd 

Penſiveneſs, 5. meddylgarwch, 
prudd-der 

Pent, part. cauedig, wedi ei 
gau i mewn 

Pentachord, g. pum tant, offe- 
ryn pum tant 

Pentagon, ub. dull neu beth 
pum ongl 

Pentagorial, a. pum onglog 

Pentateuch, 5. lly fr pum rr 
pum llyfr Moeſen . 

Pentecolt, sub. y pentecoſt, y 


ö 


pumfed degfed dydd wedi'r|- 


vast 

Penthouſe, $ub. rhegto, olier, 
penty, 

Penultima, s. y fill olaf ond un 
mewn gair 

Penumbra, . gogyſgawd, cyſ- 
gawd anmberifaith | 

Penurious, 2. anhael, lawgae- 
ad, cybyddllyd 


penuriouſneſs, 1b. cybyddut- | 


rwydd 
Penury, s. tlodi, angen, ang | 
henuſrwydd 

Peony, 5. blodau'r brenin 
People, s. pobl: v. poblu 


pybyro 

Peppercorn, 5. pubren, pupren 
Peppered. part. wedi ei bup 

raw, pupuredig 

Peradventure, ad. yſgatfydd, 
ef allai 

Peragration, 5s. try- -wybiad 

Perambulate, v. amdrimwy 

Perambuletion,s.amdramw yad} 

Perceivable, Perceptable, Per- 
ceptible, a, dirnadadwy, dir- 
an 


ö 


62651 


E 


Perceive, v. amgyffred, dirnad, 
: deall. canfod 
Perceptibility, s. ſyniolrwydd, 
amlygrwydd, hyweledd ; hy- 
deimledd 
Perception, ub. argynrith, ſy- 
niad, cyffrediad, amgyffred, 
| dirnatkieth | 
Perch, sab. math o byſg dwfr 
croyw; tud-Jath, llath-dir; 
(weithiau o 163, weithiau o 
18 eee clwyd 1eir 
Perchance, ad. yſgatfydd, ef 
allai 
Percolate, v. hidlo, Iwyr. hidlo 
Percolation, 5. hidlad, Iwyr- 
hidlad 


Percuſſion, 5. tarawiad; ergyd- 
| 1ad, ergyd 


Perdition, s. colledigaeth, dif- 
tryw 

Perdue, a. cel, cudd, cynllwyn- 
aw} 

Perdulous, à. colledig, gwrth- 
| odedig 
Perduration, ub. hir barhad, 
parhad hyd y diwedd 
Peregrinate, V. ymdaith, my- 
| ned ar bererindawd 
Peregrination, 3. ymdeithiad, 
pererindawd 

Peregrine, 5. pererin, ymdei- 
thydd, alltud 

Peremption, 5. difethiad, dif- 
rawd | 

Peremptorily, ad. yn bendant, 
| yn ddilai, yn ddios, yn ddinag 


” Peremptorinels, (6, pendant- 
Pepper, 546. pubyr, es, D. 


rwydd, meiltrolaeth 
Peremptory, a. pendant, dilai, 
meiſtrolaidd 

Perennial, ad. a barba trwy'r 
fiwyddyn, gwaſtadol, bythol 
Perennity, 5. bytholdeb, by- 
tholrwydd 

Perfect, a. perffaith, cwbl, cy- 


fan, cyfangwbl, cyflawn; pur, 


difai 

Perfection, 5. perffeithrwydd, 
perffeithiad 

Perfective, a. perifeitLjadawl 


F.E 
Perfectly, ad. yn berffaith, yn 
berffeithgwbl, yn gyflawn 
Perfectneſs, s. perffeithrwydd; 
hyfedredd 
Perfidious, a. anffyddlon, brad- 
ol, brad wraidd, twyllodrus 


Perfidiouſly, ad. trwy dwyll, 


yn fradwraidd 

Perfid iouſneſs, ub. bradoldeb, 
bradwch | 

Perfidy, g. brad, twyll, anffydd- 
londeb 

Perforate, v. tyllu, trydyllu, 
trywanu | 

Perforation, 5. tylliad, trydyll- 

Per force, ad. trwy drais ad 

Perform, v. cyflawni, cwblhau, 
gwneuthur; chwareu 
Performance, qub. cyflawniad, 

gorchwyl, gwaith 

Performer, f. cyflawnwr; cam- 
pwr, chwareydd 

Perfume, 5. perarogl 
Perfumer, +. gwerthwr perar- 
oglau; peraroglydd 

perfunctorily, ad. yn eſgeulus 
m a. diofal, eſgeu- 
us 0; n 

Perfuſe, v. taenu, yſdaenio 

Perfuſion, 3. yſdaeniad 

Perhaps, ad. yſgatfydd, ef a all, 
ef allai | 

Pericardium, 5. llen neu bilen 
y galon 

Pericranium, 6. pilen y ſiol 

Perigee, g. y man neſaf i ganol 


bwynt y ddaear y bo planed 


yn ei rhygylch; wrth ddaear 
Perihelium, 5. y man neſaf i'r 
haul y bo planed yn ei chylch- 
daith | 
Peril, g. perygl, enbydrwydd 
Perilous, a. peryglus 
Period, g. parhad, yſbaid; pryd, 
amſer, cyfamſer; cyfnod, cym- 
mal, rhan, gwers; diweddnod, 
pennod, eithafnod; diwedd, 
diben, terfyn; cylch, cylchwy, 
rhygylch 8 
Periodical, a. cylch, cylchawl, 
 eylichynawl 


[2611 


4 


L 


E E | 
ry, 5.cylched, amgylch- 


Periphe 
edd 
Periſh, v. marw, trengu, me- 
thu, aballu; cwympo; diflanu 
Periſhable, a. brau, darfodedig, 
trangcedig, marwol 
Periſhableneſs, ub. breuolder, 
darfodoldeb 
Periſhing, s. trengiad; pydriad: 
a. hyfeth, darfodedig 
Peritoneum, 5. Ilieingig y bol, 
y weren fol 
Perjure, v. tyngu anudon 
Perjured, a. anudonawg, twyll- 
dung 
Perjury, 5. anu 
jaeth 


don, anudon- 


Periwig, ub. penguwch, ffug- 


wallt, gwallt-goſod 
Perwig-maker, s.penguwchwr, 
ffugwelltydd 
Periwinkle, (ub. gwichiad ; yſ- 
garllys bychan; llowrig | 
Perk, v. hoyw-ymſythu, coeg- 
| ymffrwyno 
Permanence, 5. parhad, para 
erg ge; a, parhaus, ſefyd- 
aw | 


Permeable, a.treiddadwy, hyd- 
raidd . | 
adj. goddefadwy, 


Permiflible, 
caniattaol 

Permiſſion, g. caniattad; cenad; 
goddefiad | 1 

Permiſſive, ad. cenadedigawl 

Permit, sub. trwydded, llythyr 
cynnwys, yſgrifen-oddef: v. 


goddef, cenadu | 
Permittance,s.goddefiad,cenad 
Permutatian, s. cyfnewidiad 
Pernicious, 4. niweidiawl, di- 
nyſtriawl | 
Perniciouſly, ad. yn ddinyſtriol 
Perniciouſneſs, ub. dinyſtriol- 
rwydd | | 
Pernoctation, 5. nos-aros: a. ar- 
hoſiad dros nos 
Peroration, 545, clo araith, di- 
weddglo ymadrodd 
Perpendicular, @. union-ſyth, 
union-ſerth 


PE [262] - MY 


Perpetrate, v. drwgweithredu 


Perpetration, 5. drw: gweithred- 


iad 
Perpetual, a. veſtadawl, dibaid, 
bythawl 


. Perpetually, ad. yn waſtadawl, 


yn barhaus 

Perpetuate, v. bytholt, tragy- 
wyddoli 

Perpetuity, 5. bytholrwydd | 

Perplex, v. dyryſu; cythryblu, | 
cythruddo, blino 


Perplexed, part. cythruddedig, 


. mewn cytyng-gyngor; pore 
aſtrus, dyrys 

Perplexity, 5. dyryſwch, pen- 
bleth, cyfyng-gyngor 
Perquiſite, x. adfael, yitlys- fael; 
anrheg . 
Perquiſition, t. manol chwiliad 
Perry, 5. gellyglvn, gellygwin 
Perſecute, v. erlid, ymlid; blino 
Perſecution, 55 erledigaeth 
Perſecutor, 5. erlidiwr; en 
rymwr, blinwr 

Perſeverance, 5: parhad, para, 
. hir barhad, dyfal bara 
Perſevere, v. parhau, dyfal- 


barhau, aros 


Perſevering, g. para: part. par- 
haus, gan barhau 


Perſeveringly, ad. ya. barhaus, 


yn ddyfal 


Perſiſt, v. aros, parhau, ſefyll | 


ar, ern 
Perſiſtance, s. parhad, haeriad 
Perſon, g. un, rhyw un, dyn, 


gwr neu wraig; perſon, dyn- 


ſawd, wyneb 
Perſonable, a. glän, prydwedd- 
awl, golygus . 
Perſonage, Sub, gwr, dyn, un, 
rhyw un 
Perſonal, a. perſonol, corphor- 
awl, priodaw], dynſodawl - 
Perſonality, ub. perſonolaeth, ; 
e eee cor pholaeth 
erſonate, v. ymrithio fel un 
arall, myned ar rith un 
Perfonification, ub, anſodiad, 
dynſodiant 


Perſonify, v. anſodi, dynſodi 
Perſpective, 6. yſpien-ddrych, 
trem-ddrych 
Per ſpicacious, a. lygad-graff, 
ſynbwyr-lym, craft 
Perſpicaciouſneſs, Perſpicacity, 
F. craffder, craffi neb 
Perſpicuity, 5. eglurdeb, am- 
lygrwydd 


Per ſpicuous, a. amlwg, eglur, 


goleu 
Perſpicuouſneſs, sub. eglurder, 
— tryloywder 
Perſpirable, a. chwyſiadwy 
Perſpiration, gub. anweddiad 
trwodd, chwyſiad, chwys 
Perſpire, v. anweddu trwodd, 
chwyſu 
Perſuade, v. cynghori, annog; 
ynnill; dwyn i gredu, per! 
coelio, perſwadio 
Perſuaſion, 5. barn, daliad, tyb, 
| cred; cynghoriad, annogaeth 
e a. annogaethawl, 
{ denawl, ynnillawl, coelbar 
Perſuafiv ively, ad. yn ddenaw! 
Perſuaſiveneſs, g. coelbaredd 
Perſuaſory, a. annogaethawl, 
cynghorus, eiriolus, coelbar 
Pert, a. cymmen, haerllug, ta- 
fodrydd; ſarrug, pica | 
Pertain, v. perthyn, perthynu 
Pertinacious, a. cyndyn, yſtyf- 
nig, cildynus 
Pertinaciouſly, ad. yn yſtyfnig, 
yn vrthnyſig 
Pertinaciouſneſs, Pertinacity ; 
s. cildynrwydd 
Pertinence, 3. cyfaddaſrwydd 
Pertinent, a. perthynawl, cym- 
mwys | 
Pertinently, ad. yn berthynawl, 
yn rheſymawl 
Perturbation, 5. terfyſg, cyn- 
nverf meddwl 
Per vade, v. treiddiaw, myned 


a | trwy 


Perverſe, a. pengam, gwyrgam, 
gwyrdraws, cyndyn, croes 
Per ver Gn 5 pengamrwydd, 


cildynrwydd 


Peſter, v. aflonyddu 


3 : 

Perverſion, 5. gwyrdroad; llyg- 
riad 

Pervert, v. camdroi, camdroſi 
gwyrdroi, gwyro 

Perverted, part. a wyrdrowyd, 
gwyrdroedig 

Perverter, 5s. gwyrdroydd 


. Pervertible, a. gwyradwy, hy- 
Pervicacious, 4. yſtyfnig {dro 
Pervicacy, Pervicacity, 5s. yſ. 


tyfrigrwydd 
Pervious, a. hydraidd, treidd- 
Peruke, s. Edr. Periwvig [adwy 
Perukemaker, s. Edr. Periwig- 
maker 


' Peruſal, Peruſing, s. darlien- 


lad, tryddarlleniad 

Peruſe, v. darllen, tryddarllen 
Peſt, 5. pla, mallhaint, echrys- 

[haint 

Peſthouſe, g. heintdy 

Peſtiferous, a. heintddwyn 

Peſtilence, 5. haint, yr haint 
Iyn, y cornwyd, y pla, pla'r 
nodau, mallhaint 

Peſtilent, Peſtilential, a. hein- 
tus, heinllyd 


Peſtle, 5. pwyodr, peſtl 


Pet, g. anfoddlonrwydd; tegan 
Petals, q. blodeu- ddail 
Peterpence, 5. ceiniogau Pedr 
Petit, a. bach, bychan 
Petition, 5. arch, deiſyfiad: v. 
erchi, deiſyf, gofyn 
Petitioner, 5. eirchiad, gofyn 
edydd, iolwr, iolyddi 
Petreſcent, 4. yn troi yn gar- 
reg 

Petrification, r. troad yn gar 
reg, carregiad, ymgarregiad 
Petrify, V. troi peth yn gar 
reg, myned yn garreg, carre. 
gu, ymgarregu 

Petrifyed, part. wedi troi yn 
garreg, carregedig; wedi del 


Petrifying, part. yn trol yn gar 


reg: g. ymgarregiad 
Petticoat, g. pals 

Pettifogger, s. crach- oyfreith- 
1wr, cecryn y cyrtiau 

Pertith, a, I at 


| 


[263]. 


| Philanthropy, 


P'E 


Pettiſhneſs; 5. anfoddogrwydd 

Pettitoes, 3. traed perchyll 

Petto, 5. y ddwyfron, y fyn- 
wes; dirgeiwch 

Petty, a. bach, bychan 

Petulance, 5. larugrwydd, an- 
niddigrwydd 

Petulant, a. ſarug, pica, croes, 
traws, anniddig; anllad 

Pew, 5. cadair, cor, gorfainge 

Pewit, 5. cornchwigl, cornicill 

Pewter, 5. yftaen, ffeutur, elydr, 
elydn 

Pewterer, 5s. yſtaenwr; elydrwr 


Phalanx, s. rhyw fyddm bed- 


air-ochrawg anhydor, o wyth 
mil o wyr traed, o eiddo yr 
hen Facedoniaid, y bedair- 
orleng 


Phanatic, g. coeg-freuddwyd- 


1wr. Edr. Fanatic. 
Phantaſm, sub. ledrith, gwag 
yſpryd, gwag eilun 


Phantaſy, s. drvchiolaeth, coeg- 


ymddangoſiad, coeg - - freudd- 
wyd 
Phantom, -. lledrith, coeg eilun 
Pharifaical, 3. phariſeaidd 
Phariſee, 5ub. phariſead, rhag- 
rithiwr, ledrithiwr 
Pharmacology, s. y wybodacth 
o foddion meddygawl 
Pharmacopeia, -. cyfferiaeth 
{ Pharmacopolift, s. cyfferiwr 


Pharmacy, g. darpariaeth me- 


ddyginiaethau 
Pharos, 5. twr goleuad 


Phaſels, ub. ffa ffrengig, pys 


hirion. Edr. Kidney- beans © 
Phaſes, 545. ymddangoſiadau'r 
Heuad 
Pheaſant, c. ceiliawg coed 
Phenix, s. rhyw aderyn dych- 
vmygawl nad oes ond un 0'1 
fath; yr aderyn umg 
Phenomena, 5. argoelion 
Phenomenon, 5s. argoel 
Phial, s. phiol 
Philantropic, a. dyn-gar 
Philanthropiſt, s. dyn- -garwr. 
5. d 1 


— 


— 


— _— * — 5 — CEE — * — - — _- - 
PPTP 


FEA — 8 
2 D TEES 


SSS 


r 
ne * 
7 <S- <> 8 


WIL; 
SS - 


- = 


— 


- 2 — - 5 — 


3 


—. 


N rr eee 


— ads. 7 
ꝙ— — Pr 


n 
ee 


Ci I A Gt RTE 2:7 


By ME nu bt Ye bs ne 


3 * o ( 
5 tbe. 2 3 
4 * . 1 


PE Bs r CIT * a - 
FF 
— 

- 6-2 1s, 2": age 

— * 


* 
rr 
_ * - 


— 
— 
— 


* = 


— 


* 


TI” In —— 2 — 


— 
— 


es a ee c * 
r e . 5 : 
— — - 4 — = « 
res WO INTO — p ! 
N. Ts - * 2 — — LI - 02" 8 * 
A — wk. - > — . 2 2 5 — 8 - = — . = 
ove, Rat 2 r e "2 
* - —— _—_— * * n l 


Sonu ond ha 


| P H 
Philippic, ub. duchan, gogan- 


erd 

Philologer, ub. carwr dyſg, 
grammadegydd, llythyregwr, 
dwnedwr | 

Philological, a. llythyregaidd. 
Edr. Critical 

Philology, u. Ilythyregaeth. 
Edr. Criticiſm 

Philomel, 5. yr eaws, yr eos 

Philoſopher, 5. carwr doeth- 
ineb, philoſophydd 


Philoſopher's-ſtone, 5. yr eur- 


faen, maen a dry bob peth yn 
aur, yſywaeth! fs 

Philoſophical, a. philoſophydd- 
aidd, philoſophyddawl 


Philofophy, sub. athronddyſg, 


philoſophyddiaeth 
Philter, 3. ſwyn ſerch | 
Phiz, g. wyneb, wynebpryd 


Phlebotomy, s. gwaedyddiacth 


Phlegm, 5. Uyſnafedd _ 
Phlegmatic, a. llyſnafeddawg 


Phleme, s. flaim, cyllell-waedu 


Phlogiſton, s. y rhan hyloſg 
neu fflamliyd o gyrph, medd 
rhai; ond nid yw'r pwngc, 
mae*n debyg, wedi ei gwbl 
ſefydlu etto x 

Phoſphorus, 5. y ſeren ddydd; 
rhyw ddefnydd fferylltaidd 
fflamllyd 8 


Pghraſe, . geiriad, ymadrodd, 


dy wediad: v. geiriaw 
Phraſeology, 5. geiriadaeth 
Phrenetic, a. Edr. Frantick 
Phrenſy, s. Edr. Frenzy 
Phthiſic, Phthiſis, s. darfoded- 
igaeth, y llyfant 
Phthiſical, 3. darfodedigaidd, 
erthychlyd 8 
Phylactery, 5. lain o femrwn 
a rhyw eiriau o'r ddeddf arno 
yn yſgrifenedig 
Phyfie, s. meddyginiaeth, phy- 
ſygwriaeth | 
Phyſical, a. meddygaw]; natur- 
jaethawl, anianawl 
Phyſician, s.meddyg, phyſygwr 
Phyſics, g. anianyddiaeth 


[264] 


1 


P H 

Phyſiognomiſt, 5. wyneb-dde- 
win | 

Phyſiognomy, s. wyneb-goel 

Phyſiologiſt, 3. anian-draethed- 
ydd, anian-dreithydd 

Phyſiology, g. anian- draethydd- 


Piacle, 5. mawrddrwg [iaeth 


Pia-mater, 5. pilen iſaf yr ym- 
meny dd, y grefadur 

Piazza, g. rhodfa golofnawg 

Pica, g. math o argraph lythyren 

Picaroon, ub. yſpeilydd, an- 
rheithydd; herw- long 

Pick, s. pig-drecyn: v. pigaw, 

Pick- axe, 5. cyfegydd I dewis 

Pickle, ub. cyffaith, cyffaith 
bwyd; cyflwr: v. cyffeithiaw 

Pickle-herring, 5. croeſan, yſ- 

entyn 


Picklock, 546. offeryn i agor 


cloeon, dadgloadur 
Pickpocket, s. cod-bigiedydd, 
pigwr codenau | | 
Pickthank, s. clapgi, gweni- 
Sn | 
Picts, s. Brithwyr, Ffichtiaid 
Picture, 5. llun, darlun, darlu- 
niad 
Piddle, v. pigo ei fwyd, chwa- 
reu à'i fwyd, go-fwyta; ofera 
Pie, 5. paſtai; pioden 
Piebald, a. brith, amryliw 
Piece, 5. darn, dryll, rhan 
Piecemeal, ub. cyrbibion : 2, 
gwahanawl: ad, yn ddarniau 
Pied, a. brith 
Pier, 5. canboſt, bwaau pont 
Pierce, v. trywanu, gwanu, 
brathu, tyllu, treiddio 
Piety, 3. duwioldeb 
Pig, 5. mochyn, Ilwdn hwch 
Pigeon, 5. colomen 
Pigeon-houſe, 3. colomen- dy 
Pigmy, 5. corddyn, coryn 
Pike, 5. math o byſg, y pen- 
hwyad; ffon- big, gwayw-ffon 
Pilaſter, g. colofnig, adgolofn 
Pilchard, 3. math o benwag, 
penwegyn, penogyn 
Pile, 5. adail; feilbagl, ſeilddar; 
lun pen ar arian 


i 


l, 


F I 
Piles, g. Hedewigwſt, clwyfau'r 


marchogion 

Pilfer, v. chwilena, chwiwian, 
chwiw-ladrata 

Pilferer, 5. chwilenai, chwiw- 
leidryn, chwiwgi 

Pilfering, part. chwiwgiaidd, 
law-yigafn 

Pilgrim, 545, pererin, teithiwr 
crefyddawl, ceimiad 
Pilgrimage, 5. pererindawd 
Pill, s. pelenig feddygawl: v. 
piliaw, blingaw 

Pillage, s. yſpail: v. yſpeiliaw, 
Pillar, s. colofn [ancheithiaw 
Pillgarlick, . moelyn; adyn; 
dwlyn, ffolcyn 

Pillion, s. cluſtog-gyfrwy, iſgil- 


8 yfrw: 


Pillory, J. rhigad, gwdde- gyff- 


ion 

Pillow, 5. gobenydd, cluſtaw 
Pillow- bear, Pillow-caſe, u 
twyg cluſtawg 

Pilot, 5. lNong-lywydd, llong- 
lywiedydd 

Pilotage, s. Hong- ly wiadaeth; 
hur llong-lywydd 

Pimp, . Ilattai 

Pimping, à. pitw, cor 

Pimple, J. crugyn, llinoryn 

Pimpled, 4. crugynawg 

Pin, 5. pin, pigyn: v. Piniaw, 
hoeliaw 

Pincers, s. gefail, craff 

Pinch, c. pyſedd-waſg, crafang- 
walg, 3 ing- waſg, gwaſgfa; cy 


: fyngders: V. gwalgu, gefeil- 


jaw; gorthrymu; cynnilaw 
pinchbeck, zub. math o efydd 
coethedig 


Pinchpenny, s, cybydd, mab y 


crinwas 


Pincuſhion, Pincaſe, s. cluſtog 
binau, pin-gluſtawg | 
Pine, g. pinwydden, pererin- 

bren: v. dihoeni 

Pine-end, 5. piniwn, t talcen ty 
Pinfold, s. buarth 

Pinguid, a. tew, blonhegawg 
Pinhole, s, twll pin | 


[265] 


| 


| 


N 

Pinion, g. blaen aden, aſgell 

Pink, gub. y pinc; Hiw'r pinc; 
rhyw fan byſg; llong fechan: 
a. gwanu 

Pin money, zub. arian coden 


gwraig 


„ Pinnace, 5. yſgafn long, yſgo- 


ren 
Panels, rub. twr, twr uchaf, 
pinacl, nen ty 


peint | 

Pioneer, c. cad-gloddiwr 
Pious, à. duwiol, crefyddol 

Piouſly, ad. yn dduwiol 

Pip, S. afiechyd ar dafod ade- 
ryn, y big: v. torri'r big 
Pipe, s. pid, pibell 

Piper, 5. pibydd: fem. pibydd- 
es; math o byſg, y corn-big 
Piping, a. afiach, eiddil; brwd 
Pipkin, 5. crochenyn 
Pippin, s. math o afal rhagor- 
awl, y pipyn 

Piquancy, 5 | . Uymder, toſter 

| Piquant, a. pigawg, ilym, toſt 
Pique,s.anfoddlonrwydd; gwg, 
cilwg: V gwgu, cilwgu 

Piracy, sub. mor-ladrad, mor- 
herwriaeth, mor-yſpail, gwill- 
myriaeth, morwylliaeth 

Pirate, $#ub, mor- herwr, mor- 
leidr, mor-wyll, mor-wylliad, 


| gwillmer, gwillmyr 


Piratical, a. morladronaidd, 
gwillmyraidd 

Piſcatory, a. pyſgodaidd, pyſ- 
gotaidd 


Piſn, interj. pw! ach! wift! 


Piſmire, . morgrugyn _ 
Piſs, s. trwnge, trwyth, piſion, 
lleiſw: v. piſaw 

Piſsburnt, . troethloſg 
Piitol, s. gwn bychan 

Piſtole, g. darn o aur Yſpaen. 


aidd gwerth 175.6d. neu 18s, 


Pit, 5u6. pwll, pydew, ffos: v. 
Pyllu, pantu 

Pitch, gab. pyg, maint, gradd; 
erib, trumiad: v. pygaw; tafs 


— 


lu; ſaethu 
2 


Pint, 5. wythfed ran galwyn, 


Sn en et FER EE 


3 


tr net Ant rent LEE. 


1 


ee 
— — 


2 Se” < 32S 0 
n "+ 0c, os die ub en FOO os i Le. * 


een 


— — 


— 


» — r 

* += =. + act 
re — — 

— CO IEEE IE EE 


8 oh a 8 — — — 2 — — OT 88 » * 
= 8 r 42 * — F = 7 a dy area 1+ jy bed » 7 _ . 2 A 
2 — 1 — 7 r r oy r r — * — * — Ges 


3 


„r WY 


Gr 


8 1 2 
——— Vn Hs # . 2 2 wr — of 5 " W 7 
B r 2 A - - * — - 8 * 
n n r — - 
— — _ — 2 2 * - * * 


——— 2« — 
A CW 
— — 2 L ah "x — 


— — 
— 


2 - _ 
n 
e 


S 


R 


8 


r 


Nr 


— SETEIS 
—B!h c. 
_ 8 4 


2 * 
3 — 


Pituitous, . Ilyſnafeddawg 


9 


Plagiariſm, 5. len ladrad 


PT [266] 2 | 
Pitcher, 5. yſten, cunawg, pi- Plaice, 5. lleden, Heden y mr 
ſer; yſtenaid Plaid, ab. brith-we, breithyn, 


Pitchfork, g. Pig, pigfforch 


defn ydd gwiſgoedd yBrithwyr 


Pitchy, a. pyglyd; da, tywyll Plain, s. gwaſtadedd: a. amlwg, 


Eitcoal, s. glo pyllau 
Piteous, a. toſturiol; truenus; 


gwael, diſtadl 


eglur, goleu, noeth; gwledig; 
ſyml, didwyll; croyw; gwal- 
tad: ad. yn eglur 


Pith, s. mwydyn, mwydionyn, | Plainly, ad. yn amlwg, = eg- 


pabwyryn pren, bywyn bara; 


lur, yn oleu 


mer; grym Plainneſs, s. gwaſtadrwydd; am- 


gry 
Pithleſs, a. difywyn; diſylwedd; 
ſych 


lygrwydd; ſymlrwydd; oneſt- 
rwydd | 


Pithy, a. bywynaidd, bywyn- Plaint, s. cwyn, achwyniad 
awg, mwydionawg, mwydi- | Plaintiff, s.cwynwr,achwynwr, 


onllyd; dwys-wreſawg, byw- 
iawg, ſylweddaw] 


hawlwr, hawlblaid, canlynwr 


Plaintive, a. ewynfanus 


Pitiable, aaj. toſtur, teilwng o Plaiſter,'s. cymmrwd, ſimmant; 


loſturi, toſturus 


plaſtr, eli, paeled 


Pitiful, a. truenus, diſtadl, iſel, Plaiſterer, 5. plaſtrwr, plaſtre- 


gwael; tolturiawl | | 
Pitifulneſs, 5. greſyndawd 
Pitileſs, a. didoſturi 
Pittance, 5. cyfran, dogn 


Pity, 5. toſturi, trueni, trugar- 
edd 

Pivot, sub. colyn, pig, pigyn, 
blaen 

Pix, . arch y ſacrafen, Edr. 


Ile, pidyn, dwſel.— Balls 
pixxle, gwialen tarw 

Placable, 2. dyhuddadwy, dy- 
huddgar, hyfodd, Muolen 

Placableneſs, Placability, ub. 
dyhuddolrwydd, hynawſedd, 
cymmod lonedd 

Placard, Placart, 5: arch, or- 
dinhad, deddf, eglurya 
Place, 5. lle, man, mangre ; ſe- 
fyllfa, ſwydd, gorchwy liaeth: 
w. cyfleu, lehav, cu, goſod, | 
rhu1 mewn lle 

Placid, a. araf, tawel, eſmwyth, 
llonydd, llariaidd 

Placidity, s. arafweh, tawelwch 
Placit, s. deddf, 88 ad 


Plagiary, 5. llen-leidr 
Plague, . pla: pl. plaau 


dydd 


Plait, s. crych, dull: v. crychu 


Plaiting, g. crychiad 
Plan, s. Iluniad, cynllun, trefn: 


Y. lunio, trefnu 


Plancher, 5. aſtell 
Plane, s. canwyr, llyfniedydd; 


gwaſtad-lawr, clawr: v. can- 
wyro 


Planet, s. ſeren wibiog, pianed 
Planet ſtruck, part. e 


wedi delffi 


Planetary, à. olanedaw! 


Plank, s, aſtell, aſtyllen dew 
Plant, 5. planhigyn, pren plan, 
v. planu 
r Sub, lydan y ffordd, 
Hyriad | 
Plantation, sub. planiad; cym- 
hlanfa, planhigfa 
Planter, 5. planwr, planiedydd 
Plaſh, s. Uynwyn: v. taenellu 
Plaſter, s. Edr. Plaiſter 
Plaſtic, a. Iluniedyddawl 
Plat, s, dernyn o dir: v. plethu 
Plate, s. llatn o ryw fete; Jlet- 
tri arian neu aur; dyſgl, clawr: 
D. llafnu, gorthoi a llafnau 
neu ddolenau o ryw fetel 
Platonic, a. perthynol 1 Plato. 
| Platonic lobe, cariad angylaidd 
Platoon, 5. minteian bedrogl 7 


Plaguy, a. blin, dygn-flin, ce- 
thin, adwythig 5 SW enwynig 


filwyr 


. 
Platter, 5. dyſgl, clawr, yſgal 
Plaudable, a. canmoladwy 
Plaudit,-s. clod 


Plauſibility, 5. golyguſrwydd, 


wyneb-degwch 


| Plauſible, a. ymddangoſiadus, 


golygus, wyneb deg . 

Play, s.chwarae, gwarae, chwa- 
reyddiaeth: v. chwareu 
Play-day, s. chwareu ddydd 
Player, g. chwareydd 

Play fellow, g. cyd- chwareydd 
Playful, a. chwareugar 
Play-houſe, s. chwarae- dy 
Play-thing, 5. tegan 

Plea, 5. ard dadl; hawl; 
eſgus 


Plead, v. dadleu, ymddadleu, 


ymddadlu ; arddadlu; haeru 


Pleadable, dadleuadwy, eſguſ- 


ad w 

Pleader, 5. dadleuwr, arddad- 
Iwr 

Pleading, 5. arddadliad, dad- 
leuad, dadlwriaeth 

Pleaſant, a. hyfryd, teg, llon; 
dymunavl; blaſus; diddan, 
difyr 

Pleaſantly, ad. yn hyfryd, yn 
twynaidd, yn felus, yn flaſus 
Pleaſantneſs, s. hyfrydwch 
Pleaſantry, s. digrifwch 
Pleaſe, v. boddiaw, boddhau, 
boddloni, rhyngu bodd 


Pleaſed, part. yn foddlawn, 


wrth fodd 


Pleaſing, part. hoff, hyfryd, 


cymmeradwv, boddus 

Pleaſure, s. hyfrydwch, digrif- 
weh, difyrwch; pleſer; medd- 
wl, ewyllys; dymuniad; cym- 


mwynas; boddlonrwy dd 


Plebeian, g. dyn cyffredin, ad 
law, gwrengal: a, adlawaidd 
gwrengaidd 

Pledge, s. adneu, cyngwyſtl. 
gwyſtl; mach; ſicrwydd, ern, 
ernes 


Pleiades, sub. y tur tewdws, y 


wr {ſer 8 
Plenary, a. llawn, cy flawn 


1267 


PF 3 


Plenipotentiary, 5. cenhadwr 
lawn alluawg  ' 

Plenitude, 5. cyflawnder 
Plenteous, a. helaeth, lawn, 
cyflawn © 

Plenteouſly, ad. yn ehelaeth _ 
Plenteouſneſs, c. helaethrwydd 
Plentiful, a. helaethlawn, cy. 
lawn 

Plenty, s. helaethrwydd aml- 
dr2,llewndid, digonedd; golud 
Plethor a, Plethory, 5. llyn- or- 
llownedd- 

Plethoric, a. llyn- 3 : 
Fleura, g. memrwn neu bilion- 
en y ddwyfron 

Pleuriſy, s. yr eiſglwyf 

Jleuritic, a. eifglwyfus 
liable, a. yſtwyth, hyblyg 

Pliableneſs, Pliantneſs, s. yfo 
wythder, hyblygedd 

Plant, a. yſtwyth 

Plight, 5. cyflwr, agwedd, dull, 
drych, hwy _ 

Plinth, s. gwadn pedrongl col- 
ofn 

Plod, v. trafferthu, ymdraffer- 
thu, ymffwdanu 

Plodder, sub, trafferthwr, ffw- 
danwr 

ag gub. aſtuddiaeth: a. 
184 vroir 

Plot, sub. cydfrad, cydfradwr- 


lait cydtwriad 


twynau; cornicyll 

Plough, Plow, g. aradr, arwydd, 
penffeſtr, ylityd: V. aru, ar- 
ddu, aredig 

Plough- beam, s. arnod, arnodd 
Ploughman, 4. aradwr, arddwr 
Ploughmonday, g. y lun wedi'r 
vitwyll 

Ploughthare, s, ſweh, ſwch ar- 
adr 

Plonghwright, s. ſaer ereidr 
Pluck, ub. tyn, tynta, tyniad z 
ſyrth, , ymyſgar: v. tynuz pivfio 
Plug, 5. pill-gyn, yſtopell 
plum, 5, eirinen, per-eirinen; 


1 


Dulg. plymyſen; ioo, ooo. 
2 2 


—— wt ——— ñ ́— 2 — * - 


Plover, 5. rhoſtog, bronddu'r - 


Er Fen LE TON CE OR bers EF 
aol, ,. + Sails — < 


OE I PF IN Se . 2 a 
n 
— „ K — 1 1 * — — 
' 


2 "TREE" 
— Ho — 
— E 4 my 


— INTO 


« — 1 « Fo * 
_ — > 
—— 9 2 
: 7 £ 
* 1 das — 2 N 


8 Ana” "As "he Sa” —— 7 Won h ds Free 2 —— * 2 5 26£ 7.2 


= 
*- — 
— 


Plummet, s. plwmen 


Poach, wv. lledferwi, goferwi; 


P L [268] PO 


Plumage, . plu, pluf, eſgyll, 
coron-bleth o blu 

Plumb, 3. plwmen 

Plume, 5. plu, pluf: v. pluf- 
bigo; trwhaw ; ymfalchio 

Plummer, Plumber, s. gweith 
ydd mewn plwm, plwmydd 


Plump, à. liyfn-wedd; tew, 
cnodig: ad. yn ungwymp, yn 
ſwrth 

Plumpneſs, 5. llyfnder gwedd, 

tewedd, cnodigrwydd 

Plum: tree, 5. eirin-bren, eirin- 

Piumy, a. plufawg {wydden 

Plunder, s. anrhaith, yſglyt; 
yſglyfaeth : v. anrheithiaw 

Plunderer, 5. anrheithiwr, yſ- 
peiliwr 

Plunge, s. trochiad, ſoddiad: 
d. trochi, ſuddo; tin-daflu 

Plural, a. Ilioſawg 

Pluraliſt, g. aml eglwys 

Plurality, s. lliofogrwydd 

Plufh, 5. rhyw ddefnydd mel- 
fedawg cotymawg 

Pluvious, a gwlawiog, gwlyb, 
gwlybyrawg 

Ply, s. plyg, tuedd, gogwydd: 
D. plygu at, glynu wrth, ym- 
roi | 

Pneumatic, Pneumatical, 4. 
awyrawg | 

Pneumatics, g. awyrogaeth 


herw- hely, ladrad hela 
Poacher, 5. herw-helwr, llad- 
rad-helwr | 
Poaching, s. herw-helwrizeth: 
part. yn herw hela | 
Poachy, a. llaith | 
Pock, erugdardd y frech 
Pocket, sub. coden, llaw- god, 
Hogell: v. codenu, rhoi yng- 
hadw 
Pocket book, s. cod-lyfr 
Pocket glaſs, s. coden wydryn; 
Hogell-ddrych 
Pocket-money, 546. arian cod. 
arian traul 


Pocky, a. claf o'r frech fawr, 
brechlyd, loſg EF 
Pod, . cod, pliſg, maſgl . 
Podagrical, a. troedwſtawg 
Poem, 5. can, cath}, cywydd, 
pryddeſt, awen-gerdd *' 
Poeſy, 5. awenyddiaeth. Edr. 
Poetry | | 
Poet, g. prydydd, bardd | 
Poetaſter, s. crach-fardd, coeg- 
brydydd; bony gler; phil-ceri: 
pl. cler y dom e 
Poeteſs, g. prydyddes 5 
Poetical, Poetic, a. awenydd- 
aw], barddonaidd, prydyddol 
Poetry, 5. barddas, barddoneg, 
barddoniaeth, prydyddiaeth 
Poignancy, ub. llymder, toſt- 
lymder, pigowgrwydd 
Poignant, 4. lym, llym- doſt, 
pigawg - 
Poignantly, ad. yn llym, yn 
bigawg | 
Point, 5. pwng, pwngc, pwynt; 
nod; pen; pigyn, blaen; cyflwr 
Point blank, ad. yn union- 
gyrch e | 
Pointed, a. Ilym, pigawg, pica; 
pig-fain, blaen-llym 
Pointedly, ad. yn bigawg, yn. 
lym 
Point- thread, 5. edau'r crydd 
Poiſon, 3. gwenwyn: v. gWen- 
wyno : 

Poiſonous, adj. gwenwynig, 
gwenwynllyd | 
Poize, s., pwys, cydbwys: v. 

pwyſo, tafoli | 
Poke, s. cwd, cod: v. ymbal- 
falu; pwtian, pu tiaw 
Poker, s. pwtienydd 
Poking, part. dan bwtian; dan 
vmbalfalu 
Poland, s. Pwyl, y Pwyl 
Polar, à. tu a'r pegwn, pegyn- 
aw] 5 
Polarity, g. tuedd at y pegwn 
Pole, sub. pegwn, y pegwn; 
pawl, paſtwn, troſtan 


Polecat, s. caeth- goed; ffolbart 


frech 


Pockhole, 3. twll y frech, ol y 5 J. dadlwr, dadleuwr, 


dadlwriaethydd 


| PO 
Polemical; a. dadlwriacthawl 
Pole: ſtar, "cub. ſeren y pegwn, 
y ſeren ogledd 

Polemics, 5. dadl-dreithau 
Police, 546. dinas-lywodraeth ; 
Ilywodraeth gymdeithaſawl 
Policy, g. ly wodraethyddiaeth; 
callineb; dichell, eyfrwyſdra; 
yſgrifen dgiogeliad, Ilythyr 
digollediad | . 
Polith, s. cabol, caboledd, llatli 
redd: v. caboli, llathreiddio, 
llyfnhau 

Poliſhable, 4. caboladwy, trwſ⸗ 
iadwy 

Poliſhed, 42. caboledig, }lath- 
raidd, ly £7; ah 

Polite, a, moeſawg, moeſgar, 
boneddigaidd 


| -Politely, ad. yn foeſawg, yn 


foeſgar, yn foneddigaidd 
Politeneſs, q. moeſgarwch, bo- 
neddigeiddrwydd 

Politic, adj. fel, cyfrwys-gall; 
gwladwr jaethawl 

Political, a. dinaſawl, gwlad- 
awl, gwladwriaethawl, dinaſ- 
yddiaethawl 

Politician, 5. gwladwr, golad- 
wriaethwr, dinaſyddiaethwr 


Politics, Sub. ywiawd-ddyſg, 


llywodraeth, gwlad- lywod- | 
raeth, meddyliau ynghylch y 
meſurau gwladol, neu lywod- | 
raethawl 
Polity, . Uywodraethiad, trefn 
Ilywodraeth 
Poll, g. pen; llechres dewiſydd- 
ion, cofres ethobhryr: v. rhoi 
llais, neu air, neu enw, yn ne- 
*wifiad neu etholiad ſeneddwyr 
Poll- money, 5s. treth y penau 
Pollard, 5. pren yfgythredig; 
penci; bran man 
Pollute, V. halogi 
Pollution, 5. halogrwydd, ha- 
logiad 
Poltron, Poltroon, * cachan, 
cachgi 
Polygamiſt, Fs. un aml-briod, 


1269 


5 6 
Poligamy, 5. aml- weddogaetlt, 
am]-briodas, aml-wreicaeth 


jaith, aml-ieithawg 

Polygon, s. dull amrygong! 
Polygonal, a. amryonglawg 
Polypus, g. rhyw byſg amldroed 
Polyſyllabical, 3. aml-fillawg 
Polytheiſm, s. aml-dduwiaeth 
Polytheiſt, . aml dduw 
Pomaceous, 4. afalawg 
Pomade, g. rhyw enaint per- 
aroglaidd 


adnabyddus, enaint per 
Pomegranate, s. afal gronynog 
Pomiferous, à. afalawg 
Pommel, ub. cnap; yigwydd- 
glwm cyfrwy; globyn cleddyf 
Pomp, ub. rhwyfg, rhodres, 
mawredd; balchder 
n . inge · belau'r argra- 
phydd 

Pompous, adj. cymmen: falch, 
rhwyſg fawr,chwyddedig,dyr- 
chains mawryddig 

PO SORE Pompoſty Sub, 
mawryddigrw gwag-og- 
— f ymddangof- 
garwch _ 

Pond, s. Uyn.—Fifi-pond, pyſ⸗ 
godlyn 

Ponder, v. yſtyried, dwys-yſ- 
tyried, pwyſo, ab ao 
Ponderolity, 5s. pwyſigrwydd 
Ponderous, a. pwyſig, trwnt 
Poniard, 5. bidawg, dagr 
Pontage, s, toll Pn treth y 
pontydd 

Pontiff, 5. pab, eiged, archoff- 
eiriad 

Pontifical, a. pabaidd, eſgob- 
aidd 


Pontificate, 3. pabaeth, eſgob- 


aeth 

Ponton, Pontoon, 5. pont yt. 
Pony, 5. ceffylyn graffau 
Pool, s. pydew, pwll, llynwyn 
Poop, J. liyw-le . 

Poor, a. tlawd, anghenus, rhei- 
dus; gwael, diſtadl; truan 


am̃l-weddawg, aml-wreicwr 
s | 


Z 3 


Polyglot, a. amry-1aith, aml- 


4 

4 
F 
« 

: " 


| 
f 
2 9 
* 
: I 
: 2 
„ 
1 9 
; i 
; } 
' yt 
f 
+ 
TY 
: & 
5 
: 


Pomatum, 5. math o enaint tra 


EL SETS — 


* 
— 3 3 3 — - - - ns neee 
—— nd, Ft Oo, x pc 4 Ge SA BO bv ES eres 


= 2 x. 8 . 


— . 


* 
. PI AS 3: =o 
a ! 


Popin-jay, 5. y gaſeg wanwyn. 


Popular, a, poblogaidd, gwe- 
Popularity, s. poblogrwydd 


Populouſneſs, 5. poblogrwydd, 


_  fath oreu 


P oO 

Pop, Fs. mincocaeth: v. minco- 

cian, pocian à'r genau fel y 
 gwna ceffylwyr 
Pope, 5. pab; rhyw byſg 
Popedom, g. pabaeth 
Popery, g. pabyddiaeth 
Pope's- eye, 3. cneven y fordd- 


Pop- gun, s. tegan- wn 
Popination, 5. tafarn ymgyrch 


Popiſh, a. pabaidd 

Poplar, 5. poplyſen, poplyſwy- 
dden, pren poplys 

Poppy, 5. pabi.— Garden poppy, 
pabidof, llyſiau'r cwſg.—Corn 
poppy, pabi coch yr yd 

Populace, s. gwerin, y werin, 
y Iliaws 


rinaidd 


Populate, v. pobli, poblogi;. 
hilio; cy faneddu 
Population, 5. pobliad; pobl- 
ogaeth | 
Populous, a. poblawg, tylwyth- 


aw 


tylwythogrwydd | 
Porcelain, s. lleſtri pridd o'r 


Porch, s. porth, cynnor | 
Porcupine, s. math o ddraen- 
awg | 
Pore, s. chwys-dwll: v. ſyllu, 
tremio, edrych yn graff 
Poreblind, a. cibddall 
Poriſm, s. Edr. Aphoriſm 
Pork, g. cig moch | 
Porket, Porkling, 5. parchell, 
porchellyn : vulg. porcyn _ 
Poroſity, Porineſs, 5. tyllog- 
rwydd | 
Porous, a. chwys-dyllog, man- 
dyllawg, tyllawg 


Porphyry, 5. math o faen my- | 


nor, gwawr-goch, gwyn-fan- 


awg | 
Porpoiſe, Porpus, 5. moelrhon, 


[270] 


Portglaive, s. cledd-ddy 


P O 
Porret, 5. math o geninen 
Fee e, Pottage, 5. cawl 
Porringer, «ub, dyſgl freſych, 
fiol gawl | 
Port, s. porthladd; porth; twill 
gwn; agwedd, ymddygiad 
Portable, a. dygadwy, cludad- 
wy, hyddwyn, arweddawl, ar- 
weddadwy _ 
Portage, g. arian clud; twll gun 
Portal, s. porth, rhagborth 
Portcullis, s. porth-cwlis, og- 
cwlis | 
Porte, 5. llys ymerodr y Tyr- 
ciaid, Caer-Gyttenyn 
Portend, v. darogan, argoelu 
Portent, g. argoel, darogan 
Portentous, a. argoelus 


Porter, 5. beich-ddygydd, ar- 


weddwr; arweddlyn; dryſawr 
Porterage,s.hurbeich-ddygydd 
gied-. 
Port-hole, 5s. gwn-dwll {ydd 
Portico, g. cyntedd, porth. Edr. 
Plazza | 
Portion, s, rhan, rhanwy, cyf- 
ran; gwaddol: v. gwaddoli 


| Portlineſs, s, arwedduſrwydd, 


hoyw- wedduſrwydd, prydfer- 
| thwch - | 
Portly, a. arweddus, prydwe- 


| ddaw}, hoyw-agweddus 


3 J. bolgan, yſgil- 
1 
1 Portraiture, gab. por- 
treiad, Hun, darlun, darluniad 
Portray, v. tynu llun, portrei- 
Portreſs, 5. dry ſores ladu 
Pory, a. Edr. Porous 
Poſe, g. gormwyth | 
Poſit ion, s. cyflead, dodiad, go» 
ſodiad, ſefydliad, ſefyllfa; yſ- 
tum; trefniad; goſodedigaeth, 
teſtun 8 
Poſitive, à. de ſicr, dilai; 
wiriedigawl, goſodedigawl, 
att urea n 8 
Poſitive degree, g. y gyſſeſin radd 
Poſitively, ad. yn bendant, yn 
ddilys, yn wir ddiau 8 


mor-hwch ; | | 


Poſitiveneſs, 1ub, gwiriedigots 


Poſſible, a. poſſibl, galladwy 
was; 


Poſt-chaiſe, 3. cerbyd yſgafn 


| trae 


| Poltmaſter, . meiſtr neu geid- | 
wad y * Uythyrwr 18 


Poſſe, g. torf arfawg [rwydd 

poſſeſs, V. meddu, meddiannu, 
mwynhau, perchennogi 

Poffeſfed, part. yr mwynhau, 
yn meddu; wediei feddiannu, 
meddiannedig 

Poſieflion, 56. meddiant, per- 
chennogaeth; mwyniant; eti- 
feddiaeth, cyfoeth; goreſgyn 

Poſſeſſive, adi . meddianol, per- 
chennogaethol; meddianedig- 
awl ; meddedigae 


Poſſeflor, "A — per- 


chennog 


Poſſet, g. poſel, poſed, meiddlyn 
Poſſibility, 5. poſſiblrwydd, ga 


llueiddrwydd 


Poſſibly, ad. ef allai | 
Poſt, 5. poſt; rhedegwr, lxthyr 
Ties orſaf 

Poſtage, . — dal, Hythyr- 
Poſt- oy, g. Hythyr-was [doll 


Poſt-date, v. ol-amferu: 5. ol- 
ddyddiad 

Poſt-diluvian, a. gwedi'r diluw 

Poſt-diluvians, 5. y dynion gwe⸗ 
di'r diluw, yr ol-ddiluwiaid 

Poſter, 5. rhedegwr 


Poſterior, a. diweddarach ſ 
: Potent, a. galluawg, nerthawh, 


Poſteriority, 5. olafiaeth 

Poſteriars, g. rhefr, tin, pen ol 

Poſterity, 526, adian, oliaid, y 
cenhedlaethau 1 ddyfod; hil- 
iogaeth 

Poltern, s. porth neu ddor by 


chan 


haniad 
Poſt haſte, 3. rhedeg- frys: ad. 
ar fr A ve, eee eg ge 
ceffyl 

Poſthumous, à. a aned, neu a 
gyhoeddwyd wedi claddu y 
tad neu'r amwdwr 
ON g. rhagfarchaws cer- 


| | Fo fared P 0 
ewydd, fierwyddz pendant 


Poſt-meridian, a. wedi'r cenols 
ddydd, prydnhawnawl _. 
Pott-office, Poſt-houſe, 5. Ilye 

thyrdy, Rythyrfa 
Poſtpone, v. bwrw yn ol, oedi; 
efgeuluſo _ 70 . 
5 cript, 3. ri en, -yM- 
adrodd b 
Poſtulation, sub. dibrawf sym- 
meriad 


Poſtulatory a. gofynediganly 
dihrawf ofodedigaw} 


thawl Poſtulatum, s. gofyniad diym- 


wad; gofodiad dihrawf 
Poſture, s Fo 
tum, faſiad blefylhedd, ſefyllfa 
poſture maſter, auh. yttumydd, 
meiſtr aftuniau, (fel llawer o'r 
pregethwyr 
Poſy, 5. blodeu-glwm; arwydd 
Pot, s. crochan [modrwy 
Potable, a. yfadwy .-_ 
Potafh, s. golch ludw, me 
lud 
Patation, s. diawd, peth i i yfedz 
yf. dfa 


Potbellied, a. ceſtawg 

Potcompanion, s. Ny Og A 
farn gydymaith 

Potency, 3. gallu, nerth, awe 
durdawd 


cadarn, nerthol, grymmus 
Potentate, 5. penadur penaeths 
cawr, un o feibion Duwy * 


Potential, a. galluawl.—Poten- 
tial mand, J madd galluedigol 


Potently, 4 alluawg 


Tot exiſtence, . ol banfod, ol. Pother, 4 we dadwrdd, yf- 


- twr; ffwdan 


Pot- hooks, s. hachau crochan 
Potion, „. diod feddygawl 
Pot-lid, „. clawr erochan 
Potſnerd, s. dernyn o grochan, 
pridd leftr, priddell; crwtfiwn 
Pottage, oY 5 Edr. Broth 
Potter, gab. crochenydd, pridd- 
leſtrydd cregenydd | 
Pottery, s. crochenyddiaeth. 


gwedd, munud, vſ- 


Potatoe, s. cloronen: p. cloron 


* 
— — a 2 — = * * þ 
Gra fo Or -— — 7 
* RR * 
— — — 


—— — 
* — 


| 


_ r 
SW — 8 oak 
— 
2 - == Ear >, 
2 e EEETS. 
c So RS Sg Ont beet 
. * 2 — 


ny 


rr 


— — 
— 2 2 - 
R TA r 
2 5 3 2 5 
R 15 A K 2 
3 = — —_— p 2 F 
We nm 2 RR 1 4 
. PR 
— — 1065 wb > o > dw 3 


- — — y 
= 
0 2 LS ES 
- 2 32322 
r 
9 3 Y 
8 at - 4 


FFF 


| Poverty, 5. tlodi, angen, Ilwm- | 


- Poult, s. cyw; ergyd: v. tarau 


V. pwyaw, ffaldaw 


Pout, 3. cyw; y pd: V. pwdu, 


p 0 
Pot valiant, a. dewr mewn di 
awd ' 


Pouch, . ond n; Sola 5'Y 
der 


Poulterer, . ieir-w yr 
Poultice, 546. en, *. 
air 9 
Poultry, s. adar dof, megis jeir, 
hwyaid, a gwyddauu 
Pounce, 6. pohdr ban ewyn 
hebog, &c | 
Pound, s. pwys; 8 fald: 


Poundage, s. tal o'gymmaint a 

chymmaint yn y bunt; ffis ffald 
Pounder, s. un pwys; pwyedydd 
Pour, v.tywallt,pyftillio, dineu 


gweflu 
Powder, 3. llweh, man-lwch, 
pluor, pylor, powdr, blawd 
Powder. box, s. llych-flwch 
Powdered, a. 1lychedig, blawd- 
Ilyd 
Rl ern, 6. corn gwn-lwch 
Powdering tub, s. lleſtr halltu 
Powder-mill, melin wn lch 
Powdery, a. Ulychog, pylarog 
Power, 5. gallu, nerth, grym; 
awdurdod, rheolaeth, Uywod: 
racth 
Powerful, a. E. nerthol, 
grymus, ca 
Powerfully, ad. yn alluawg, &c 


12721 


NN 

Pragmatic, Pragmatical, a. ym- 
yrgar, cymhenddwl 

Praife, 3. mawl, moliant, can- 
moliaeth = 

Praiſe worthy, a canmoladwy 

Prame, #. garfwch, bad gwae- 
lod lydan a 

Prance, V. carlamu, crychnei- 

Prank, 5. caſt, yſtrange [dis 

Prate, Pr attle, . bragaldian, 

il bragawthan 

Prattler, s. bragaldiwr 

Pravity, s. halogrwydd 

Prawn, s. math o gragen-byſy, 
y corgeimwch 

Pray, v. gweddiaw 

Prayer, s. gweddi, deiſy fiad 

Prayer-book, s. llyfr gweddt 

Prayerleſs, a. diweddi 

Preach, v. pregethu 

—— s. pregethor 

Preaching, s. pregethiad: part. 
yn pregethu, gan bregethu 

Preachment, s. brygawthiad 

Preamble, s. rhaglith , rhagym- 
adrodd, rhagdracthawd 

Prebend, $46. cor- ddogn, cor- 
fywoliaeth | 

Prebendary, 35. cor beryglor, 
cor- offeiriad 

Precarious, a. anſier, anſafadwy 

Precarioully, ad. yn anficr 


Precariouſneſs, s. anficrwydd 


Precaution, s. rhagofal ; rhag- 
rybudd: v. rhagrybuddio 
Precedaneous, @. blaenorawl, 
blaenllaw 


Powerleſs, a. dirym, diallu, eg-" 
wan, dinerth, analluog N 


Pox, 8. y frech, y frech loſg.— 


Small- pox, y frech-wen 

Poy, s. pawl badwr 

Practicable, a. gwneuthuradwy 

Practical, a. ymarferawl; det- 
nyddiawl; ; gwneuthuriadawl, 
bucheddawl 

Practically, ad. yn ymarferawl 

Practice, s. arfer, arferiad, ym- 
arferiad 

Practiſe, v. arferu, defnyddio 

Practitioner, Sub. e 
Tmarferiedydd | | 


Precede, v. blaenori, rhagflae- 
nu; rhagori 

Precedence, s. blaenoriaeth, y 
blaen 

Precedent, 5s. eynllun, ſiampl: 
a. 'blaenorot 

Precentor, 5. blaengeiniad 

Precept,'s.. gorchymyn, arch, 
rheol. 

Preceptive, adj. addyſgedigol, 
gorchymynol, eirchiol 

Preceptor,s.athraw,dyſgawdwr- 
Preceſſion, quo, S re 

| rhagtynediag. - 


9. 


. OV. 


PR 12731 „ 


Precinct, g. terfyn, cyffin, cyl- 
chedd; ardal 
Precious, 4. gwerthfawr, hoff, 
anwyl, cuz mawrbris 
Precipice, g. dibyn, diphwys 
Precipitance, s. {frwit, chwidr- 
frys, byrbwylldra 
Precipitant, a. chwydr, byr- 
bwyll 


| Precipitantly, ad. yn fyrbwyll, 


yn ddibwyll 

Precipitate, s. rhyw bylor yſol 
fferylltaidd: . byrbwyll : vv. 

gyrru; bwrw bendramwnwgl 
Precipitation, s. chwydr frys, 

chwydr-fryſiad ; tafliad ben- 
dramwnwgl 

Preciſe, a cymmwys, cywir, 
pendant; ffurhawl, cymmen 


Preciſely, ad. vn gymmwys, 


yn bendant; yn gymmen 
Preciſeneſs, ub. manylrwydd; 
cymhendawd 

Preciſion, 5. cywiredd, manyl- 
rwydd 

Preclude, v. rhagrwyſtro;rhag- 
flaenu 

Precoſity, g. rhagaddfedrwydd 

Precogitation, g. rhagyſtyriaeth 

Precognition,s.rhagwybodaeth 

Preconception, s. rhagfeddwl, 
rhagddirnad 

Precontract, s. rhag- gyttundeb 
Precurſe, s. rhagrediad, rhag- 
flaeniad 

Precurſor, 5. blaenrhed, rhag- 
flaenor 


Predaceous, a. yſglyfacthus, 


rheibus 
Predal, a. vſglyfaethawl 
Predation, . yſpeiliad 


Predatory, a. yſglyfaethus 


Predeceſſor, $#ub. cynneifiad, 
blaenor, rhagflaenor 
Predeſtinarian, 5. rhagarfaeth- 
ydd, un a ddeil dragywyddo! 
arfaethiad 


Predeſtinate, Predeſtine, v. 


arfaethu, rhagdrefnu, rhag 
luniaethu 


Predeſtination, 5. arfaethiad. 


Predetermination, 5. rhagder- 
tyniad, rhagfwriad 

Predetermine, v. rhagderfynu, 
rhagfwriadu 

Predial, a. tyddynawl + 

Predicable, a: adroddadwy, ad- 

| roddawl, hydraeth 

Pi edicament, gub. rhes, gradd, 
rhywogaeth, doſparth, cyflwr, 
an ſawdd 

Predicate, 5. yr adroddawl: v. 
adrodd, haeru | 

Predication, g. cy hoeddiad 

Predict, v. rhagfynegi, rhag- 
ddywedyd 

Prediction, s. rhagddywediad 

Predominance, Predominancy, 
g. rhagoriaeth, goruchafiaeth 

Predominant, a. penaf, trechaf, 
gortodawl, yn gornch-reohi 
Pre-eminence, 5. rhagoriaeth, 
blaenoriaeth, goruchafiaeth 
Pre-eminent, 4. rhagorawl, ar- 
d. derchawg, yn dwyn y blaen 
Pre-eminently, ad. yn ardder- 
chawg 

Pre-emption, 5. rhagbrynzad, 
rhagbryn 

Preen, v. ymdrwſiaw, fel ade- 
ryn. Edr. Plume 

Pre- engage, v. rhagrwymo, 
rhagymrwymo 


Pre- engaged, part. rhagrwym- 


edig 

Pre-engagement, 545. rhagym- 
rwymiad 

Preening, g. pluf-drwſiad: par. 
yn pigo ei bluf 

Pre-eſtabliſh, v. rhagſefydlu 
Pre- eſtabliſhment, . rhagſefyd- 
liad 

Pre-exiſt, v. bod o'r blaen, 
rhagfod 


| Pre- exiſtence, 5. rhaghanfod, 


rhagfod, rhagfodolaeth 
Pre exiſtent, a. rhaghantodawl 
Preface, s. rhagymadrodd 
Prefatory, à. rhagymadroddol 
Prefect, 5. llywiawdwr,rheolwr, 
rhaglaw 
Prefecture, g. rhaglawiaeth, ur 


_ rhagluniaethiad,rhagdreiniad 


| wodraeth 


———— ů : 
2 8 8 - — 
r are $a xe it Kon bd oe 
- . 4 + . — 7 2 47 x 4 So OP... * 2 
& 


_— 


— 


. DEE, us EE EET — 
Seed 2 . et SS > 4 


— 


N 


— —— 
= > 
SIE a . Frames 
I - 


PR 274 R 
Prefer, v. dodi o flaen, cyfrif Premium, 5. gwobr, gobrwy, 
yn well; dyrchafu; cyflwyno| gwobrwy 
Preferable, a. gwell, rhagorach Premoniſh, v. rhagrybuddio 
Preference, ub. rhagoriaeth, Premonition, 5. rhagrybudd, 
blaenorieth, y blaen rhagwy ſio 
Preferment, s. codiad, dyrcha- Premonitory, a. rhagrybudd- 
fiad jau l, rhagwyſiawl 
Preſiguration, b. rhagddang- Promunive, g. carchar a dirwy; 
oſiad, rhagarwyddiad, rhag- math o yſgrif neu writ ; cy- 
ddarluniad fyng-gyngor 
Prefigure, v. rhagarwyddo, Prenominate, v. rhagenwi 
rhagddangos, rhag-gyſgodi Prenomination, 5. rhagenwad 


. 
N 
——— 
2 
— - 


r 


5 Prefix, ub. blaen-ddod, 'Thag- Preoccupancy, 5. rhagoreſgyn 
ddod; wv. goſod o flaen, rhag-| rhagteddiant 
j oſod; rhagbennodi Preoccupate, v. rhagflaenu, 
1 Preform, V. rhaglunio | rhagoreſgyn 
. Pregnancy, 5. beichiogrwydd, Preoccupy, v. rhagfeddiannu, 
| beichiogiad; ardrymder _ | rhagoreſgyn - 
k Pr egnant, a. beichiaw g, trom Preopinion, s. rhagdyb 
| Prejudge, v. rhagfarnu Preordain, v. rhagoſod, rhag- 
N Prejudicate, a. rhagfarnedig: drefnu | 
v. rhagfarnu Preparation, s. parottoad, dar- 
. Prejudication, s. Thagfarniad, | pariad, arlwyad, arlwyant 
we: rhagfarnedigaeth Preparative, a. parotoawl 
1 Prejudice, g. rhagfarn; niwaid: Preparatory, ad. darpariadol, 
19 vV. niweidiaw rhagarweiniol 
A Prejudicial, a. niweidiol, coll- | Prepare, v. parottoi, £arbod, 
N Prelacy, 5. preladaeth ſedus| darparu, ymbarottoi 
14 Prelate, g. prelad, eſgob Prepenſe, a. rhagfwriadawl 
N Prelatical, a. preladaidd | {Preponder, Preponderate, v. 
10 ; Prelection, 4. rhaghth - rhagbwyſo, rhagyſtyried 
j % Prelibation, ub. blaen-brawf; Preponderance, s. rhagorbwys, 
P48 rhagdywalltiad tro'r fantol 
. Preliminary, 545. rhagammod ; Prepoſition, g. arddodiad, rhag- 
1 rhaglwybr: 4. rhaghthiawl, | ddodiad, rhagoſodiad 
"tt rhaghiniogawl Prepoſſe ſs, V. Thagfeddiannuy 
4 Prelude, s. thagchwarae; rhag | peri rhagfarn 
1 Preluſive, 2. rhaglithiol {lith | Prepoſſeſſion, 5. rhagfeddiant; 
\HI9 Premature, a. rhagaddfed, rhy | rhagfarn 
1 gynnar, anmhrydlawn Prepoſterous, a. chwith, chwi- 
1 Prematureneſs, 5. rhagaddfed-| thig; annaturiol | 
$35 rwydd, rhy gynnaredd Prepoſterouſly, ad. ynchwithig, 
WW Premeditate, v. rhagfyfyriaw | yn groes i natur 
1 Premeditation, g. rhagfyfyriad, Prepuſe, s. blaen- groen; dien- 
1 5 rbagfyfyrdawd waediad | 
1 Premerit, v. rhaghaeddu Prerequire, v. cynerchi, rhag- W 


Premier, 5. blae nor: 4. blaenaf|] geifio 

Premiſe, Y. rhagenwi, rhag-|Frerequiſite, g. cynarch, rhag-: 
grybwyll, rhagoſod ofyniad: «.rhagangenrheidiol 
Piemiſes, Premiſſes, g. pethau | Prerogative, s. uchfraint, gor- 
rhag- grybwylledig, 1 uchfraint, uchelfraiut, rha- 
wedigion 0 gortraint 


4 


P R 
Preſage, . arwydd, rhagarwydd, 
argoel, rhagargoel 
Preſbyter, 3. henuriad 
Preſbyterial, a. henuriadawl 
Preſbyterian, a. henuriadaidd, 
preſbyteraidd 
Preſbyterians, s. plaid enwog a 
llioſawg o ymneillduwyr pro 
teſtanaidd | 
Preſbytery, 5. cymmanfa neu 
gorphoraeth o henuriaid 
Preſcience, 3. rhagwybodaeth 
Preſcient, 2. rhagwybodawl 
Preſcribe, v. rhagyſgritennu, 
rhagnodi | 
Preſcript, s. rhagyſgrifen, arch 
neu reol yſgrifenedig 
Preſcription, 5. rhagyſgrifen, 


rhagderfymiad yſgrifenedig; f 


cyngor, cyfarwyddiad 

Preſence, qub. gwydd, preſen, 
preſenoldeb, cynnyrcholdeb, 
cyd-drycholder 

Preſence chamber, g. y breſenfa 

Preſent, a. cyd-drychawl, cyn- 
nyrchawl, preſennawl 

Preſentable, a. cwyn-gyflwyn- 
adwy | 

Preſentation, s. cyflwyniad 

Preſentee, 3. un aflwynedig 1 
berſonaeth 


Preſently, ad. yn breſennawl, 


[275] 


yn ddioed, yn fuan, yn y man 


Preſentment, 5. cwyn-gyflwy- 
niad, cwyn-Ilythyr, yſgrifen- 
achwyn . 
Preſervation, 5. cadwriaeth 


{ 


| P:R 

Preſſgang, g. dir-gnud, mintai 
o ladroa a chaethgludwyr 
dynion 


gwaſgfa; pwys | 
Preſto, ad. yn fuan, mewn mo- 
ment (yn 1alth ſwynwyr) 


rhytygu; barnu, bwrw, tybio, 


tybygu | 
Preſumption, g. rhyfyg 


lygawl 
Preſumptuous, à. rhyfygus 
Preſumptuoully, a. yn rhyfygus 
Preſuppoſal, s. blaendyb, rhag- 
ddychymmyg 
Preſuppoſe, v. rhagfwrw, rhag- 
dybygu 
Preſurmiſe, v, rhagbryderu, 
rhagdybygu | 
Pretence, 5. ffug, lliw, eſgus; 
hawl 2 
Pretend, wv. lledrithio, ffugio, 
iuantu, gwneud | w, cymme- 
ryd arno 
Pretender, s. ffugiwr, cydym- 
| geiſwr, honwr hawl 
Pretention, s. ffug, eſgus; hau! 
Preterit, a. a aeth heibio 
Pretermiſſion, s. gadawiad hei- 
| bio | 
Pretermit, v. gadael heibio 
Preternatural, a. ailan o drefn 


throl 
Preterperfect, a. a aeth yn gwbl 


Preſervative, 5. cyfaredd, dio- } heibio, cwbl berffaith 


gelydd, ymwaredydd 


Preterpluperfect, a. mwy na 


Preſerve, v. cadw, noddi, dio-|} chwbl berffaith 


gelu, cynnal 
Preſide, v. blaenori, rheoli 
Preſidency, Sub. blaenoriaeth, 
rheolaeth, rhaglawizeth _ 
Preſident, 5s. blaznor, llywydd, 
pennawg, rhaglaw 
Preſidentſhip, 5. pennogaeth 
Preſs, s. gwryf, gwaſgedydd, 
zgwaſg ; argrapu-waſg; tyrfa, 
cit; caethgludiad: v. gwaſgu; 
caethgludo; argraphu 


ö 


' Pretext, 5. ffug, eſgus 


Pretor, s. ynad ; maer (yn hen 
Rufain) 

Pretorian, a, maerawl 

Prettineſs, s. pertedd, tlyſni 


Pretty, 4. pert, tlus; byfryd: 


d Cfyn, tra, taran 

Prevail, v. tycio, ffynnu; gor- 
fod, go chfygu 

Prevalence, 5. ffynniant, gore 
uchafiaeth, rhagoriaeth 


Preſſure, s. gwaſg, gwaſgiad, 
Preſume, v. anturio, beiddio; 


Preſumptive, 4. tebygawl, go- 


nattur, goruch-naturiol, aru- 


To 
o * 
[2 
4. 
| 

[ 

18. 


pf 


1 
0 
* 


2 


. 


we —— 


— — 


— 


— — 


2 

J; 
Fi 
FY - 
3 
1. 
4 
4 
1 
1 
1 
64 
1 


— 


- 


— DE — = , — 


— 


” 
— I: — —-— ä <ioerom ep - — 2 
— — 
2 5 — —— — * 2 
— 2 * DDr 1 ＋ 2 = . 
—— "37 IX a 
K. * 2 * 
£ wn TG _- — — —_— © : ” Sees - T-=2 
LESS IT Ws CER n _ 3 2 5 5 = 
_— OE PPTP SS 
I 9 IS . IO er Een rg SE 
—— n ” « \ — hepa — Dee 
— Pf 1 4 $043 Do Us : . 


— peg 4 
2 F . 
Ke — = & EONS > Ir, 42 8 
2 LF OI IT = "> hs WES 
> - 


K 
Prevalent, a. gorebfygawl 
Prevaricate, v. trawiddadleu, 
mwyſddadleu, braſgamu, cec- 
ru, chwareu'r ffon ddwybig 
Prevaricating, part. cecraidd, 
amwyſawl, dan gecru | 
Prevarication, Py amwyſedd, 
amuyſdra, cecraeth, ſiarad ho- 
cedus 


Prevent, v. achub blaen, rbag- 


flaenu; rhwyitro 


| Nrevenation, g. achubiad blaen, 


rhagflaeniad ; rhwyſtr 
Preventive, vb. diogelydd: @. 
rhagflaeniadawl 
Previous, adj. cyn; blaenorol, 
blaenllaw 
Previouſly, ad. yn gyntaf, yn 
flaenorol, yn mlaenllaw 
Prey, s. viglyf, yſglyfacth : vv. 
yſglyfio, yſpeilio, preiddio 
Price, g. gwerth, pridwerth, pris 


Prick, 5. pig, pigell; ſumbwl; 


pigad, brath; gwyn, gwyneg; 
pwng, nod; v. pigo, ſwmbylo, 
brathu; gwynegu 
Pricket, | Ss. iwrch dwy flwydd 
Prickle, 5. draen, draenyn 
Pride, 5s. balchder, coegni 
Prieſt, 5. offeiriad, offeiriedyn, 
offerenvr 
Pr ieſtcraft, s. dichell yr offeiriad 


| Prieſteſs, 5. offeiriades 
Prieſthood, 5. offeiriadaeth 7. 


Prieſtlineſs, s. offeiriad-rwyſg 


Prieſtly, a. offeiriadaidd, offe1- 


riadawl 
Prieſt ridden, g. yn aſyn rr off- 
eiriad, dan din yr offeiriad . 
Prig, 5. e ANT coegyn, coe- 
thyn, cwd y cymhendawd 
Prim, 4, cymhenfalch, ffurfiol, 
ffurfgar 
Primacy, g. blaenoriaeth, blaen- 
afiaeth, uchafiaeth 


Primage, 5. arian llwythad 


Primary, a. prif, cyntaf, dech- 
reuol, gwreiddiol 

Primate, g. blaenor yr eglwys, 
archeſgob | 

Prime, s. y goreu ; ; ieuengRid, | 


[276] 


P R | 
gwawr y dydd, pylgain: adj, 
cyntaf, blaenaf, pennaf, prif, 
rhagoraf, goreu; pylgeiniol.— 
Prime coſt, y cyn-bris. Prime 
minifler, cyn- weiſiad Prime 
numbers, prif rifedi 

Primeneſs, 5. rhagoriaeth 

Primer, s. cynllyfr, lythyren y 
cynllyfr | 

Primeval, a. cynoeſaw); cyn- 
amſerawl 

Primitive, à. prif, gwreiddiol, 
cyntaf; pen = 
Primitively, ad. ar y cyntaf, yn 
ddechreuawl, yn wreiddiawl 
Primneſs, Sub. caethgrynodeh, 
cymhendawd 
Primogenial, a. cynhenid, cyn- 
tafanedig, cyntafanedigawl 
Primogeniture, 5. cynenidedd, 
cyntafanedigaeth 

Primordial, a. dechreuaw! 

Prime print, «ub, cwyros, rhy- 


Primroſe, s. briallu {{wydd 
Prince, s. tywyſawg 
Primum-mobile; 5. y prif ſym- 


mudydd 
rincedom, 5. tywyſogaeth 

Princely, a. tywyſogaidd 
Princeſs, s. tywyſoges 
Principal, s. pennog, blaenor: 

a, prif, pennaf 
Principality, s. tywyſogaeth 
Principally, ad. yn bennaf 
Principle, 5. egwyddor, goſod- 

edigaeth: v. egwyddori 


Print, 5. argraph, lun, ol 


* „J. argraphydd, argraff- 

* 

Pri n Fa argraphyddiaeth: 
a. argraphyddawl 

Printleſs, 2. diargraph, diol 

Prior, 5. lywydd priordy : 4 

o flaen, cyn, cynt 

Prioreſs, 6. meiſtreſs prior ay 

Priority, 5. blaenoriaeth 

Priory, 5. priordy 


Priſon, s. carchar, geol 


Priſoner, 5. carcharor 
Priſttme, à. eyntaf, dechreuol, 
hen, henaid 


— 


101, 


' Privately, ad. yn ddirgel, yn 


Prize, sub. camp, camp · dlws; 


Prize- fighter, 3. campwr, rhy- 


1 
Prithee, v. attolwg, adolwyn 
Privacy, g. celfa, dirgelfa, cil- 
fach; — dirgelweh; 


unigrwydd; cyfrinach 
Private, à. dirgel; cuddiedig; 
cyfrmachol 


Privateer, . cad-long briodol, 
herw-long | 


ddiſtaw; yn gyfrinachawl 

Privateneſs, s. r e ee | 

Privation, g. dyddymiad ; dife- 
thiad, palliant, coll, colledig- 

_ aeth 1 

Privative, a. difuddiedigol, di- 
feddedigol 

Privet, g. cwyros, rhyſwydd 

Privilege, 5ub. braint, rhagor- 
fraint; trwydded, cenna 

Privily, ad. yn ddirgel, ya ddi- 
arwybod, yn ddiſtaw 

Privity, s. dirgel ymddiddan, 
cyfrinach | 

Privy, 3. dirgelfa; yſgothfa: a. 
dirgel; cyfrin | © 


cyngwyſtl; yſbail : v. priſio 


ſwr, ymladd r 

Probability, 5. tebygolrwydd 

Probable, a. m—_ tebygawl 

Probably, ad. yn debygaul 

Probate, Probat, ub. profiad 
ewyliys, prawf llythyr cym- 
mun | 

Probation, 5. prawf, profiad, 
profedigaeth, holedigaeth 

Probationary, a. profedigawl, 
proftadawl 

Probationer, 546. prawf- ddyn; 
creiddyn - 

Probe, g. profiedydd: v. chwi- 
lio archol - - 

Probity, ub. rhinwedd, oneſt- 
rwydd 

Problem, sub. gofyniad ; dad! ; 

_ dwfn deſtun; gorcheſt; peth 

_amheus. 525 

Problematical, a. gofyniadawl; 
gorcheſtol; amheus, dadleuol 


2771 PR 
Procatious, a. haerllu g. pica, 


drygfoes 
Procacity, ub. ſarrugrwydd, 
haerllugrwydd 5 0 
Procedure, ub. mynediad yn 
mlaen, blaenrediad; hwyl, 
hynt; ffordd I 
Proceed, 5. cynnyrch, cyllid: 
v. myned yn mlaen; deillio; 
chwanegu Fo 8 ; 
Proceeding, ub. cychwyniad ; 
ymddygiad: part. yn cych- 
wyn, yn hanu | | 
Procerity, g. takdra 
Proceſs, . mynediad yn mlaen, 
cychwyniad ; cyfraith, cyng- 
haws, cynghawſedd : 
Proceſſion, 3. gorymdaith, my- 
nediad lhaws mewn trefn ; 
tyrfa yn cydymdaith ar ryw 
achos arbenig 


ddi ar ofteg 
Proclamation, 5. cyhoeddiad . 
Proclivity, 5. —— tu- 
edd; parodrwydd 
Proconſul, s. rhaglaw Rhufein- 
add | = 
Proconſulſhip, 5. rhaglawiaeth 
Procraſtinate, v. oedi, gohirio 
Procraſtination, 5. oediad, go- 
hirizd 3 
TFF 
on 
Procreate, v. cenhedlu, eppilio, 
hilio | 8 
Procreation, 5. hiliad, eppiliad, 
cenhedliad | 
Procreative, a. cenhedledigaw] 
Procreator, s. cenhedlwr _ 
Proctor, s. dirprwywr, dadleu- 
wr, cyfreithwr | 
Proctorſhip, g. ſwydd proctor 
Procumbent, à. ar lawr, yn ei 
orwedd 4. 
Procurable, adj. caffaeladwy, 
cyrhaeddadwy 


Procuration, g. caffaeliad, eyr- 


haeddiad : 
Procurator, ub. myniedydd ; 


Proboſcis, 5. duryn yr elephant | 


gorchwyliwr dros arall 
Aa 


Proclaim, v. cyhoeddi, cyhoe- | 


. 
— — x 2 * I * "RW G32 x Li 
1 


LS 
© 


Ta \ 
* 
1 
i 
1 


4 * 
— — 1 — — wit 
FF 
. 
4 = Ps, 
92 1 - — OI — I 
ER JIE £ 7 , 
= . 2 2 2 
TE ISIS INJ 5. I 


— — — 
TS = 


— LIED — — - 
* — 2 
— . — © — — — — 
= S — 

— * 883 ” 

. r — 
— * " — — 
r mn, B o ů—— — 

— I LT MCs. 2 * — IX 

N - 2 2 


— 
—— 


. AAA A * —-—c- qc wo 
8 tar 3 n Pa” x * Ws 4-4 3 1 £5 2 


e 


9 — 


Procureſs, 5. llatta: [Pimp 


Production, ub. dygiad allan, 


P R „ P R 
Procure, v. cael, ceiſio, myn- Proffer, s. cynnyg 


nu; prynu | 


Proffered, a. cynhygedig 


Procurer, s. Edr. Procurator a|Proficience, Proficiency, ub. 


cynnydd, gwelliant, tyciant 


Prodigal, a. afradlawn { Proficient, 5. un wedi cynhy- 


Prodigality, s. afradlondeb 
Prodigions, 2. arutbrawl 


| ddu mewn rhyw wybodaeth, 


dyn dyſgedig 


Prodigy, 5. rhyfeddawd, aruth- Profile, 5. llun cyfaryſtlys, yſ. 


redd 


tlys- wyneb 


Prodition, 5. bradwriaeth © Profit, 3. budd, ced, elw, ynnill 


Proditor, g. bradwr; bradychwr | Profitable, a. buddiawl, eſawl 


Proditorious, a. bradus; brad - Profitableneſs, 3. buddioldeb 
wrus, brad wraidd Profitably, ad. yn fuddiawl, yn 


Produce, s. ffrwyth, cynnyrch; 


dwyn allan 
Producible, a. dygadwy 
Product, sub. effaith, ffrwyth; 


lleſiawl 


dudd: w. dwyn, dwyn ffrwyth, Profiting, part. yn lleſau, yn 


elwa 


Profitleſs, a. dielw, difudd „di- 


leſhad 


cyffrwyth, cynnyrch; llafur, Profligate, 5.dihiryn, oferddyn; 


gwaith 


anlladwr: a. yſgeler, anfad, 
drygionus, diras 


cenhedliad, llafurwaith; cyf- Profſigately, ad. yn ddiras, yn 


anſoddiad; yſtyniad 


anfad 


Productive, a. cenhedliadawl, Profligateneſs, 5. diraſrwydd 
cenhedledigawl Profound, 5. y dyfnder, yr ei- 


Proem, 5. rhagymadrodd - 
Profanation, 5. halogiad, an- 
eee TE 
Profane, a. halawg, halogedig; 
cyffredin ; Hygawl: F. halogi, 

. Uygru | 
Profanely, ad. yn halogedig, 
yn anraſawl | 
Profaneneſs, Profanity, 5. an- 
mharch ar bethau ſanctaidd; | 
, aflendid; anwir. 

d , 


Profeſs, v. proffeſu, cyfaddef, | 
addef, arddelwi, cyffeſu; dil- 
yn, ymarfer ee 

Profeſſed, a. proffeſedig, ar- 
ddelwedig 

Profeſſedly, ad. yn arddelwedig, 
yn addefedig, yn ddigel 

Profeſſion, 5. cyhoedd-ardde!- 
wad, addefiad, proffeſiad; gal- 
wad | 

Profeſſor, s. proffeſwr; athraw 
cadeiriawg, cadeir-draw 

Profeſſorſhip, c. proffeſwriaeth, 
cadeir-drawiaeth | | 


gion: a. dwfn; 'cudd, dirgel, 
goſtyngedig, iſel 


Profoundly, ad. yn ddwfn 
Profoundneſs, Profundity, sub. 


dyfnder, dyfnedd 


Profuſe, a. treulfawr, afradwy 
Profuſely, ad. yn afradwy, yn 


afradus 


Profuſeneſs. Profuſion, g. afrad, 


afradlondeb, difrad, gwaſtraff 


Profuſion, g. afradlonedd, gor- 


x 


| modedd 


Prog, g. uniaeth: v. hela llun- 
iaeth 

Progeneration, 3. cenhedliad 

Progenitors, g. hynaf, hynafiaid 

Progeny, 5. eppil, hiliogaeth 


Prognoſtic, cu. arddyſgogan, 
rhagargoel: a. rhagargoelus, 


argoelus 
Prognoſticate, v, darogan, rhag- 

ddangos, rhagddewinio 
Prognoſtication, s. dewiniad, 


{ daroganiad, darogan,darmain 


Prognoſticator, 5. dewin, de- 


ö 


{ winydd, daroganwr 


mee rhifyddiaeth 


hardd 


| Projectile, @. tafledigawl, hy- 


Projecture, +. yſgwyddiad allan 
Prolegomena, s, rhagſylwiadau, 


Prolongation, 5. eſtyniad, oed- 


| PR 
Progreſs, 2. mynediad, eych-| 
wyniad, cwrs; cynnydd 
Progreſſion, 3. mynediad, cer- 
ddediad, cwrs, hynt; rheol 


Progreſſional, a. mynediadawl, 
gradd-gynhyddawl 
Progreſſive, a. mynedol, cych- 
wynawl, cynhyddawl _ 
Progreſſively, ad. ar gynnydd, 
yn raddaw], yn ddringawl 
Progreſſiveneſs, g. gradd-fyned- 
olrwydd : : 
Prohibit, V. gwarafun, gwa- 


Prohibited, a. gwaharddedig 
Prohibition, s. gwaharddiad 

Prohibitory, Prohibitive, adj. 
gwarafunawl | 

Project, s. dyfais, dychymmyg: 
w. dyfeifio; pwylo allan, yſ- 
gwyddo 


daft : pl. taftedigion.—Projec- 
tive force, tafl-rym 
Projecting, part: yn dyfeiſio; 
yn yſgwyddo allan 
Projection, 5. dy fais; tafliad yn 
mlaen; yſgwyddiad allan 
Projector, 5. dyfeiſiwr; dychy- 
mygwr 


rhagy madroddion 
Proleptic, 4. rhagtlaenol 


[279] 


| 


PR 
allan, crogiad droſodd, bargod 


yn yſgwyddoallan, bargodawl 
Promiſcuous, a. c mn 
cymmyſg, blith draphlit | 
Promiſcuouſly, ad. yn. gym- 
myſgedig, yn gymmyſglyd 
Promiſe, 5. addewid, gair: v. 
addaw $24 | 
Promiſed, part. addawedig, we- 
di ei addaw 25 t 
Promiſer, 35. addaw-wr, adde- 
wiedydd | | 
Promiſing, 5. addawiad: à. go- 
beithiawl | 
Promiſſory, a. addawedigawl, 
addewidiol 
Promontory, v. penrhyn, pen- 


tir, pen 


Promote, v. dwyn yn mlaen, 
dyrchafu, codi i anrhydedd 
Promotion, 5. dyrchafiad, co- 

| diadl, dygiad yn mlaen 


lym : v, cynnorthwyo; cluſt- 
weini FS 
Prompter, -. cluſtweinydd 
Promptitude, y, parodrwydd 
Promptly, ad. yn barod, yn 


rus | 
Promptneſs, 5b. parodrwydd, 
cyflymdra; chwannogrwydd ; 


| medruſrwydd 
Promptuary, . tryſorfa, try- 


Prolific, Prolifical, a. hiliawg, ſordy, yſtordy, yſtorfa 


eppiliawg 
Prolix, 4. helaeth, maith, hir 
Prolixity, Prolixneſs, 5. meith- 
der, helaethder | 


Promulgation, 5. cyhoeddiad, 


hyſpyſiad 


Prolocutor, sub. rhaglaferydd, | Promulge, v. cyhoeddi, yſpyſu 


llafarwr, traethwr | 
Prologue, 5u4. rhagymadrodd, | 
prylog | 
Prolong, 
oed1 


. yſtyn, hwyhau, 


Prone, a. ar ei ogwydd, à'i wy- 
neb i wared; chwannawg 
Proneneſs, g. chwannogrwydd, 


llechwedd, llethr 5 
Prong, 5. fforch, pig fforch 


lad Pronoun, J. rhagenw 


Promenade, s. rhodiad i'r meiſ- 
vdd i anadlu'r awel 


Pronounce, v. Ilafaru, parablu, 
dweud, ſeiniaw, acenu, trae- 
thu; cyhoeddi | | 


Prominence, ub. yſgwyddiad 


* 


A a2 


LY 
* „ 


Prominent, a. yn crogi droſodd, 


Prompt, a* parod, buan, cyf- 


gyfiym; yn ddichwith, yn fed- 


Promulgate, v. cyhoeddi, am- 
lygu | 


tuedd, tueddiad, gogwyddiad; 


—— 


2* 
: 
ſe. 
* 
i 
9 
2 
12 
. 
1 % 


* 
ß pe 


— 


Ry Ws 29 * . * S 8 
- — —— —é— - * + Y - bo - - 2 * 4Y ” — 2 - PR — 12 - x 4 
- : 8 1 2 n * r 2 _ . . "5 l * 2 7 8 =2 AGE W Ras - 32 n 2 7 — * xe 4 
- 2 5 ras. cx . 1 n * 75 3 3 r as 1 3 f — A - , ue. 8 8 2 2 — 2 S . ELES D 
— . ⁵³˙ A ] ͤ“;.. f ]7]3 ne Ee Ge . — f 
* e * — * * * * * £ N Eu * my * 22 - 2 — — * = N RS - Ta Jo * 2 
a 3 Y 4 E 4 — 2 — * 1 
— . _— . 


... | $8445.54 


— * 


P R 
Pronunciation, 3. llafariad, dy- 
wediad, parabliad, aceniad, 
traethiad | | 
Proof, 5. prawf, profiad 
Proofleſs, dibrawf, didyſt 
Proof ſheet, 5. prawflen 
Prop, 5. atteg, annel, cynnal- 
boſt | 


Propagable, adj. a allir ei gen- 


hedlu neu ei godi © had, tae- 
nadwy 
Propagate, v. cenhedlu, llioſ- 
og1, lledu, taenu, cyhoeddi 
Propagation, s.cenhedliad;lled- 
iad, taeniad, cyhoeddiad 
Propagator, f. cenhedlwr, tan- 
iedydd, hanwr | 
Propel, v. gyru yn. mlaen 
Propend, v. pwyſo ya mlaen, 
„ eee 5. gogwydd, tu 
edd 


Propenſe, a. tueddawl, chwen- 


2 5 - 
Propenſion, Propenſity, 5. tu- 
eddiad, tueddfryd A 
Proper, à. priawd, priodawl; 
cy mmwys,addas;tal,yſgeiddig 
Properly, ad. yn briodawl; yn 
. 
roperneſs, s. yſgeiddigrwydd, 
— 4999-" Sdafreydd 
Property, 5. priodoledd; cyn- 
ne dut, rhinwedd, anian; me- 
ddiant, perchennogaeth 
Prophecy, 5. prophwydoliaeth; 
darogan, daroganiad, armaeg 
P: opheſy, v. prophwydo, rhag: 
tyneg1, darogan . 9 
Propheſy ing, 5. daroganiad: à2. 
prophwydawl: part. yir pro- 
phwydo | 
Prophet,s.prophwyd,prophwy- 
dwr; daroganwr, darogenydd 
Propheteſs, ub. prophwydes ; 
dewines 
Prophetic, Prophetical, a. pro- 
phwydol, prophwydoliaethol 
Propinquity, 5. agoſder, cym- 
paul 8 y 
mydogolrwydd 


Propitiable, a, cymmodadwy | 


{280} 


PR 
Propitiate, v. cymmodi, bodd- 
loni, heddychu, dyhuddo, da- 
dolu; gwneud iawn 


Propitiation, ub. dyhuddiant, 


dyhuddiad, heddychiad, eym- 
mod; tawn, dadolwch, bodd- 
2— | 
roptatory, s. y drugareddfa; 
| a. cymmodani, —— : 
Propitious, a. boddlawn, ffaf. 
| rawl, hynaws; trugarog | 
Propitiouſly, ad. yn foddlawn, 
yn ffafrawl | 
Propitioufneſs, 3. ffafrolrwydd, 
grailonrwydd | 
Proplaſm, s. mold, cynllun 
Proponent, 5. cynhygwr, goſ- 
od wr ger bron 
Proporeitas, 5. dedfryd rheith- 
Proportion, 5. cymmeidraeth, 
cymhedroledd, cyfartalwch, 
cymhwyſfedd; gradd, meſur, 
dogn: v. cymhedroli, cyfar- 
talu | 
Proportionable, a. eymhedrol, 
cymheſur, cyfartal, cydraſol, 
— of an are. 
roportionably, ad. yn gym- 
hedrol, yn gymheſur, 72 
fartal N 
Proportional, a. cymhedrawl 
Proportionality, Proportiona- 
bleneſs, 5. cyfartalrwydd 
Proportionate, a. cymheſur 
Propoſal, s. cynnyg, cynhygiad 
Propoſe, v. cynnyg, goſod ger 
bron; bwriadu 
Propoſition, g. teſtun, goſodiad, 
goſodedigaeth; cynhygiad _ 
Propound, wv. goſod ger bron, 
cynnyg 1 yſtyriaeth 
Proprietor, Proprietary, s. per- 
chennog, meddienydd 
Propriety, 5. priodoldeb, cym- 
hwyſder, addaſrwydd 
Propugn, v. amddiffyn 
Propugnation, . amddiffyniad 
Propulſion, 3. gyriad yn mlaen 
Prorogation, 5s. oediad, addoe- 


diad, godor, gohiriad 
| 


PR ; 02 


Prorogue, b. oedi, Ay 0— 


hirio, godori hyd bed - dy 
Proſaic, a. anfydraidd, rhydd- 
jeithaidd, rhyddienthawt 
Proſcribe, v. nawdd-golledu, 
difroi $54 
7 1 3. herwr, dyn nawdd- 
* 2 
Proſcription, tub. barn-herwr- 
iaeth, nawdd-gollediad | 
Profe, x. rhyddiaith, traethawd 
Proſecute, v. canlyn, dilyn, er- 
lyn, ymlid | 
Proſecute, v. canlyn, dilyrt, 
erlyn, ymlid | 
Proſecution, 5.dygiad yn mlaen, 
canlyniad 5 
Proſecutor, . canlynwr 
Proſelyte, 5s. proſelyt | 
| Profody, g. acenyddiaeth, ton- 
yddiaeth, mydryddiaeth 
Proſopopeia, r. dynſodwedd 
Proſpect, ub. rhagolwg, rhag- 
welediad, blaenolygiad ; dil. 
gwyliad, gobaith 
Proſpective, adj. rhagolygawl, 
rhagdremynawl; rhagwelgar 
Proſper, D. Uwyddo, Kran, 
tycio 
Proſperity, 3. Ilwyddiant, ffyn 
1299S" | 3 
Proſperous, a. Itwyddianus 
Proſperouſly, ad. yr Hwydd- 
lanus 
Proſtitute, g. puttain: a. brwnt, | 
eyflogedig: v. ymwerthu | 
Proftituted part. ar werth, neu 
ar zyflog i frynt-waith 
Proftituting, part. yn ymroddi 
1 aflendid, gan ymwerthu i 
frynti 
Proftitution, putteindra, ym- | 
| roddiad i aflendid, ymwerth-f 
lad i fryntt _ 5 
Proſtrate, a. ar lawr: v. fyrthio| 
i lawr, gorwedd ar y ddaear | 
Proſtration, ub. ſyrthiad ar y 
ddaear, ymgrymiad mY 
Protect, v. amddiffyn, achleſu 
Protecting, part. yn amddiffyn, 


| 


8171 PR | h 
Protection, 56, amddiffyniad, 
| achles, nawdd, nodded, ym- 
— 5 
Protector, . amddiffynwr, yrit- 
geleddwr, noddur 
Protervity, g. ſarrugrwydd, af. 
rywiogrwydd, trawfedd 
Proteſt, 5. gwrthfarn, gwrth- 
air: v. gwrthdyſtio, ardyſtio 


PProteſtant, 5. diwygiwr, pro- 


teſtant: a. proteſtanaidd 
Proteſtation, 4. gorchwiriad, 
ardyſtiad, 
Proteus,s.rhyw for-dduwaym- 
; rithiai yn mhob rhyw ddul} 
Prothonotary, 5. cynnodiadur 
Protomartyr, 5. cynferthyt 
F delw 
Protract, w. gohirio, yſtyn, 6ed! 
| 3 
Protractive, a. gohiriaw | 


Protractor, s. oediwr, gohiriwr; 


congl. luniedydd 


Protrude, v. gwthio' yn mlaen 
Protruſion, . gythiad yn mlaen 
Protuberance, 5. oddf, chwydd, 
twrwg | 


tyfu'n hwrywg, fn chwoyddo 
allan er pee eee 
Proud, a. balch.—Prozd bitch, 
gaſt gynhaig.—Prout fleſh, eig 
proudly, ad, yn falch; vill 
roudly, ad. yn falch, yn rhy- 
Prove, v. profi, pryfio [fygus 
Provable, a. profadwy _ 


Prove, a. profedi 


Proving, mb. — prawf: 


parf..yn profi, gan broſi | 
Provender, 5. ebran, gogawr, 
bwyd anifeiliaid 

Proverb, . diareb, dihareb 
Proverbial, a. diarebawl 
Proverbialift, g. diarebwr _ 
Provide, v. darparu, darbod, 
parotoi, arlwyo — 
Provided, part. darbodedig : 
ad. os 

Providence, s.lumaeth, rhag- 
luniaeth, darbodaeth, rhag- 
ddarbodaeth, trefniad 


aymgeleddo, noddus, — 


2 : 


Protraction, s. gohiriad, oediad 


Protuberant, u. oddfawy, yn 


R 
I» 
. 
ly 
7 
i 
1 
vo 
175 
* 
* 


— 2 


I OT — ES 


— 


2 En I INDIES — 3 — 8 
r r —— S OTIS 


Is 1 7 = 


—— Ry 
— 


» * 2 "I" - 


— 


7 
7 
1 if 
Ky 
ö 
. 
k 
oth 
17 
. 
F 
1 
1 
0 
pi 
ly V 
UN: . 
1 
i g 
| 1 
\ 


i 


— — 


— 


Providentially, ad. yn rhaglu- 


Provider, 5. darperydd, dar- 


gorchwyliaetn 


Proviſional, a. darbodol, rhag- 
dryderol 


_ Provoke, v. cyffroi, cynbyrfu 


Proximity, . neſder, agoſrwydd 


Prudential, a. cynghorus, call 


P R 


ddarbodus | 
Providential, a. rhagluniaeth- 
awl, rhagluniaethus 


niaethawl | 
Providently, ad. yn rhagdiar- 
bodus : 


merthydd, arlwywr | 
Province, ub. talaith; ſwydd, 


Provincial, ub. taleithben: a. 
taleithawl © 
Proviſion, 5. darpariad, arlwy; 
Uuniaeth, darbodaeth * 


Proviſionally, ad. er gocheliad, 
yn rhagddarbodol . . 

Proviſo, tub. ammod; eithrad, 
rhagddarbodiad 

Proviſor, 5. darperydd 

Provocation, s. cyffroad, cyn- 
ä | 


Provocative, a. cynhyrfawl 
Provoked, a. cynhyrfedig 
Provoking, a. blin, cynhyrfus 
Provoſt, 7. uchel-faer, blaenor 
Prow, 5. pen blaen long, fflu- 
reg, prim 
Proweſs, 5. 
muſder 
Prowl, v. erwydr-hela, yſglyf- 
hela | . 
Proxies, $6. arian darmerth, 
taliadau yr ymweliadau eg- 
Iwyſig _ | 
Proximate, à. neſaf, agoſaf 


Proxy, 5. dirprwy, dirprwywr 
Prude, ys. murſen - | 
Prudence, 5. callder, callineb 
Prudent, à. call, ſynhwyrawl 


Prudentially, ad. yn gall 


1282] 


Provident, a. darbodus, rhag- Pruinous, a. llwydrewog 


dewrder, grym-| 


P R 


Prune, v. yſgythru, digeingcio; 
pincio, ymdrwſio a 
Prunel, 5. math o lyſteuyn 
Prunella, 3. math o lyſieuyn; 
ſychder y geg a'r tafod mewn 
twymyn 1 
Prunello, Prunella, 5. defnydd 
| gynau'r *ffeiriaid h 
Pruner, g. yſgythrydd 
Pruning- hook, -. Fel, cry- 
man yſgythru; pladur | 
Pruning-knife, 5. cyllell yſgy- 
JC. hot: | 
Prurience, Pruriency,s.awydd, 
| trachwant, ysfa, gorilys - 
Prurient, a. yn yſu o flys _ 
Pry, v. yſpio, llygadu, ym- 
chwilio 
Pryer, ub. 
chwiliwr 
Prying, part. chwilgar, yn 
llygadu 
Pſalm, 3. ſalm, can ddwyfol 
Pfalmiſt, 7. ſalmydd | | 
Pſalmody, 5. ſalmyddiaeth, ca- 
niad ſalmau 
Pſalmography, g. ſalm- yſgrife- 
nyddiaeth, cy fanſoddiad ſal- 
mau | 
Pſalter, s. Hyfr ſalmau, ſallwyr 
Pſaltery, s. nab), ſaltring, rhyw 
offeryn cerdd tebyg 1 delyn, 
yr offeryn i ba un y cenid y 
| falmau 
Pſammodytes, 5. llymrhiaid 
Pſammos, f. y tywod a fager 
yng nghorph dyn _ 
| . 3. gau genhad- 
vy dd | 
bend got, 3. gau apoſtol 
Pſeudoadelphus, 5. brawd gau 
Pſeudodox, gwag ogoniant 
Pſeudologer, 3. celwyddwr 
Pſeudology, 5. celwyddiaeth 
Pſeudo-martyr, 5. gau ferthyr, 
gau dyſt 


yſpiwr, llygadwr, 


| 


Prudently, ad. yn fynhwyraw! Pleudomenos, gab. gau ddadl, 
Prudery, 5. murſendawd 


Prudifh, a. murſenaidd 


ffug reſwm | 
Pſeudonymous, 4a, o en ffug- 
jaw! | 


Pruina, s, Lwydrew 


| 


au 


P'S, 


[283]: - 


P U 


Pleudonymus, 5, awdur a ym- Pudder, 3. terfyſg, dyundwyr: 


ddangoſo dan gau neu ffug - 
iawl enw e 
Pſhaw, inter j. och! wift! pw! 
pſora, g. y clafr, y clawr, y crafu 
Pſoriaſis, 5. crachen y clafr 
Pſorica, 5. cyfaredd rhag y clafr 
Pſyche, s. merch o'r fath ry- 
fedd lendid, ag y cwympodd 
Cupid ei hun mewn cariad ahi 
Pſychogogica, sub. cyfaredd at 
god!'r yiprydoedd  .,.,-; 
Pſychology, 3. traethawd am 
yr enaid | 
Pſychomachy, ub. ymdrech 
rhwng corph ac enaid .. 
Pſychomancy, J. ellyllgoel © - 


Ptiſan, g. math o ddiod feddy- 


gawl pe 2 
Ptyas, g. math o neidr werdd 


Ptyloſis, 5. rhyw glefyd yng- 


hloriau'r llyg ad 
Puberty, 5. add fedrwydd natur 
neu oedran; - mewn merch o 
ddeutu 12 mlwydd, ac mewn; 
mab o ddeutu 14 mlwydd oed 
Pubeſcence, s. addfediad natur 
Pubeſcent, a. yn addfed i briodi 
Public, Publick, 546. y wlad, y 
wladwriaeth:.@. cyffredin, cy- 
hoedd, cyhoeddus 


| 


* 


Publican, s. publican; tafarn wr 


Publication, qub. cyhoeddiad, 
cyhoeddedigaeth 


| Public-houſe, 5. tafarn-dy 


Publicity, Publickneſs, s. cy- 
hoeddogrwydd > 
Publickly, ad. ar gyhoedd 
Public-ſpirit, 5. dyngarwch _ 
Publiſh, v. cyhoeddi, goſod 
allan | 
Publiſhed, a. cyhoeddedig 
Publiſher, 5. cyhoeddwr 
Publiſhing, part. yn cyhoeddi 
Pucelage, . morwyndawd | 
Puck, S. y pwg, un o'r tylwyth 
teg _ 
Puckball, s. pwrs y pwg, cwd 
y mwg 


Pucker, v. crychu; nythlwyth 
c lindys _ 


K s art 61454 
?Þudding, 5. potten 0 
tten 
Pudding- pan, 5. padell botten 
Pudding: poke, 5. cd potten 
Pudding- time, 5. dechreu ci- 
niaw; y ĩaun brd 
Puddle, 7. llaea, plwea . 
Pudenda, 5. y noethni, y dir- 
Pudicity, g. dĩiweirdeb 
Puerile, g. mabiaidd, plentyn- 
1 +, 1 
Puerility, ub. plentynrwydd, 
o | 
Puff, s. cwthwm, awel, chwyth, 
, chwa : v. awelu, chwythu ; 
chwyddo, -ymchwyddo;- ym- 
falchio; coeg-gynnyg; gorfoli 
Puffy, a. awelog, cwthymawg 
Pugnacious, :4.. tringar, ym- 
N laddgar | 776 
Pugnacity, r. ymladdgarwch, 
tringarwch — | 
Puiſne, a. ieuangc; jeuaf; iſaf; 
Puiſſance, 3. galla [bychan 
Puiſſant, a. galluawg.', —- 
Puke, s, Edr. VJomit 

Pule, v. pipian, cwynfan 
Pull, s. tyniad, tynfa: v. tynu 
Pullet, 5. cyw giar, Ilwdn giar 
- ZEUANSC- ; * | 
Pulley, s. chwerfan, chwerfan- 


#7 


| 


_ [dro * 


Pullulate, v. blaguro, blaen- 

danddu, tyfu . 

Pulmonar „ Pulmonic, a. yf-. 
gyfeinaidd, yn perthyn Yr v{- 
gyfaint | | | 

Pulp, . bywyn, mwydionyn 

Pulpit, 5. areithfa, pulpid, ca- 
dair ymadrodd . 

Pulpous, Pulpy, a. bywynaidd; 
meddal, tyner | 

Pulſation, 5. curiad, yſpongc, 
yſponciad 

Pulſe, 5. curiad y galon; pys, 
ytbys 5 | 

Pulſion, s. gyriad yn mlaen 


Pulverable, a, Hychadwy 


_ 


8 2 - * 1 4 — 7 5 10 A 
2 . — K WErOy * A "4" 8 S r 
« Hine 


- Sep - it * 
— ä 
. amen ——— AIC 


rr 4 
12 — 0 
LAS, 
Yon - 4 gs ⏑ 


Pumping, — ha gweithio'r, 


Pupil, s. canwyll Hygad; dyſ- 


PU 
Pulverization, t. gwneuthi:riad 
yn llweh neu bowdr, Ilychiad 
Pulverize, v. Hychu, gwneud 
yn Huch neu ffylor 
Pumex, Pumice, Pumice-ftone, 
s. yſpyngfaen, lloſgfaen 
Pump, 5. ſugnedydd, ſugnai, 
ſugn bib, ſugn beirirant 


i 


ſugnedydd ; eyfrwys holt - | 
Ea. oy eſgidiau 3 5 ö 
Pun, -. gair wyrdro, mWys- ir- 
dro: v. gair ch waren 
Punch, ub. math o mp. 
lyn tra enwog; math o dylli- 
edydd: v. trydyllu, taradyllu. 
Edr. Harlequin 2 e 
Puncheon, 5. tylliedydd; me- 
fur gwlyb o 84 galwyn _ 
Punctilio, . pynge yn bychan- 
Punctual, à. cywir i'r pwngc, 
geirwir, manwl, gofalus 
Pun&tuality, 5. wnge-gywir-t 
edd, geirwiredd, manolrwydd 
Punctüally, ad. yh gywir, yn 
fanot AK, ey 
Punctuation, 5. pyngciadaeth,' 
gwahan-nodaeth hs 
Punctuate, v. gwahan-nod1 
Punctulate, v. pigfannu 
Puncture, J. brath, pigad, pig- 
Pundle, 5. trolen o fenyw ad 
Pungency, 5. llymder N 
Pungent, adj. llym, llymdoſt, 
pigowglym | by 
Punineſs, s. bychander, eidd- 
Puniſh, v. coſpi, 
Puniſhable, a. coſpadw 
Puniſhment, 5. Ss. colballgs | 
Punition, g. coſpiad 
Punitive, 3. coſpawl 
Punk, 5. puttain 
Puny, @. gwan, egwan, eiddil; 
bychan 
Pup, g. e bach: v. dyfod 4 chwn 


gybl, dyſgedydd, yſgolhaig - 
Pupilage, 5. dyſgyblaeth = 
Pupillary, a. dyſgedyddol, dyf- 


[284] 


| 


- © [aeth] 


FU. 

Puppet, 5. delwan, Iſamddelw 

Puppet-ſhow, 5. ehwarae llam- 
ddelwau 5 | 

Puppy, 5. colwyn, cian, cigyn, 
ci bach, cenau ci ha 

Purblind, . cibddall 

Purblindneſs, s. cibddell: 


Purchaſe, 5. pryniad 


Purchaſed, a. prynedig 
Purchaſer, 5. prynydd 

Pore, a. pur, purlan 0 
Pureneſs, 3. purdeb, puredd 


Ppurgation, 5. glanhad, rhydd- 


1 | 
Purgative, y. carthai: a. carth- 
Purgatory, s. purdan {edigol 
Purge, s. carth-feddyginiaeth, 
carthrai, carthiedydd 
urification, g. purad, pureide- 
iad; puredigaeth 
Purifier, 5. purwr, coethydd 
Purify, wv. coethi, puro, pur- 
Pug 5 . egg 1 
uritan, s. purddyn, coetliyn 
Purity, 5. 3 p Rl 
Part, 94. chwerw lyflyn: v. 
| crychredeg, rhedeg dan grych 
leiſio | | 
Purlieu, 5. eyffin, cyffinydd 
Purling, 5. erych- leiſiad: ad. 
crych-leiſiawg 
Purlins, r. tylathau, trawſlathau 
Purloin, v. Iladrata, darnguddio 
Purloiner, 3. Heidr, chwiwgi, 
darnguddi wur 
Purple, a. porphor, coch- las, 
glas-goch, gra 


ni [ilweh Purples, 5. y frech goch ang- 


heuol, y dwymyn goch fan- 
nog, y nodau 

Purpliſh, a. porphoraidd 
Purport, s. amcan, meddwl, yſ- 


tyr 8 
Pörpote, Sth, arfaeth, bwriad, 
amcan, perwyl, pwrpas 
Purpoſely, ad. yn fwriadaw), 
. yn bwrpaſawl, o bwrpas 

ur, Purr, v. can-chwyrnu, 
(tel cath) canu'r grwth 
'Purring, 5. can-chwyrniad 


giolin 
| [ 


Purſe, J. pwrs, pwtner, alwar, 


* 


amner; cod 


x 


m- 


yn, 


| „„ 

purſe- proud, a. pwrs-falch 

Purſer, 5. amnerydd, alwerydd 

Purſineſs, 3. byr-anadledd gan 
dewdra | 

Purſuable, a. canlynadwy 

TRIO J. canlyniad, dilyn- 
ia 

Purſuant, adj, canlynawl; vn 
ganlynawl 5 

Purſue, v. canlyn, dilyn, erlyn, 
erlid, ymlyd, olrhain 

Purſuit, 3. ymlid, erlid, erlyn, 
erlyniad, ymlyniad, ymlidfa, 
erlidfa; olrheiniad 


Purſuivant, . rhingyllarwydd- 


fardd, cennad gwlad 
Purſy, Purſive, a. byr-anadlog 
gan dewdra 


| Purvey, v. parotoi ymborth, 


darparu lluniaeth, arlwyo 

Purveyance, s, pryniad neu ar- 
lwyad lluniaeth, &c 9 85 

Purvieu, Purview, 5. eithrad, 
erthys] ragddarbodus 

Purvulence, Purvulency, zub. 
crawniad archoll neu wely 

Purulent, @. crawnllyd 

Pus, 5. crawn, gor 

Puſh, s. gwth, cilgwth, hwp, 
hwrdd, yſgwd; crugdardd: v. 
gwthio | | 

Puſhing, part., dan wthio, yn 
gwthio 

Puſillanimity, 5. llwfrdra, di- 


galondid, annewredd, muſ- 


grellni - 
Puſillanimous, a. llwfr, lleban- 
aidd 


- Puſs, s. cath; yſgyfarnog 


Puſtule, 5. pendduyn, crusg- 
dards; 8 x g 15 


Puſtulous, a. crugdarddlyd 


Put, 5. dir, ing; gorfod; drel: 
v. goſod, dodi, rhoi, bwrw, 
cy fleu | E 

Putage, 5b, anlladrwydd o du 

beny w 

Putaniſm, 3. putteindra | 

Putative, a. tybiadawl, cyfrit- 
edigawl 5 

Putid, a. drewllyd, diffait 


[285] 


PU 
| of Ds Ss, braeniad, mall- 
1 | 
Putrefactive, a. braenedigawl, 
Iygrawl 


Putrefied, a. braenedig, pwdr 


Putrefy, v. braenu, pydru, 
| mallu ; = 
Putrefying, par. a fo'n pydru, 
braenllyd, crawnllyd _ 
Putreſcence, s. malldod, mellni 
2 8 8 — 
raenllyd, pwdr, II ig, 
abar; had} 5 | rr {Pg 
Putridneſs, Putridity, s. brazn- 
_ Edd, pydredd, pydrni 
Putter, g. goſodydd, dodydd 
Puttoc, Puttock, s. bwncath v 
wern, bod y gwerni, bwmp y 


rs 

Putty, g. toeſlyd; ſyth-does. 

Puzzle, 3. cym, dyryſwch, ing, 
petruſdawd, cyfyng-gyngor: 
v. dyryſu 

Puzzled, part. mewn petruſ- 
dawd, wedi dyryſu - 

gfe" 5, dyryſydd, dyryſied- 


— a. dyrus; dyryſgar 
Pybald, a. brith. Edr. Piebali 
Pygarg, 3. gwydd-afr, 1wrch 
yr hebog glas, yr eryr tinwyn 
Pygmean, à. corddynaidd 
Pygmy, ub. corddyn, dynyn, 
dyno, creppa mr | 
Pyramid, 546. adail lydan-ſail, 
benfain, peiramid 
Pyramidal, a. peiramidaidd 
Pyre, 3. coelcerth, tanllwyth 
angladdawl 
Pyretics, $46, cyfareddau rhag 
| twymynion | | 
Pyrites, ub. calleſtr, tan-faen, 
carreg dan | 
Pyromancy,s.tan-ddewiniaeth, 
tan-goel | 
Pyrotechnics, ub. tan-ddyſg ; 
| tan-gelfyddydau 
Pyrrhoniſm, 5. anghoelgaredd 
Pythoneſs, 5. chwilioges | 
Pyx, g. blwch y cymmun pab- 


| aidd 


922 W INC I- ao n JT . 


—— — 
> 


6 


* 3 7 
LL : 
wag 
4! 

1 

1 15 

. 

1 

140 
r 
# i 

an 1 

"7 

1 

th 

1 

iy 
BA 

i 
13 

WW 

= 


— = = —— 


. fel byriad o'r gair Lla- 


Quaack, g. ais hwyad: v. lleiſio 


Quadrangle, 5. petrual, pedry- 
Quadrangular, adj. pedrongl, 


pedryryn 


Quadrilateral, a. pedwar-och- 


QU 

, din quantum, a arwydda 

digon, neu gymmaint aforaid, 

' cyfran, rhywfaint, &c. ac fel 

byriad o'r gair Saeſneg que/- 

tion, mae yn arwyddo gofyn 
iad, neu ymofyniad 


tel hwyad 

Quab, 5. gwymiad pendew 

* 5. coeg- feddyg, crach 
phyſygwr: v. Hleiſio fel hwyad; 
chwareu'r coeg- feddyg 

Quackery, 5s. crach phyſygwr- 
1acth | 

Quack-medicines, . gwrach- 
gyfareddion 5 ; 

Quadrageſimal, a. perthynawl 
ir grawys 5 

Quadrain, s. mydr pedwar- ban 


wal; talwrn pedrongl 


pedwar-onglawg ; pedror 
Quadrant, s. peiriant tra ad 
nabyddus i forwyr ac eraill, 
ar wedd pedwaredd ren cylch, | 


uadrantal, a. pedwaranawl 
Quadrate, a. pedwar-ochrawg, 
pedwar cyfochr; cyfladdawl: 
<.pedwar-ochri, pedrogli, pc- 
drori; yſgwario *' 
Quadratic, a. pedwar-ochrawg, 
pedwar-cyfochrawl TEE 
Quadrature, s.pedwar-ochriad, 
pedwar-cyfochriad, pedrog]- 
iad; pedwar-ochredd, pedror- 
edd, yſgwaredd 
uadrennial, a, pedair blyne- 
dawl | 


rawg | 


Quadrille, . rhyw chwarae 


cardiau pedeir-llaw 
Quadrinomial, a. penwar-enw- 
awl 5 | 
Quadripartite, adj. pedwaran, 
pedair ranawg | 
non, 5, pedair-ran- | 
4a | | 


12863 


1 
eee a, ped war- ſill· 
afawg A 
Quadrivial, a. pedeir-ffordd 
Quadruped, 5. anifajl pedwar- 
troediog ; pedwar-carnol 
Quadruple, adj. pedwar cym- 
maint, pedwar dyblys + 
9 Sub, pedwar 
yblygiad 
Quære, v. ymofyn, chwilia 
Quaff, <ub. traflwngc: v. dar- 
lyngcu, drachtio 
Quatter, 5. darlyngewr, yfur 
gwangcus, drachtiwr 
Quaffing cup, 5. cwpan cyke. 
ddach | 
Quag, Quagmire, ub. ſiglen, 
mignen | 
Quaggy, a. ſiglenawg, mignen- 
awg, corſawog 
Quail, s. ſofl- iar, rhegen yr yd, 
rhenge: v. ceulo | 
Quaint, adj. coeth, cymmen, 
RY pingclyd, coeg- 
y Ag 
hy ad, yn ffurfiawl, yn 
turtgar, yn gymmen 
Quaintneſs, ub. ffurfgarwch, 
coethder, cymbendod, coegni 
Quake, sub. crynfa: v. crynu, 
| crydiaw, yſgrydiaw, yſgrydu 
Quaker, s. crynwr, cryniedydd 
Quakeriſm, g. cryniedyddiaeth 
Quakers, ub. crynwyr, eryn— 
1edyddion; plaid neu ſect dra 
gweddaidd a pharchus, yr hon 
a ddechreuodd yn y deyrnas 
hon o ddeutu canol yr oes 
ddiweddaf | 
Quaking, sub. cryd, yigryd, 
| cryniad, cryndawd, ychryd; 
dychryn, dychryndod: Part. 
dan grynu, yn crynu; cryn— 
edig, yigrynedig; hygryn 
Quakingly, ad. dan grynu, yn 
 grynedig. yn ddychrynedig 
Qualification, s. cymhwyſiad, 


— 


| cymhwyſder,cynnyſgaeddiad, 
dawn 3 

Walify, v. addaſu, cyfaddaſu, 
cymhwyſo; tymheru 


Quantum, g. cymmaint ag y fo 


Quarrelſomeneſs, 5. ymryſon- 


Quarry, 5. maenglawdd, cle- 


Quartan-ague, g. cryd bob ped-, 
| werydd dydd * | 
| 
| 


 Quarterer, s, chwarthoriwr 


ONT: [2 
Quality, gab. cynneddf, rhin- 
wedd, camp; naws, anian 
anſawdd ; rhyw, rhy wogaeth; 
gradd; bonedd 
ualm, sub. llewyg, leſmair 
gloes, gwaſgfa 
Qualmiſh, a. llewygus, baſaidd 
Quandary, 5. cyfyng-gyngor, 


cyni, petruſdawd, amheuaeth 


uantity, 5. maint, maintioli, 
{iwmp, meſur, rhywfaint 


raid, digon, digonedd 
Quarantine, 5. deugain-nydd 
prawf, ſydd raid i'r ſawl a 
tordwyant o'r parthau lle bo'r 
pla, eu treulio allan ar y mor, 
cyn cael cennad 1 dirio, rhag 
eu bod wedi dwyn yr afiechyd 
Quarrel, 3. cynnen, ymryſon, 
amrafael, cweryl; ſaeth bedr- 
ongl; pedroryn, penill 
Quarreller, g. ymryſonwr 
Quarrelſome, a. ymry ſongar, 
cynhenllyd | 


garwch | 


ddiwig, cwarel, chwarel; yſ. 
glyf, yſglyfaeth 5-7-1 
Quarry-man, 5. cloddiwr cer- 
rig, cwarelwr | 
Quart, ub. chwart, pedwaredd 
ran galwyn 


Quarter, s. pedryran, pedwa- 
ran, chwarthawr; crynawg; 
tri mis; arbediad bywyd, ei- 
nioes; parth, lle | 


Quarterage, 5. tal neu gyflog Qu 


tri-miſawl 


871 QU 
Quartern, 5. Edr. Gill 
Quarters, g. Iletyaeth, dofraeth; 
trugaredd | 
Quarter- ſeſſions, 5. eiſteddfod 
tri miſol, tri-miſol frawdlys 
Quarter-ſtaff, 5. ffon bedror 
Quarto, 5. llytr-pedwar-plyg 
Quath, v. dyddymu, llyſu; da- 
roſtwng ; diſtewi, mogu, di- 
ffoddi | 
Quaternary, a. pedweiriawg 
Quaternion, + Quaternity, . 
pedwariad: pl. pedwariaid 
Quaver, g. crych-nod; crychiad 
ais 5 
8 g. crychiedydd, dol- 
yſteiniwr y don 
Cong; s. crychiad llais, 
dolyſteiniad 
Quaviver, 5. draig y mor 
Quay, 5. porthfa, llong-borth, 
Quean, . puttain [Ilwythfa 
Queaſineſs, 3. gwaſgfa cylla, 
gorwyd, gloeſygiad | 
Queaſy, a. fiaidd, gwrthwy- 
neblyd 
Queck, v. ymgrynhoi gan boen 
neu ofn 
Queen, 5. brenhines, teyrnes, 
banon 1 - i ; 
ueer, a. digrif, yſmala, hynod 
Weh, ps 1 ddigrif, yn 
yimala 


| 


{ Queerneſs, g. digrifder, hynod- 
| Queeſt, 5s. yſguthan 


ſrwydd 
Quell, v. daroſtwng, goreſgyn, 
gortrechu, llonyddu, gwaſtatu 
Queller, 5. daroſtyngwr 
Quelquechoſe, s. rhyw beth 
Quench, v. diffodd, diffoddi 
uenchable, a. -diffoddadwy 
nenchleſs, a. anniffoddadwy 


Quarter-day, sub. dydd pen y Querele, 5s. cweryl, cwyn, ach- 


tymmor 
Quarter-deck, 3. uchelfwrdd, 
pedryfwrdd | 


Qartering, 3. chwarthoriad 
Quarterly, adj. chwarthorawl; 
tri miſawl: ad. bob tri mis 


wyniad wrth lys | 
Querimonious, 3. ewynfanus, 
achwyngar | 

Queriſt, 3. gofynwr, ymoſyn- 
wr, ymofyniedydd 
Quern, s. melin-law | 
Querulous, adj. achwyngar, 


Qartermaſter, 3. llueſteiwr 


4 


cwyngar, ceintachlyd 


wi: * 


r e — = 3 Rep 


. 


St eG I = 


- IS 4 - Con 72 
. — rr — — 
2 * — — 


Eàñ;; FFF ³˙ VA 
: — ——— I 


QU [238] Q 


Querulouſneſs, s.cwyngarwch, 


achwyngarwch : 
Query, 5. gofyniad, ymofyniad: 
D. gofyn, holi; ymofyn; am- 


mau 


Queſt, 3. ymofyniad; chwiliad; 
cweſt, rheithwyr 

Queſtion, 5. gofyniad, holiad, 
holedigaeth; dadl, os, amheu- 
aeth: v. holi, gofyn, ymholi, 
ymofyn ; ammau 

Queſtionable, a. amheuadwy, 
.amheus, dadleuawl 


CID, a, diamheuawl, 


iddadl, dilys 

ueſtions and commands, ub. 
chwarae llaw-frenin | 
Queſtor, 3. tryſorwr gwladawl 
Queſtuary, adj. cybyddaidd, 
. gwangcus 


Quib, 5. gair di, cellweir-gno 


_ chwarau, cecru, mwyſla- 

aru 

Quibbler, sub. gair-droedydd, 
mwytlafarwr, geir-chwareydd 

Quibbling, sub. amwyſedd : 4. 
mwyſeirgar, geirddalgar 

Quibblingly, ad. yn fwyſeirgar 

Quick, 5. y byw: a. byw, byw- 
iawg; gwiſgi; ebrwydd, diſy- 
fyd, diſymmwth 


; | 3 
Quicken, v. bywhau, bywiogi 
bod 2 keichiog fywz pryſuro, 

bryſio | 


Quicken-tree, 5. cerdinen 
Quicklime, -. calch brwd 
Quickly, ad, yn fuan, yn eb- 
rwydd, yn gyflym; chwipyn, 
ar frys 
2 4. cyflymder, buan- 
er, bywiogrwydd, llymder 
Quickſand, ub. traeth byw, 
traeth ſugn | 
Quick ſet, ub. coettrych, plan- 
wydd, planhigyn 
Quickſighted, a. llygadgraff 
Quickſilver, J. arian byw 


Quickwitted, a. ſynhwyrgraff 


Quiddity, . dyrys-bwngez han- 
fod, ſylwedd Wes 


meſcence, s. cyſgaid 
—— a. cyſgiedig, diſtau 
Quiet, 5. onyddweh: a. llon- 
ydd, eſmwyth, tawel: v. Ilon- 
Wetinn, hey ſydd 
uietiſm, 5. gorphwyſyddiaeth 
—— — o grefydd. 
wyr, gorphwyſyddion 
3 ad. yn llonydd, yn 
awe | 
Quietneſs, s. eſmwythder, llon- 
yddwch, tawelwch 
uietude, 3. Nonyddwch, taw- 
elwch | 
Quietus, 5. gollyngdod, rhydd- 
had ; gorphwysfa; angau 
Quill, 5. aſgell, bon aigell 
Quilt, ub. brwyd, brwydyn, 
brwyd-deiſban: v. brwydo 
uilted, a. brwydiedig 


ninquageſima-ſunday, s.dydd 
Quibble, 4. geirdro, gair ci prys $ Qu - of z * 


ul yny | 
Quinquarticular, 4. pumerth- 
yglawg 
I, a, pum-mlyn- 
eddawl : 
Quimſey, Quinſy, 5. mynyglog, 
y fynyglawg _. 
Quintain, s. math o chwarae, 
Quintal, s. cau pwys [cwinten 
Quinteſlence, 5. ſylwedd, rhin- 
wedd, er b 
uintuple, a. pum- plyg, pum- 
Wi. 3. Edr. ib 1 Vapbiyg 
Quire, 5. cor; 24 o bapurlenau 
uiriſter, 3. cor-geiniad 
Quirk, 5. dichell, yſtryw, cyt- 
rwys-dro 


Quit, a. rhydd: v. gadaw, ym- 


{ adae]; talu'r pwyth; rhyddhau 


Quite, ad, yn gwbl, yn hollol, 
yn llwyr 

Quitrent, 5. rhydd rent 

Quits, ad. yn gyfartal 

Quittance, g. rhyddhad 

Quitted, part. a adawyd 

Quitting, sub. gadawiad: fart. 
gan adael | 

Quiver, 5. cawell ſaethau: 7. 
crynu 


uodlibet, ub. manyl-bwngc. 
yrys-bwnge | 


ſtau 
lon- 


lon- 


aeth 
dd. 


yn 
lon- 
taw- 
ydd- 


dyn, 
10 


Lydd 
rth- 


Ivn- 
Pl 


log, 


rae, 
nten 
hin- 


um- 


blys 
2NAU 


cyt- 
* 


hau 
llol, 


Rabbi, Rabbin, 5. athraw, dyſ- 


* 


QU [289] 


R A 


8 s, dadieuydd | Racer, v. rhedegwr; gyrtedydd 
0 


Ideſtunawl, neu ollddigonol 
Quodlibetical, a. olldeſtunawl 
Quoin, 5. congl; gaing, cun 
Quoit, 5. coitan ; llechen dafl 
Quondam, @. gynt 
Quorum, 5s. rhyw awdurdawd 

neilltuawl, perthynawl i rai 
hedd-yngnaid, 1 ba ral y per- 
thyn penderfynu y materion 
mwy pwyſig + 7 
Quota, g. rhan, cyfran oſodedig, 
nifer berthynawl _ | 
Quotation, g. adroddiad ymad- 
rodd neu eiriau un arall 
Gn v. adrodd dywediad un 
ara | 
N „part. a ddygwyd. yn 
yſt; a goffawyd © _ 
Quoth, v.eb,medd, eb yr, eby 
Quotidian, a. beunyddiawil 
Quotient, 5. y nifer a ddengys 
pa ſawl gwaith y mae'r doſ- 
parthydd yn gynhwyſedig on 
y nifer 1'w ranu, cynniferydd, 
- cynniferntf * : _-* | 
1 


gubh. a arferir fel byriad o 
R, amryw eiriau, * Re- 
cipe, cymmerwch; à Rex, y 
brenin, a Regina, y frenhines 
Rabate, v. dwyn hebog yn ol 
'r d urn . 
Rabbet, uk. cynghwys, ymyl- 
gynghwys, cyſſylltgwys |. 


gawdur, rabbi, rabbin 
Rabbinical, a. rabbiaidd, rab- 
binaidd 
Rabbiniſt, 5. un hyddyſg yn 
nyſgeidiaeth y rabbiniaid 
Rabbit, g. cwningen, ffiogen 
Rabbit s-ſtop, s. gwal a thor- 
Ilwyth cwningen * 
Rabble, 5. gwerinos, dynion- 
ach, dy nos 8 
Rabblement, +. crug o chwal- 
dod, baldordd, ffrec, ffregawd 
Rabid, a. ffyrnig, cynddeiriawg 
Race, g. gyrfa, rhedfa, rhedeg- 
da, hynt; ach, cenedl, rhyw | 


Race-horſe, 5. gyrfarch 
Racineſs, -, addfed-flas gwin 


Rack, s. dirdyn-glwyd, arteith- 


glwyd, arteith-droell; clwyd, 
rhaſtal, rlieſel; brigwn, gobed; 
dirboen: v. arteithio; diwa- 
ddodi.--Rackof mutton, gyddf- 
ddryll o gig maharen 
Racked, Rackt, part. a ddir 
dynwyd, dirdynedig 5 
Racket, g. dad wrdd, twrf, yſtwrf 
Racking, a. arteithiawl | 
Rack rent, s. tyn-rent, eithaf- 
rent | | 
Rack-renter, gub. tyn-rentwr.; 
deiliad dan ddeiliad 
Racy, a. addfed-flas 
Radiance,Radiancy, s.llewyrch 
Radiant, : adj. difglair, paladr- 
ddiſglair 4 e 
Radiate, v. paladru, pelydr- 
ddiſgleirio 4 eh; 
Radiated, a. paladrawg, goleu- 
belydrawg . 
Radiation, 5. pelydriad 
Radical, a. gwreiddiawl 
Radically, ad. yn wreiddiawl 
Radicalneſs, g. gwreiddioldeb 
Radicate, v. gwreiddio, ym- 
wreiddio, boneddogi 
Radicated, a. hen, 3 


ERadication, 5. gwreiddiad 


Radiſh, 5. rhuddigl, rhuddygi 
Radius, g. hanner tryfeſur cylch 
Radnor, . Maeſyfed N 
Radnorſhire, 3. ſwydd Faeſyfed 
Raff, Riff raff, 5. gwehilion 
Raffle, ub. tafliad diſiau: . 
bwrwdiſiau hs 7 
Raft, sub. car-tad, clwyd-fad, 
clud ar ddwfr, cluder 
Rafter, . cebr, ceibren (ie. 
ceibr, ceibrenau) cledren, ty- 
lath | | 
Rafteriag, g. ceibrad, cledrad 
Rag, 5. brat, bral, bril, carp, 
bretyn, cerpyn, cadechyn: 2. 
cadach | 
Ragamuthn, 5. brelyn, bretyn, 
brenin y ä Eq 
Bt 


1 N A D R A 
| 1 Rage, 5. cynddaredd, cynddei- Raking, g. rhacaniad; rheſiad, 
4 7 riogrwydd, ffyrnigrwydd | (megis a than haiarn, neu 
1 Ragged, à. bratia wg, bralawg,| bwtiedydd) 11 905 
1 carpiawg, Harpiaw | Rakiſh, a. penrydd, ofer, af- 
+ 4 Raggedneſs, s, carpiogrwydd | radlawn | 
1 Raging, 5. cynddeiriogiad: a. Rallery, 5. Edr. Raillery 
1 cynddeiriawg: part. yn cyn- Rally, v. gwneuthur gwawd, 
14 ddeiriogi | | awdio;; ceryddu; ail fydd- 
Ragman, s. maſnachwr cadach, ino, ail gynnull 
cadach oer Rallying, part. yn ceryddu; yn 
Rags, 5. carpian, bratiaun gwawdio; yn adgynnull.— 
"WY Ragſtone, s. bras hog faen Rallying gore lle i -gwrdd, 
1 4 Rag wort, 5, tegeirian, UYyſtau'r| cynnull-fan 

4 * —— Hyſiau'r neidr Ram, g. hwrdd; magnel, hwrdd 


| Rail, 3. cledren; canllaw: v. rhyfel _ 3 15 + 
amgledru; difenwi, cymhenu, Ramage, . cangheniad ; cang- 


1 4 difrio ; ſofl- iar | { henau : v. rhodiena 

if F Railer, 5. difenwydd, difenwr, | Ramble, 7. gwib: D. gwibio, 

r enllibwr, cymhenwr | crwydro, rhodiena 

E Railing, 5. cledr-gae; achwre; Rambler, g. gwibiwr, gwibied- 
#+ duifenwad, cabl: a. cablus, en- ydd, crwydredydd, rhodien- 

114 -Uibus, goganus: part. dan en- dess 

1 | Iltibio, dan ddifrio E Rambling, s. gwibiad: a. gwi- 

14 Railingly, au. yn. ſengar, yn] biawg, gwaſgarawg: part. dan 

| | gableiriawg, dan ddifrio | 'wibio  _ | | 

Raillery, 5. gwawd, chwerthin-| Ramblingly, ad. dan wibio, yu 

} | wawd, gwatwariad ; | waſgarawg ; 

1 Raiment, 3. dillad | IRamification, 5. cangheniad 

4 i 4 Rain, g. gwlaw, glaw: pl. glaw- Ramify, v. canghenu, ymranu 


— 
* 


ogydd | Rammed, part.wedrei hyrddu, 
| Rainbow, 5. bwa'r arch + hbyrddedig, rhidiedig. | 
Raindeer, 3. carw Liychlyn | Rammer,s, byrddiedydd, ſech- i 

Rainineſs, c. glawogrwydd I iedydd, gyriedydd ; pwyodr; 
Rain- water, 3. dwfr-gwlaw ; hwrdd palmentu:; . gwialen 
Rainy, a. glawawg, gwlawiawg, f dry} ili 
gwlawlyd, gwlybyrawg, gwlyb|Ramming, 4. hyrddiad, ſechiad, 
i Raiſe, v. codi, cyfodi, dyrchafu| pwyodriad | 
| Raiſed, part. a gyfodwyd, cy-|Rammiſh, a. hyrddaidd, hwrdd- 
| fodedig, dyrchafedig | ſawrus, drewllyd, mus 
: Raiſer, ub. codwr, cyfodwr,j Rammiſhneſs, sub. hyrddeidd- 
4 dyrchefydd, dwyreawr, dyr;| rwydd, drewſawr = 

4 chafiedydd 5 Ramous, a. canghenaug 

1 Raiſin, 3. rheſinen, rheſingen: Ramp, 5. naid, llam, rhuthr- 
1 pl. rheſin, grawnwin ſychion | lam; hoeden: v, dringo; nei- 
1 Raiſing, 3. codiad, cyfodiad '| dio; chwareu'r hobi 
14 Rake, 5. rhaca, cribyn; afrad- Rampancy, 5. rhyſedd; pur- 


rr 0 POS ; * Ft , 
- * * 


— — A 
Le 


fab, ofer-ddyn: v. rhacanu,} boethdra | 
cribynio, yſgribynio; ofera;| Rampant, a. ar y rhuthr-naid; 
trydyllu I afreolus; gorwyllt, purboeth 
Rake-hell, Rake-ſhame, g. an-|Rampart, Rampire, 5, gwrth- 
fad-ddyn, oferddyn,diffeithwr{- glawdd, rhagfur | 


Ranſacking, s. yſpeiliad; manol- 


R A 
Ramping, a. llamſachus; uoed- 
enus, purboeth 157 i 
Rampired, a. caer WS) amgaer- 
Wo 
Runter -Ifſland, 5. Vnpe Dyfan- 
wg, Ynys Dewi 


Rancid, adj. ms, drewedig, | 
drewllyd 

Rancidneſs, sub. myſni, drew- 
iant, IWV dni 

Rancorous, 4. cynfigenus, ma- 
leiſus 


Rancour, 3. hen lid, eynſgen, | 


dygaſedd 
Rand, 5. gwaldas eſgid; gwrym 
Random, Sub. antur, amcan, 
damwain 

Range, s. rhes, rheſtr; gwib; 
math o wagr ; gradell cegin : 
. rheſtro; "trefuu; crwydro 


Ranged, a. efnedig;rheftr edig 


Ranger, 545. trefnwr, trefnie- 
dydd; rheſtrwr, rheſtriedydd 
Ranging, s. trefniadʒ rheſtriad: 

. crwydrawl, amreda w! 


Rank, 5.-rhes, rhenge; treſn; 


gradd, urdd: adj, drewedig, 
mws; carn, cybeedd: Y. tref- 
nu, rheſtru; cydreſtru 
Ranked, 4. rheſtredig. 
Rankle, v. braenu, Wy gru; gun! 
lidio, gwynio | 
Rankly, ad. yn orthyfawl; yn| 
ddrewiawr . 
Ranknelſs,s.bras- dyfiant; drew- 
iant, myini 
Ranſack, v. anrheithio; manol- 
chwilio 
Ranſacked, a. anrheithiedig: 
part. "wad anrheithio 


chwiliad: part. yn yſpeilio; 
dan chwilio . 
Ranſom, 5.. pris gollyngdawd, 


pris, gwerth, pridwerth : Y. 


prynu o gaethiwed, achub, 
gwaredu 

Ranſomed, 7+ prynedigion,gwa- 
redigion : a, prynedig 
R:itiomer, SUb, Prynwr, pryn- 
ia vdwr, gwaredydd | 


[292] 


þ 


R A 

Rant, Fs. coeg-araith chuydd- 
edig, baldordd, ffregawd, ffrec 

Ranter, 5. bry gawthwr, ffrego- 
dur f 

Ranters, g. math o freuddwyd- 


| | wyr crefyddawl, a fuant led 
Ranch, v. yſſigo, tyrſu 


aml yn amryw, fannau yr ves 
ddiweddaf N 

Ranting, s. coeg· chnedlʒ bal 
dordd ; ymttrolt :. part. a ddy- 


| wedo heb yſtyried, gan ſiarad 


vn chwyddedig; dadyrddus 
Kantipole, g. dyn penchwiban: 
4. gwyllt, penwan 


Ranunculus, 5. erafange 7 fran, 


chwys Mair 
Rap, s. ergyd, cras-ergyd, cnip: 


v. curo, taro; tryſtio, rhuo 


Rapacious, a. rheipus, yiglyt- 
gar, gwangcus 
Rapacioufly, ad. yn, rheipus, 
ym yiglytgar, yn gipgar 
Rapaciouſneſs, Rapacity, gub. 
| in cipgarwch 


Rape, ub. trais, anfodd, lath- 


rudd; erfinen wyllt, meipenyd, 

cwmmwd.—To commit a rape, | 

treiſio, dwyn trais ä 
Rapid, adj. chwyrn, chwym- 


| mwth,buan-red,gwyllt,mwth 


Rapidity, Rapidneſs,..chwyra- 
der, buandra 

Rapidly, ad. yn chvyrn, yn 
chwymmwth 

Rapier, 5. cledd culfain, bidog 

Rapine, s. cribddail, trais, trais- 
ladrad, yſgly faeth 

Rapper, qub. caled-darawiad; 


 mowr-llw 


Rapping, 5. cras-darawiad, ca- 
led bwyad 

Rapture, 5. Hb lewyg 

Rapturous, a. hyfryd-faſaw], 


. per-lewy gawl 


Rare, a. anghyffredin, anghyn- 
nefin, anarferawl; prin; godi- 
dawg 

Raref faction, £ teneuhad 

Rarefiable, a. tenenadwy 


Rarefy, v. teneuhau 


Rarefy' d, Rarefied, a. teneuedig 
B b 2 


— — e — = => - 5 — — — 7. 
= 2 — „ Ab wo r £ r F ONEGS DY ICE 


Cc ˙ð ..... 7... 


TEM IRR TO TA — 


2 2 _ 3 - » » 
2 — — = 2 : 9 My - 2 
3 rr i= ad „ SE 77 A . 
rern 


- —— 


ines 


bwyll, dibris | 
Raſner, s. golwyth o gig moch 


pl. afan, mafon 


_- yſgar, rhan, rhandwy; dogn, 


R A 


Rarefymg, part. yn teneuhau, 
teneuhaol | 
Rarely, ad. yn anaml, yn an- 
fynych, yn anghyffredm, yn 
odidawg | 
r 
prinder; godidogrwydd 
Rarity, 5. anamledd, prinder; 
godidogrwydd; amheuthun 
Raſberry, 4. Edr. Raſpberry 
Raſcal, 5. dihiryn, diffeithwr 


Raſcalion, q. bawddyn,diffeith- | 
vr, cachadur | 


Raſcality, 3. diffeithder; gwer- 

Raſcally, adj. brwnt, diffaith : 
ad. yn ddyhir, yn ddiffaith- 

Rafe, v. erafu, rhathu; dinyſ- 
trio; dileu 

Raſh, adj. chwidr, ehud, byr- 


Raſhly, ad. yn chwidr, yn fyr- 
bwyll, yn ehud 

Raſhneſs, s. chwidredd, ehud- 
rwydd, byrbwylldra 

Raſor, 5. ellyn | 

Rafp, s. rhaſgl: v. rhaſglo 

Ritdberry, 5. afanen, mafonen. 


Raſure, -. dilead 

Rat, s. llygoden ffrengig.—To 
ſinell a rat, drwg dybio 
Rate, sub. pris; maint; cyfran, 


dognedd, meſur; treth, tal, 
taſg; yitret: v. trethu, &c 
Rateable, a. priſadwy, trethadwy 
Rated, à. priſiedig, trethedig 
Rater, ub. priſiwr, trethwr, 
trethiedydd 
Rating, 5. trethiad: part. yn 
trethu; yn priſio | 
Rath, 5. bryn, crug; cynnar; 
 meddal. — Rath fruits, ffrwy- 
thau cynnar.—Rath-egg, me- 
ddal-wy | 
Rather, ad. yn hytrach 
Ratification, s. cadarnhad, ficr- 
Ratified, a. ſefydledig had 


1292] 


R A 
Ratio, 5. cyfartaliaeth, cyfa 
talwch g 

Ratiocinate, v. rheſymu, ym- 
reſymu | 
Ratiocination, ub. rheſymiad, 
ymreſymiad - 


Rational, a. rheſymawl 


Rationality, g. rheſy moldeb 

Rationally, ad. yn rheſymawl 
Ratfbane, s. Edr. Arſenic 
Rattle, g. yſgrad, rhugl; rhoch: 
v. tryſtio, rhugl-dryſtio | 


Rattleſnake, 5. neidr gynffon- 


drwſt 


Ravage, ub. anrhaith, difrod 


v. anrheithio 

Ravager, s. difrodwr, anrheith. 
Raucity, s. crygi, crygni [iwr 
Rave, v. gorphwylo, gwallgofi, 


ynfydu 
Ravel, v. dad-weu, dad-ddir- 
wyn; edafeddu ; dyryſu 
Raven, s. cigfran ef 
Ravener, s. gwangciwr 
Ravening, s. rhaib, gwangc; 
trais: a. rheibus 
Ravenous, a. gwangcus 
Ravenouſneſs, 5ub. gwangcul- 
Raver, s. vnfydwr [rwydd 
Ravin, 5. yſpail, yſglyf 
Raving, 5. penwendid: 4. pen- 
wan; ffyrnig | 
Raviſh, v. dwyn, cip1o; treiſio; 
gorlloni 
Raviſhed, part. treiſiedig; mewn 
lleſmair o hyfrydwch - 
Raviſher, 5. llathludwr, treii- 
iwer; cipiedydd, trais-gipiwr; 
yiglyfwr 
Raviſhing, s. treiſiad, cipiad: 
a. hyfryd-ber, a bair leſmair 
gan hyfrydwch _ | | 


cipiad; llawen leſmair 
Raw, adj. anmrwd, ir; crai; 
digroen, wedi llygru, llymrig, 
toſt; anaddfed; anhyddyſg, 
anmhrofedig | 
Rawboned, a. eſgyrnawg 
Rawly, ad. yn anmrwd; yn an- 


Ratify, v. cadarnhau, ficrhau 


fedrus 


Raviſhment, 5. trais, treiſiad, M 


Read, v. darllain, darllen, dar- 


ü Reading: deſk, 5. darllenfa 


ewyllyſgar; hy law 


Reannex, v. ail chwanegu 


R A #2 
Rawneſs, . anmrydedd; noeth- 
der cig, digroenedd 
Ray, . morcath: *wulg. rheien, 
taradr, paladr, pelydr, rheid; 
dalen aur: a. crai: v. paladru 
Razers, 5. yſgithr-ddeint baedd 
Razor, 5. ellyn, cyllell eillio 

Reacceſs, s. ail gyrch 
Reach, 5. cyrraedd, cyrhaedd- 
iad 
Reached, a. cyrhaeddedig, yſ- 
tynedig | 
Reaching, 5s. cyrhaeddiad, yſ- 
tyniad, 122 gorchwyd 
Reachleſs, a. digais, diymroad, 
eſgeulus | 
Reaction, ub. gwrthweithiad, 
gwrthergyd 


lleu 


dd | 
Readily, ad. yn barod, yn ew- 
yliyſgar; ar darfod, yn ddiat- 
Readineſs, g. parodrwydd | tal 
Reading, 5. darlleniad: part. 
yn darllen 


Readmiſſion, 5. ail dderbyniad, 
al gynhwyſiad | 


Readmit, v. ail dderbyn_ 
Ready, @. parod; parotoedig.; 


Real, . chwe' cheiniawg Y1- 
paen: a, gwir, diffuant, di- 
ledrith, gwir-hanfodol; etife- 
ddawl, trefftadawl _ 

Reality, 5. gwiredd, gwirion- 
edd; diffuantrwydd; diledrith- 
edd; gwir hanfodoledd; ſylw- 

eddolrwydd 

Realize, v. gwireddu, hanfo- 
doh; ſylweddoli | 

Really, ad. yn wir, yn ddiau, 
yn ddiledrith 

Realm, s. teyrnas | 

Keam, g. ugain dref neu drefa 
a bapur | 

Reanimate, v. adfywio; ail-| 
gefnogi | 


= 


Reaſſign, v. ail benu, ail droſ- 


931 1 


cynhaufa 


cynhauafwr 

Rear, s. bon, cynffon, lloſgwrn: 
v. codi, magu 

Rearward, 5. bon y gad 


Reaſcend, v. ail eſgyn, all 


ddringo 
Reaſon, 5. rheſwm; 1awnder ; 

achos: v. rheſymu, ymreſymu 
Reaſonable, 3. rheſymawl 
Reaſonableneſs, . rheſymoldeb 
Reaſonably, ad. yn reſymawl 
Reaſoned, part. a ymreſymwyd 
arno * . 
Reaſoner, ub. rheſymwr, rhe- 
ſymiedydd 
Reaſoning, g. rheſymiad 
Reaſonleſs, a. direſwm 


Reader, 5. darllenydd, darlle- Reaſſemble, V. ail gynnull 


Reaſſert, v. ail haeru 


glwyddaw : | 
Reaſſume, v. ail gymmeryd 
Reave, v. difeddu 
Rebaptize, v. ail fedyddiaw 
Rebaptization, g. ail fedyddiad 
Rebate, v. pylu; tynu yn ol 


Edr. Diſcount 
Rebel, v. gwrthryfela 


Rebellion, s. gwrthrytel 


Rebellious, a. gwrthryfelgar 
Rebellioufneſs, 5. gwrthryfel- 
garwch | 
Rebound, F. adlam: v: adlamu, 
gwrthneidiaw | 
Rebuff, s. nag am arch, pall 


Rebuke, 5s. cerydd: v. ceryddu 
Rebukeable, a. ceryddadwy, 


ar gyhoeddadwy 


Rebukeful, a. ceryddgar, ce- 


ryddus 


Rebus, 5. dyfal neu ddychym- 
myg 

Rebut, v. cilio yn ol, cilio yn 
EB; 

Recall, v. adalw, gwrthalw, 
galw yn ol | 


BU 


Reap, v. medi, cynhauafu, 


Rebatement, ub. anghyfrif. 


Reaper, 3. medwr, medelwr, 


„ * 
1 


Rebuild, v. ail adeiladwuunm 


1 R E 
Recant, v. gwrthganu, dad- 
ddywedyd | 
Recantation, s. 
ddywediad Z 
Recapitulate, v. ail bennodi, 

ail adrodd, atgoffa 
Recapitulation, g. ail adroddiad 
Recede, v. encilio, gwrthgilio, 

cilio oddiwrth, cilio yn ol 
Receipt, 3. derbyniad; derbyn- 

edigaeth ; tal-'ſgrif; yſgrifen 

q wwe 4 ED 
Receivable, a. derbynadwy 
Receive, v.derbyn, cymmeryd; 

caffael, cael 
Received, a. derbyniedig 
Receiver, «ub. derbynwr, der- 

byniedydd ; derbyniawdwr 
Recelebrate, v. ail glodfori; 

ail gynnal 8 
Recency, 5. newyddrwydd; di- 

weddarwch - | 
Recent, 4. newydd, diweddar, 

cral | | 
Recently, ad. yn newydd, yn 
ddiweddar 
Recentneſs, ub. newydd-der, 
creider, diweddarweh 
Receptacle, f. derbynfa; cuddigl 
Receptibility, 5. hyddalrwydd 
Receptible, a. hyddal 
Reception, 5. derbyniad, der- 
bynedigaeth, groeſaw 
Receptive, a. derbynedigaw! 
Receſs, 3. cil, encil; ciliad, en- 
ciliad, ymadawiad, gwrthgil- 
iad; cilfa; cilfach, dirgelfa.-- 

Receſſes, ciliau.— Receſs Par- 
liament, eil y ſenedd 

Recidivation, 5. ail gwymp, ail 

ymchweliad. Edr. Relapſe 
Recipe, 5s. cyngor meddyg, cy- 

farwyddyd meddygawl 
Recipient, 5s. derbyniedydd 
Reciprocal, 4. attychweledig ; 

cylchgyfnewidiawl 


gwrthgan, dad- 


Reciprocalneſs, 56. cylchgyf-| 


newidiolrwydd 
Reciprocate, v. cydgyfnewid 
Reciprocation, f. cydnewidiad, 
oydaralliad 


[294] 


RE 
Reciſion, 5. toriad ymaith 
Recital, Recitation, 5s. adrodd- 
iad, traethiad, datganiad 
Recitative, 3. cynghan adrodd- 
iad g 
Recite, v. adrodd, traethu, 
dadganu 
Reciting, 5. adroddiad 
Reckon, v. cyfrif,bwrw, 
barnu 
Reckoned, à. cyfrifedig 
Reckoner, 5. cyfrifwr, cyfrif- 
iedydd, rhifwr, rhifiedydd 
Reckoning, ub. cyfrif, cyfrif- 
iad, rhifiad; tymp 
Reclaim, v. diwygio, dwyn ad- 
ref, dychwelyd 
Reclaimable, a. diwygiadwy 
Reclaimed, 4a. diwygiedig © 
Recline, v. ledogwyddo 
Reclining, part. yn lledog- 
wyddo, yn ei led-orwedd 
Recluſe, g. meudwy: a. meu- 
dwyaidd, dirgel, neillduawl 
Recogniſance, ub, ail gydna- 
byddiaeth, cydnabyddiad 
Recogniſe, v. ail adnabod, ail 
ydnabod; cydnabod; ail brof: 
ul, ail wrando dadl | 
Recognilee, 3. rhwymedigaeth- 
„ 
Recogniſor, . ymrwymiedydd 
Recognition, 3. ail gydnabydd- 
| 1ad; ail olygiad 
Recognitor, 5. ail holydd, ail 
holiedydd 
Recoil, 5. adlam: v. adlamu, 
| gwrthneidio | | 
Recoiling, g. adlamiad: part. yt 
gwrthneidio, vn gwrthlamu 
Recoin, v. ail fathu 
Recoinage, gub. ail fathiad, ail 
fath 
RecolleR, v. ail gynnull; at- 
gofio | = 
Recollection, $6. ail gaſgl; ail 
gaſgliad; atgofiad Po 
ddechreu 


ail dde- 


rhifo, 


Recommence, UV. al 
Recommencement, 5. 
chreuad 


| 


Recommend, v. canmol; eym- 


RF. 
meradwyo; gorchymyn, cym- 
mynu _ | 
- Recommendable, 4. canmola- 
Recommendation, s. canmol- 

iaeth | 2 
Recommendative, Recommen- 
datory, a. canmoliaethawl - 
Recommender, 5. canmolwr, 

canmoliedydd ; adganmolwr 
Recommit, v. ail wneuthur ; 
ail anfon 1 garchar | 
Recompence, 6. pwyth, tal, 

taliad, taledigaeth, ad-daliad, 
gobrwy: v. ad dalu, gobrwyo, 
talu pwyth ; 
Reconcile, V. cymmodi, ad- 
gymmodi, cymmodloni, hedd- 
ychu | 4 PER 
Reconcileable,a.cymmodadwy, 
cymmodlawn 8 


12951 


R E 


noddfa. — To have recburſe, 
ymgyrchu at 


Recreant, adj, cilgiaidd, baw- 


aidd, diffaith - | 
Recreate, v. adfywio, adfyw 
1021, adloni, dadebru, Hifru 
Recreation, s. difyrwch, ail ad- 
fer, lonedigaeth, yſbleddach 


Recreative, a. adfywiawl, Ilon- 


edigawl; difyr © | 
Recrement, s. ſorod, yſgarthiad 


Recriminate, v. adfeio, gwrth- 


achwyn, gwrthgyhuddo; at- 
geryddu; gwrthfeio 
Recrimination, ub. gwrthgy- 


| huddiad, adfeiad; adgerydd- 


iad, adgerydd, gwrthien 
Recrudeſcent, a. adglwyfedig, 


Recruit, 5. adlenwad, adlanw; 
adfilwr; newyddian: v. ad- 


Reconcileableneſs, 5. cymmod-} gyweirio, adlenwi, cryfhau; 


lonrwydd | 
Reconciled, a. cymmodedig 
Reconciler, s. cymmodwr 
Reconcilement, Reconciliation, 
s. cymmodiad, adheddychiad 
Recondite, a. dwfn, cudd, cel 
Reconduct, v. ail dywys 
 Reconnoitre, v. llygad-olrhain, 
cy farchwilio 
Reconquer, v. ail orchfygu 
| Reconſecrate, vᷣ. ail gyſſegru 
Record, s. cof- yſgrifen, cof- lyfr; 
coffadwriaeth; tyſtiolaeth: v. 


coffau, rhoi mewn cof-lyfr ; | 


pyngcio c 
Recorder, S. cofiadur; ceidwad 
cof - ly frau K 
Recover, v. ail ynnill, cael yn 
ol; gwella, gwrygio | 
Recoverable, a. adynnilladwy; 
gwelladwy xt f 
Recovered, adj. ail ynnilledig; 
wedi gwella ; | 
Recovery, 5. adgaffaeliad, ail 
ynnilliad ; 
Recount, v. ail gyfrif, adrifo; 
rhifo, cyfrif ; adrodd, traethu 
Recourſe, 5. adred, gwrthred, 


codi gwyr | 
Recruited, part. adgyfanedig 
Rectangle, g. union-ongl, congl 

cy fartal | | 
Rectangular, a. union- onglawg 
Rectifiable, a. diwygadwy 
Rectification, 5. cywiriad, un- 

ionad, diwygiad B 


Rectified, par. cywiredig, wedi 


ei unioni 


10nydd 

Rectify, v. unioni, diwygio; 
ad- ddiſtyllio 

Rectifying, a. diwygiadawl 


Rectilinear, a. union- linellawg 


Rectitude, 3. uniondeb, union- 
ector, 5. perſon plwyf, perig- 
lor; een Nyteyda R 
Rectorial, a. perſontaethaw! 
Rectorſhip, 5s. perfondawd 
Rectory, 5. perſonaeth 
Recubation, 5. gorweddiad 
Recumbence, Recumbency, -. 


| pwyſiad, gorphwyſiad; gor- 


weddiad; ymddiried 
Recumbent, a. yn gorwedd, 


dadredfa; rhedfa, cyrchfa ; 


| yn lled-orwedd, yn gobwyfo 


wedi ad-ddolurioneu chwerwt - 


N = 2 we 
20 1 , +» het £8 is. 2 #1 Ee 
PT . I - 


pf Sy es a heard 
ai > 5” 
— PP 5 


Rectifier, g. uniawnydd, un- 


9 
5 3 
2. 
y 
. 
[© F 
"© 
R 
i 
' HY 
171 
. 
20 
I. 
„ 
7 
0 
3 ik 
"x! 
75 
170 
$4.4 
Bar 
1% 
. 
1 8 
. 
RR. 
. 1 
ET 
7-8 
o 
7 
1 2 
+38 
131 
* 
5 
1 
py 3.8 
4 + 
$414 
1 
1 
8 1. 
X80 
„ 
* 
wrt 
ne 
$ ft 
17S 
* c 
vt; 
* * 
11 
e 
5 
. . 
1 2 
x vb 
4% 
$4: 
i: 23 
8 
1 
37& 
EY 
18 
[ Ws 
1 
1 
1% 
7 1 2 
F 
7 
* 
1 
— 
18 i 
1 
N 4 
* ey : 
4 | 
57 
. 
+7 
5 
4 1 
x +1248 
— 
=. 
34 
1 
IC 1 
Un 
<8 
1 
8 
N 
4 
4 " 
N 
be [4 
n 
x l 
7 
4 
26 
1 611 


5 4 
0 2 LIE 2 
34 - 
Se — 


88 
—_ yy x 
oy P 
T4 


XE 
Recuperation, 5. adgaffaeliad, 
goreſgyniad 
Recur, v. rhedeg yn ol, dych- 
welyd, ail-gyrchu ; cyrchu at 
Recurrence, ub. dychweliad, 
attychwel; adred yn y meddw] 
Recurrent, a. dychweliadawl; 
attychwelawg 
Recurſion, 5. adrediad, dych- 
weliad 
Recurvation, 5. gwrthblygiad; 
gwrthblyg 
Recurvity, 3. gwrthgemi; at- 
gemi 
Recuſancy, 5. n 
a'r eglwys wladol; ymwrth- 
odiad - 
Recuſant, ab. anghydfurfiwr 
a'r eglwys wladol; ymwrth- 
odwr, ymwrthodiedydd | 
Red, Fj coch, rhudd, ffion 
Red- "breaſt, 5. bronhuddyn, y 
gochgam 
Red- coat, 3. peis- -goch, milwr | 
Redden, v. cochi, rhuddo 
Reddiſh, 4. cochlyd, lledgoch 
Reddiſhneſs, 5. cochder 
Reddition, 5. adferiad, rhodd- 
iad yn ol, taliad adref | 
Redditive, adj. adferedigawl; 
attebedigawl 
Redeem, prynu, adbrynu, 
achub 
Redeemable, a. prynadwy, ad- 
1 — gollyngadwy 
eemed, a, prynedig 
—— 5, prynwr | 
Redeeming, part. yn prynu; 
_pryniadawl, 
Redemption, s, pryniad, ad- 
bryniad, prynedigaeth 
Redemptory, a. prynedigawl 
Red-hot, a. gwynias, purboeth 
Redintegrate, a. adnewyddedi 
Reintegration, 5. adnewyddia 
Red- lead, 5. ſinobl 
Redneſs, . cochni 
Redolence, 5. arogl per 
Redolent, a. pereidd- Gon 
Redouble, v. ail- in, all- 
ddyblygu 


12961 


XR E | 
Redoubled, a. ad-ddybledi; ig 
Redoubling, 3. ad- ddybliad 
Redoubt, 5. rhaccaeran 
Redoubtable, a. ofnadwy, ar- 
ſwydus, erchyll 

Redoubted, à. dychrynadwy, 
ofnadwy. 


Redound, ae gor- 
llenwi, dyli ffynhoni, tu- 
eddu at 


Redreſs, 3. FN adgy w- 
eiriad; yſgafnhad, dilwythad: | 
v.diwy io, dilwytho; gwneud 
Redſhan , 5. coeſgoch [ian 
Reduce, v. ynnill yn ol, adyn- 
| mill; dwyn yn ol, daroſtwn 
| dychwelyd ; ; edfryd ; t N 
trefnu 
Reduction, 5. ynnilliad 3 yn ol ; 
dygiad yn ol; ad- ddygiad, 
| dychweliad; adferiad 
Reductive, a. ad-ddygedigawl 


Redundance, Redundancy, . 
gormodedd, arddigonedd 


|| Reduplicate, a. ad-ddybledig: 


v. ad. ddyblu 
Rech een, s. ad-ddybliad 
Reduplicative, a. dyddybledig- 
| aw], atddybledigol 
Re-echo, v. adſeinio, dadſeinio, 
darſtain, adleiſio, adlefain 
Reechy, a. Edr. Reeky 
Reed, 5. corſen, calaf; cawnen; 
gwelltyn; pibeli; Geth ; pei- 
thyn gwehydd | 


Reed-graſs, . cawn 


Re- edify, v. ail adeiladu 
Reedy, a. corſawg, lawn cyrs, 
(neu cors) corſenaddud 
Reek, 5. tarth, anwedd, ager; 
das: v. mygu ts 

Reeking, part. yn mygu, yn 
codi'n darth 

Reeky, a. myglyd, melynddu, 
tywyll, huddyglyd 

Reel, g. cengliadur, cliniadur: 
V, cenglu edafedd; bwWhwman, 
hwatian, tramgwyddo, r rhy- 
Syngu 

Re- elect, v, all ethol, ail dde- 
wis 


74 


R E 
Reeler, . dGenglwr, cenglied- 
vdd; hongciedydd, rhygyngwr 
Reeling,'s. hongciad, rhygyng- 
iad : part. dan rhygyngu 
Re- enact, v. ail ordeinio 
Re- engage, v. ail ymrwymo 
Re- enjoy, v. ail fwynhau 
Re- enter, v. ail fyned i mewn 
Re- enthrone, v. ail orſeddu 
Re- entry, 5. ail oreſgyn 
Reermouſe, 5. yr yſtlum | 
Re-eſtabliſh, v. ail ſefydlu, ad- 
ſefydlu 


2971 R E 


Reflecting, part. yn gwrthdaro, 
gan wrthdywynu; dan gablu 
Reflection, sub. tafliad yn ol, 
gwrthdafliad, adlewyrchiad, 
gwrthdywyniad, gwrthluniad; 
atdywyn; adfyfyriad, yſtyr- 
iaeth; barn, cabl, gogan 
Reflector, 5. gwrthlewychydd, 


atdywynydd; goganwr, cab- 


wr | 
Reflex, s. gurthblygedigaeth . 
a. gwrthblygedig, gwrthdat- 
ledig 1 * 


Re-eſtabliſhment, 5. ail ſefyd- Reflexibility, 7. gwrthhyblyg- 


. hae: ů ⸗ 2 1 3 
Reeve, 3. maer, goruchwiliwr, 
rh!  ;*; 
Re- examination, 5. ail: holiad 
Re-examine, v. ail holi 
Refection, ub. toriad chwant- 
bwyd; pryd o fwyd; ymborth 
Refectory, g. bwyd 9 — fa, 
Refer, v. appelio at, bwrw at, 
cyfeirio at; gadael ar; golygu; 
perthyn 1 5 arart 1 
Referee, 3. dyddiwr, cylafare- 
ddr 111 | 
Reference, 5s. eyfeiriad; cylafa- 
reddiad, dyddiad; cyfeir- nod; 
lg, golygiad ; perthynas 
Referrtbls, — 
Refine, v. puro, coethi, teru; 
ad-ddiwygio e 
Refined, a. puredig, cogthedig; 
pur, cocth ter: 
Refinement, g. purad, coethiad; 
adgywreiniad, manyliant 
Refiner, ub. purwr, coethwr, 
coethiedydd | 
Refit, v. adgyweirio, ail baro- 
toi, ail gymhwyſo | 
Refitted, part. adgyweiriedig 
Refitting, 5. adgyweiriad: part. 
yn cael ail dacliad | 
Reflect, v. taflu yn ol, gwrth- 
daflu, adlewyrchu, gwrthdy- 
wynu; adlunio, gwrthlunio; 
adfeddylied, yſtyried; barnu, 
beio, cablu I 
Reflected, part. gwrthdafledig, 


edd, gwarthdathadrwydd : . 


Reflexible, a. gwrthblygadwy, 
gwrthdroadwy, gwrthdaflad- 
e | 

ee a. gwrthblygedig- 
awl, gwrthgyteiriawl; yn ed- 
rych yn ol; myfyrgar 

Reflouriſh, v. attyfu, ail flo- 

Re flow, v. adlifo {deuo 

Refluent, a. adlifeiriol | 

Reflux, 5. gwrthlif, adlif, ad- 
lifant ad. 

Reform, 5. 2adffurfiad : v. ads 

| ffurfio, diwygio, gwella 

Reformation, 3. adffurfiad, di- 
wygiad | i111 {4 

Reformed, 4. diwygiedig 

Reformer, 5. diwygiwr, diwy- 

| giedydd . A771 

Refract, v. gwrthdori, gwrth- 
droz ot 57 

Refracted, a. gwrthdoredig 

Refracting, part. yn gwrth- 
dori, gwrthdroadawl 

Refraction, 5. gwrthdoriad 

Refractive, a. gwrthdoredigol 

Refractorineſs, ub. afrywiog- 

rwydd 

aner, a. afrywiawg, cyn- 

yn | | 

Refragable, a. toradwy, hydar 

Refrain, wv. ymattal, ymarbed, 
ymochelyd  __ 

Refraining, g. ymattaliad: part. 

yn ymattal, gan ochelyd 

Refrangible, a. gwrthdoradwy 

Refrenation, g. attaliad, ffrwy- 


atdywynedig, yn gwrthlewyr- | 
chu, | | 


niad 


— 


4 4 
3 — rv 7% _ 8 * 3 + . 3 
+ ©2464 — — — Bas 4 2 1 "+ 

9 ne — = =0% r - — = 2 

on 4 n 5 2 2 

2 2 r * FP 

2 = 


* 
: * pct „ e * 
ww 


Ho - _ hs A * alt. 6 EST oy 
EK. . ASS - 7 — 2 wa * - 
— n - 2 - Fl * 12 * £ 2 p 

"SE. z * 5 — J * EARS: « oy * 


5 


: FA Kt 2 2 2 


8 RN eF... 
w—-* -<Dc Ww So at 
x 


EY 

<= 
$5258 
= D</-- 


* * * 
3 


l 
* 


_— 


. 


„ 
N 


2 
ar 
3 
3 
— wa 


— 
. 


Ds 7 
1 


Fs; 
— 


3 . SF ˙ pr Ef” Br 
= 1 5 — — ms _—_— - 4 = 
| 


n _ 
I 
—_ 
watt IS 
PR 4 
4, V — 


z n 
or od 2 222 = 
* * rr — 

=yY *# ata 


8 
— 
— 
as 


R E. 


Refreſh, ©. diluddedu, dade- 
bru, dadflino, adfywio, adng- 
- wyddu, lonni; oer: 

Refreſhed, a: adnewyddedig, 

2dfywiedig, wedr er lont 

Refreſhing, g. adfywiad: 2. ad- 
fywiawl - 

Refreſhment, . diluddediad; 
- dadebriad,diddanwchz gorph- 
wyſdra, eſmwythyd; lluniaeth 

| Retrigerate, v. Ooeri, addoert 

Refrigeration, s. addoeriad. 

Refrigerative, a, ee . 
addoerianol 

Refuge, . — am- 

ddiſfynfa, diogetfa.- 

Refugee, 5 ymnodewr, ymno- 
3 pf ymnoddiedydd- 


Roſulencs; ond, adlewychiad, 
diſgleirdeb, Hewyreh E 
Refulgent, a. adlewychas, diſ- 
glair, yſplenydd | 
Refund, v. atdywallt; atdalu, | 
adſeru, edfryd - -- 
Refuſal, Sub. pall, nag, nacad, 
- gommeddiad, gwrthodiad 
Refuſe, ub, carthion, mwlwg, 
olion, yſbwrial, yſgubion; 
gwehilion; ſorod: v. gom- 
184 garthod, Ny fu, nacau, 
u 

Refuſed, part. gurthodedig 
Refuſer, 5, gwrthodwr, gom- 
- meddwr, eee nacawr, 
negydd | 
Refuſing, + 1. gwrthodiad : part. 
yn gommedd 
Refatation, ub. gwrthbrave, 
dadbrofiad © 
Refute, v. dadbrofi, gwrth- 
broft 
| Regain, v. ail-ynnill, all oreſ 
Syn | 

Regained, part. ail-ynniltedig, 
wedi ei ynnill yn ol 
Regal, a, brenh inan 
Regale, ub. brenhin-fraint ; 
brenhin:wledd: W. gwledda 
Regalement, ub. gwledd, glo- 


12981 


R E 

Regalia, . teyrnolian, teyrn- 
—— rhwyſg-drec 
Regality, ub. brenhinoldeb, 
teyrm-urddas \ 


Regally, ad. yn frenhinaw), 


fel —— a Ke 4 
Re „ ub. golwg, g ygia 
8 hege yl 
v. golygu, dal 8 yityried; 
parchu, er 
Regardab e, adj. parcbadwy, 
gwiw-barch, bybarch'.' 
Regarded, a. golygedig; 91. 
{ edi parchedig 
Regardful, a. yſtyriawl, gofalus 
Regardlets, a. anyſtyriaw), di- 
bris, diſylw 
Regardicdineſs, 5. anyſtyriaeth, 
| diofalwch, dibriſdaud 
Regency; 5. Ilywodraeth; rhag- 
lawiaeth, rhaglywiaeth | 
Regenerate, v. adgenhedlu, 
ail fturfio, att en; adeni, ad- 
newyddu, gwneud yn ddyn 
newydd 
Regenerated, 2.adgenhedtedig 
Regenerating, part. yn 1 
hedlu, adgenhedliadawl 
Regeneration, 3. adgenbedliad; 


ail enedigaeth, genecigaeth | 


newydd 
Regent, . nywydd; rhaglaw 
Regerminate, . all flaguro. 


Regicide, . 
teyrn- teiddiad TOs: 
Regimen, 5. rheolaeth; trefniad 
Regiment, 5. byddin [ymborth 
Regimental, 4. byddinawl 
Region, s. ardal, bro, parth 
Regiſter, g. cof- Iyfr: - yigri- 
fenu mewn cof lyfr; hoi yn 
y Uyfr gwyn - 
Roi y, i roof. lyfrfa; cof. ly- 
friad; cof ly frwriaeth 
Reglet, 5. ey 77 lain argraph- 


vad 


lladdiad prenin; ; 


Regnant, à. a fo yn teyr naſu; 


pennaf 
Regrate, v. adflino, adofidio, 


deſt 


anfoddhau; edwica 


Regermination, 4. ail flaguriad : 


R E 

Regrater, 5. edwicwr. | - 

Regreſs, g. mynediad yn ol, ail 
fynediad, dychweliad. : Egreſs 
ond Rewreſs, brad. id ĩ ned 
a dyfod 


Regreſſion, 7. n yn o, 


gwrthfynediad | 
Regret, 5. blinder, gofid; an; 
ewyllyſgarwch 
Regular, a, rheolaidd, trefaus; 
. trefngar 
Regularity, 3. erefuuſrwydd; 
trefngarweh, rheolgarweh. -- 
Regulate, v. trefnu 
Regulation, 3. trefniad -rheol 
Regulus, s. brehinyn . ; - 
Rehear, v.ail-wrando; ail- bolt 
ail- br ofi | 
Rehearſal, 5; adroddiad, dat- 
ganiad, prawfdraethiad; trae- 
thiad + 
Rehiearſe, v. datgan ail adrodd; 
prawf-draethu | 
Reje&,v.gwrthod Myſa;gwrth- | 
neu, bwrw:ymaith- - | 
Rejectable, a. gwrthodadwy z 
anghymmeradwy | 
Rejected, a. gwrthodedig 
Reign, g. teyrnaſiad, gwledych- 
iad, llywodracth : v. teyrnaſu 
gwiedychu; blaenoriʒ ymdanu 
Reimbark, V. ail fyned i long, 
ail ro1 mewn Hong, adlongio 
Reimbar kation, g. adlongiad 
Reimburſe, v. atdalu, talu 1 
Reimburſement, 5. atdaliad 
Rein, g. aren; awyn neu garai 
ffrwyn | 
Reinforce, v. adgadarnhau, ail 
gyfnerthu 7 
Reinforcement, 4. adgyfnerth- 1 
iad, adgyfnerth $90"; 
Reins,s. arenau,llefnau;ffrwyn;| 
Uywodraeth 
Reinſtate, v. ail ſefydlu, ail 
oſod mewn goreſgyn, adferu 
Reinveſt, v. ail ſefydlu, ail 


oſod mewn ſwydd neu ſefyllf. 4 


Rejoice, v. llawenhau, llawen 


ychu; rs ymorfol 
eddu | 


bee 


R E 


\Rejoicing; c. llawenychiad, yn 
jawenychiad; llawenydd 


JL Rejoin, W. ail- -gydio, ail-ymoſ- 
3-gwrthatteby 


od, ail gyfarfod 
gwrtheb, atteb i atteb 


| atteb, attebiad i attebiad 4 
Reiterate, v. ad- ddywedyd, ad- 
wheud 
Reiteration, -5. adwneuthuriad 
Rejudge, D. ail farna 
Rekindle, v. ail ennyn Hh: fa £ 
Relapſe, g. adlithrad, ail gwymp, 
gwrthſyrthiad ; ail ymchwel- 
1adz ail yrachwelad : u. ail 
gwympo; ail ymehwelyd 
Relate, v. adrodd, traethu, 
mynegi; perthynu 


Relation, 5. adroddiad, traeth- | 


iad; carenydd, car, perthynas 
Relatine,! 5. car, perthynas: g. 
pertliynaſol, perthynol, per- 
thynedigawl 
Relax, v. llaeſu; ymlaeſu; ym- 
ollung; tyneru, nawſeiddio; 
myned yn ddiofal 
Relaxation, 5, Haeſiad, ymalaeſ- 
go ES 
Relay, 5. — feirch; cyn- 
Ilwyn-gwn, cynllwynfa 
Releaſe, 44 rhyddhad: v. goll- 
wng yn rhydd, rbyddliau/ 
Relegation, 5. alltudiaeth 
Relent, v. tyneri, nawſeiddio; 
toddi, tirioni; toſturio 


Relentleſs, a. didoſturi, didyn- 


erwch 


Reliance, s, goglud, ymddiried, 


ymddibyniad 

Relic, 5. gwargred, gweddill, 
rhelyw, cadit 

Relics, sub. creirwy, creiriau ; 
gweddillion, lludw ac eſgyrn; 
corph y marw; gwargredion 

Relict, 5. gweddw, gwraig We- 
ddw 

Relief, ub. cymmorth ; cyſur; 
eſmwythad; jawn; ſaf, ſafiad, 


| ymſaf.— Baſs relief, or Baſſ 


relievo, Hel- jaf.— High reltef, 


or Alto reliewo, uchel-faf 


Rejoinder, 5, ail, atteb, gurthe 


— — N — . — — — IE: 8 — — . — 3 
— — — — 4 — — as — — * . 1 4 2 a5 25g He. 7 A 4 a = 5 5 
85 R r RET Eee eo ; "nt PE — _—_ 
— 1 1 wy -— ——— 7 —_— PR > N — 5 + 5 2 iy „ 8 þ 
— 2 = hdd > 2 2 E. 4 N FEI 2 1 127 —_—_ = = 1 Nn . 
33 EI * Py EE ö ned ans, > es = DO ee Catal . — 
n . r e INT org — — by — — 
22 = = — 1 47 — as ” wy - Þ of — 7 — > Ta = = 7 = IEG, - = 
— . PI - — — — * eee 8 n * 
- WEI = T 3-2 OF. * — = 2 . r I PROT. Eg" We 8 
+ 8 9 2 * $7 - "tc "TBE =. FS £1. - Y : _— 2 2 


— — ts ak — — — 
1 


1 
1 I 
u. 
3 
14 1 
64 
«FE 


a 
2 
* 1 
: 
* 

ae 

37 
1 

x v4 

1 
4 wh 


* 


£23.42 
— 


— 
— 
£4 


2 


. 


8 af 
3 — s 


7 - 
3 . 
3 


bp ys 
6 


RE [40 
Relieve, v. cynnorthwyo, di. : 
wallu, od? bow EyTuraney el. 
mwythau 
Religion, s. crefydd, duwioldeb 
Religioniſt, c. crefyddwr 
Religious, a. crefyddaw] 
Religiouſly, ad. yn grefyddaw] 
Relinquiſh, v. gadaw, gadael 
Reliquary, , creirgell, creirfa 
Relique, Reliques, 5. Edr. Re. 
lic, a Relics © 
Reliſh, 5. blas,chwaeth:w. blaſu, 
chwaethu, archwaethu 
Reliſhable, Reliſhing, a. blaſus 
Reliſhing, g. blaſiad, chwaethiad 
Relucent, a. diſglair, gloyw 
Reluctance, Reluctancy, 5s. an- 
ewyllyſgarwch; gyrthymdyn- 
iad; annhuedd 
; Reluctant, a. gwrthymdynawl, 
 anewyHyſgar, anfoddawg | 
Rely, d. hyderu, ymddiried 
Relying, Part. gan 17 omar „yn- 
ymddiried 
Remain, v. aros, ymaros, tr igo, 
parhau, ebene aros neu 
fyw ar ol 
Remainder, -. cadit, gwargred, 
gweddill 
Remains, s. gweddillion 
Remand, v. gwrthalw, galw yn 
ol; danfon yn ol! 
Remark, 4. nod, nodiad, ſyl- 
wad: . nodi, ſy lwi 
Remarkable, a. — hy- 
nod 
_ Remarkableneſs,s. hy nodrwydd 
Remarkably, ad. yn hynod - 
Remediable, a. gwelladwy, ai. | 
_ wyginadwy 
Remedileis, a. anwellianawl; 
anfeddyginiaethaul 
Remedy, 5s. iachad, meddyg- 
injaeth : w. diwallu ; iachau 
Remember, v. doſto, cad w mewn | 
cof, meddwl am; atgofio, galw 
1 gof; atgoffa; cotta, coffau, 
crybwyll | 
Remembrance, ub. cof, atgof, 
ymatgof, atgofiad; coffa, at- 
goffa, coffadwrizeth 


63 R E 

Remembrancer} Rememberer, 
4b. cofiadur, odd; rhy- 
buddiwr 

Remind, v. atgofio, ail goffa, 
ail offau - 

Reminiſcence, 5. atgofiad, ym- 
atgohad 

Remiſs, a. Haes, lac, yſmala, 
eſgeulus, diofal 

Remiſſible, adj. maddeuadwy, 
maddeuawl 

Remiſſion, 5. maddenant 
Remiſſneſs, ub. eſgeuluſdawd, 
eſgeuluſdra 

Remit, v. anfon, dychwelyd; 
llaeſu, cilio; maddeu 
Remittable, adj. anfonadwy ; 
maddeuadwy 


| Remittance, s, troſglwyddiad 


arian ; troſglwydd, neu yr 
arian a droſglwyddir 


Remnant, 3. gweddill; gobed, 


cilyn 


Remonſtrance, 3. gwrtharddan- 


oſiad, cwynfynag 

Nena Srlems, 5 gwrtharddan- 
goſiaid, gwrthfynagwyr; enw 
a roed oddiar cymmanfa Port, 
1610, 1 wrthwynebwyr calfin- 
yddiaeth 

Remonſtrate, v. gwrthachwyn, 
gwrthgwyno 

Remora, ub. rhwyſtr, attalfa; 
rhyw for byſg a ettyl long 
dan hwylau, meddant 

Remorſe, 3. atgno'r medd wl, 
dwyſbigad 

Remorſeleſs, a. anedifeiriaul, 
anedifar, diedifarus, diedifeir- 
weh; didoſturi, didynerwch, 
dideimlad 1 50 80 

Remote, a. e lenig : a 
yn mhell N : 

Remotenelſs, 5. pellder, pellen- 
igrwydd 

Removal, 5. fmmud, ſymmud- 


jad 


Remove, s. ſymmudiad; ſym- 


mudfa: v. mudo, ſymmudo, 
ymſymmud. 


| Removeable, a, ſymmudadwy 


R E 


Remunerate, v. gobrwyaw 

Remunerative, a. gobrwyedig- 
ol, taledigol 

Renard, g. cadnaw, Iwynawg 

Renaſcent, a. yn ail-gyfodi, 

ail-hanawl, ail-darddawl 

| Recounter, s. ymgydiad, dych- 
yfaer, dychyfaerawd: v. dy- 
chyfaeru, ymdrechu 

Rend, v. rhwygo, dryllio 

Render, s. rhwygwr, rhwygi- 
edydd: v. talu, rhoddi, rhoi- 

Rendezvous, 5. ymgyfarfodfa, 
ymgalglta; ymgynnullfan: v. 
dyfod i'r ymgynnullfan 

Rendition, 5. rhoddiad 1 fynu, 
ymroddiad 

Renegade, Renegado, s. gwrth- 

Renege, v. gwadu Lgiliwr 

Renew, v. adnewyddu | 

Renewal, 5. adnewyddiad, ad- 
gyweiriad | 

Renitency, 5. gwrthymwthiad 

Reniten t, a, gwrthymwthiawl 

Rennet, ub. math o afal, bre- 
nineſan 

Renovate, v. 3 

Renovation, s. adnewyddiad 

Renounce, v. ymwrthod, ym- 
ad u 

Renown, 5. bri, clod, enw 

Renowned, a. clodfawr, enwog 

Rent, 5. ardreth, cyllid, log, 

- rhent; rhwyg: v. rhentu ; 
rhwygo: part. wedi ei rwygo, 
rhwygedig 

Rentable, 4. ardrethadwy 

PR 5. ardreth-lyfr, rhent- 
lyfr 

. charge, ub. ardreth- dal, 
tal blynyddawl ar le aralledig 

Renunciation, 3. ymwrthodiad 

Repair, g. cyweiriad, adgywel- 
riad: v. cyweirio, adgyweirio, 
adferu; myned 


Reparation, gub. adgyweiriad; 


rhoddiad 1awn 


Repartee, 5. atteb parod-lym; 


tfraeth-air 
Na v. all- groeſi, dychwe- 
7 | 


— 


[301] 


R E 


Repaſt, g. gwledd; prydo fyd; 
toriad chwant bwyd 

Repay, v. atdalu, talu yn ol 

Repayment, 5. atdal, atdaliad; 
atdaledigaeth 

Repeal, s. dilead, dyddymiad ; 
gwrthalwad : v. dyddymu 

Repealable, a. dileadwy, dydd- 
ymadwy, gwrthalwadwy 

Repeat, v. ail adrodd, ail- 
draethu; adrodd, myneg!1 ; 
mynychu 

Repeatedly, ad. yn fynych, yn 
am], drachefn a thrachefn 

Repel, v. gyrru yn ol, cilgw- 
thio, gwrthdaraw; gwrthym- 
wthio 

Repent, . edifarhau, edifaru; 
dychwelyd, troi 

Repentance, Repentant, sub. 
edifeirwch, edifarwch, . edi- 
feiriant; cyngweiniant 

Repeople, L. ail-bobli, pobli o 
newydd, adgyfaneddu ; 

Repercuſſion, g. gwrthguriad ; 
atguriad ; gwrthgis, atchwyl; 
ewrthlam 


Repertory, g. tryſordy, tryſorfa 


Repetition, 5s. adroddiad; ail- 
adroddiad ; ail- wneuthuriad; 
mynychiad 

Repine, v. ymddigio, grwgnach 

Repining, port. yn ymohdio, 
yn rwgnachlyd 

Replace, u. ail-ſefydlu, adferu 
1'w le 

Replant, v. adblanu, ail-blanu 

Replantation, g. adblaniad | 

Repleniſh, v. diwallu, digoni; 
llenwi, adlenwi 

Replete, à. llawn, cyflawn ; ; 
gorllawn 

Repletion, g. gorllawnder 

Replevin, Replevy, s. yſgrifen 
adferiad attafael, yſgrifen oll- 


yngdod, yn dechrau yn y gei- 


riau, Replegiare factas 
Replication, g. attebiad; gwrth. 
attebiad; y peth a roir yn er- 
byn yr atteb trwy n— 
y ddadl 
'CE 


9 
i 
-4.K5 
„ 
C = 
1 - 4 
+ 4 lr 
in? 
W. 
1 7 1 
+4 
of s 
* 
1 
87 
* 
Wo - 4 
DUM! þ 
” 
4; 

3 4 
24.8 
. 

4 
4,80 
48 

; 
1 3 
4 4 
(2 4 
dl” 
. os 1 
* 4.9 
Ar 3 
4 * 
* 
$$ 
„ f 
62% 2 117 
* 1 
. $ 
. "+ | 
1 
98 
9 
Es” 
if 
« i 
$4 
fy 
I'S 
i i4 
„ 
he. 
„ N 
1 ff © 
1 
Aa + 
. 
"Os 
* 
13 
4 
1 
8 
Ly 
«4 
4 
i 
= 
Ga 
N 
a! 
*%: 
" - 
i; 
(Haz 
12 2 
* 
. 
a 
<2 
1 
2 
IT % 
b, 
4. 


1 
Rik 
*y 
* 
i 
my 
"4 
* 
* 
BY 
Ft 
1 ty 
* : 
4 
5 
4 { 
i 1b 
4:17 
| 
4 
28 
4. 
+24 
1 
82 
Bud 
5 : 
a1 
4 
* 5 
4 
2.4 
a? 
” 
1 
. . 
Fe tt. 
"+ 
. 
* A 
„ 
x 
— 
Ks 
3:4 
9 
Maus » 
» 


4 
an 
_— 
152 
08 
=! 
+# 


5 * 
Poon 
* a 

* X 


* * 
2 * ap 


* 

2 

"I 2 r 
4 
q 


—— 


KA 
— — 


2 4 
8 


- _— - — 
* r 2 4 
of © <> * 838 
*. a © * * 
1 Y P - — 
7 FT e 
Fo — — 


* n 
ps £5 


— 


R 
x \ = 
: 


R E 
Reply, 5. atteb; gwrthatteb; 


gwrtheb; gwrthddad] 
Report, 5. chwedl, gair, ſon, 
ſwn;'enw; yſgort, diaſpad; 
adroddiad, hanes: v. adrodd; 
cyhoeddi, taenu chwedl, rhoi 
gair i maes 
Reported, part. adroddedig 
. Reporter, g. cyhoeddwr, taen- 
wr chwedl 
Reports, . adroddiadau; ad- 
roddiadau dadleuon cyfraith; 
traethiadau holion barnedig 
Repoſe, ub. gorphwyſder, eſ- 
mwythder, Honyddwch ; hy- 
der, ymddiried: v. gorphwys; 
huno; hyderu 
Repoſit, v. rhoĩi ynghad w, dodi 
i gad 
„ e adlehad, adſefyd- 
lia | 
Repoſitory, 5s. cronfa, cadwfa, 
yitorfa _ 
Repoſleſs, v. ail-feddiannu 
Reprehend, v. ceryddu 
Reprehenfible, a. ceryddadwy, 
beius | 
Reprehenſion, 5. bai, cerydd, 
barn | 
Repreſent, v. arddangos, dan- 
gos; darlunio; cynnyrchoh ; 
goſod ger bron; dwyn agwedd 
un arall | 


| 


Repreſentation, . arddangoſ- g 


1ad, dodiad ger bron, goſodiad 
-allan ; darluniad; cynnyrch- 
oliad; delw; achwyniad 
Repreſentative, 5. cynnyrchol- 
wr: a. cynnyrcholedigol; dan- 
goſedigol ; darluniedigol 
Repreſs, v. attal, ffrwyno 
Repreſſion, -. attaliad, cyfattal- 
lad, ffrwyniad | 
Repreſſive, a. attaliawl, ffrwy- 
nedigawl | 
Reprieve, ub. dihenydd-oed, 
llythyr dienoed: v. dienoedi, 
canĩattau llythyr dienoed 1 un 
coll-fywyd 
Repriman 
hoeddia 


hs 5. cerydd, argy- 


[302] 


Reptile, 5. y 


B 
Reprint, v. ail argraphu, ad- 
grapbu = 
Repriſal, s. adgymmeriad, ad- 
ddygiad.—Letters of repriſal;, 
Uythyrau attrais 
Reproach, 5. ſarhad, gwarth, 
gwarthrudd,gwaradwydd;cy- 
wilydd | 
Reproachable, a. g 
adwy 
Reproached, a. gwaradwydd- 
edig | 
Reproachful, a. gwaradwydd us 
Reprobate, adj. gwrthodedig, 
anghymmeradwy, diras 
Reprobation, 5. gwrthodedig- 
aeth ; gwrthodiad | 
Reproot, 5. cerydd, argyhoe- 
ddiad, ſen 3 
Reproveable, a. beius, cerydd- 
adwy | 
Reproved, part. ceryddedig, 
woo 
mlu 


waradwydd- 


aſgiad: a. a fo 
yn ymluſgo 
Republic, ub. gwerin-lywod- 
raeth, gwerin - wladwriaeth, 
gwladwriaeth gyffredin | 
Republican, 546. gwerin-wlad- 
wriaethwr: a. gwerin-wlad- 
wriaethol 5 | 
Repudiable, a. yſgaradwy 
Repudiate, v. rhoi ymaith, yſ- 


ar 

Repudiation, 5. yſgariad; llyſi- 
ant . | 

Repugnance, Repugnancy, 5. 
gwrthwynebiad - 

Repugnant, adj. gwrthwyneb, 

gwrthwynebol 


Repulſe, 546. cilgwth, gwthiad 


| yn ol; nag, pall | 
Repulſion, s. gwrthyriad, gyr- 
iad yn ol | 
Repulſive, a. gwrthyredigawl 
Reputable, adj. cymmeradwy, 
parchus, cyfrifawl | 
Reputation, Repute, sub. bri, 
cymmeriad | 


Repute, 5. cymmeriad, cyfrif- 


% 


| iad; v. cyfrif, golygu 


R. E 
Requeſt, s. arch, deiſyfiad, dy- 
muniad; cymmeriad, parch, 
bri: v. deiſyf, erfyn dymuno 
Requiem, sub. gorphwyſdra; 
y gwafanaeth pabaidd dros 
enaid y marw 
Requirable, a. gofynadwy, go- 
fynawl 5 
Require, v. gofyn, ceiſio | 
Requiſite, s. gofyn, gofyniad 
Requital, g. gwobr, rhodd, tal: 
Requite, v. talu, gobrwyo 
Rereward, g. cynffon, lloſgwrn, 
bon y gad 
Reſalutation, 3. ail gyfarchiad, 
ail annerch 275 
Reſalute, v. ail gyfarch _ 
Reſcind, v. dyddymu, dileu, 
dirymu c 
Reſciſſion, g. atdoriad; dirym- 
iad, dilead 
Reſcript, 5. adlythyr, adſgrif, 
gwrthſgrif | 
Reſcue, s. gwaredigaeth; trais- 
warediad, trais- achubiaeth, 
trais-ryddhad: . gwaredu; 
trais waredu, trais- achub 
Reſcuing, 5. gwarediad; trais- 
warediad | 
Reſearch, s. adchwiliad, adgais, 
dyfal gais, manyl-chwiliad: v. 
adgeiſio, manyl-chwilio ; 
Reſeat, v. adſefydlu 
Reſemblance, g. cyffelybrwydd, 
tebygrwydd, tebygolrwydd ; 
lun, eilun, delw, dull 
Reſemble, v. tebygu, elfyddu, 
bod yn gyffelyb | 
Reſembling. part. tebyg 1 
Reſent, v. digio, cymmeryd yn 
chwith | | 
Reſenting, ub. eymmeriad yn 
chwith, chwithiad : part. a fo 
yn cymmeryd peth yn chwith 
Reſentment, 5. atdeimlad, dig- 
ter, anfoddlonrwydd, chwith- 
rwydd 
Reſervation, g. adgadwad, ad- 
gadwriaeth, cadwad yn ol, 
celiad | 
Reſervatory, 5, cadwle, yſtordy 


303] 


EM 


R E 

Reſerve, 5. yſtor ; ymgadwads 
tawedogrwydd, pwyl 

Reſerved, a. diſtaw, tawedawg; 
ynghadw 


Reſervedneſs, 5. pwyllogrwydd, 


tawedogrwydd e 
Reſervoir, 3. cadwfa, cronfz 
Reſiant, a. aroſawl 
Reſide, v. aros, cartrefu, preſ- 

wylio, trigo 
Reſidence, ub. arosfa, trigfa, 


cartref 


Reſident, g. trigiannydd, pre- 
ſwylior; cenhadwr aroſawl: 
a. a fo yn aros, trigianawl 
Reſidentiary, 3. perſon a fo'n 
trigo o fewn ei blwyf: 4. tri- 
gianawl; cyfaroſawl 
Reſidual, Reſiduary, a. gwe- 
ddilledigawl 
Reſidue, Reſiduum, s.gweddill, 
gwargred, rhelyw, tachwedd 
Reſign, v. rhoi i fynu, ymoſt- 
wong, ymddaroſtwng 
Reſignation, g. rhoddiad i fynu; 
ymoſtyngiad i ewyllys Duw 
Reſigned, part. rhoddedig i fy- 
nu, ymroddedig, ymollyngedig 
Reſin, 5. yſtor 1 
Reſinous, a, yſtoraidd 


Reſipiſcence, g. dyfodiad atto 
ei hun, ail ſynhwyrad; edifeir- 


jant | 
Reſiſt, v. gwrthſefyll, gwrth- 


wynebu 


| Reſiſtance, g. gwrthwynebiad 


Reſiſtible, a. gwrthwynebadwy 
Reſiſtleſs, a. anwrthwynebawl 
Reſolvable, a.ad-ddattodadwy, 
chwaladwy; egluradwy 
Reſoluble, a. dattodadwy, to- 
ddadwy : 
Reſolve, 5s. amcan, arfaeth : v. 
arfaethu, bwriadu; cytuno, 
dattod, dadglymmu, dadgyſ- 
ſylltu; dehongh, egluro | 
Reſolvedneſs, s. llwyrfrydedd, 
arfaetholdeb 
Reſolver, . bwriadwr; dattod- 


| wr, dattodiedydd, dadglym- 


{ 


iedydd ; egluriedydd 
Ccx 


R E [304] R E 


Reſolute, a. llawnfrydig, bwr- | 
iadlawn; diyſgog ; 
Reſoluteneſs, 7. brydlonedd, 
Yawnfrydigrwydd ; diyſgog- 
rwydd 
Reſolution, 5. amcan, bwriad, 
Yawn fwriad 
Reſonance, 5. adſain, dadſein- 
Reſonant, a. dadſeiniawl [1ad 
Reſort, 5. cynhulliad, cynni- 
weiriad, tramwy, cyrch, ym- 
gyrch; cyrchfa, cynniweirfa; 
cilfa: v. cynniwair, ymgyn- 
null, ymgyrchu 
Reſound, D. adſeinio, dadſeinio 
Reſounded, part. dadſeiniedig 
Reſource, s. adnawdd, noddfa; 
cymmorth; meddyginiaeth; 
dychymmyg, dyfais 
Reſpect, 3. parch, cymmeriad; 
golygiad; yſtyr, perthynas: pl. 
annerchion: v. parchu; yſtyr- 
ied, golygu; derbyn wyneb 
Reſpectfuf, adj. parchus, goſ- 
tyngedig 
Reſpective, 4a. neillduol, gwa- 
hanredol, priod, priodol, per- 
thynol | 
Reſpiration, s. anadliad, tyniad 
anad], alanedd 
Reſpire, v. alanu, anadlu, tynu 
anadl . 
Reſpite, g. oed, oediad; paid, 
yſpaid, ſeibiant, hamdden 
Reſplendence, Reſplendency,s. 
tywyniad, attywyniad 
Reſplendent, a. atty wynol, yſ— 
Reſpond, v. atteb {plenydd 
Reſpondent, g. attebwr 
Reſponſe, g. atteb, gwrtheb 
Reſponſible, a. attebol, rhwym 
1 atteb, abl i atteb ; ab] 
Reſponſive, a. attebawl; ym- 
attebawl ; attebedigaw] 
Reſt, 5. gorphwysfa, gorphwyl- 
dra; llonyddweh; eſmwyth- 
der 
Reſtauration, s. Edr. Reſtoration 
Reſtiff, a. yſtyfnig. Edr. Reftive 
Reſtiffneſs, J. anhydynrwydd, 
yityfnygrwydd, rautogrwydd 


Reſtily, ad. yn yſtyfnig, yn 
rhwyſglyd 

Reſtitution, g. ad-daliad, adfer- 
iad, edfryd 

Reſtive, a. rhuſawg, rhuſlyd, 
rhwyſglyd, anhydyn, anyſty- 
wallt, yſtyfnig 

Reſtleſs, adj. aflonydd, aneſ- 
mwyth, diorphwys, dihun 
Reſtleſſly, ad. yn aneſmwyth, 
yn ddiorphwys 

Reſtleſſneſs, 5. aneſmwythder 
Reſtorable, a. adferadwy 
Reſtoration, 3 . adferiad, adfer- 
edigaeth 

Reſtorative, a. adferawl 
Reſtore, wv. adferu. ad-dalu, 
edfryd, adferyd 7 
Reftrain, v. attal, rhwyſtro, 
cyfyngu : 

Reſtraint, 5s. attaliad, rhwyſtr 
Reſtrict, v. attal, cyfyngu; ter- 
fynu 


E attaliad, cy fyng- 


iad, terfyniad 

Reſtrictive, a, terfynedigawl; 
rhuymedigawl | 
Reſtringent, a. rhwymedigawl, 
rhwym 

Reſty, a. anhydyn, anyſtywallt, 
rhwyſglyd, yſtyfnig 
Reſult, g. canlyniad: v. tarddu, 
deilliaw 

Reſultance, s. deilliad, tarddiad 
Reſumable, a. atgymmeradwy 
Reſume, v. adgymmeryd 
Reſumption, s. adgymmeriad 
Reſurge, v. adgyfodi 
Reſurrection, . adgytodiad : 
a. adgytodiadaw] 
Reſuſcitation, s, ail eyffroad, 
adfywiad 

Retail, 5. darnwerth : v. darn- 
werthu 
Retailer, . man-werthiedydd 
Retain, v. cadw, dal, dal gafael 
Retainable, a. daliadwy, cad- 
wadwy 

Retainer, 546. heilyn, ymgan- 
lynydd, huriad, gobr-rwym- 
iad; Phil Sion Hywel 


Retaming fee, 5. rhwymreg- 
dadleuwr, hur dadleydd 
Retake, v. adgymmeryd, dad- 
ynnill | ED 
Retaliate, v. atdalu, talu'r 
pwyth; dial can 
Retaliation, 5. atdal, atdaliad, 
atdaledigaeth -— | 
Retard, v. dal yn ol, rhwyſtro, 
Retardation, 5. attaliad [attal 
Retch, v. cyrraedd; cyfogi, 
chwydu 3 | 
Retchleſs, a. diymgais, diym- 
road; eſgeulus 8 
Retention, Fs. attaliad, daliad 
yn ol, cadwad gafael 
Retentive, a. attaledigawl 
Retentiveneſs, ub. attaledig- 
rwydd 45 
Reticular, a. rhwydawl 
Retina, s. rhwyd-len y Ilygad 
Retinue, 5. goſgordd _ 
Retire, v. ymneillduo, encilio, 
cilio, ymadaw 
Retired, à unig, neillduol, di- 
arffordd, dirgel; neillduedig 
Retiredly, ad. mewn cilfach, 
o'r neilldu, yn ddirgel, 
Retiredneſs, 546. dirgelrwydd, 
unigolrwydd 5 8 
Retirement, . encil, neillduedd 
Retort, g. math o fferyllt wyd- 
ryn; gwrthdroad, gwrthſen, 
gwrthgno; eigyd yng wrth- 
wyneb law: v. gwrthdroj, 
gwrthblygu, dychwelyd _ 
Retouch, v. ail gymhwyſo 
Retrace, v. olrhain 1'w wrthat 
Retract, v. tynnu yn ol, dad- 
ddweud REL 
RetraRation, s. gwrthganiad, 


4 
| 


dad ddy wediad l 


Retreat, s. ciliad, enciliad, cil, 


gwrthgil, gwrthg liad; dych | 


weliad ; troad yn ol; dirgelfa, 
diogelfa: v. cilio, encilio; 
gwrthgilio | 
Retrench, wv. torri ymaith, byw 
yn gynnilach; amgloddio, am- 
ddiffyn | a 
Retrenchment,s,toriad ymaith,' 


RE {305} 


1 


: 


RE 
yſgythriad; cwttogiad traul, 
ynigadwad rhag afraid _ 


Retribution, 3. atdaliad, atdal | 


Retributive, a. atdaledigaw] 
Retrievable, a. achubadwy, ad- 
feradwy | | 
Retrieve, v. adferu, edfryd, 
achub, ail ennill | | 
Retroceſſion, s. mynediad yn ol 


Retrogradation, 5s. mynediad 


yn y gwrthol, dadwib 
Retrograde, a. gwrthol, gwrth- 
redawl : v. gwrthgerdded 
Retrogreſſion, 5s. gwrthol fyne 
ediac | | 
Retroſpect, s. gwrtholwg, gal- 
wad o'r hyn aeth heibio i gof 
Retro! pection, s. gwrthedrych- 
ia ä 
Return, ub. dychweliad, ym- 
chweliad, adferiad, ad- daliad 
Returnable, a. adferadwy, at- 
daladwy _ Fs 
Reveal, v. dadguddio _ 
Revealled, a. dadguddiedig 
Revealler, s. dadguddiwr 
Revel, Revelling, s. cyfeddach, 
gloddeſt: . gloddeſta, vttreſa: 
part. yn gloddeſta 
Revelation, . dadguddiad 
Revcller, ub. gloddeſtwr, wt- 
treſwr | EL 
Revel-rout, 5. gloddeſt-dorf 
Revelry, 5. gloddeſtfa | 
Revenge, s. dial, dialedd; cofp: 
V. dial, ymddial 


Revengeful, a. dialgar, ymddi- 


algar; dialeddgar 5 
e vongefulneſs, g. dralgarwch 
Re venger, 5. dialwr, dialydd 
Revenging, ub. dialiad: part. 
gan dial 2 * 4 3 ; 
Revenue, g. ardreth, cyllid 
Reverb, Reverberate, v. dad- 
ſeinio, gwrthdaro 0 © 
Revere, Reverence, v. parchu; 
anrhydeddu; ofni „ 


R. vered, a. parchedig; ofnedig, 


ofnadwy A 
Reverence, g. parch, anrhyt- 
edd, ardduniant ; ofn 
CET” 


— > Ihe. IS... Dr 4. + z 
— 1 4 6+ + - _ 
$4, 2 „ > ' 2 nf I 2 


ITY 

* Ty 
2 

IE 
3 
8 

= 


Regs Anton r W 

f ay 1 8 — ip p 

* * 43 5 - r 
s ö #4” 


— 23 
————_ FY 
s po 


* 


ns 


ole 
Ty: 
— 
. 


A 
— 4 
—— — 

- 24 2 


8 1 2 
ry + gt —— 
TL 2 
2 2 EY Bus! L 

— 2 * * 


* x ia we => 
I 6 "x 0" 
* * PIT 

4% &..3 


. 
1 ä „ 
& £4 

. 


IL 


S 
ES 
A” f — ; 


Yr 
+> 1 Ts 
DEER SALE 
_ Y IOW. = 
1 — 


"A 2 = 


3 
2 


£ ye 
8 
3 
7 ops 


2 2 
E244 ty - 

e 
＋ 9 ERS 


| + 
Reverend, 5. gwr llen: à. an- 


rhydeddus, parchedig; ofnad- | 


Reverent, à. parchedig [wy 
Reverential, a. parchus 
Reveree, 5. breuddwyd effro 
Reverſal, s. dymchweliad, di- 
rymiad | 
Reverſe, g. tro, troad, cyfnew- 
idiad ; gwrthwyneb : v. galw 
yn ol; gwrthdroi 
Reverſed, adj. ymchweledig, 
gwrthdroedig 5 
Reverſible, a. ymchweladwy 
Reverfion, s. gwrthdroad; ym- 
chweliad ; attychwel . 
Reverſionary, 4. attychweled- 
. 
Revert, v. trot yn ol, taro yn 
ol; ymchwelyd, myned yn ol 
1r un dwylaw drachefn 
Reverted, a. . 
Revertible, a. gwrthdroadwy 
Reveſt, v. ail ddilladu; ail ſe- 
fydlu 5 | 
Review, J. adchwil, adchwilfa, 
adchwiliad; adolygiad; adſyll, 
adſylw : w. adchwilio ; adoly- 
gu; all yſtyried | 


Reviewed, part. adchwiliedig 


Reviewer, . adchwiliwr, ad- 
olygiedydd 7 
Revile, v. difenwi, cablu, gwa- 
radwyddo | | 
Reviler, 5. difenwr, difriwr 
Reviling, 5. difenwad, difriad, 
cab) : part. yn difenwi 
Reviſal, u., ail chwiliad, ail 
ddarlleniad, ail olygiad 
Reviſe, ub. ail brawf-len, eil- 
brawf: v. adchwilio; ail brofi 


Reviſed, part. adchwiliedig; ail 


olygiedig 
eri 5 ail ofwyo, ail ym- 
—_— | 
Reviſitation 3. ail ofwyad, ail 
ymweliad 
Revival, ub, adfywiad, y mad- 
fywiad, dadebriad 
Revive, V. adfywio, bywhau, 
adfywhau, dadebru, dadlew- 
ySuz all wrygio | 


1 


[306] 


{Revokement, 5. 


R E | 
Reviving, 5. adfywhad, adfyw- 
iad, ymadfywiad - | 
Reviviſcence, q. ymadfywiad 
Reunion, 5. adundeb, adgydiad 
Reunite, v. aduno, adgyſſylltu 
Revocable, a. gwrthalwadwy 
Revocation, ub. galwad yn ol, 
datdroad, dadfarniad, - dad- 

ddywediad, dirymiad 
Revoke, v. galw yn ol, dad- 
ddweud, dadfarnu, dirymu 
galwad yn ol, 
dad-ddywediad _ 
Revolt, s.gwrthgwymp, gwrth- 
giliad, gwrthdroad: wv. gwrth- 
gilio, gwrthrytela | 
Revolter, 5. gwrthgiliedydd 
Revolting, s. gwrthgiliad: part. 
gwrthryfelgar. 1 
Revolve, v. amdroi, cylchdroi; 
amdreiglo; dwys yſtyried 
Revolving, gab. amdroad, am- 
dreiglad; myfyriad 
Revolution, b. amdreigliad, 
cylchdroad, chwyldro; tro, 
tymmor; cylchcyfnewid, ym- 
dro, treigl, achwyb, attychwel, 
attychweliad, chwyl, chwyl- 
fa.--The French Revolution, at- 
chwyl Ffrainge, neu chwyldre 


y Firangcod 


Revolutionary, a. chwylfaol, 


1 chwylus, attychweliadawl 


Reward, s. gwobr, gobr, gob- 
rwy, gwobrwy, tal 


Rewardable, a. gobrwyadwy 


Rewarded, à. gobrwyedig 
Rewarder, g. gobrwywr 
Reynard, 5. Edr. Renard 
Rhapſody, ub. cymmyſgedd, 
cawdel | 
Rheniſh-wine, ub. gwin glan 
Rhin 
Rhetoric, 5. areithyddeg, ar- 
eithyddiaeth, rhetoric 
Rhetorical, a. areithyddawl 
Rhetorician, g. areithydd 


Rheum, ub. diferwſt, Iliflyn y 


pen, gormwyth 
Rheumatic, adj. gormwythig, 


1 cwynwſtig 


RH 
Rheumatiſm, s. gewynwſt, yr 
ewynwit, clefyd y giau 
Rheumy, à. lliflynawg, gor- 
mwythig, diferwſtawg 


Rhinoceros, 546, anifail mawr 


trwyn-gorniawg, yr unicorn 
yn marn rhai | 85 

Rhomb, Rhombus, 5s. petrual 
goleddf, lun pedrochrawg, 
mal pennill gwydr o'r hen 
ddull | 

Rhomboides, 5. petrual hirgul 
goleddf - 

- Rhubarb, 5. rhiwbarb, math o 
_ wreiddyn meddygawl tra ad- 
nabyddus 

Rhyme, s. awdl; cynghanedd; 
rhimyn: u. rhimynu, mydru, 
prydu ; odh; cynghaneddu 

Rhymer, s. rhimynwr 

Rhythm, 5. meſur, cynghan- 

edd; mydr a chynghanedd 

Rhythmical, a. cynghaneddal, 
mydraidd ; cynghan-feſuraw] 

Rial, s. chweugain Vſpaen 

Rib, ub. as, aſen, eiſen.—Rib- 
ſimber, llymwydd odyn; eis- 
goed, neu goed ceimion long 

Ribald, 5. croeſan, croeſaniad 

3 a. ſerth, croeſan- 

aidd 


„ CE 
Richly, ad. yn oludawg; yn he- 


| Ribaldry, g. ferthedd, croeſan- 


iaeth, croeſaren 

Riband, Ribband, Ribbon, 5. 
yſnoden | 

| Ribbed, à. eiſawg, eiſenawg 

Ribbon- weaver, 546. yſnoden- 
weydd . 

Rib- roaſt, V. rhoi maethgen, 
lachio | 

Rib-wort, 5. llwynbidydd, yſ- 
gelynllys, penau'r gwyr 

Rice, ub. reis, math o yd, a'r 
amlaf ar y ddaear medd rhai 

- Rich, a. cyfoethog, cyllidog, 
goludog; gwerthfawr, gwych; 
godidawg; ffrwythlawn, bras; 
coſtus, daintaidd 

Riches, ub. cyfoeth, cywoeth, 


cyweth, golud, di, berthedd, 


c N : 
* 
* 
* 


4 


RI 


laeth | 
Richneſs, 5. cyfoethogrwydd; 
coſtuſrwydd; gwychder; braf- 
der, rhywiogrwydd 
Rick, 5. bera, dis, daſwrn 
Rickets, g. llechau, y llechau 
Rid, v. gwaredu, rhyddhau; 
Ilwybro 
Riddance, g. gwared, rhyddhad 
Riddle, s. adammeg, dammeg, 
dychymmyg, dyfal ; rhidyll: 
. rhidyllio 6; 
Ride, v. marchgau, marchog- 
aeth; nofo wrth angor 


crib, cribyn: v. grynio; tru- 
mio. — Half ridge, aſgell 
Ridged, Ridgy, a. trumiawg, 
grynia | 2 
Ridge - band, 5. cefnwyden 
Ridge- tile, 3. cefn-beithynen 
Ridicule, s. gwawd, gwatwor ; 
gwatworgerdd, chwerthin- 
gerdd: v. gwatwar, gwawdio, 
chwerthin am ben 
Ridiculous, adj chwerthinus, 
dirmygus; cywilyddus | 
Riding, -. (o friding mae'n de- 


gad, marchogaeth, marchog- 
iad: a. marchgau CELD 
Ridotto, g. cytgerdd, cyngha- 
„ nedd 
Rife, a. aml; cyffredin, rhugl 
Rifle, v. anrheithio, yſpeilio 
Rifle-gun, g. rhych-ddryll 
Rifle-men, ub. gwyr y rhych- 
ddrylliau 
Rift, g. agen, hollt; rhwyg: v. 
hollti | 
Rig, sub. grwn, tram, cribyn 
gwawd; march un-gaill : v. 
gwiſgo, trwſio, taclu; dringo 
Rigadoon, 5. rhyw ddawns 
Rigation, s. dyfrhad | 
Rigging, . tacliad, gwiſgiad; 
rhaffau a hwylau llong 
Riggiſh, a. anllad, putteinlhyd 
Riggle, v. Edr. Vriggle 


Right, 5. hawl, iawn; cyfiawn- 
j 5 


Ridge, 3. grwn, trum, cefn; 


byg) trydedd barth; march- 


n 
1 » 
ie 
in 
1 7 * 
1 1 
253+ 13 
WT : 
3 8 
74 
4" Wh 
18 OS i 
; # 
4 
1 
J 
» 
: * 
. 
ai l 
1 
14 
MM 
17 * 
ba x 
77 
y - 
* * 
8 
1 19 
2 b 
4 * 1 
Math 1 
abt 
1 as 
I 
aut 
{Kid 4 
: 7.4/4 
AA 
i N 
7 * 
* * # _ 
i vt : 
WEN 
: 1%. x i 
16 „ ; 
i) * 
: n>:* 
: D, 
64145 
14:21 
; ” 
i yuh 
| 423% 
24 
i a 
: ir 2 
i* ee 
1 
4 f is 
' Eh 
| IE + 
. + * 
2 
; Ni 
8 7 
_— 
: 424 
4 1 © 4 
' PZ 
24 * 
1 
! MY 
- 8 
C 4 1 4 
! Fs 
994 
41 . 
1 , 
- a G 
i H 05 
i a 
1 
: 11 
, p $19 
| it. 
= 
. 
f 5 
145 
1 
1 44 
11 
i #21 
5 4 
<8. $ 
2 
18 
* Fg 
BY * + 
3-30 
— 31574 
4 Bow 
mY 
i FP 
| y * 
F 4 
! by 7 If — 
4 
1 * 
£4 
: 4 
«x4 $644 
. 
4 \ 
* +,*3 
99 
WW 
n 
"© $1 
+ 3 5 
1 k . * 
: 1 
0 
+4 6 
1 
778 
i = L 
6) 
n 
g * 
be f 
r : . 
*4 
1 
1 
$ * 
- 
0 
= 
: 
_ 
4 84 
58 
1 14 
TA 
; i} 
7, 4% 
* 
MP... 
£54 1 
. * 
1 1 1 g 
1 
=. 
. das: U 1 
e 
1 
555 
: F 
* 
1 24 
bt , 
G * 
i 
2 
197 


3 
9 
9 AS 


- 1 3 
5 W TD HO $6 2” 
# 5 2 % 2 

. 

ER 

3 


Enn ͤ—¹AI...̃̃ Ü- G-ÄA ⁵(Ä] —. —— > He  , 


R 4 
der, uniondeb;braint, rhagor- 
fraint; priodolder; awdurdod: 
à. addas, cyfreithlawn, 1awn, 
cyfiawn, uniawn, cymmwys: 
ad. da, cymmwys, 1awn, yn 
_dda, yn uniawn, yn gyfiawn: 
int. o'r goreu 
Righteous, 4. cyhawn _ 
Righteouſly, ad. yn gyfiawn 
Righteouſneſs, 5. oh 
Rightful, a. iawn; gwir; cyt- 
reithlawn 
Rightfully, ad. yn gyfreithlon 
Rightly, ad. yn 1awn, yn un 
iawn 


Rightneſs, 5. iawnder, union- 


der 


Rigid, 6. ſyth, yſtyfnig; liym, 


arrug 


| Rigidly, ad. yn ſyth, yn dyn, 


yn lym 
Rigidneſs, s. ſythder; tyndra; 
Ilymder, gerwindeb | 


Rigorous, à. garw, gerwin, ca- 
led, llym, toſt, ly mdoſt, toſtlym 


Rigour, s. gerwindeb, llymder, 
taſter... 3 

Rill, s. rhewin, cornant 

Run, g. ymyl, cwr, min; cylch 


Rime, 5. barug, lwydrew; agen | 


Rimoſe, a. agenawg 

Rimy, a. Wwydrewawg, barug- 
Rimple, v. crychu 
Rind, sub. pil, crofen, croen, 


Kined, à. crofenawgs [gwiſg 
| Ring, b. cylch, cant, 1 


dell; 
rhwy, modrwy, bodrwy 

Ring- bone, 5. ewinor march 

Ring-dove, g. yſguthan 


Ringer, 5. clych-geiniad 


Ringing, part. yn canu, yn ſeinio 


Ringleader, 5. blaenawr, pen 


aeth | 
Ringlet, s. cydyn modrwyawg 
Ringtail, s. y iar dinwen 
Ringworm, s, gwreinyn, tardd- 
wreinyn, march-wreinyn 


Riot, 5. brythaint, afreolaeth, 
rhyſedd, gloddeſt, wttres, cy- 
feddach N 


awnder 


[lyd 


1308] 


R F | 
Rioter, 3. brythai, brythawr 
Riotous, a. brythawl, terfyſg- 


| lyd, wttreſgar, afradlawn 


Rip, v. rhwygo, dattod, dad- 
Ripe, a. addfed, ffaeth (wnio 
Ripen, v. addfedu | 
Ripeneſs, s. addfedrwydd 
Ripiers, 5. adwerthwyr pyſgod 
Ripple, 5. crych, crychiad dwfr 
Riſe, 3. codiad, cyfodiad, cwn- 
iad; eſgyniad;cynnvdd; tardd- 
iad; tarddelliad, ffynhoniad: 
v. codi, cwnu, eſgyn; tyfu; 
chwyddo; tarddu bi 
Riſibility,s.chwerthinaſrwydd; 
chwerthingarwch _ | 
Riſible, a, chwerthinus, chwer- 
thingar, chwerthinllyd 
Riſing, 5. codiad; eſgynfa: par. 
| yn codi, yn cychwyn 28 
Riſing- ground, g. uchelfa, glan 
Riſk, 5s. perygl: v. anturio, pe- 
ryglu | 
Rite, . defawd, cynnefawd 
Ritual, s. llyfr defodau: a. de- 
| fodawl I | 
Rival,s.cyd acer cyderlynwr, 
cydymgeiſydd: a. cyderlynol 
Rivalry, Rivalſhip, 5. cydgar- 
wriaeth, cydymgais 
Rive, v. hollti 
Rivel, ub. crychni: v. croen- 
grychu 
River, g. afon: pl. afonydd: a. 
afon, afonawil 
Rivet, 5. hoe! wrth- ben, gwrth- 
hoel: v. gwrth-boeho. | 


Rivulet, s. nant, cornant, cor- 


Rixation, g. cecraeth lafon 


Rixdollar, 5. darn o arian Al- 


manaidd o werth 45.64, 
Roach, 5. y torgoch | 
Road, ub. ffordd, prif-ffordd.; 

angorfa | 
Roam, v. crwydro, gwibio 
Roan, a. broc, brych 


\ | 0 ; Roan- tree, 5. cerdinen 
Rinfe, v. golchi, dyolchi, glan- 
_olchi | 


Roar, 5. rhu, rhuad, breferad: 
L. rhuo; bloeddain 
Roarer, s. rhuedydd 

Roaring, ub, rhuad; bloedd; 


i 


: 


| 


R O 


vernad : a. rhuadwy; bloedd- 
gar: v. rhuo; bloeddio, wylo- 
fain | | 
Roaſt, adj. rhoſt, pobedig: v. 
rhoſtio, poi 
Roaſted, a. rhoſtiedig 
Roaſting, s. rhoſtiad 
Rob, v. anrheithio, yſpeilio 
Robbery, Sub. trais, anrhaith, 
Hadrad ; yſpeiliad 
Robe, s. gwiſg, dilledyn, yſgin, 
gwn, mantell | 
Robin, s. Edr. Red Breaſt 
Robuſt, a.cadarn, cryf, grymus 
Robuſtneſs, 5. cadernid, cryf 
der 
Rocambole, s. garlleg Vſpaen 


Roche alum, 5. allawg y graig, 


y fath buraf o alym 
Rochet, 5. offeren-grys; y tor- 
goch | 28 | 
Rock, g. craig, clegr; clogwyn; 
yiger : v. ſiglo 
Rocket, s. picell o dan gwyllt; 
rhyw lyſieuyn 
Rockineſs, 5. craigeiddrwydd 
Rocking, s.ſiglad: part. yn ſiglo 


Rocky, a. creigiawg, yſgyryd, 


yigerawg | 
Rod, 5. gwialen; lath. — Ang 
ling-rod, genwair, — Curtain 
rod, Ilen-lath 
Rodomentade, s.coegfoſt, gwag 
ymffoſt: v. boctachu 
Roe, s. iyrches, ewig; grawn 
neu gronell pyſgod | 
Roe-buck, s. 1wrch: pl. iyrchod 
Rogation, c. gofyniad, erfyniad, 
gweddi 
Rogation-week, s. wythnos y 
gweddiau (y neſaf ond un at 


- y Sulgwyn) 


Rogue, 5. dihiryn, anfad-ddyn 
 Roguerv, ub. anfadrwydd, di- 
hirwch - | 


 Roguiſh, adj. anfad, hocedus, 


 anraſaidd 

Roguiſhneſs, 5. dihirwch, an- 
raſrwydd ? 
Roll, 5. trol, rhol, trul; troell; 


traill, treiglz claingec,plyg-lyfr; 


L309] 


R O 
cyfor-bren; rhol-bren, rhol- 
faen : v. rholio, treiglo, tro! 
Roller, s. rhol-bren, rhol-faen ; 
Rolling-pin, 5. rhol- bren ſtrul 
Rolling-preſs, 5. rhot-waſg 
Rolling-ſtone, 5. rhol-faen 
Romage, 5. ffwdan, terfyſg 


feinaidd ; Rhufeinig 
Roman-catholic, s. pabydd: a, 

pabaidd | 
Roman-catholicks, pabyddion 


draethawd, ffug-hanes 

Romancer, 5. ffug-chwedlydd, 
ffugiedydd, celwyddwr 

Romancing, par. yn ffug-fiarad 

Romaniſt, s. pabydd, un o eg- 
lwys Rhutain 

Romanize, v. rhufeineiddio, 
cydifurfio à phabyddiaeth 

Romantic, a. aruthrawl, mawr- 
wyllt, gwylltwedd; anhygoel, 
dychymygawl 

Rome, s. Rhufain 

Romiſh, a. Rhufeinaidd, pab- 
aidd = 

Romp, 5. hoeden, hobi, pur- 
boethen 

Ront, 5. cor-fil, coryn, crecwil 

Rood, 5. y grog, y groes; ped- 
waran erw o dir 

Roof, 5.pen, nen, clwyd, crom- 
glwyd, cronglwyd 


Rook, s.ydfran; iſelwr yr wydd 


bwyll; chwiwgi: v. twyllo 
Rookery, 545. nythfa ydfrain, 
| Uwyu y brain 


Room, 5. lle, eyfwng ; rhandy, 


cell, yſtafell 
Roomage, 5. lle, ehangder 
Roomiſhneſs, ub. leogrwydd, 
ehangder, helaethrwydd 
 Roomy, a. ehang, helaeth 
Rooſt, 5. clwyd jeir: S. myned 
i'r glwyd, myned 1 gyſgu 
Root, g. gwreiddyn, bon, gwae- 


lod, fail: w. gwreiddio; turio, 


diwrenldio | 
Rooted, a. gwreiddiedig, wedi 


gwreiddio 


Roman, 5. Rhufeinwr: a. Rhu- 


Romance, c. fug-chwedl, ffug- 


— 
ee 
EE has 
II? — — — 
* . 


3 2 E 
£ hy 
„ x — 


- < — — * waning _ — —_—— ju — — — ——— — — — — . —äCLm Cs — — 

2 6 N ape - n — . I h 2 * — — —— 1 

* 1 * * . 1 A C 0M A ws * — x F] re 8 3 ys > * - Y 3. 2 — x £ 

Nor? 2 3 , : 2, 1 SF © rey 7 a % 4 '*..4 Y „ 2 - - — >» 22 _ 

Ede * 23 A M 3 > : r EEE ro TS ESR ed EN P 1: 0h SO 3 
. 3 "as - CEE FR, Ai *.25 4 — 3 th 2 OED «< . HO Mn I Bogen Bog <a ca 2 - * — — OR — — — 1 —— 

* — q © A re * Fl Rs TWG 3 —— . TE + 

F r TT 2 AA © 1 OSEDED ; INIT F e —.— — 
8 ay 8 "©. —_— 3 ö ͤ . X OTRTSS CLEA S r 


ray gt == 
22,9 Bs ©: 
4 'V 
=. 

2 

: 


— — 


R © 

Rooty, a. gwreiddiaw 
Rope, 5. rhaff: v. rhaffo, rhwy- 

mo; gludiogi, llinynog1 | 
Rope-dancer, J. rhaff-ddawn- 

ſydd | 
Rope-dancing, g. rhaff-ddawns 
Roper, Ropemaker, 5. rhaffwr, 

rheffynydd 
Rope-ripe, 5s. cyw'r cebyſtr 
Ropery, 5. cebyſtriaeth, dihir- 
wch 


dalwrn 
Ropy, a. Ilinynawg, gludiawg, 
tew-wydn 


Ropineſs, nb. tew-wydnedd, 


gludiawgrwydd 8 
Roquelaure, Roquelo, v. cochl, 
mantell 

Roration, 3. gwlithiad 

Rorid, a. gwlithawg 

Roſary, 5. rhos-lwyn, rhosfa 


Roſa- ſolis, 5. y doddedig rudd 


Roſe, 54b. rhos, rhoſyn, breila, 

breilw. — Under the roſe, dan 
gel, yn ddiſtaw 

Roieate, a. rhoſawg 

Roſe - bud, 5s. rhos-flaguryn 

Roſe-buſh, g. rhoſberth, rhoſ- 

[Roſe-colour, 5. rhofliw [lwyn 

Roſemary, . rhoſmair | 

Roſe-noble, s. darn o hen arian, 
gwerth 6s. 8d. 


Roſe royal, s. darn o hen aur, 
. gwerth 11. 10s. | 


Roſet, ub. rhoſliw, lliw coeh 
paentwyr 
Roſe- tree, 3. rhoſwydden 
Roſe water, 5. rhos ddwfr 
Roſe- wood, g. rhoſydd 
Roſicrucians, g. math o fferyll- 
iaid cymhen feilch, brodyr o 
urdd y groes rhoſawg, rhos- 
groeſogion e 
Roſier, ub. rhoſlan, rhosfa, 
Roſin, s. yſtor [gardd ros 


Roſined, a. yſtoredig 

Roſtrated, à. gylfinawg, dyr- 
ynawg, pigawg ” 

Roſtrum, 5. pig, gylfin; duryn 
long; pulpud 


[310] 


Wc 1 
Rope-yard, 5. rhaff- lan, rhaff- 


SO. 

Roſineſs, 5. gwridgochni 

Roſy, adj. rhoſaidd; rhoſawg; 
rhoſliw, gwridgoch 

Rot, 5. malldawd, y pwd: vv. 
braenu, mallu, pydru | 

Rotation, s. cylch, tro, chwyl- 
dro, —By rotation, ar gylch 

Rote, 5. geiriau addyſgwyd yn 
unig ar dafod ; cofiad geiriau 
heb eu deall: v. tryſori yn y 
cof heb ofalu am y deall 

Rotten, part. pwdr, wedi mallu 

Rottenneſs, s. matldawd, pyd- 
redd, llygredd 

Rotund, a, crwn 

Rotundity, s. crynder 


Rotundo, s. ty cron 


Rove, v. crwydro, gwibio 
Rover, 5. crwydrad, gwibiad, 
Edr. Pirate =” 
Roving, part. dan grwydro 
Rouge, 5b. Iliw coch.— Rouge 
croſs, croes-goch. Rouge dra- 
gon, draig-goch 5 
Rough, 2. garw, gerwyn, hyll; 
lym, farrug | 


| 


Roughcaſt, , braſlun, braſlun- 


ad; brafgynllun; braſgrawen, 
garw-greſten,garw-gymmrwd 
Roughcaſting, sub. garw-gym- 
mrydiad i 
Roughdraw, v. braſlunio 
Roughdraught, 5. braſlun 
Roughen, v. garwhau 
Roughly, ad. yn arw, yn erwin 
Roughneſs, s. garwder, gerw- 
indeb 3 


Round, 5. eylch, tro, cylchdro: 


a. crwn, cylchgrwn, cyfrgrwn 
Roundabout, a. amgylchaidd, 

helaeth, amleiriawg, amgylch- 

ogylch: ad. oddiamgylch, o 

amgylch-ogylch, o dautu 
Rounded, part. talgrynedig 
Reundelay, s. cylch-gan 
Roundheads, £. pengryniald, 
| gwyr y pennau crynion 
Roundhouſe, ty crwn; nos gar- 

char 
Roundiſh, a, crynaidd, lled- 
*grwn 


e 


. @, cy ffrous; mawr; tyrddfawr, 


Royal, a. brenhinawl 


Rub, v. rhwbio, rhwto, rha- 


ddurlif; math o hog-faen 


Kuddle, 5. nod coch, rhuddell 
ä | 


RO 
Roundly, ad. yn grwn, yn gy- 
frerwnz yn amlwg; yn deg; 
yn heinyf, yn rhwydd; yn 
dalgrwn, yn llyfn, yn rhugl 
Roundneſs, 5. 1 llyfn- 
der; oneſtrwydd 5 
Rounds, 5b, gwyl-gylchoedd; 
darniau o ddelwau | 
Rouſe, v. dihuno, deffroi; cy- 
froi, cynhyrfu 12 5 
Rouſer, 3. dihunwr, deffrowr ; 
cyffrowr 
Rouſing, 5. deffroad; cyffroad: 


anferthawl, aruthrawl 
Rout, sub. cyfeddach; haid o 
ddynionach afreolus; terfyſg- 
fa, rhawd; gorthrech, ciliad, 
ffoad, ffoedigaeth: v. terfyſgu; 
gorthrechu, gyru ar ffo; rho- 
chian, chwyrnu 
Route, 5. ffordd, hynt, taith 
Rouze, v. Edr. Rouſe 
Row, 5. rhes, rheſtr; gwanaf : 
v. rhwyfo; rhodoli 
Rowel, 546, ceingoreth ; troell 
yſpardun. Edr. Seton 
Rower, 5s; rhwyfwr, rhwyfed- 
- [ydd 
Royaliſt, 5. brenhinoliad 
Royally, ad. yn frenhinawl 
Royalty, 5. brenhindawd, bren- 
hinoliaeth, brenhin-fraint 


thu, rhuglo, ymruglo 
Rubber, 5. rhwbiwr; math o 


Rubbing, s. rhwbiad: part. yn 
rhwbio 38 . 
Rubbiſh, 5. yſbwrial, yſgarth, 
yſgarthion, mwlwg ; ſor 
Rubicund, a. rhudd ; cochlyd 
Rubify, v. coch-hau, coch- 
Iiwio | 
Rubric, s. rhuddel, rhuddell 
Ruby, s, rhudden; cwrel 
Ructation, s. brytheiriad 
Rudder, s. llyw long 
Ruddineſs, s. rhuddni, gwrid- 
gochni, gwridogrwydd 


[311] 


R U | 
Ruddy, a. rhudd, gwridawg, 
gwridgoch | | 
Rude, a. trwſgl; anfoeſaidd, 
delffaidd; ſarrug; anghelfydd; 
anghymmen ; diwrtaith 
Rudely, ad. yn drwgl, yn an- 
foeſaidd, y ddrelaidd, yn far- 
rug, &c. | 
Rudenels, g. tryſgledd; anfoeſ- 
garwch, delffeiddrwyddz; ang - 
hywreinrwydd 40 
Rudiment, 5. egwyddawr 
Rudimental, a. egwyddorawl 
Rue, 5s. rhuw, rhut: v. galaru, 
gofidio | | 
Rueful, a. athriſt, galarus; hyll, 
wad ft 200 & 
Ru, aulnefs, g. triſtwch, greſyn- 
dawd ; erchylldawd 5 
Ruff, 5. crych-dorch mwnwgl 


Ruffian, g. hur-lofrudd, murn- 


lofrudd, cyflafanwr, anfad- 
ddyn, adyn © © oo HOIST 
Ruffle, 5. arddwrn-grych: p/. 
erddyrn-grychau: v. crychu, 
dillio; annhrefnu; anfoddogi, 
cyffroi | | | 
Rug, s. cwrlid, huling, rhwg 
Rugged, a. garw, gerwin ; at- 
rywiawg ; anwaſtad 
Ruggedneſs, s. gerwindeb; an- 
waſtodrwydd; afrywiogrwydd 
Rugaſe, a, rhychawg 
Ruin, s. adfail, cwymp, dinyſtr, 
diſtryw: v. dinyſtrio; anafu 
Ruinate, v. dinyftrio; llwm- 
hau, tlodi 
Ruination, 5. diſtrywedigaeth 
Ruinous, à. adfeiliawg, adfeil- 
iedig; dinyſtriol; anafus 
Rule, sub. rheol; llywodraeth, 
rheolaeth : | 
Ruler, gub. rheolwr, Ilywydd, 
Illywodraethwr 
Rum, s. rhym: a. cyfrwys 
Rumble, S. cynhyrfu; twrddan 
Rummant, 'a. yn cnoi cil 
Ruminate, v. cnoi cil; yſtyried 
Rumination, 5. cnoad cil, at- 
gnoad; yſtyriaeth 


Rummage, v. manol-chwilio 
J : 


ad: v. crychu 


: 
— — —ä ' me gens ,. . A * . 2 


— 


— 2 = 5 * * E £ . 8 
— DE CS I ²˙ R 2 — r ——— — —y—„——— ow — 7 
n - 


| Runagate, Runaway, 5. ffoadur, 


Rummer, 5. math oddiod-wyd- 
ryn 

N our, ts chwedl, gair, ſon, 
{wn 

Rump, . cloren, gwar y gyn- 
ffon 

Rumple, 5. tolc, rhych, crych- 


Run, . rhediad, rhedfa; ffo: wv. 
rhedeg, ffoi 


cilgi 

Rundle, 5. ffon yigol; fidell 

Rundlet, s. barilan 

Runnel, 5. nant 

Runner, s. rhedwr, rhedegwr; 
maen uchaf melyn 

Runnet, s. caul, ceuled, cywer, 
cwyrdeb 

Running, 5. rhedfa: a. rhedegog 

Rupture, 5. rhwyg, rhwygiad 

Rural, a. gwladaidd, gwladol, 
maeſawl 

Rurality, Ruralneſs, s. gwlad- 
olrwydd; gwledigrwydd . 

Ruſh, s. brwynen; rhuthr: v. 
rhuthro 

Ruſhing, s. rheuthrad; twrf: a. 
rhuthradawl 

Ruſh light, s, canwyll frwyn 

Ruſhy, a. brwynawg 

Ruſk, 5. bara cras-odyn; bara 
deugras 

Ruſlet, adi. rhuddgoch ; : garw, 
talpentan 

Ruſletin, s. math o afal 

Ruſt, s. rhwd, rhydni: v. rhydu 

Ruttic, 5. drots a. drelaidd 

Ruſtical, a. drelaidd, taeogaidd 

Ruſticate, v. cartrefu yny wlad; 
deol 1'r wlad 

Ruſticity, g,. dreleiddrwydd, 
taeogrwydd, gwladeiddrwydd 

Ruſtineſs, 546. rhwdlydrwydd, 
rhydni; rhydlydedd 

Ruſcle, v. rhugl-dryitio, ciec-. 
ian 

Ruftling,s.rbug]- drwſ,chwith- 

Ruſty, a. rhydlyd [rwd 

Rut, 5. ol troell men; rhidiad: 
TV, rhidio; brefa ; 


Ris 13121 8A 


Rutting, g. rhidiad; brefiad 
Ruth, g. toſturi; trugaredd 
Ruthful, a. toſturiawl 
Ruthfulneſs, 5. toſturiaeth 
Ruthleſs, a. annhoſturiawl, an- 
nhoſturus 
Ruthleſſneſs, 5. annhoſturi, an- 
nhoſturiaeth 
Ruttiſh, a. anllad, chwantan, 
Rye, g. rhyg [cnawd- wyllt 
Rye-bread, 5. bara rhyg 
Rye-grals, 5. -— on 


s. fel byriad o'r gair Socie- 
8 tas, neu Society, a arwydda 
oymdeithas; fel byriad o'r gair 
Socias, a arwydda cydymaith ; 
ac fel un o'r hen rit-nocau y 
y mae'n arwyddo ſaith 
Sabaoth, 5. lluoedd 
Sabbatarians, J. ſabbathyddion, 
y rhai ſydd yn cadw y ſabbath 
Iuddewig 
Sabbath, s.gorphwysfa, ſabbath - 
Sabbath-breaker, 546, torwr y 
ſabbath 
Sabbath-day, s. y ſabbath, dydd 
ſabbath 
Sabbatic, Sabbatical, adj. ſab- 
bathaidd; ſabbathawl | 
Sabbatiſm, s. gorphwys-bryd; 
manwl gadwriaeth y ſabbatli 
Sabellian, 5. un o'r un farn a 
Sabellius, yr hwn oedd yn byw 
tu a'r drydedd oes, ac yn dal 
nad yw y Duwdod ddim yn 
dri o Berſonau, neu o fodau, 
neu o Dduwiau; eithr yn un 
Perſon, un Bod, un Duw, an- 
feidrol ac an wahanol 


{ Sable, 5. y bele; croen neu flew 


y bele; lliw da: @, di 
Sabre, 3 math o gleddyf lly- 
dan gwegilawg. Edr. Cimeter 
Sabulous, adj. graianawg, * 
wodlyd | 
Saccharine, a. ſuwgraidd;  melu: 
Saccobenito, 5. gwitg y colled. 
igion yn y chwil-lys, ac arni 
luniau diaflaid a flamau tam 
Sacerdotal, a, offeiriadawl 


bh 
t 


a 
r 
5 
* 


ſach-wiſgzrhyw felus- win, ſecz 
of wool, ſach, neu ſachiad (ſef 


Sackcloth, 3. fachlen, ſachliain 


| Sacrificed, 


- Sadden, v. pruddhau, triſthau 


- Side-ſaddle, cytrwy untuog 


Sate, g. cell: a. diogel, diangol, 


8 A 
Sachel, 5.yſgrepan, ſachell, cd 
Sack, 3. ſach, ffetan, ſachlen; 


anrheithiad tref: v. ſachu, 
ſechu; diffeithio tref.— Sac 


26 maen, neu 3641b.) o wlan 
Sackbut, 5. dulcimer 


Sacked, part. ſachedig; difro- 
Sackful, 3. ſachaid dedig 
Sacking, 3. ſachiad; ſachlen; di- 
frodiad | 
Sacrament, g. ymrwymiad ar 
hu, ſacrafen, y cymun 
Sacramental, a. ſacrafenawl 
Sacred, a. ſanctaidd; cyſſegre- 
dig, cyſſegr-lan 
Sacrednels, . cyſſegredd, ſanc- 
teiddrwydd b 
Sacrifice, 5s. aberth, offrwm: v. 
aberthu, offrymu 


laddedig 
Sacrificial, a. aberthawl 
Sacrilege, 3. cyſſegr-· ladrad 
Sacrilegious, a. cyſſegr - ladrad- 
awl, cyſſegr-ladradgar 
Sacriſt, Sacriſtan, ub. ceidwad 
pethau cyſſegredig; clochydd 
Sad, adj. athriſt, prudd; cym- 
hylawg; blin, toſt, greſynawl 


Saddle, 5. cyfrwy: v. cyfrwyo. 


Saddled, part. cyfrwyedig 
Saddler, 5. cyfrwywr 
Saddle-tree, s. pren cyfrwy 
Sadducees, 5. Saduceaid, rhyw 
ſect Iuddewig ag oedd yn 
gwadu adgyfodiad y meirw, 
ac yn gwrthod yr yſgrythur 
oll oddieithr llyfrau Moeſen 


dianaf | 
Safe · conduct, . canymdo 
Safeguard, S. amddiffynfa; can- 
ymdo p 
Safeneſs, s. diogelrwydd 


rW ũ ·5õw > 


part. aberthedig, | 


3131 


8A : 


Saffron, 3. ſaffrwm, ſaffarn: a. 
melyn | 
Sag, v. llwytho; crogi yn drum 
Sagacious, a. call, craffus, ſyn- 
eee, „ 
Sagaciouſneſs, ub. c er 
| deall; ffroen Weds 22 
1 4. ſynhwyroldeb, ſyn- 
hwyr-lymder; ffroen-graffder 
Sage, g. y geidwad, ſaeds; gwr 
doeth: a. call, doeth 
Sagely, ad. yn gall 
Sageneſs, . callineb 
Sagittarius, Sagittary, ul. y 
ſaethydd, arwyddd y ſaethydd 
Sago, ub. rhyw rawn tramor, 
meddygawl a thra meithrinol 
Sail, 3. hwyl; long: v. hwyl- 
iaw, mordwyaw.—Fib ſail, y 
ynhwyl.— Main ſail, hwyl 
| fawr.—Mizzern ſail, hwyl Y 
lliw, y dant hwyl.—Sprit ſail, 


Sailcloth, 3. lliain hwylau 
Sailer, Sailor, 5, morwr, mor- 
dwywr Is 
Sailmaker, ub. gwneuthurwr 
Sailyard, 5. hwyl-Jath [hwylau 
Saim, 5. iraid, bloneg 
Sainfoin, 5. meillion, gwyrau 
bendigaid 
Saint, 5. ſant: v. ſantiaw 
Saint David's, 5. Mynyw, I. 
Sainted, a. ſantiedig [Ddew1 
Saint-like, a. ar wedd ſant 
Saintly, a. fel ſant 
Saintſhip, 5. urddas fant, ſant- 
dawd . | 
Sake, 5. achos, cyfrif, mwyn. 


For truth's ſake, ar gykrif y 
gwirionedd. For righteouſneſs 
ſake, o achos cyhawnder 
Saker, . math o walch, mor- 
Salacious, a. anllad F{hebog 
Salacity, g. anlladrwydd 
Salad, 5. bwyd-lyſiau, addail 
Salamander, 3. bwyſtfil tehyg 


N 


Safety, 3. diogel weh, dihangol- rr geneu-goeg, a fydd fyw yn 


| 


y tan, (meddant) pry'r tan 
5 OED 


yr hwyl flaen.—Top ſail, y frig 
wyl 


For God's ſake. er mwyn Duw. 


3 
—— Res 
2 


— FOR 
2 0 - - — — 
2 — [A AF era £ E 1 
. * * 1 =D 2 —— — N. 2:2 
con — — — — — . ͤ ͤ—— 
— — — —— 1 — — ——— 
) FE 


——— 


R 
236 >. I. - INS * 
— 2 — „ 


3 = 
"ag; 


N 
” 3 £55, IEA 
L= 


es 2s 
1 2 Foe” 
+ £452. — . — — cn 


<5 


— — — — — 2 _ — 
— 2 2 P * "INT = SS ” 
- 2 * — LY 1 + x hs * If 
Ih oo ens ot ORE REEL 
_ 3a p45 YO + „ d I * - 
r . IELS ISS 
* ; W * * 


= 
— 


Fr. Ar 
"I bp Sz „„ 
Sv. > >= 83 2 * _ > 
I” 


jy 
: —— 


* 


* \ - 
« 7 "A pe 
* _ 2 
Fra 


— 
* 


— 


> ww ate c.—4 
= Xn le Sx 


"PI INS ron — 
9 S8 hf + $* £X-& 
© Ya 


e 
* 


9 7 43 TE. 2 . 
I 0-0 2 * * 14 


— 
* 


SA - [314] S A 


Salary, 5. hur, cyflog 

Sale, s. gwerth, arwerth; ar- 
werthiad ; arwerthiant 

Saleable, a. gwerthadwy 


Saleableneſs, g. hywerthrwydd 
Salebrous, a. garw, gerwin 


Saleſman, g. gwerthiedydd 


Sale-work, 5. gwaith gwerth 


Saliant, a. yn yigwyddo allan; 
ar naid | 

Salient, yn dychlamu , yn curo 

Saline, adj. heliaidd, heliawg, 
halenawg, hallt 


Saliſbury, Sub. Caergaradog, 


Caerſefer 

Saliva, 5. aliw, haliw, poer 

Salivate, v. glafoerio, poerlifo; 
rhoi mewn poerlifiant | 

Salivation, 5, poerlif, poerlif- 
iant 

Salivous, a. haliwog, poerllyd 

Sallet, 5. Edr. Salad 

Sallet- oil, g. olew'r olewydd 

Sallow, 5. math o helygen; 4, 
melyn-las 

Sally, g. rhuthr: v. rhuthro 

Sally-port, 3. rhuth-borth 

Salmagundy, ub. dyſglaid o 
gymmyſg-fwyd, cymmyſgedd 

Salmon, sub. eawg, pyſgodyn 
eawg.—Male ſalmon, cemyw, 
Female ſalmon, hwyfell 

Salmon-trout, 5. eog-trithyll, 
gleiſiad, glasfaran 

Saloon, . uchel-neuadd 
Salt, 5. halen; naid: a, Kalt; : 
cynhaig 

Saltant, a. Yamſachus 

Saltation, s. llamiad 

Salt-box, 5. crwth halen 
Salt-cellar, s. halenai 

Saltneſs, 5. halltrwydd; cyn- 
heigrwydd 


Saltpetre, 5. halen y graig | 


Saltpit, 5. heledd 
Salvable, a. achubadwy 
Salvage, g. achub-log _ 
Salvation, s. achubiaeth, gwa 
redigaeti, nachawdwriaeth 
Salubrious, a. 1achus . 


Salubrity, 5, iachuſrwydd 


Salvatory, 5. cadwfa; eneint- 
fluch: a. achubedigawl 


Salve, ub. eli, enaint: V. elio, | 


iachau . 
Salver, s. achubydd, achubied- 
ydd ; heil-ddyſgl, heiliedydd 


52 Salvo, aub. elgus, gwaſgawd, 


{ loches 
Salutary, a. iachus, iachuſaw) 
| Salutation, 4. annerchiad, cyt- 
archiad © 
Salute, 5. cyfarchiad; cuſan; D. 
cyfarch, annerch 
Same, adj. yr un, yr un rhyw, 
yr un modd 


Sameneſs, 5. hunaniaeth, un- 


rhy wiaeth 
Samlet, s. eogyn; gleiſiad 
| Samphire, 5s. y godawg, corn y 
Sample, 5. ſiampl [carw mor 
Sampler, 5. ſiamplur, cynllun 
Sanable, a. Face; adwy 
Sanative, a. iachedigawl, iach- 
uſawl _ 
Sanctification, 5. ſancteiddiad, 
ſanteiddhad 


Sanctified, a. fanteiddiedig 


Sandctify, v. ſanteiddio 
Sanctimonious, . ſantweddus, 
ſantaidd _ 

Sanctimony, s. ſantwedd, ſant- 
eiddrwydd 

Sanction, 5s. cadarnhad; goſod- 
iad; awdurdod ; nawdd | 
Sanctitude, © ſanteiddrwydd 
Sanctity, g. purdeb, duwioldeb, | 
ſancteiddrwydd 


Sanctuary, 5, — "OY cyſſegrfaz 
_ { noddfa 


Sanctum. Sanctorum, 5. y ſan- 
taidd ſanteiddiolaf, y eyſſegr 
ſanteiddiolaf 

Sand, g. tywawd, tywad, tywod, 
tyfod; traeth 

Sandal, ub. gwintas, fallach, 


” ſandal 


Sandarac, ub. math o fwyn; 
gwm y pren meryw. Edr. 
Pounce 
; Sandeel, Sandling, s, math o 
nomen, Ilymriad 


diwall gof 


| Sanguine, a. gwaedlyd; o liw 


Sanicle, 5. cluſt yr arth 


Sanics, g. gor, crawn, madredd 


Sapience, g. doethineb 


Sapphic, g. barddoneg ar fydr 


| Sarcaſtic, Sarcaſtical, a. cell- 


S A 


lyd ; melyn-goch 
Sane, «.1ach,holliach; diglefyd; 


Sanglant, a. gwaedlyd 
danquification, g. troad yn waed 
Sanguifluous,a. gwaed-ddiferog 
Sanguinary, a. gwaedlyd, creu- 
lawn 


gwaed ; llawn gwaed; brwd, 

gwaedwyllt | 
danhedrim, sub, prif ſenedd yr 
Inddewon, yn cynnwys 70 
henuriaid Iſrael, yaghyd a'r 
brenin a 'rarchoffeiriad, medd 
[rha1 


Sanious, 4. crawnllyd 
Sanity, g. iechyd, iachuſrwydd; | 
dianmhwylledd 

Sap, 5. nodd; ſudd; ſug, gwyn- 
ing pren; rangloddiad: V. di- 
wadnu, diſeilio, tangloddio 
ROY a. blatus. 


Sapient, a. call, doeth - 

Sapleſs, a. dinode 

Sapling, 5.glaſbren,glaſwydden 

Saponaceous, Saponary, 4. ſe- 
bonawg; ſebonaidd; ſebonllyd 

Sapor, s. archwaeth, blas 
Saporific, a. blas- barawl 

Saporous, à. blaſus 


Sappho, prydyddes Mitylene 
Sapphire, . maen ſaphir 
Sappineſs, g. ireidd- der, ireidd- 

weh, llawnder ſudd; delffeidd- 

rwydd 

Sappy, a. iraidd, r pen- 

feddal, delffaidd 

Sapſkull, s, clwpa, delbren 

Saracens, s.Saraſemaid, Iſmael- 

aid 

Sarcaſm, 5. gair du, cellweir- 
no 


weir-gnoawl 
Sarcophage, 5. rhyw faen tra 
rhinweddawl i yſu cig marw 


| 1375) 
Sandy, adj. tywodawg, tywod- | 


I 


; 


S A 

Sarcophagous, a. yſgnawdig 

Sarculation, s. chwyniad 

Sarde], Sardine, 5s. math o yſ- 
gadenyn bychan 

Sark, 5. crys 

Sarſaparilla, Sub. planwyddyn 
meddygawl o'r Americ 

Sarſe, 3. gwagr rhawn | 

Saſh, s. gwregys fidan; yſgablar; 
dalen ffeneſtr 

Saſſafras, Saxafras, ub. pren 
meddygawl o'r Americ, tor- 
maenwydden 


Satan, s. ſatan, yr yſbryd drwg, | 


gwrthwynebwr, nn di- 


afol 
Satanic, Satanical, adj. diettt, 
cythreulig 


Satellite, 5. ſeren oſgordd, lleu- 


aden 

Satellites, s. fer goſgordd, plan- 
edau; gofgordd-fitwyr + 

Satiate, v. digoni; arddigoni 

Satiated, a. digonedig; arddig- 
onedig 

Satiating, a. diwalliad , digoniad 

Satiety, 5. gwala, digon, digon- 
edd, arddigonedd 

Satin, 5. math ar ſidan tra theg, 
palf 

Satire, 5. ſen, dychan, gogan- 
gerdd 

Satiric, Satirical, a. dycbanus 

Satiriſt, qub. dychanwr, ſenwr, 
dychaniedydd 

Satirize, v. dychanu 

Satisfaction, 5. boddlonrwydd; 


iawn 


Satis factory, a. boddhaol, di- 


gonol 
Satisfied, à. boddlonedig; di- 
walledig, eſmwyth 


Satisfy, v. boddio, boddhau, 
boddloni; diwallu, digoni 
Satisfying, part. yn bodloni, 


yn digoni; boddlonus, digon- 
aul, cymmeradwy | 


Saturate, V. llenwi yn lawn, 
digoni 
Saturation, g. Ilan wad, beichiog- 


Saturday, 5. dydd Sadurn [1ad 
Dd 2 


, 
2 


3% ee 
re 


4's "3 
— 


1 £ = 
7 —_— —— A — A — —— 
* . — . 5 . F * — AF W 
TELE OY - — rr wee 
; 3 — ms Zee g — 
r un: "af 7 2 * EOS. 2 - 
——— —— — — — — _ — — — 
® ale» oa. 2 1 * 8 CRC ES > > oo -- P — —— 
JJ; ĩ NS = — |; 

FS v1 3 ” IHE 5 - SE T0. RR Eo pes - 


. x" * 
> MI 8 4 8 2 N 3 
— þ. # OS. . 2 1 1 
2 PO * * 8 Se oF = 85 4 r 5 fe” 
" . . 25 — * 2 & 2-4 LIE FIXES 
— — — — 3 = a4, 3 nee —— — 
+ — S "oy 5 RE . OO 


3 


— Vt 2 > 
r 


3 
"= = 
22 — — — 
nt D 

» 4. -1*% 

*Ag * „ 


Pi A "= Iz 8 
3) op ATR Toa 


e 
1 * 


L 
2 7 A 0 4 — 
— as $f aut: 5 . TINT =; 8 . IS 7 8 bs. "yr" : e446 1 > l 
£2536 : : — — A rar ers on, x > k * — 9 be = * * *. K * mal bo e W 
A r r ere r Bu I 2 —.— * — 


does nn Yu 


> pr rome green ˙ : 
— . SG be EG” Rn EIT 


guynt: v, arogli; blaſu 


S A 1316 8 C 


Saturity, 5. Ilonaid, llewndid 
Saturn, g. un o aduwiau y cen- 
hedloedd; un o'r planedau 
Saturnian, a. un o ryw fath o 
gnoſticiaid: ſadwrnig, auraidd, 
dedwydd, perthynawl i'r aur 
axddioes : : -— 
Saturnine, adj, perthynawl i'r 
blaned ſadwrn; prudd, triſt, 
trymaidd 8 1 
Satyr, ub. rhyw anifeil-dduw, 
tebyg 1 ddyn cyrnig a thraed 
gafr iddo; ellyll; math o epa 
Savage, 5. dyn gwyllt, dyn o'r 
coed, anifeil ddyn: a. gwyllt, 
anwar, creulawn anifeilaidd, 
ffyrnig, gwydd. 
Savageneſs, ub. gwylltrwydd; 
creulonder; anfoeſder 
Savagery,s.creulonedd; gwyllt- 
dyhant - | 
_ Savages, 5. dynion gwylltion, 
pobl wylltion 
Savanna, s. math o waun pri- 
oda 1'r Americ 
Sauce, 5. fibr, ſaws, cyffaith 
Sauce-box, 5. 3 8 
Sauce- pan, 3. ſaws-badellan 
Saucer, 3. ſaws-ddyſglan; yfgal 
Saucineſs, 5. haerl „ phe 
Saucy, a. haerllug, digywilydd 
Save, a. eithr, oddieithr, ond: 
v. cadw, achub; arbed; tolia; 
eroni ; 
Save-all, 5. daliedydd tin can- 
wyll | Gs 
Savin, Savine, -. eithin-fyw 
Saving, 3. cadwriaeth; cadwed- 
igaeth : adj. arbedus, cynnil ; 
cadwedigawl: ad. amyn, oddi- 
eithr, ond 
Savingneſs, 5. cynnildeb 
Saviour, Savior, ub. achubwr, 


. 


gwaredwr, iachawdwr : 


Saunter, Santer, v. rhodiena, 
ſegura 

Savory, 5. math o ber lyſieuyn 
Savour, ub. arogl, arogledd, 


Savoury, a. blaſus; ſafwyrus 


Sauſage, 5. ſelſigen, monochen 

Saw, sub. if: v. llifio.—Croſs 

| ſaw, llif-draws, traws lif.— 

Hand ſaw, Ilaw. lif.— Pit ſaw, 

or M hip ſaw, Ilif-bwil, Ilif-hir 

Sawed, Sawn, part. llifiedig, 

wedi ei lifio 

Saw - duſt, g. blawd llif 
Saw-fiſh, 5. mör-lif 

Saw-pit, 3. pwll llif 

Sawyer, s. llifiwr | 
Saxifrage, 5. gromil, yr eglyn, 
tor maen, y llyfanawg 

Saxon, a. Saeſonig 

Saxons, . Saeſon 8 

Say, 5. chwedl: v. dywedyd, 
dweud | 

Saying, sub. dywediad ; gair, 
chwedl, ymadrodd: part, gan 
ddywedyd, yn dweud 

Scab, s. crachen, cramen; clafr, 
clawr, clawri 


Scabbard, s. gwain cleddyf 


Scabbedneſs, Scabbineſs, s. ere- 
chi, crachogrwydd ; clawrog- 
rwydd | 

Scabby, Scabbed, a. crachlyd; 


| clawrllyd, clawrawg 


Scabious, . y glafrllys: a.clafrog 
Scabrous, a. garw 7 
Scabrouſneſs, s. garwedd 
Scaffold, 5s. eſgynfawr, eſgyn- 
glwyd, adeilglwyd - 
Scaffolding, J. eſgynlawr; eſ- 
gynloriaeth | Ws 
Scalade,s.yſgoliad.Edr. Eſcalade 
Scald, g. berw-loſg, gvlyb-lols; 
brwd-1as, yſgaldaniad: v y- 
pn, gwlyb-loſgi, lleith- 
oſgi; goloſgi | 
Scale, g. carnellyn; graddawg, 
yſgol; gradd-ddring; eſgynfa; 
ereſtyn, erwſtyn, crachen; cen: 
v. digennu; dalennu; pilio; 
criſbilio; dringo ag yſgolion 
Scaled, Scaly, a, cenawg 
Scall, . crach drwg; y ddũ frech, 
y gwahanglwyf 
Scalled, or Scaldhead, 5s, pen 
crach, pen a chrach drwg yr« 


ddo 


Savoys, 5. breſych crychion 
3 


en A 


Scandalizing, part. yn difenwi, 


gwaradwyddiadawl 
Scandalous, adj, gwarthus, 


Scanning, 5. chwiliad, profiad, 


 gwydd; yigwydd, palfais 


ES [329] * we 
ferſaidd' 


Scallop, 5s. math o byſg demt- 
gragenawg: v. bylchu, erwn- 
fylchu; gwlf-gragenu ' - | 

Scalp, s. Copa, eroen y COPA, 
clo}; croen y pen: v. blingo'r 
pen, digroeni'r iad, diglo 10 

Scamble, v. Edr. Scramble 

Scambling, part. ymyred, ym- 
wthio, crafangu: 4. gwaſgarog 

Scamper, v. gadaw ar darf, ffoi 
ymaith, myned 1 ffwrdd dan 
fras-gamu © . + 

Scan, v. holi, profi, pwyſo; 
mefur gwers neu benill 

Scandal, s. tramgwydd; athrod- 
iaith, gwarth, gwaradwydd : 
v, difenwi, zwaradwyddo 

Scandaled, part. difenwedig, 
dirmygedig > Pb 

Scandalize, v. difenwi, gwar- 

 adwyddo e 

Scandalized, par. gwaradwydd- 
edig, difenwedig | 


| 


gwarthlawn, cywilyddus 
Scandaloufly, ad. yn warthus, 
yn waradwyddus 
Scandalum-magnatum, 5s. dir- 
myg 1 fawredd, trofedd yn 
erbyn gwr mawr;- yi{griten 1 
goſpi y fath droſeddwr - . 
Scandinavia, s. dulychlyn 


meſuriaeth penillion 
Scanſion, 5. meſurad braich o 
benill Ie 
Scant, adj. prin, cyfyng, cul, 
cwta, bychan; tlawd ; anainl 
Scantinefs, g. prinder; annigon- 
edd; tlodi | 
Scantling, s. maint, meſur; der- 
nyn, patrynyn, cettyn 
Scanty, &@. cul, cyfyng; prin, 
anaml; bychan; tlawd 
Scape, v. Edr. Eſcape 


Scape-goat, s. bwch dihangawl | 


Scapula, s. aſgwrn pen yr yſ- 


Scar, s.'craith :.v. creithio 
Scaramouch, 5. yigentyn ; bw- 
back - - . 


hyffredin; ad. yn brin, braidd 
Scarcely, ad. braidd, o braidd 
yn brim — 
Scarceneſs, 5, prinrwydd 
Scarcity, 5. prinder 
Scare, v. brawychu, dychrynu, 
tarfu 
Scare- crow, 5. hudwg, bwbach 
y brain | mw 
Scared, part, dychrynedig, tar- 
| fedig | 
Scarf, s. yſgablar, yſgwyddrwy 
Scarf-1kin, 5s. y croen uchaf 
Scarification, s. craffiniad 
Searifier, 5s. craffiniwr 
Scarify, v. crafhniaw | 
Scarlet, «6, yſgarlad, yfgarlla, 
gra, airos: adj. yigarlad-liw, 
coch, gloyw-goch 
5, brethyn yſgar- 
lad N 
Scarlet-oak, 5. prinwydden 
Scarp, 5.bolamddiffyn-glawdd; 
taleithig ; 
Scarred, a. creithiawg | 
Scatches, g. baglau, tudfachau. 
Edr. Stills 8 
Scate, 5. rhaien leſn, morcath, 
rhwchws; goſail, Hithr-ofail: 
v. Hlithro, Hithr-redeg ar ia 
Scating, „ llithr rediad ar ia 
Scatter, v. gwafgaru | 
Scattered, a. gwaſgaredig, gwaſ- 
garawg = 
Scavenger, c. yſgubwr heolydd, 
| heol garthiedydd - 
Scawrack, 5. mor-fwſwgl 
Scene, sub. golwg, drych, ym- 
ddangoſiad;dangosfa;golvgta; 
| ymddangosfa; eyfunderych ; 
3 cyfunbarth; gweithredfa 
Scenery, 5. darlunfa; darlun- 
iedigaeth; darlun- lenni 


olygiadawl; golygiadaetn 
| Dd 3 | 


Scarce, adj. prin, anaml, ang- 


1 
JT <þ wttets 22 


ao 

2 7”. HE II 

F en x 
ST. _— 


:cenography, 5. darluniadaeth 


4 
: 
: 


7 N es 7”, „ * bo 


* a * — _tt 
— — — „ ia; i ie ea — 
TTT — Q 
. = OTE — —— - a % >= 3 - — 5 
£ ＋ ern ů % 


2 8 


BY £0 ot 


& 6 
2 


EG ca oF 
n 
* _ 


m "or LE | 2 
r 2 
. n 


— 


Pa Boy 
fe 8 


* N 
LE — — 


. $-<- P 1 W * "PD . pi. » : 
2 = 0 A 7 FORE 1 ud c® 8 aß * 7 — 2 . - > N 
= Ly - 2 D Ar PEROT . 2 8 GENE 1 i 92 
C 


TTT. 
— — — — 72 == * 7 


—ͤ—ũ—P — 


af 


— . 
3 


2 2 "Myr 


E 5 ů — . 


Sing ALY 


SS — 
SISSY 
EEE End 


2 
— 


A 


5 


NN in es ˙ Een a aa, ET en, 
DE . nn cr 


* 
— 


: l 
9 4 * 8 — gr MP. 5 
= 8 Yy 7 ” " * „ — * Ki — . : — — — = 
. AE lr vs "EX por e e: nr Ss 7 g Ip 2. 51 6 ES) WS: hr — — 5 
W ons r 4 e Fa * 2 - 3 q 8 r. —_ 


8 C 
Scent, g. arogledd, E 
adrywydd, edrywedd _ 
Sceptic, 5. Edr. Sheptick. 
Sceptre, Scepter, g. teyrnwialen 
Sceptred, Scepter'd, a. teyrn- 
wialenawg 
Scevity. s. chwithrwydd, law 
chwithrwydd. 
Schedule, 5. chwaneg-len, di 
byn len, dibyn-lain 1 
Schematiſm, Sub, eyttrem y ſer 
ar planedau 

Scheme, 55. cynllun, Uuniad, 
amean, dyfais, dychymmyg 

Schemer, 5. llumedydd, dyfeiſ 
Wr 

Schirrous, a. caled- chwyddog 

Schirrus, 5. caled-chwydd di- 
ddolur, chwaren 

Schiſm, ub. rhwyg: eglwyſig, 


58 
Schilmatic, ab. eglwys- -Twyg- 
iedydd: a.eglwys-rwygiadawl 
CN acicah a. eglwys-Twygol, 
eglwys-ramadawl - 
Scholar, g. yſgolhaig, Hleenawg 
Schelarſhip, 5. yſgolheigdod ; 
yſgolbeigaeth; prif yſgolfraint 
Scholaffic, Sholaſtical, 3. mew: | 
aidd ; y{golheigawl l! 
Scholiaſt, s. eſponiedydd 
Scholion, Scholium, s. efooniad 
School, s. yſgol, dyſgle, athrofa 
Schoolfellow, $3 nas op Aro 
Schooling, s. yſgol-dal | 


Schoolmaſter, 5. ' yſgol- feiſtr 


Schoolmiſtreſs, 5. yigol- feiſtres 
Sciatic, a. clunwſtaidd. 
Sciatica, s. y glunwſt 
Science, 4. gwybodaeth; cel. 


| fyddyd | 
Sciences; sub. celfyddydau. — 


Liberal ſciences, celfyddy dau 
breiniawl; megis grammadeg, 
rbeſymeg, areith yddiaeth, rhi- 
fyddiaeth, dacarfeidraeth, ſe- 
ryddiaeth 

Scientific, Scientifical, a. gwy- | 


bodbair, gvybodbaraw]; cel- 


#yddaw 


- 


[318] 


© 


8 nad eglwys- | 


8 C 
Scientifically, ad. yn wybod- 
barawl; yn ol rheolau gwyb- 
odaeth | 

Scimetar, Seimitar, . math © 
gledddyf cam gwegilawg 
Scink, 5. mar*llo, llo marw 
Scintillate, V. gwreichioni | 
Scintillation, s. greichioniad 
Scioliſt, 3. un bas- wybodus | 


Scion, 3. impyn 


Sciſſars, 5. gwelleifyn, ſiſwrn 
Sciſſure, g. holltiad, toriad 
Scoat, Scotch, V. attal, attal 
olwyn 
Scoff, 5. gwawd: . gwatwar 
Scoffer, 3. gwatwarwr 
'Scofting, 5. gwatwariad 
'Scoffingly, ad. yn watwarus, 
mewn gwawd | 
Scold, s. cecres, cecren, cecrai:- 
V. ymſerthu | 
Scolding, sub. ymgecreth, ym- 
daeru, ymdaeriad: a. cecreth- 
gar, cecrus, ymdaergar - 
Scollop, s. Edr. Scallop 
Sconce, 5. cainge- -ganhwyllyr; 
dirwy; pen;caer: v.rhoidirwy 
Sconeed, a, dirwyedig [ar un 
i wh g. ceueg, yſgeueg; rhaw 
ba 
Scope, 5. nod, tuedd nod; lle, 
eyfle; rhydd- did | 
Scorbutic, Scorbutical, poeth- 
glefrawg, clafrllyd, ſeyr fiaidd 
Scorch, wv. poethi, GIA; 
rhoſtio; rhuddo | 
Scorched, 4. poethedig, cras- 
boeth, cras-boethedig; rhudd 
Scor ching, a cras-boethiad: a, 
| -cras-boethol: part.yn rhuddo 
Score, ugain; hac, rhygnzrhygn. 
bren, cyfrif-bren; cyfrif, dy- 
led: v. rhygnu; dileu 
Scoria, 5. ſothach 
Scorious, a. ſothachawg 
Scorn, s..dirmyg, diyſtyrweh, 
gwawd, gwatwor: v.dirmygu, 
| diyſtyru, gwawdio, cym * 
yn chwith | 
Scorned,. a. dirmygedig 


Scorner, g. gwatwarwr 


Scoruful, a. gwatwarus, gwat- 


warllyd 
Scornfully, ad. yn. watwarllyd, 


mewn gwawd 


| Scorpion, g. math o ſarph, yn 


debyg i geimwch, à cholyn 
gwenwynig yn ei chynffon; 
un o'r 12 arwydd 

Scot, g. yſgotyn; tal, taliad; ;oyf- 
ri 


Scotch, s. trwch, hac: a. yſgot- 


aidd: v. hacio, trychu 


Scotch-collops, 5. Edr. Veal 


cutlets 


Scoteia, 5. un o enwau gwener 
Scot-free, a. rhydd, didal. 


Scotiſh, a. yſgotaidd, albanaidd 
Scotland, 6. Alban, Yſgwydir, 


Iſgoed-Celyddon 
Scots, 5. Yſgwydiaid, Iſgoed- 
ogion, gwyr yr Alban 
Scovel, 5. yſgubell ffwrn 
Scoul, Scowl, g. cuch: v. cuchio| 
Scouling, 5. cuchiad: a. cuch- 
iawg 
Scoundrel, * . adyn, F':7 0 


Scour, v. yſgarthu, yſgwrio; 
Scoured, a. yigwriedi 


( pibo 
Scourer, g. yſgwriedy d 
Scouring, 5. yſgwriad | 
Som e, 5. ffrewyll, Mangell. 
angellu 
eee pant. ffrewylledig 
Scourger, 5. ffrewyllwr 
Scourging, 5. ffrewylliad, Man- 
gelliad | 


Scout, s. fforiwr, gwiliwr, yſpi- 


wr: v. fforio, yſpio, olrhain; 
chwilena; hwtiaw, wfftiaw 
Scowl, 5. Edr. Scoul = 
Scrabble, v. yſgrabiniaw 
Scrag, sub. yſgerbwd, yſgrwd, 
gewal- _ 

Scragged, a. Edr. Cragged 
Scraggineſs, s. eſgyrn llymedd, 
truan wech 

Scraggy, a. eſgyrn Ilwm, cul, 
tenau, truan 


Scramble, s. ciprys, ymgiprys, 


eipgais: v. cy pgeiſio 


Scotch- fiddle, g. y i y erafu 


— 


8 3 ; 1319] 8 C 


Scrambler, 5. ymrabinwr; cip- 
geiſiwr 

Scrambling, 5. ymrabinad; * 
geiſiad 

Scranch, v. cras gnoi, 81 all- 
gnoi; grillian | 

Scrannel, adj, gwichlyd, cryg- 
leiſiawg 

Scrap, s.tamaid; cerpyn, dernyn 
Scrape, s. dyryſwch, cyfyngder, 
magl; craf, crafiad; v. crafu, 
crafellu | 

Scraper, 5. crafiedydd; erafell 

Scraping, 546. crafiad: a. craf- 
tadawl: part. yn. crafu 

Scrapings, 5. crafion, creifion 

Scraps, 5. briwſion 

Scratch, 3. craf, crafiad; ewin- 
od; y diawl: . crafu, yigra- 

Scratched, a. crafedig {[biniaw 


| Scratcher, s, crafwr, yigrabin- 


iwr 


droed ceffyl, y llyncoes 
Scratching, 3. crafiad: a, yſgra- 
biniawg 

Scrawl, Scrall, 3. yſgrifen hagr; 
vigraflen 

Scrawler, g. yfgrifenydd trwigl 
Scrawls, 5s. Ilythyrenau aflun- 
iaidd | 

Screak, g. yſgrech: v. yſgrechain 
Scream, 5. yſgri, yſgrech: v. 

yfgarmain | 
Screech, s. oergri, yſgrech 
Screech owl, s. gwyll, aderyn 
y corph 

Screen, 5. cyſgod- len; achre, 
achwre; gwaſgawd; march- 


| ridyH: . cuddio, gorchuddio, 


gwaſgodi; march-ridylio 

Screw, g. cogwrn tro, griſdoell; 
troell, cogwrn, hoel-droi, 71. 
griw: v. yſgriwo 


Scribble, s. coeg- -yſgrifen. : v. 


coeg- yſgrifenu 
Scribbler, s. coeg-yſgrifenydd. 
Scribe, 5. "vi rifenydd 
Scrine, 5. yſrin, ciſt 
Scrip, 5#b, Yigrepanz ; derayn Q 


| bapur 


Scratches, gub. rhyw glefyd ar 


3 


8 
FS da 


„„ % 
Fr wg Wee 


LEE IM ÄrT[knñ 
ö Log Ine 2 = 1 
—̃ — — — 
A , 
"IF" - * 
M7 d i 

p 


3 

3 — 2 —— 

7 * 

W N 
"A 


= 8 * 2 = K 1 e * 


—— 


_ — 
e 
” 88 

* — LY 


rr 


5 
— PPP 
r 


*** —— 


TIE; ßT—— 22 
— — ee EE En BE: 


N 
_—Y VIE ———— ber 2000 we ob ery en ES ro ne tit Oo ants = rreatigbng = ppg 9 —— — * 
& On FE : 3 2 * +. av 3 4X. 20” gp» — * 2 9 - I ; 


Y — — > $5005) — oeggy my 


_— by * 5 
. 4 0 
— 2 — 


| SC [3 
Scriptural, a. yfgrythurawl 
Scripture, s. yſgrythur: a. yſ- 
grythurawl  _ | 
Scripturiſt, s. yſgrythurwr 
Scrivener, s. yſgrifenydd 


Scrofula, 5. clefyd y brenin 
Scroll, 5. rholyn o femrwn neu 


bapur; plyg- lyfr 
Scrotum, 4. eeill- gwyd 


Scrub, g. adyn, bawddyn, bawai; 


hen yſgubell; hen gel truan 


Scrubber, Scrubbing-brufh, 5. 


rhwbiedydd, gwrichell rhwbio 
Scrubbing, 5. rhwtad, rhwbiad 


Scrubby, 4. gwael, dirmygus, 


difwyn, diffaith 
Scruff, s. addatl | 
Scruple, g. petruſder, petruſ- 
edd, amheuzeth: v. petruſaw 


20] SC 
Sculpture, s. cerfiadaeth, cer flad 
| Scum, . ewyn, yſgai, gorferw: 
v. diewynu e 

Scummer, s. diewynwr; Hed- 


I wad; yfleten 


Scurf, 5. cen, yſgen; creft 
Seurfy, 4. yſgenawg; creftawg 
Scurril, Scurrilous, a. croeſan- 
{ aidd, buſtlaidd, drwg-dafodog 
4 Scurrility,s.croeſaniaeth,drwg- 
| dafod, brwnt-iaith | 
Scurvily, ad. yn frwnt, yn faw- 
Scurvineſs, s. baweiddrwydd, 
1 3 
Seurvy, ub. y elefri poeth, y 
— a. liaglyd; crachlyd; 
bawiyd, brwnt 
Seurvy-graſs, ub. mör-lwyau, 


2 
* 
7 


Serupuloſity, Scrupulouſneſs,s. } Uyſiau'r llc 


- 


amheugarwch 
Scrupulous, 4. amheugar, am- 
heus 2 5 50 


Scrutable, a. chwiliadwy 


Serutation, 5. chwiliad 


Scrutator, Scrutineer, 5, chwil- 


iwr, chwiliedydd 
Scrutinize, v. chwilio, chwilena 
Serutiny, 5. chwilfa, chwiliad 


Scrutoir, Serutore, 5. yſgrifen- 


gilt 

Scud, J. cawedan, 
wlaw 

Scuffle, 5. ymgiprys, ymdrin, 
cynnen: v. cõwympo 1 maes 
Scuffling, s. cwympad 1 maes, 

_ ymgobiaw _ ö 

Sculk, 5s. enud o Ilwynogod: v. 

Sculker, 5. Hechwr llechu 

Sculking, par. yn llechuz llech- 
wrus 

Scull, 546. penglog, iad, ſiad; 
Wyw-rwyf; rhodol fad; rho- 
dolydd: v. rhodoli | 


brechan 0 


Sculſer, 56. gyriedydd bad un 


rwyf, rhodolydd 
Scullery, s. golch-dy, golchfa 
Scullion, 5. cegin ferch, golch- 
yddes y lleftri | 
Sculptor, g. cerfiedydd, yſgyth- 
riedydd a | 


4 


Scut, s. eonell, cioren, Hoſg- 
j wrn, cynffon, cwt, yſgwt 
Scutcheon, 3. cwnſallt | 
| Scuttle, . cawell nwlwg; crwth 
glo: gwaddeg melin 
Scuttles, g. ffeneſtri caban Yong; 
| bwrdd-ddoran long 
Sea, J. mor, Hyr : 
Sea-bank, f. glan y mor, traeth- 
Sea- breeze, 5. mor-awel {ell 
Sea-calf, 5. mor-lo 
Sea-chart, . mor-ddarlun 
Sea-coaſt, 5. arfordir 
Sea-compaſs, 5. mor-gompawd, 
compawd n 
Seafaring, a. yn dilyn y mor 
Sea- green, 5. mor-liw, gwyrdd- 
Seaman, g. MOrwr *4 TIS 
Sea mark, s. mör- nod 
Sea-mew, 4. gwylan 
Sea - port, 5. porthladd 
Sea- room, 5. mör anghaeth 
Sea-ſhore, 5. glan y mor, traeth 
Seal, 5. ſel, inſel: v. ſelio 
Sealing wax, 5. cwyr ſelio 
Seam, 5. gwniad, gwrym: vV; 
gwry mio, cydwnio 
Seamed, a. gwniedig, gwrym- 
edig, gwrymawg 
Kerns 5, cydwniad, gwrym- 
1a 


4 


AS. I I es. os | 


. Searing, 3. ſeriad 


 ymneillduaw 


edigaeth allan 
Second, g. cynnorthwyo, tri- 


8 E 


Seamſter, 3. gwniedydd 
Seamſtreſs, 3. gwniadyddes 
Seamy, a. gwrymawg 
Sean, qub. rhwyd-ſan, rhwyd- 
dynn | 
Sear, a. ſych, cryn: v. ſerio 
Searcloth, s. Edr. Cerecloth 
Seared, a. ſeriedig 


Searce, 5, gogr, gwagr ſidan: v. 
gogrynu, peillio - 
Searcing, 5b. gwagriad, helad 
trwy ogr ſidan 2 
Search, s. cais, chwilfa, chwil- 
iad, ymofyniad: v. chwilio, 
ceiſio, ymofyn _ 
Searched, a. chwiliedig 
Searcher, s. chwiliedydd 
Searching, 3. chwiliad 
Seaſon, 5ub. tymmor, amſer, 
pryd: v. tymheru, cyweirio, 
pereiddio > 
Seaſonable, a. amſerawl, pryd- 
lawn, tymhoraidd 
Seaſonableneſs, 5. amſeroldeb 
Seaſonably, ad, mewn pryd, yn 
amſerawl 
Seaſoning, g. tymheriad; cywair 
Seat, 5. eiſteddle, maingc, ca- 
Seaward, ad. tu a'r mor {dair 
Secant, s. trwch-linell; trych- 
iedydd | 
Secede, v. encilio, ymadaw, 


Seceders, 3. encilwyr, ymneill- 
duwyr + 
veceſhon, 3. ymadawiad, ym- 
neillduad, ymwahaniad 
Seclude, v. cau allan 
Seclution, 3. cauad allan ; cau- 


| 


ugeinfed ran munud; cyn- 
northwywr: 4. ail, eilydd, el- 
fydd: v. cynnorthwyo 
Secondary, ub. rhaglaw, ail - 
raddawg: a, ail, o'r ail radd 
Second-hand, à. ail law 
Secondine, a. Edr. Afterbirth 


13211 


| Seamleſs, a. diwniad, diwrym 


f 


8 E 
Second- rate, a. eil-faint 
Second-ſight, 5. lledrith olwg 


Secrecy, g. dirgelrwydd; dirgel- 


weh; celedigaeth | 
Secret, 3. cyfrinach, dirgelwch, 
rhin: a. cel, cudd, cuddiedig, 
| dirgel 
Secretary, ub, ſgrifenedydd, 
yſgrifenydd, ſgrif-ragla s- 
Secretaryſhip, 3. *ſgrif-raglaw- 
iaeth . 
Secrete, v. cuddio, celu; didoli, 
neillduo 
Secretion, f. didoliad, neillduad, 


gwahaniad | 
Ys ad, yn ddirgel, dan 
SE | 


Secretneſs, 5s. dirgelrwydd 
Secretory, a. doſparthedigawl 
Sect, g. plaid, cydfa, ymran 
Sectary, 3. un a fo'n perthyn i 
S244 blawd neu enw © gre- 
fyddwyr, pleidiwr 
Section, g. doſbarthiad; darn, 
rhan ; doſbarth, trychnod 
Secular, a. bydawl; oeſawl, can- 
— . 
Secularize, v. digyſſegru, byd- 
oli 


condine 5 
Secure, 4. diogel, hyderus; di- 
ofal: v. diogelu, ſicrhau; car- 
Secured, a. diogeledig {charu 
Securely, ad. yn ddiogel 
Security, 5. diogelwch 
Sedan, s. clud-gadair | 
Sedate, a. araf, eſmwyth, llon- 
ydd, tawel, pwyllig 
Sedateneſs, 5.aratwch „Honydd- 
weh, pwyll > 
Sedative, a, eſmwythaol 
Sedentary, a. eiſteddawg, eiſt- 
eddfawr, lonydd 
Sedentarineſs,s.eiiteddogrwyded 
Sedge, 5. heſg, merydd 
Sedge-bed, s. heſg-lwyn, Ilwyn 
Sedgy, a. heſgawg {[merydd 
Sediment, 5. gwaddawd _ 
Sedition, s. terfyſg, terfyſgiad, 


Secondly, a. yn ail | 


| ymblaid, bradfwriad 


Secundine, v. brych. Edr. Se- 


1 . 
r ” & <4 ES * ” = by - — - —————_ 
— ——— - —— — — I — —— 

1 ET SE —_ ot IT in POTTED > = omen , —— 

a ih a: et EN S A OTIS OBO. TY TL. P * 
T E: — i by ＋ EST I, 1 4 E SON EASY es ↄꝰ˙ . ß. 7. or ry I 


* ry 


> ot 


pry 


— ereerre mm 


- m — . pa 
— re 


n W e 
1 Tis 4 - "2 N 


a> at > "= + 
ME ERIE 
— — "Hat" + hh. 

7 3 


—— IF 
— —— — 
<< = 
. 
8 4 ey 
S D 


— 


© ST 


rr — is ny, 
— . cx 
5 £46, SE .. 1 


2 tn ann 


rr 


we _—_— O99 —- 
4 _— WE x 


b 


. 


Seditious, a. terfyſglyd, vmryſ⸗ 


— t bs 
a RA = — Dine : — — by 4 - 4 7 _ DE 
= * \ n * iy as the=- — t 1 rn rr 11 2 #49" Ing * ed 2 
. Dad, Sa BF. . LEN 2 os . yah 2 : "2 > — Cs E Is OR = PEI 2 £5 
Re * * 5 6 FE * SER. FF UCET IN 4 — — + . CI. IT 
» 


* 


— 


uf 7 
4 I 
65 
3 
MW. | 
0 
4] 
3 
3 
4 
4 
C ; 5 


= Wars v 


— 9 


- — 1 zr rr 
- * EYE TIC SY ZYCRITE — 
* ” x4 * 7 


Seek, v. ceiſio, argeiſio 
Seeking, 5. cais, ymgais; ceiſ- 


Seem, v. ymddangos, diſgwyl, 
edrych 


See- ſaw, s. aſdell ſiglethan: v. 


Segnity, 5. muſgrelldawd 


8 E a} "SF 


ongar, pleidgar 
Seditiouſly, ad. yn derfyſglyd 
Seditiouſneſs, 5. pieidgarwch 
Seduce, v. tynu ar ddidro, di- 
droi, camdywys; hudo 
educer, Sub. twyllwr, denwr, 
Ilithiedydd 
Seducible, a. Ilithiadwy 
Seducing, a. budaw], Ilithiaw! 
Seduction, Seducement, J. hud, 
hudoliaeth; didroad; camar- 
weiniad; ; twylledigaeth 
Sedulity, . g. diwydrwydd 
Sedulous, a. diwyd 
See, 5. eſgobaeth: v. edrych; 
gweled; gofalu: int. wele! 
Seed, 5. nad; rhith 
Seedling, 5. had- K e | 
Seed- time, g. pryd hau 
Seedy, a, hadawg 
Seeing, 5. gwelediad: ad. yn 
gymmaint. — Fel rhagferf, y 
mae 'n debyg mai Hygriad 50 
o'r gar fince © _ 


Seeker, g. Ceifiedydd 


1ad ; part, yn ceiſio 


Seemer, 5. ymddangoſiedydd 
Seemingly, ad. i'r golwg, mewn 
ymddangoſiad 

Seemhlineſs, 5. gweddeidd. dra, 
prydferthwch - | 

Seemly, a. gweddaidd 

Seen, part, gweledig; A. med- 
rus 

Seer, 5. gweled ydd ;zteth buwch 


chwarau ſigl- dyhoedan 
Seeth, v. berwi, hrydio mewn 

gwlybwr, gwlych-dwymo 
Seether, g. berwedydd | 
Segment, s. darn o beth, Dy 

o gant neu gylch | 


Segregate, v. didoli 
„ eee ;didol-. 


Seignior, 5. arglwydd 
Seigniory, 5. arglwyddigeth 
Seine, 5. rhwyd fan 
Seizable, a. gatacladwy 
Seize, v. dal, gafaelu, cym- 
merge. goreſgyn 

Seizin, Seiſin, g. goreſgyn, cym- 
meniad goreſgyn. 

Seizure, 5. daliad; gafaeliad; 
atafaeliad, adaſael 
Seldom, ad. anfynych, yn an- 
fynych; weithian | 


| Seldomnefs, x. anfynychder 


Select, a. dewis, dewiſawl, de- 
wiſedig, pigedig: v. deus, 
dethol, pigo 


Selection, ſs pigiad 
Self, s. human: à. hunan: fron. 


bun, hunan 


Self- intereſt, 3. hunan- les 
Selfiſh, 2. Hünanatvl⸗ 
Selfiſhneſs, 5. — 
Self- love, 5. hunan- ſerch 
Self- ſame, a. yr un 


"4 Self-ſufficient, 20 bunan. dd. 


gonawl 

Self- witted . duns fodduws 
Sell, v. gwerthu, arwerthu 
Seller, 5. gwertburr 
Selling, 5. gwerthiad 

Selvage, 5. ymyl Wechys; am- 
we, ymylwe, amaerwy, tyn 
Selves, pron, hunain 
Semblable, a. cyffelyb 
Semblance, g. cyffelybrwydd 
Semi, 5. hanner 

Semicircle, 5. hanner cylch 
Semicircular, a. hanner- cylchog 
Semicolon, . rhagwahan- nod, 
fel hyn () 
Semidiameter, 5. hanner try- 
feſur | 

Semihunar, Semilunary, . han- 
ner loerawg 

Seminal, à. hadawsg | 
Seminary, 5. hadfa; cynmblan- 
fa, magfa; athrofa' - 
Semination; s. hauad 


Semiquaver, J. hanner cry ch- 
nod N 


edigaeth''? ' 


Self denial;s. hunan-ymwadiad | 


A 


FLY 


8 E „ 

Semivowel, s. hanner llafarog- 
Sempiternal, a. bythawl . [1ad 
Sena, 5. dail meddygawl rhyw 
bryſgen o'r Aipht hy” 
Senate, s. ſenedd. 
Senate-houſe, g. ſenedd-dy 
Senator, s. ſeneddwr 
Senatorial, Senatorian, a, ſe- 
neddawl 5 
Send, v. anfon, danfon; gyru;\ 
hebrwng | _ 


Seneſcence, 5. heneiddiad 


= 8 E 

Separable, a. didoladwy, gwa- 
hanadwy, neillduadwy, yſ- 
OR TEE... 

Separate, v. gwahanu, didoli, 
neillduo, ymneillduo; yſgar ; 
trywyn __ 

Separation, 5. didoliad, gwa- 
hanzad, net eg upet, 

 yſgariaeth; yſgaredigaeth;ym- 

| a een and 


Separatiſt, 5. ymwahanwr, ym- 


wahaniedydd - 


Seneſchal, s. goruchwiliwr .. September, s. mis medi, y naw- 


Senectude, 5s. henaint 
Sengreen, s. y fyddarllys - 
Senior, 5. yr hynaf: a. hyn.. 
Seniority, 5. hynafedd, hynaf- 
Sennight, g. wythnos [dawd 
Benſation, s, ſyniad, ymſyniad; 
teimlad e 
Senſe, g. teimlad; ſyniad; ſyn- 
wyr; deall; meddwl, barn; yſ- 
tyr; ref. 5 $5.4. 
Senſeleſs, a. dideimlad; diſyn- 
WF. , a 
Senſeleſſneſs, s. diſynwyredd 
Senſibility, s. teimlad, teimlad- 
rwydd ; tynerwch _ 
Senſible, adj. teimladwy; ſyn- 
hwyrawl; gwybodawl _ 
Senſitive, a. teimladol.—Senſi- 
tive plant, y fywlys, y bywlys 


_ {Septenary, 4. ſaithawl [fed mis 
Septennaal, a. ſaith mlyneddawi 
Septentrion, g. gogledd 


Septentrional, 4. gogleddawl 

Septuagenary, ub. dyn deng 
mlwydd a thrugain oed 

Septuageſima, g. y trydydd ſul 
cyn y grawys (yr hwn ſydd 
tua 70 dydd cyn y palg) 

Septuagint, 5. cyheithad cyntaf 
yr hen Deſtament i'r Groeg ; 
awdwyr y cyfieithad hwanw, 
am eu bod tu a deg a thrugain 
o nifer | 


Septuple, a. faith cymmaint, 


faith dyblyg g 
Sepulchral, 43. beddrodawl 
Sepulchre, s. bedd, beddrawd 
Sepulture, 5s. claddedigaeth 


Senſual, a. anianol, cnawdol, Sequel, ub. canlyniad, diben 


trythyll | 

Senſuality, s. cnawdolrwydd 
Senſualize, v. cnawdoli _ 
Sent, part. anfonedig: v. an- 
fonais, anfonaiſt, &c | 
Sentence, 5. moes-air, doeth- 
air; gwers, ſynhwyr-wers 
barn, dedryd, dedfryd: v. 
barnu 1 5 
Sententious, a. ſynwyr-werſog 
Sentery, Sentry, s. rhagwiliwr 
Sentiment, ab, tyb; ſynwyr- 
wers, | 


2 


þ 


p 


Sequence, s. canlyniad 


diwedd-barth 


Sequeſter, Sequeſtrate, v. gor- 
fodogi, rhoi mewn Ilaw gano]; 
ymwrthod ; neillduo , 

Sequeſtration, s. gorfodogaeth, 
rhoddiad mewn llaw-ganol; 
neillduad; neillduedigacth;ar- 


alliad; doſparthiad 


Sequeſtrator, ub. gorfodawg, 
gorfodogwr 

Seraglio, 5. ty'r gwragedd (yn 
y dwyrain;) putteindy 


Sentimental, adj. ſynhwyrawl, Seraph, s. ſeraph, angel 


doeth-dybawl 

Sentinel, 5. gwiliedydd 
Sentry, g. gwiliwr; gwarchodfa, 
gwWꝛilfa | ns 


Seraphic, a. ſeraphaidd, angyl- 
aidd | 

Seraſquier, 5ub. tywyſog llu yn 
myſs y Tyrciaid | 


It Eos ̃ ˙— . ce 7.4 con" ron 


— 


A 


— 


—— IED 


r 


— — 


- 3 = - - - : EDIT, 
q — Ve and > me” 4, © . II - 
7 P > 4» a — | #23. Ks 3 : : * 124 
* 4 - = "— * * 3 3 n Sg 
o 


BY 


— 
bo a ES 
Kt 


„K r 
— — — no = — 


. CAB 
2 


= 
— 
. 


ä _—— 


ye ey * 


—— wow 4 


3 
8 . 

2 FIT 
_— 


MET IL OBA 4 
22 


. 
_ — 


== 


I! 


D 
en Py 20. — 27 


—— Io 4 1 


mt Fain at; x 
r 


4 
——— 
Wat TI — 


E T J — 
r 
«£ x. * . 


2 


N FEM 
"I. — 


— — 
WL l ON "FO y . 
S fo W 


= ct 
2 a ; 
P 


2 S 
( / ( / . 
C - — 


. eee 
_— == 3 22 


2 


1 8 


* 
— 


— * 


. 


* 


THI —— — eng 
5 * 


4 ——_ 4 wb 2 
— . — nd gs: _ ay 
„ * — „ 3 when, - _ 


x tn MEL. Le rad 


9 I 
— CSS pom. 


9 7 9 - X boy - n 2 5 
2 0 Ks k . a _— oth. 4 2 1 * * 2 8 — 
* * Wa 2 — 9 , +> hi © - cd es £. es CL 2 r r 2 OT 2 ge 
Fan — * 23 -— 5 2 SA ? b 1 * — f 23 
5 +. : 2 D x RA 1 2 2 n 2 = e — — 2 
8 * Be my n = — - K ODT IS — 


8 E 1324 8 E 


Serenade, g. cariad- gan noſawl, Seſs, 5. ardreth, treth 


nos· gerdd: v. canu nos-gaingc 
i gariad-ferch, nos - geingciaw 
Serene, a. teg, tawel; digwm- 
mul; rhadlawn 

Serenely, ad. yn deg, yn dawel 

Serenity, Sereneſs, s. tawelwch, 
tegwch ; rhadlonedd 
Sergeant, Serjeant, 5. ceiſpwl ; 
rhingyll, gwaedd gwlad 
Sergeant at arms, 1. rhingyll y 
brenin 92 J 

Sergeant at latv, 3. cyfreithwr 
o'r radd uchaf 

Series, 5b. rhes, rheſtr, trefn, 
trefn-res | 

Serious, adj, difrif, difrifawl, 
pryſur 

Seriouſly, ad. yn ddifrifawl, o 
ddifrif 5 


Seriouſneſs, 5. difrifwch 


Sermon, g. pregeth, traethawd 
Sermonize, v. pregethu 
Seroſity, g. meiddogrwydd neu 
ddyfrogrwydd gwaed 
Serous, a. meiddawsg, dyfrilyd 
Serpent, 5. ſarph, neidr 
Serpentine, a. dolenaw 
Serrate, Serrated, a. Ili -ddan-; 
heddog ; danheddog, bylchog 
Serration, 5. llifiad ; llif-ddan- 
heddiad mn | 
Servant, 5.gwas,gwaſanacthwr, 
gweinydd, gweinidawg 
Serve, v. gwaſanaethu, gweini, 
gweinyddu | | 
Service, 3. gwaſanaeth, gwein- 
yddiaeth; gwaith; gweinidog- 
aeth 
Serviceable, a. gwaſanaethgar, 
defnyddiawl, huddiaul | 
Service-tree, s. cerdinen 
Servile, a. gwaſawl, gwaſaidd, 
caeth- waſaidd ; gwael 
Servileneſs, Servility, 3. gwaſ- 
olrwydd, gwaſeidd dra 
Servitor, 3. gweinydd 
Set vitude, 5. caeth-waſanaeth, 
caethiwed 
Serum, sub. maidd y gwaed, 
meiddlyn N 


Seſſion, g. eiſteddfa, eiſteddfod, 
eiſteddiad | 
Seſteree, s. rhyw ddarn o arian 

Rhufeinig, gwerth tu a 24 
Set, 5. llawn rif; ſet; impyn, 
cymdeithas: v. goſod, cydoſod: 
par. goſodedig;wedi machludo 
Setacious, a. gwrychawg 
Setfoil, 3. treſgl y moch 
Seton, 5. ceingoreth 
Settee, 5. cadeirfainge 


J 


trefu; penderfynu; tawelu; 

ſierhau 5 

Settled, part. ſefydledig; wedi 
llonyddu 

Settlement, g. rhwymiad; ſefyd- 


deb; preſwylfod; gwaddod 


Seven, a. ſaith ſefydlu 
Sevenfold, a. ſaith dyblyg: ad. 
ſaith waith 
Sevennight, . wythnos 
Seventeen, . dau ar bymtheg 
Seventh, a. ſeithfed 
Seventy, a. deg a thri ugain 
Sever, v. didoli, gwahanu, neill- 
duo, doſparthu 
Several, a. amryw, amrywiol, 
amrafael; neillduol, gwahanol, 
gwahanredol 1 
Severally, ad. yn neillduawl 
Severance, 1. neillduad 


gerwin © 
Severity, sub. toſter, Ilymder, 
gerwindeb 
Sew, v. gwnio; pwytho; gwr- 
Sewed, a. gwniedig ſymiaw 
Sewer, s. gwniedydd; heilydd, 
hulydd; diſtain, heilyn 
Sewer, s. (o iſuer) dyhyſbydd- 
ydd, dyfrifos 


| Sewet, Suet, :. gwer yr aren 


Sewing, sub. gwniad: part. yn 
gwnio 

Sex, 3. rhyw, rhywogaeth, yſ- 
tlen; benyw 


* 


Sexagenary, a, tri ugeiniaw 


| Settle, -. yſgiw: v. ſefydlu; car- 


liad, goſodedigaeth; cyttun- 


Settling, 5. ſefydliad: part. yn 


Severe, a. toſt, llym, Ilymdoſt, 


C7 


FA APA OO EA OA 


* * AA FA FLY 


8 E 
Sexageſima, s. yr ail Sul cyn y 
garawys (yr hwn ſydd tu a 60 


dydd cyn y paſg) | 
Sexennial, a. chwe-blynyddol, 
chwe- blwyddawl 
Sextain, 5. pennill chwe- ban 
Sexton, 5. clochydd 
Sextuple, a. chwe-dyblyg 
Shab, s. Ilymrigyn 
Shabbily, ad. yn 
ſalw | 
Shabbineſs, 5. gwaeledd, ſal- 
wedd, Hymrigrwydd, llibyn- 
dod 
Shabby, a. ſalw, hagr, brwat, 
bawlyd, llymrig 
Shackle, s. hual: v. hualu 
Shackled, a. hualedig 
Shad, s. math o for byſg 
Shade, s. cyſgawd, cyſgodfa: 
v. cyſgodi 
Shades, s. cyſgodolion, yſbryd- 
ion; cyſgodfeydd, tir angof 
Shaded, a. cyſgodedig 
Shadineſs, g. cy{godrwydd, cyſ- 
godolrwydd 
Shadow, g. cyſgawd 
Shadowed, part. a gyſgodwyd 
Shadowing, Part. yn cyſgodi 
Shadowy, a. cyſgodawl; anſyl- 
wedda wil! | 
Shady, a. cyſgodaidd, cyſgod- 
awg, cyſgodfawr, cyſgodig 
Shaft, g. paladr; picell, ſaeth 
Shaftment, 5. dyrnfedd bica, 
hanner troedfedd 
Shag, 5. hirflew; cedenwe, bre- 
thyn cedenawg | 
Shagged, Shaggy, a. blewawg, 
hirflewawg, cedenawg 
Shagreen, Shagrin, ub. croen 
rhyw byſgodyn. Edr. Chagrin 
Shake, s. ſigl, ſigliad, yſgwydfa: 
yigwyd, ſiglo | 
Shaker, s. figlwr, yſgwydwr 
Shaking, sub. cryniad, ſigliad: 
part. yn yigwyd 
Shale, s. cibyn, pliſgyn 
Shall, o. caiff, &c _ 
Shalloon, s. tenllif 


Uymrig, yn 


Shallop, g. math o fad neu longig 


[3251 


| 


Sham, g. twyll: a, ffug, 


S H 


Shallow, ub. baſle: a. bas, an- 
nwfn; iſel | 
Shallowneſs, g. baſder | 
Shallows, 5. basfanau, beiſle- 
oedd, rhydleoedd | 

Shalot, s. math o arlleg 
ffugiol: 
v. hudo, twyllo 6 . 
Shambles, 5. cigfa, cigle 
Shame, 5. cywilydd: v. pert 
cywilydd, gwaradwyddo 
Shamed, adj. cywilyddiedig; 
gwaradwyddiedig 
Shamefaced, a. cywilyddgar, 
Hednais 7 
Shamefacedneſs, 5#ub. gwylder, 
gwladeidd- dra 
Shameful, a. cywilyddus, gwar- 
adwyddus - | 
Shameleſs, a. digywilydd | 
Shameleflly, ad.yn ddigywilydd 
Shameleſineſs,s.haerllugrwydd 
Shamrock, s. meillionen dair 
dalen 1 5 
Shank, s. coes; aſgwrn y goes; 
paladr | - 
Shape, 5. lun, gwedd, rhith: 
. uno, rhithio 42 
Shaped, part. lluniedig, wedi 
et lunio | 
Shapeleſs, a. afluniaidd 
Shard, 5. cragen, crogen, der- 
nyn o leſtr pridd; priddell; 
adwy; brithyllyn Y | 
Share, 5. rhan, cyfran; ſwchz 
D. rhanu, cyfranu. — Plough 
ſhare, ſwch aradr 
Shared, part. rhanedig, a ran- 


wyd | 

Sharer, s. rhamiedydd; cydgyt- 
ranawsg 
Sharing, s. rhaniad, rhanedig- 

aeth; part. gan ranu 

Shark, 5. morgi gwyn, dera'r 
mor; yſglyfgi, yſglyfiwr: Y. 
cipio, yſglyfio, gwangcio, bo- 
lera; twyllo  - 

Sharp, à. llym; pigfain; blin, 
poenus; ſur, chwibl: v. Edr. 
Sharpen 


Sharp-edged, a. awchlym 
Ee 


8 H 


Sharp- pointed, à. blaenfain 
Sharp-ſet, a. gwangeus 
Sharp - ſighted, a. llygadegraff 
Sharpen, v. golym, golymu, 
awchlyy mu | 
Sharpened, a. golymedig 
Sharvener, s. golymwr | 
Sharper, 5b, Illym-ddyn, dyn 
cyfrwys-lym ; hud-leidr 
Sharply, ad. yn lym, yn awch- 
lym, yn bigawg _ 
Sharpneſs, 5. llymder, tofter ; 
gerwindeb,chwerwedd;awch- 
Iymedd, blaenllymedd ; ſurni 
Sharp-viſaged, a. wyneb-lym 
Shatter, v. briwo, chwilfriwo, 
yihgo 
Shattered, a. drylliawg, chwil- 
friw | | 
Shave, v. eillio; rhaſglio; yſ- 
gythru 
Shaved, Shaven, part. eilliedig 
Shaver, 5. eilliwr, eilliedydd 
Shaving, 5. eilliad; rhaſgliad 
Shavings, g. rhaſglion ; 
Shaw, s. pryſg, pryſgoed, ffrith, 
gwig, coedwig 
She, pron. hi; o hom; hithau 
Sheaf, s. yſgub: v. rhwymo yn 
yſgubau | 
Shear, v. cneifio; gwelleifio ; 
pladurio - 
Sheared, a. cneifiedig 
Shearer, s. cneifiwr; gwelleifwr 
a Shearing, zub. cnaif, cneifiad; 
gwelleifiad 


Shearman, g. gwelleif wr, gwell- 


eifiedydd 
Shears, 3. gwellaif, gwelleifau 
Shear-water, 5. gwylan Iwyd - 
Sheath, s. gwain: SY. gweinio 
Sheathe, v. gweinio; goſeilio 
llon f | 
Sheathed, a, gweiniedig 
Sheathing, s, gweiniad 
Sheath- maker, 5. gweiniwr 
Shed, s.llueſt; penty: v. tywallt; 
gollwng ; colli; dihidlo | 
Sheen, s. Illewyrch 
Sheep, 5. dafad, llwdn dafad; 
diefaid 


{ 


[326] 


| 


S II 


Sheepcot, 5. buarth defaid, de- 
feitty OD 
Sheepfold, sub. corlan defaid, 
buarth | 
Sheepiſh, a. gwladaidd, hurt 
Sheepmaſter, 5. perchen defaid 
Sheepſhearing, s. amſer cneino; 
gwledd gneiio 
Sheer, a. glan, pur: v. ffo, 
Sheer-graſs, 5. heſg | 
Sheet, 3. llen: . leni; Ilenlli- 
ain: plu, llenllieiniau.— Sheet 
of paper, papurlen.— Sheet of 
canvas, llywionen, canfaſen 
Sheet-anchor, 5. y prif angor 
Sheeted, . wedi ei lenllieinio 
Sheeting, 5. liain Ilenllieiniau 
Shekel, . darn o arian Iuddewig, 
gwerth tu a 25.60. - 
Shelf, 5. ſeld, yſtyllen 
Shell, 5s. cragen, crogen ; ply- 
gyn, cibyn, meſglyn 
Shelly, a. cragenaidd, crogen- 
awg ; cibawg, cibynawg 
. 5. cregyn; cibau, maſgl, 
pliſg | 
Shelter, 5. gwaſgawd, diddoſ- 
rwydd 
Sheltering, 5. 
yn gwaſgodi 
Shelterleſs, a. diwaſgawd 
Sheives, 5. ſeldydd 


7 


gwaſgodiad: bar. 


{Shelving, par. Ilethrawg, llech- 


weddawg 
Shelvy, a. beifleawg 
Shent, v. beio, ceryddu 
Shepherd, s, bugail 
Shepherd's-hut, s. bugeildy 
Shepherd's-purſe, s. pwrs y bu- 
ail | 


8 f 
{Shepherdeſs, 5. bugeiles 


Sheriff, s. firydd | 

Sheriffalty, Sheriffdom, 5. ſir- 
yddiaeth DES 

Sherry, s. melus-win godidog 
o Xeres yn Vſpaen 

Shew, s. ymddangoſiad, golwg, 
golygiad; llw, rhith; gwele- 


digaeth: v. dangos, arddangos 


Shewea, Shewn, part. dangol- 
edig 


8 


Shewy, adj}. dangoſiadus, ym- 
ddangoſiadus, golygus | 
Shield; s. tarian. v. tarianu, 

gorthoi, amddiffyn 
chielded, fort. tarianawg; tar- 
ianedig, gorthoedig 
Shielding, 5. gorthoad à thar- 
ian: part. yn amddiffyn 
Shift, ub. hefis, crys benyw; 
dy chymmys, dytais; yſtryw, 
dichell: S. trot, newid, ym- 
new id; ymochelyd; ymdaro 
Shifted, part. new! idiedig 
Shifter, . hocedwr; dyn an- 
wadal _ 
Shifting, s. newidiad; ymmud- 
iad ; dichell: a. cyfrwys 
Shiftleſs; a. ditedr, diffordd 
Shilling, * 
Shily, ad. yn ochelgar 
Shin, . crimmawg 
Shine, v. diſgleirio, lewyrchu, 
tywynu 
Sbineſs, s. eilgarweh, gochel- 
garwch; cywilyddgarwch 
Shingle, s. peithwydden, aſtyll- 
en hollt, aſtyllen do 
Shingles, s. rhyw us orb glefyd, 
yr eryrod, crygdardd poeth 
Shining, à. tryloyw, diſglair 
Shiny, a. diſglair 
Ship, s. Hong, yſgoren: v. rhoi 
mewn llong 
Shipping, s. y llongau 
Shipwreck, 5. long. ddrylliad 
Shipwrecked, a. long- ddrylliog 
Shire, 8. fir, ſwydd | 
Shirt, 5. crys: v. gwifgo crys 
Shirtleſs, a. digrys 
Shite, v. tomy, cachu 
 Shitten, part. bawlyd, cachlyd 
Shive, 3. yſgyren 
Shiver, s. yſgyrionyn : lu. yf- 
gyrion: v. yſgyrioni, delltaw 
Shivering, 5. cryndawd; dell- 
teniad 
Shoal, 5. haig ans, bas-le: a. 
bas : v. baſhau 
Shock, s. ergyd, cyfergyd, ym- 
hwrdd; ſiglad; braw ; yſgafn, 


[1awg 


. \wilt, deuddeg cein- 


* 


13271 


Shout, 5. 


cogvrn: v. taro, ſiglo; brau- 
ychu; cogyrnu 


x 
4 


SH 
Shocked, part. yn arſwydo 


Shocking, a. echryſlawn, erch- 


yl, arfwydus 


Shod, part. archenawg; Pee 


awg; pedoledig 


Shoe, 5. eſgid, archen, cwaran; 


pedol: v. pedoli 
Shoeing, s. archeniad; pedoliad 
Shoemaker, s. crydd, elgidiwr, 
Shog, s. Edr. Shock [archenwr 
Shoot, s. impyn, blaguryn, 21 
brigyn; ergyd; porchell: 
ſaethu, ergydio, taflu; 3 
tarddu allan, egino 


Shooter, s. ſaethydd 
Shooting, 8. ſaethiad 
Shop, 5. maſnachdy; gw eithdy 


Shopke per, ub. fiopwr, maſ- 
nachwr 


Shore, s. glan y mor, traeth, - 


. fywyn 

Shorling, 5. dafad gnaif; croen 
dafad gnaif 

Shorn, part. cneiſiedig 


Short, 3. byr, cwta, cryno 


Shorten, v. byrhau 
Short-hand, sub. byr-law, byr- 
yigrif | 


| Short-lived, @. byr- -boedlawg 


Short! "ad. ar fyr; yn fyr 
Shortneks, . e 5 
Short-winded, a. byr-anadlog 
Shot, sub. grawn dryll; ergyd 
dryll; ; cyfrif: a. ſaethedig; wedi 
ei faethu 

Shotten, part. dirawnedig, di- 
ronell; ceuledig 

Shove, s. gwth : v. gwthio 
Shovel, s. Thaw: v. rhofio 
Shoveler, ;; rhofiwr _ | 
Should, v. dylem, dylech, dy- 
Jent, dylai 


Shoulder, 5s. yſgwydd ; palfais: - 


v. yſgwyddo; attegu 
Shoulder- blade, g. palfais 


Shouting, s, bloeddiad 
Show, 5. Edr. Shew | 
Show-bread, 5s. bara goſod 
Shower, s. cafod, cawad ' 
Shower y, a. Cawadawg 

E e 2 


In I-22 — 
£Xs 


bloedd: wv. bloeddio 


——_ —_ TD GG 
X * Pt. ²˙ ü er BS Eh ATE ep * 
4 


ED 


— 
” — — — 4 — 
A — FER 4, 3 
TSR * 28 _ 3 —.— Ren 25 — 


— 


— - 


8 H 

Showy, . dangoſiadus 

Shred, 5. cinyn, cilcyn, carp, 
Harp, difyn, trychyn, trych- 
ionyn 

Shrew, 5. cecrai, cecres 
Shrewd, a. cyfrwys, Ryman, 
ffel 

Shrewdly, ad. yn fel, yn gyf 
rwys 

Shodwdrieſs „J. ffeldra, cyfrwyſ⸗ 
dra 

Shrewſbury, 5. Ay Nen. 
gwern Bowys 

Shriek, 5. yſgrech: v. yſgrech 

Shrift, 5. cluſt-gyffes Jain 

Shrill, a. Uym, uchelfain, gwich- 
lyd 


y 
Shrillneſs, 6. uchelfeinedd ik 
eidrwydd 
Shrimp, 3. bardys, ichen 
nar, cor 
Shrine, s. creirfa; teml 
Shrink, v. ymgrynhoi, tynu 
_. atto 
Shrinking, Sub. ym grynhoad, 
tyniad atto 
Shrive, v. ymgyffeſu 
Shrivel, v. crychu; tolcio 
Shrivelled, a. crych; tolciawg 
Shriven, part. wed! ymgytfeſu 
Shropſhire, 3. fir Amwythig 
Shroud, g. amdo, amwiſg; gwaſ 
gawd: . amwiſgo; gwaſgod! 
Shrouded, a. amdoedig; am- 
guddiedig 
Shrouds, s. hwylau, uchel raff. 
au a hwylau llong 
Shrovetide, Shrove-Tueſday, 
J. gwyl gyffes, mawrth ynyd, 
nos ynyd 
Shrub, .. pryſgen, gwydden, 
manwydden 
Shrubby, 4. pryſgylawg, man- 
wyddawg. — Shrubby place, 
pryſgyle 
Shrubs, 545. prys, pryſg, pryf- 
goed, pryſgyll, gwydd, pryſ- 
gwydd, manwydd 
Shrug, s. crynhoad yr yſgwydd- 
au, yſgryd, echryd: v. cre- 


vachu” 7 yigwy ddau 


[328] | 
Shudder, s. yigryd: *. _ 


S N 


rynu | 
Shutldering, part. dan rn 
Shuffle, . cymmyſ. Oy 4 
iad; cyfrwys ga gwyd, 
ſiglo; cymmylgu 
Shuffler, s. hocedwr 


waith 

Shun, wv. gochel, gochelyd 
Shunned, part. gocheledig - 
Shunning, s. gocheliad: part, 
> yn gochel 

Shut, v. cau: part. cauedig, yn 
gauad 


Shutting, s. caead, cauad 


gwennol gweydd | 
Shuttle-cock, s. ehed-gorc 
Shy, a. anghyfeillgar ts cilgar, 
gochelgar, gwagelog, oſgoilyd 
Shyneſs, s. gochelgarwch 
Sibyl, s. ſibli.— T wiſe ſibyl, 
ſibli ddoeth. 

EN ſychder 

Sick, a. claf 

sickiſh, a. clafaidd 

Sickle, . cryman _ 
Sicklineſs, . anhwyldeb 


Sickly, a. clafyca, anhwylus 


Sickneſs, 5. clefyd, aftechyd 
Side, s. ochr, yſtlys; tu, plaid. 


Water fide, glan y duft 
Sideral, a. ſerawl, vn ol y ſer 
Sideration, 3. Edr. Blaſting 
Sideways, ad. Iwyr ei ochr; 

gyfaryſtlys 
Side- wind, g. yſtlys-wynt 
Siege, 5. gwarchae, gwarcha- 


edigaeth 


Sieve, s. gogr, gwagr 

Sift, . gogrynu, gwegrain; 
nithio; chwilio, olrhain 
Sigh, "2 ochenaid, uchenaid 
Sighing, s. ucheneidiad, ochain: 
part, dan ocheneidio 

Sight, sub. golwg, yr olwg, y 
gweled; drych, drychohaeth 


sightleſs, a, diolwg, dall, way” 


Shuffling, s. figl; hoced, fug- 


Shutter, s. cauwr; cauad, clawr 


Shuttle, Weaver's-ſhuttle, 546. 


Bed fide, erchwyn gwely.— 


| e IK 
Sohtly, a. golygus ; 
Sen, J. 1 nod; amnaid; 
awgrym: L. arwyddo, nodi, 
rhoi law wrth yſgrifen 
Signal, g. arwydd, awgrym: a. 
hynod, rhyfedd 
Signature, g. arwydd nod, enw, 
law wrth yſgriten; dangoſeg, 
arwydd-lythyren 
Signet, s. fel-fodrwy, modrwy 
Significance, Significancy, sub. 
arwyddoldeb; pwys, pwyſig- 
rwydd = | 
Significant, a. arwyddawl; ar- 
wyadoccaol; arddangoſawl; 
pwysfawr, pwyſig; yſtyrfawr, 
cynhwysfawr 
Signification, 3. arwyddoccad, 
yſtyr; arwyddiad 


Signify, v. arwyddo; arwydd- | 
! Simpler, Simpliſt, 5. Ilyſieuwr 
Simples, 5. Hyſtau; y ſyml-wſt 


occau | 
Signifying, part. gan arwyddo, 
n arwyddoccau 
Signing, 5. nodiad, rhoddiad 
llaw wrth yſgrifen | 
Silence, 3. goſteg, taw, diftaw- 
rwydd, tawedogrwgdd 
Silenced, a. diſtewedig, goſteg- 
edi | 
Silent, adj. diſtaw, tawedawg; 
mud; dywedwit; tawel 
Silently, a. yn ddiſtaw; yn ddir- 
gel; yn da wel 
Siliguoſe, a. pliſgaws ys, 
Silk, 5. ſidan, ſing, ſiriel; pali 
Silken, 2. o ſidan, ſidanaw | 
Silk-worm, 5. pry'r ſidan, fidan 
Silky, a. ſidanaidd (bryf 
Sill, . trothwy 
Sillabub, s. ewyn-gaul, caul 
ewyn | 
Silly, ad. fel ffol, yn ddelffaidd 
Sillineſs, s. ffoledd, dreldra 
Silly, a. ffol, delffaidd 
Silt, . math o bridd lleidlyd 
tywodawg | | 
Silver, 5. arian, ariant: a. ar ian 
Iliw, arianaidd | 


| cyffelybrwydd 


29] FF 

Simile, 5, eymhariad; cymhar- 
iaeth; cyffelybiaethiad | 

Similitude, 526, cyffelybiaeth, 

Simitar, 5. Edr. Seimetar 

Simmer, v. lledferwi 

Simnel, 5. Edr. Bun 

Simnel, 526, teiſen, lyſieuawg, 
chwiawg N 

Simoniac, Simoniſt, 5. cyſſegr- 
brynydd, neu werthydd, ſi- 
moniad 5 

Simony, 5. ſimoniaeth, cyſſegr- 


| faſnach ; 


Simper, v. cilwenu, glaſwenu 
Simple, s.llyfieuyn; gwnengyn: 
a, tyra}; ſengl, unig; gwirion; 
anghall: v. Hyſieua | 


Simpleneſs, s. ſymledd, ſyml- 


rwydd; digymmyſgedd 


Simpleton, 5. ſymlyn, drel 

Simplicity, 5. ſymlder, fyml- 
| rwydd; ſymledd, diniweid- 
rwydd, gwiriondeb, hyhud- 
| rwydd, anghallineb 


Simulate, v. ffugiav, ffuantu 
Simulation, s. ffugiad, ffuantiad 
Sin, 3. pechawd, pechod 

Sin money, s. pech- arian 

Sin offering, 3. pech-offrwm 


Since, ad: gan, yn gymmaint; 


er, er pan, oddiar 
Sincere, adj. cywir; didwyll, 
diffuant: ad. yn bryſur _ 
Sincerely, ad. yn gywir, o bry- 


Sinecure, 5. ſwydd ſegur 
Sinew, 5. gewin 

Sine wed, a. gewinawg 
Sinewy, a. glaulyd, gewinawg 
Sinful, a. pechadurus 
Sinfully, ad. yn bechadurus 
Sinfulneſs, s. pechaduruſrwydd: 
Sing, v. canw 
Singe, v. deifiaw 


Similar, a. tebyg, cyffelyb 
Similarity, g. cyffelybrwydd, te- 


bygolrwydd, cynheby grwydd 


[Singed, a. deified 


_ 
Singer, 5. cantedydd, cantor 
Singing, 5. deifiad | 

: TH 


= 


Simply, ad. yn ſyml, yn unig. 


Sincerity, 5. cywirdeb [ſur 


- 7 — — — ꝑ 2 
* ** 2 5 — 
—— — . —2ĩ˙² *—Y— 
* 4 8 * 1 — — 
8 . 1 
— * 0 —— 


— 


* 5 — — T . — — 
4 AT a 5 di. ee. e 2 : vs — Pan tO) r : 
D 7 . 0 
7 - 3 wb IX 2 e nt re US 2 8 1 7 I v2 > SS: 2 - © 


* n 
NE EC Fate OG! 


— — 


—— — — 


—— 
— 


— 


— 

— 
— 

— — — 


2 
—— — 


— 


— OE, 
IE — 4 
— — 


A 


2 — 6 
( ann ne © ZI 
— — R——ee IR 


— — — 


8.1 [3 


Single, a. ſyml, ſengl, unigol, 


neillduol 
Singleneſs, qub. ſengledd, ſym- 
ledd, ſymlrwydd _ 
Singly, ad. yn ſengl, yn ſyml, 
-_ — | 
ingular, adj. unig, unigawl, 
„ ee ; 2 gl 
Singularity, g. neillduolrwydd, 
anhyfathrwydd, anghynnefin- 
nedd, odrwydd, rhagoriaeth 
Singularly, ad. yn 
1aeth, yn hynod, yn odidog 
Siniſter, adj. aſſwy, chwithig, 
chwith, lledchwith, anneheu; 
anwin, anunion, anghyfreith- 
lon; drwg-argoelus | 
Sink, g. carthle, carthfa; golch- 
fa; ſybwll; ceutfos; geudy: vw. 
ſoddi, ſuddo, diſgyn, treio, 
ſugno, methu, tori, crymu, 
goſtwn 5 
Sink-hole, 5s. vigarth-dw1l 
Sinking, s. ſuddiad: part. yn 
ſoddi: a. ſuddaw], ſagn 
Sinleſs, a. dibechawd 
Sinleſſneſs, 5. dibechodrwydd, 
dibechiant | 
Sinner, 5. pechadur 


Sinaper, 545, math o bridd neu 


fwyn, nod coch 
Sinuate, v. dolenu, dolyſtumio 
Sinuation, 5. doleniad | 
Sinuous, a. yſtumiawg, igam- 
Am ; 1 
Sip, 3. lymmaid: v. llymmei- 
Siphon, s. arlloes-bib {tian 
Sipper, J. ymmeitiwr | 
Sippet, -. tammeidyn 
Sipping, s. llymmeitian: part. 
n llymmeitian | 
Sir, 5u6. ſyr, ſyre, meiſtr: pl. 
ha wyr, Q feiſtraid 
Sire, . tad, tadwys; tad anifail; 
enw cy farchiadawl a roed i 
frenin Ffrainge 
9 4. y for Bryn ; denied- 
y | | 
Syren ſong, c. hudol-gerdd 
Sirname, 5. cyfenw 


, yn od-| 


30] 81 | 

ir. reverence, 3. tom dyn 
Sirup, 3. cyflaith 

Sirupy, a. cyfleithaidd 

Siſter, 3. chwaer: pl. chwiorydd 


Siſterhood, 5. chwaeroliaeth 


Siſterly, a. chwaerawl - * 

Sit, v. eiſtedd 

Site, 5. ſefyllfa 

Sithe, 5. oladity 

Sitting, g. eiſteddiad 

Situate, a. yn ſefyll: v. ſefydlu, 
cyfleu | 

Situated, part. yn gorwedd, yn 
tefylk _-- | | 

Situation, 5. ſefyllfa; anſawdd, 
ſafiad lle; cyflead, goſodiad; 
cyflwr | 


dyblyg.—S:x hundred, chwe'- 
chant. — Six - ſcore, chwech 
ugain. — Sx -pence, chwe'- 
cheiniawg. — Sixth, chwech- 
fed. — Si thouſand, chwech 
mil. —Szxty, tri ugain.— i. 
times, chwech gwaith - 
Size, s. maint, maintioli; glud, 
yſgrawling 5 
Sizeable, a, gweddawl o faint 
Sizy, a. gludiawg, lledſythaidd 
Skain, 5. cengl a 
Skait, 5. mor-cath ; Hlith-oſail: 
v. llithr-redeg. Edr. Scate 
Skean, 5. yſgien, bidawg 
Skegger, 5. math o eawg, gat- 
1 | | 
Skeleton, g. yſgrwd, yſgerbwd 
Skellet, Skillet, ub. calloryn, 
eiryn | 
Nec Ss, cawell, cawnen 
Skeptic, Skeptic], a. amheu- 
| gar, anhygoel, anghrediniawl 
Skeptick, ub. dyn amheugar, 
Lugo | gy yn, anghredadyn 
Skeptitm, 5. amheugarwch 
Sketch, ub. cynllun, braflun,, 
braſlinelliad, prawf-ddarlun: 


ddelw1 | 
Skewer, . gwaell, gwahell: . 
gwaellu, gweillioni ‚ 


Sirrah, 5. fyre 


kid, v. attal olwyn 


Six, a. chwech.,—S:xfold, chive?. 


v. braſlunio, cynllunio, cyn- | 


0 
U 
0 
* 
0 
* 


a1 aan # XX Mc . 


Sane Sc 


Skiff, 6. ceubal cwch | 
Skilful, a. medrus, cywraint 
Skilfully, ad. yn gywrain, yn 
gyfarwydd | | 
Skilfulneſs, 5. cywreinrwydd, 
hte! ; 
Skill, . medr, cymmedr; gwy- 
bodaeth f wks 
Skilled, a. cyfarwydd 
Skillet, 5. Edr. Skellet 
Skim, 5. ewyn : v. dihufenu; 
yſgafn-hedeg dros, myned yn 
yſgatn-gyflymdros wynebpeth 
Skimmer, 5. diewynor 
Skimming, 5. diewyniad, lled- 
Skimming-diſh, 5. yſleten [wad 
Skin, g. croen; tonen: v. croe- 
ni; digroeni, blingo | 
Skin-flint, ub. maen-flingwr, 
caled-fargenwr 
Skink, $ub. diawd: v. heilio, 
Skinner, s. crwynwr' [trullio 
Skinny, a. croenllyd, pilenawg, 
cul, truan 
Skip, 5. naid, crychnaid, llam: 
v. crychneidio, lemain 
Skipper, g. llamhidydd; morwr; 
math o long; y cornbig lleiaf 
Skipping, a. llamſachus 
Skirmiſh, 5. yſgarmes 
Skirmiſhing, 5. cipryſiad 
Skirt, ub. cwr, godrau, ymyl 
wiſg ; : 
Sit, s. penchwibandod; ſen, 
duchan _ : | 


Skittiſh, a. penchwiban; nwy- | 


fus; gwammal 

 Skonce, s. Edr. Sconce 

Skreen,.s. Edr. Screen 

Skull, 5. penglog, fiol 

Sky, 5. awyr, wybr 

Sky-colour, 5. Iliw'r awyr + 

Sky-light, s.cromglwyd ffeneſtr 

Slab, s. cyn- aſtell; mynor-lech; 
llaca: a. laceilyd | 

Slabber, v. diwyno; glafoerio; 
tywallt, dihidlo 

Slabbered, part. glafoeriedig 

Slabberer, s. Edr. Driveller 

Slabbering, gub. glafoeriad; a: 
glafoeriawg 


S K £332) S L 


Slabby, adj. gwlyb, ſoeglyd, 
bawlyd, llaceilyd ; lithrig 
Slack, a. Ilaes, llac, yſlac, rhydd 


Slackneſs, s. yſlacrwydd 
Slaje, s. peithyn gweydd 


N ladd 


tori ſyched neu chwant bwyd 
Slaked, part. toddedig 


drws ynghyd 
Slander, g. athrawd, difenwad, 
enllib, cabl DP 
Slanderer, s. athrodwr 
Slandering, g. athrodiad 
Slanderous, a. enllibus | 
Slank, a. cul, tenau, truan 
Slant, Slanting, a. lledtraws 
Slap, s. 2 v. palfodiaw 
Slap-daſh, ad. ar unwaith, yn 
 ddiſymmwth  _ | 
Slaſh, s. archoll, toriad: wv. ar- 
cholli; flangellu | 
Slate, s. elech, peithynen; yſ- 
grif-lech ; = 


edig 3 
Slater, 5. elechwr, peithynwr 
Slatter, v. diofalu 
Slattern, 5. bronten, ſwga 
Slave, ub. caeth, caeth-ddyn, 
caeth- was: fem. caeth-wraig, 
caethes, caeth-forwyn 
Slaver, s. poer, glafoerion: v. 
lafoerio Ei | 
Slavery, s. caethiwed 
Slave-trade, s. caeth faſnach, 


Dat. xviii. 13. O Frydain ry- 
fygus, yr hon wyt benaf o'r 
| hall genhedloedd yn y faſnach 

felldigedig hon, pa fodd yr 

attebi pan alwo Duw di 1 

gytrif! 


Slaughter houſe, s. cigydd-dy 
Slaviſh, a. gwaſaidd, caeth-wa- 


| ſaidd 


Slack, Slacken, v. Ilaeſu, yſla- 
Slackly, ad. yn llaes, lac [cio 


Slain, part. addedig, wedi ei 


Slake, v. llaeſu; toddi calch; 


Slam, 5. Illaddfa: v. ladd; taro 


1 
l 
1 
5 | 
id „ 
t 
it 
it; 
ir! 
4 pl 
| 
: 
„ 


Slated, a. peithynedig, elech- 


maſnach mewn caeth-weiſion, 


Slaughter, s. laddfa: v. lladd 


YT ORE OILED Soo ood 
3 


> - — <3 * 
2 22 —_— — N — — - 2 
122 —— 9 © i 8 rn ot no rn nt : — 
as. r R a ISIS Ig 
: „ 2 S r e 


* 


CID 
— ——ä64 Eno 


8 
2 


1 
—— a bs FAVES wat 22 me 
— ͤ H: gran 

Sip 


— 


W 
— — 
n 


— 
2 


j 


. 
4. 4 l 
* 
2 
1 Oe 
+. 
1 T. 
* 
BY 
$' 
b 4 
EY 
c fl 
40 
1 
a” 
4 
' 
— 
t - 
* 


— ————__—_ 


SL r S L 


Slaviſhly, ad. yn gaethwaſaidd 
Slaviſhneſs, 3. gwaſeidd-dra 
Slay, s. peithyn: v. ladd | 
Sleazy, a. maſw, diſylwedd 
Sled, 5. car, car-lluſg 
Sledge, 5. car; gordd 1 
Sleek, a. llyfn, Ilathr: v. caboli 
Sleek - ſtone, 5. cabol-faen 
Sleep, 5. cwſg, hün: v. cyſgu, 
Sleeper, 5. cyſgadur {[huno 
Sleepineſs, g. cyſgadrwydd 
Sleepleſs, a. dihun, effro 
Sleepy, a. cyſglyd, ſwrth 
Sleet, 5. eir- wlaw, odlaw 
Sleety, a. exrlawawg 
Sleeve, s. Hawes: pl. llew 
Sleeveleſs, a. dilewys.— Sleewe- 
leſs-errand, coeg-neges 
Sleight, s. cyflymdro, hudwaith 
e hand, g. law yſgafn- 
er | 
Slender, a. main; teneu, cul; 
egwan; bychan; diſylwedd ; 
anghadarn | 
Slenderly, ad. yn fain, yn eiddil 
Slenderneſs, 3. meinder, culni 
Slice, 5. tafell: v. tafellu 
Slide, 5. Hlithrfa: v. ymlithro 
ar 1a | 
Sliding-rule, s. Vithr-lath 
Slight, . bychander, dibriſder, 
dirmyg : à. tenau, eiddil, yſ- 
gafn, gwan: v. dirmygu, di- 
yſtyru we | 
Slighted, part. diyſtyredig 
Slighting, part. yn bychanu- 
Slightly, ad. yn yigatn, yn 
law-yſgafn, yn arwynebol, yr. 
dwyllodrus | | 
Slightneſs, s. diſutrwydd, ei- 
ddilwch, gwendid, yſgafnder 
lim, a. main, eiddil ; 
Slime, 5. laid; Ilys, llinos | 
Slimy, a. lleidiawg, lleidlyd ; 
Slineſs, s. cyfrwyſder [llyſlyd 
Sling, 5. tafl, ffon dafl; arweſt ; 
v. taflu | ; | 
Slinger, g. taflydd, tafledydd 
Slink, 5. llo erthyl, marw- lo 
Slip, 5s. yſbrigyn; llithrad, di- 


" 


Slipped, part. wedi llithro, di- 
hangedig | | 
Slipper, Shp-ſhoe, 5. yſlopan ; 


Slpperineſs, s. llithrigrwy dd 


Slippery, 4. llithrig ; anhyddal 

Slit, 5. hollt, agen, hir-drwch: 
d. hollti.-Boſom ſlit of a ſhirt, 
cryſlain - | | 

Slive, Sliver, sub. tafell: v. ta- 
fellu, hollti; ſegura 

Slobber, v. Edr. Slabber 


un a hudo ymaith was neu 
| forwyn un arall Fes 
Sloe, 5. eirinen ddũ fach 
Sloop, 5. math o long un wer- 
nen 


taſgu dwfr; llawdr | 
Slope, sub. oleddf, lleddf: v. 
J 
Slopeneſs, 3. llechwedd, oleddf 
Sloping, 5. lechweddiad 
Sloppy, a. Illaceilyd, ſoeglyd 


morwyr ; 
Sloth, s. diogi, ſyrthni, muſ- 


{ grelldawd 
[ Slothful, a. diawg, ſwrth, muſ- 


grell : 
Slothfully, ad. yn fuſgrell 
Slothfulneſs, s. muſgrelli 
Slouch, à. llipa: v. llipau 
Slouching, a. Iliprynaidd 


yſlyfiyn; dyn anghryno neu 
annhaclus | 
Slovenlinefs,s.annhacluſrwydd 
Slovenly, a. bawlyd, anghryno- 
Slough, sub. cors, ffos, lloches 
baedd gwyllt; hen groen neidr 
neu wiber wedi ei fwrw 
Sloughy a. corſlyd, ffoſlyd 
Slow, a. pwyllig, hwyrdrwm 
8 ad. gan bwyll, yn bwy- 
li | | 
1 zqub. pwylligrwydd, 
hwyrfrydigrwydd 
Slow- worm, s. dall- neidr. Edr. 
Blind worm 


angfa; tramgwydd; 


Slock, v. Edr. Slake . 
ISlocker, Slockſter, 5s. yſlocai, 


Slop, 5. rhyw wael wlybwr: v. 


Slop-ſeller, ub. fiopwr dillad 


Sloven,.s. bawai, ſwgai; llyfiyn, 


FEY 


8 8 L 
Slubber, v. diflas-weithio; dw- 
biaw; gorchuddiaw yn lled- 
chwith _ 
slubbering, 5. mocheidd-dra, 
dwbiad _ _ | 

Sludge, s. llaca; plwca 

Slug, ub. malwoden ; diogyn 
rhwyſtr; darn o haiarn neu 

ryw fetel a ſaethir o ddryll: 
. ſegura 

Sluggara, 5. ſegur-ddyn, diog- 
yn, dioberwr, cyſgadur 
Sluggiſh, a. ſwrth, diawg 
Ssluggiſhly, ad. yn fuſgrell 
Sluggiſhneſs, 5. diogi | 
Sluice, g. dyfr-ddor, dyfr-argae 
Slumber, s. dargwſg, yſgafn- 
gwſg: v. hepian _ 
Slumberous, Slumbery, a.cyſg- 
lyd 145 
Slur, gub. brych, anaf; anair, 
athrawd, gwarth- nod 
Slut, g. bronten, budren, ſwga 
Sluttiſh, a. brwnt, budr, ang- 
hymmen _ | | 
Sluttiſhly, ad. yn frwnt, yn fudr 
Sluttiſhneſs, ub. bawedi, baw 
Sly, a. cyfrwys [eiddrwydd 
Slyly, ad. yn gyfrwys 
Slyneſs, 5. 8 | 
Smack, s. archwaeth, blas; ta 
maid; trwſt flangell; cuſan 
tryſtiawg, pocyn: v. blaſu, 
chwaethu; profi; cuſanu, tryſ 
tiaw, clecian, crinellu 
Smacker, 5. poc, pocyn, croch- 
guſan;ergyd adref;chwaethwr 
Small, a. bach, bychan ; man; 
main 
Small-pox, s. y frech wen 
smallneſs, s. bychander, mein- 
agen - | 
Smart, 5. dolur; loes, gloes; 

wayw, gwyn: a. biwiawg; 
lym; cymmen; ffraeth: v. 
gwyniaw, gwynegu 775 5 

Smarting, 5. gwynegiad: part. 
yn gwyniaw | 

Smartly, ad. yn fywiawg, yn 
Ilym 24... 

Smartneſs, ub. bywiogrwydd ; 
'lymder, toſter 


[333] 


SM 


Smatch, 5. blas, adflas | 

Smatter, g. goddyſg, lled-ddyſg: 
v. coeg-ddyigu | 

Smatterer, 5s. crach-yſzolhaig, 
coeg-wybedydd 


Smattering, 5. bas-ddyſg 


Smear, v. llychwino 
Smeared, part, llychwin 
Smell, 5.arogl,arogledd,gwynt, 
arwynt, ſawr: v. arogli, ſawrio, 
gwyntiaw; drewi 
Smell-feaſt, 3, bolerwr 
Smelling, S. aroghad 
Smelt, Sub. brwyniad, math o 
for-frithyll 
Smerk, Smirk, v. cilwenu 
Smerking, S. cil- weniad: pa. ar 
Smicket, 5. crys benyw [wen 
Smile, 5. gwen : v. gwenu 
Smiling, Part. ar wen 
Smirker, s. cilwenwr 
Smite, v. taro, curo, archolli, 
Smith, 5. gof [Yadd 
Smithery, Smithy, s. gefail got 
Smock, 5. crys beny w, hefis 
Smock. faced, &. wyneb- lyfn 
Smoke, g. mwg: v. mygu, yſ- 
mygu; mwg-{ychu 
Smoker, 5s. yſmygwr 
Smoky, a. myglyd 
Smooth, a. llyfn, gwaſtad, ca- 
bol, llathr: v. llyfnhau, gwaſ- 
tadhau, caboli; gwenhieithio 
Smoothly, ad. yn eſmwyth, gan 
bwyll 70 3 
Smoothneſs, 5. Hyfnder, gwaſ- 
tadrwydd; mwynder 
Smooth. tongued a. tafod- ſidan, 
tafod-llyfn EY 
Smother, v. mogu, mogi, lle- 
thu; tagu 
Smothered, part. mogedig 
Smouldering, part. yn lloſgi'n 
fud (heb ſimnai) 3 
Smug, à. pert, pinge, hoyw 
Smuggle, v. troſgwyddo neu 
redeg pethau annholledig 
Smuggled goods, s. rhed- nwyfau 
Smuggler, 3. nwyfredydd 
Smuggling, s.nwyfredyddiaeth 


mugly, ad, yn binge 


— 
EE. 


Ss... ET 
—.— 3. hag EP 
r X 


— 
TE: 


Bs 6 
"ROLE 


£5 Bon 


— r 
— 


- Snarl, v. chwyrnu 


_ Sneer, c. gwatwar wen, gwat 


4. cellweirus: part, yn wat 


8 M 13344 S N 


Smugneſs, , tlyſni 
Smut, ub. parddu; huddyg]; 


rhwd, gwemth du: v. par- 


Smuttineſs, . ſerthedd {dduo 

Smutty, 42. pardduaidd, hudd- 
yelyd ; brwnt, ſerth 

Snack, 5s. rEan, cyfran, rhan- 
dwy : v. hanneru 

Snacket, ub. cliced, cloigyn 
ffeneſtr 

Snaffle, 5. genfa; ffroenfa: v. 

Snaffled, 3. genfaog {ffrwyno 

Snag, g. yſgithr-ddant 

Snail, 5. malwen, malwoden 

Snake, 5. neidr 

Snaky, a, neidraidd; nadredd- 
awsg 

Snap, 57, byrdor, byrdoriad, 
tamaid, cipgno; clec, grill, 


crinell: w. cnoi, cipgnoi; cip- 


ddala; crinellu, clecian; fenu 
Snap- dragon, 5. trwyn y llo 
Snappiſh, 2. brathlyd, hygno, 
pigawg, ſarrug, ſengar 
Snappiſhly, ad. yn frathlyd, 
yn hygno, dan gipgnoi | 
Snappiſhneſs, e. brathlydrwydd, 
cipgarweh, ſengarwch 
Snaplack, 5. yſgrepan milwr 
Snare, 5. mag], telm, croglath, 
bachell, rhwyd : v. maglu 
Snarling, a. chwyrnllyd 
Snatch, g. ip: v. cipio. yſgipio 
Sneak, v. godech, lechru, ym- 
luſgo 
Sneaker, g. cynglwr, godechwor 


Sneaking, part, bawaidd, crin- 


waſaidd 
Sneakingly, ad. dan blygu pen, 
yn llechwrus, yn fawaidd 
Sneb, v. ceryddu 
Sneed, 5. coes pladur 


war drem: vw. gwitwar-wenu, 

gwatwar foli, cellwair 
Sngerer, 5. gwawd-wenwr 
SNeering, 5. gwawd-weniaeth : 


wirllyd 
SNEEZE, 5ub, trew, entrew, en- | 


| 


| trewiad, tis: v. trewi, trewian, 
tigiaw, yſtrewi | | 
Sneezer, 5s. trewydd. tiſiedydd 
Sneezing, 3. trewiad, entrew. 
iad, tiſiad, tiſian | 
Snicker, v. chwerthin dan lla 
Snicker-and-Snee, gb. cyllyll- 
orneſt; ymladdfa a chyliyll 
Snickerſnee, s. math o gyllel! 
Sniff, Sniffle, v. ffroeni hir 
Sniggle, v. lyſowena 
Snip, s. gwellaif-drwch, agen, 
hollt, bwlch; cinyn: vv. hollti, 
egoryd | 
Snipe, s. giach, yſnid; delbren 
Snipper, s. cinyniwr; gwelleif. 
Snippers, s. gwellaif [ wr 
Snipper Snapper, s. cymmen- 
fiaradwr N N 
Snip-Snap, s. cymmen ddadl 
Snivel, s. llyfnafedd y trwyn: 
D. lefain a'r trwvn yn llifo 
Sniveller, s. un a lefo fel plen- 
tyn a'ĩi drwyn ynllifo rw enau 
Snivelling, Part. a'r flroenau'n 
rhedeg, dan lefain fel plentyn 
Snore, s. chwyrniad: Y. chwyr- 
Snorer, s. chwyrnwr {nu 
Snoring, 3. chwyrniad: part, 
dan chwyrnu | 
Snort, v. ffroeni, rhyngeiaw 


{Snorting, part. yn ffroeni, dan 


ffroeni, yn hyffroen 
Snot. s. Edr. Sui. | 
Snotty, 3. liyſnafeddaws, cret- 
taveg, ffroenllifawg | 
Snout, s. trwyn, ſweh, duryn 
Snow, s. eira, ery; od: v. bwrw 
Snow ball, s. caſeg eira leira 


8nowy, a. wat 5 ; purwyn 
Snub, s. cerydd: v. ceryddu 
Snuff, s.trewlwch, Illwuch trwyn, 
pen canwyll: v. ffroeni; digio, 
cym'ryd trewlweh; torri pen 
canwyll 
Snuffers, 6. toriadur pen can- 
canwyll, glaniadur | 
Snuffle, v. dweud trwy'r trwyn 
Snuffler, s. dyn trwyn-gauad 
Snug, dj. cel, dirgel; cryno; 
eynnes, ick 


Rr 1 1 


8 N 


[335] 


S Q 


Snuggle, v. ymgynheſu . wedyd, nac am ba bethau yr 


Snuth, 5. Ilwch trwyn 

So, 5. math o dwba mawr : ad. 
felly, yr un modd, yn gyffe- 
lyb : Conj, cyn, mor; fel, mal, 
megis N 

Soak, v. bod yn wlych; rhoi 
yn wlych; llyngcu; rhedeg 
Soaking, 5, mwyd, mwydiad, 
gwlychfa ets | 
Soap, g. ſebon: v. ſebon1 
Svar, V. uch-hedeg, eſgyn, ym- 
. | | 
Soaring, g. uch-hed, uch-hed- 
fa, uch-hediad _ | 
Sob, qub. ig, 1g1an, crych-uch- 
enaid: v. igian, crych-uch- 
neidio . 

Sober, a. anfeddw, ſobr, pwyll- 
ig, ſyberw, cymhedrawl 
Soberly, ad. yn ſobr, yn ei bwyll 
Soberneſs, Sobriety, ub. ſob- 
rwydd 

Soccage, 5, hawl ſwch a chwll- 
ewr | | 
Sociability, Sociableneſs, 5s. cy- 

teillgarweh, cydymmaithgar- 
weh; cymdeithaſgarwch 
Soctable, g. cyfeillgar, cymdei- 
thaſgar | 
Sociably, ad. yn gyfeillgar, yn 
gymdeithgar | | 
Social, a. cymdeithaſawl; cym- 
deithgar, cyfeillgar | 
Society, 5. cymdeithas, cyfeill- 
ach 

Socinianiſm, 5. ſoſiniaeth, ath- 
rawiaeth Soeinus a'i ganlyn- 
W | 

Socinians, 5. Sofiniaid, y rhai 
ſydd o'r un farn a Socinus— 
dynion o feddyliau anghym- 
meradwy a damniol, os gallir 
coelio eu gelynion 

Socinus, 5 Soſeinus Vr oedd 
dau o'r enw hon, Lehus a 
Ffawſtws. Llawer un a wel 
wyd yn Nghymru yn dringo 
yn ffyrnig 1'r orſedd 1 farnu 
Soſeinus, heb ddeall na pha 


oeddent yn taeru | 
Sock, s. ſocas: pl. ſocaſau 
Socket, 5. twll, ſaid-dwll, crau, 
mortals | 
Sod, s$4ub. tywarchen, mawnen, 
maten: v. Edr. Seethe 
Sodality, s. cyfeillach, cymdei- 
thas; brawdoliaeth 
Sodden, part. berwedig 


og: Mg. clotſog 5 
Soder, Solder, sub. 1as fetel ; 
aſiad: . aftaw 
Sodomite, 3. gwrryw-gydiwr | 
Sodomitical, a. gwrry wgydiawli 
Sodomy, s. Edr. Buggery 
Sofa, . eſmwyth-fainge 
Soft, a. meddal, tyner; gwag- 
ſaw; eſmwyth; mwyn, tirion; 
araf, chwarian | | 


Softly, ad. yn araf,, yn dirion, 
yn eſmwyth, gan bwyll, ya 
ddiſtaw | 


woch, tiriondeb 
Soil, 5. pridd, gweryd ; dacar, 
tir, llawr; tom, baw; tail: v. 
diwyno, llychwino 
Sojourn, v. ymdeithiaw 
Sojourner, 5:5. alltud, pererin, 
ymdeithydd 


preſwyliad 
Soke, v. Edr. Soak 
Solace, s. cyſſur, diddanweh: 
v. cyſuraw, diddanu | 
Soland-geeſe, s. gwyrain 
Solar, a. heulawg 
Solar, Solary, s. heulfa, goruch- 
yſtafell yn wyneb yr haul 
Solder, Edr. Soder 
Soldier, 3. milwr, ſawdiwr 
Soldier like, a. milwraidd 
Sole, s. gwadn; goſail; aerwy; 


a. unig: v. gwadnuz goſeiliaw 
Soleciſm, 546, gwrthun,- iaith, 


bethau yr oeddent yn eu dy- 


| barbariaeth ; trwſgl-iaith 


Soddyd . tywarchlyd, mawn- 


Soften, v. meddalhau; nawſ{- 
| eiddio; yſtwytho 


Softneſs, g. meddalder, tyner- 


Sojourning, sub. | ymdeithiad ; - 


lleden y mor, tafod yr hydd: . 


— — — 


—— — 


— — ᷓꝓ—— — 
— —— 


_— — ” —— —— 
CUT ¶ꝙꝓ WV ̃ ̃ — Ka 


——— —— — —Pꝙ—— — 


—— . —— oO * 
a CO FSA 1 a 


2 ary — 
> — — — — — — 2 AA 
aer 5 3 Con — 
5 OOTY 2 EE HS > Es : . wg Es 75 0 


D eb 


— 


pay 


. — — or 
SE 2 Wot * 


8 0 13361 $0 


Soled, part. gwadnedig 
Solely, ad. yn unig, yn hollaw] 
Solemn, à. arbenig, rhwyſg- 
fawr; ofnadwy, parchus, ſant- 
aidd; dwys, difrif, pryſur 
Solemnity, ub. arbenigrwydd, 
difrifwch, rhwyſgfawredd 
Solemnization, ub. cadwad ; 
gweinyddiad, gweinidogaeth 
Solemnize, v. cadw; cyflawni; 
gweinyddu 6 
Solemnly, ad. mewn dd ar- 
benig; o ddifrif; ar oſteg, ar 
gyhoedd 
Solicit, v. erchi; erfyn, ymhw- 
edd; dirprwyaw 
Solicitation, s. deiſyfiad, erfyn- 
iad; annogaeth ; gwahoddiad 
Solicitor, s, erfyniwr; dadleu- 
wr, dirprwywr, erlyniedydd 
Solicitous, a. gofalus, pryderus 
Solicitude, s, cur, gofal, pryder 
Solid, ub. caled-gorph, cyfan- 
gorph; ſylwedd: a. caled, cy- 
fan, dwys, ſylweddawl, ſyth, 
ffurf 
Solidity, Solidneſs, 546. caled- 
rwydd, cyfander, dwyſder, 
ſylwedd, ffurfder 
Soliloquy, 5. hunan-ymddiddan 
Solitary, a. uni 
Solitude, 5. neilltuedd, unig- 
rwydd | 
\ Solſtice, s. gorſaf yr haul, canol 
haf, a chanol gauaf 
Solytitial, a. haul-orfafawl 
Soluble, a. toddadwy, dattod- 
adwy 
Solubility, Solubleneſs, s. hy- 
doddedd 
Solve, v. agor, egawr, dehongli 
Solvency, g. abledd i dalu dyled 
Solvent, a. abl 1 chwalu; abl 1 
Solution, 5s. dattodiad {dalu 
Solutive, a, rhyddhaol 
Some, ub. rhyw rai: à. rhai, 


Something, 5. rhyw beth 
Sometimes, ad. weithian 
Somewhat, 5s. rhyw beth 
Somewhere, ad. yn rhyw le 
Somniferous, Somnific: a. himn- 
ddwyn, cwſg-bair 
Somnifugous, a. cwſg-rwyſtrol 
Somnolence, 5. cyſgadrwydd 
Son, 5. mab; ab, ap | 
Son-in-law, ub. mab ynghyf. 
raith, daw, dawf 
Sona, 5. ſain, ton 
Sonable, a. ſeiniadw 


peroriaethawl : 
Song, '5ub. can, caniad, canu; 
cathl, cerdd EE 


* 


Songſter, 5s. caniedydd, cantor 


Songſtreſs, ub. caniadyddes, 
cantwraig : vulg. cantores 
Sonnet, 5. caneuyn; awdl 
Sonorous, a. ſeinfawr, ſoniarus 
Soon, ad. yn ebrwydd, yn gyf- 


Sooner, ad. yn gynt [lym 


Sooneſt, ad. gyntaf 

Soonly, ad. yn ebrwydd 

Soot, g. huddygl; parddu 

Sooth, sub. gwir, gwiredd: v. 
boddhau, difyru, diddanu; 
llonyddu 

Soother, 5. boddhawr, diddan- 
wr, llonyddwr 

Soothing, part, yn rhoi bodd- 
lonrwydd  _ _ 

Soothſay, v. dweud dewiniacth 

Soothſayer, 5. dewin | 

Soothſaying, 5. dewiniad 

Sooty, a. huddyglyd 

Sop, g. gwlych-dammaid, micas 

Sope, g. ſebon 

So pe- boiler, 5. ſehonydd 

Sope-wort, 5. ſebonllys 

Soph, qub. tan urddyn; un ag 

ſydd wedi treulio dwy flynedd 


grawnt g 


rhyw, rhywfaint, ychydig, 

peth: ad. ynghylch | 
Somebody, s. rhyw un 
Somehow, ad. yn rhyw fodd 
Somerſetſhire, g. Gwlad yr Haf 


Sophiſm, 5s. twyll-ddadl 

Sophiſt, Sophiſter, ub. twyll- 

ddadleu ur . 

Sophiſtical, a. twyllodrus; cyf- 
rwys . "Pp 


| 


Sonata, s. rhyw gyfanſoddiad 


o'i amſer yn mhrif yſgol Caer- 


= a }_Þ £© . 9X cc 


80 
Sophiſtication, 5s, llygriad, an- 
urddiad 
Sophiſtry, ub. ſiom. ddadlydd- 
iaeth, gwall reſymiad | 

Soporiferous, Soporific, a. hun- 
ddwyn | | 
Sopy, 8. ſebonawg, ſebonllyd 
Sorcerer, 3. ſwynwr _ 
Sorcereſs, 5. ſwynwraig, hudo- 
Sorcery, 3. ſwyngyfaredd [les 
Sordid, a. bawlyd, brwat, di- 

_ diffaith, ſalw, gwael; crintach 
Sordidly, ad. yn fawaidd, yn 

fawlyd; yn wael, yn grintach 

Sordidneſs, 5. brynti, diffeith- 
der; gwaelder; cybydd-dra 
Sore, 5. anafod, archoll, briw, 
clwyf: a. toſt, blin, dolurus, 
poenus: ad. yn doſt 
Sorel, 5. carw teirhlwydd 
Sorely, ad. yn doſt 
doreneſs, 3. toſtrwydd 

Sorrel, s, ſuran, dringol 

Sorrily, ad. yn fawaidd 

Sorrow, 5. aeth, blinder, gofid, 
trymder, triſtwch : v. gofidio 

Sorrowful, a. triſt, athriſt 

Sorrowfully, ad. yn driſt 

Sorrowing, part. gan ofidio, 
yn ofidus 

Sorry, a. blin, drwg gan; brwnt, 
diffaitn 

dort, sub. modd ; math, rhyw, 

ſut; gradd; par: v. trefnu; 

cymmathu 

Sortes, g. coelbrenau 
Sortable, a. cymmathadwy 
Sorting, 3. coelbreniad; cym- 

mathiad 1 
Sortment, ub. didoliad; cym- 
mathiaedd e 

Soſs, V. ymollwng yn ſwrth 1 
gadair | . 
Sot, 5, meddwyn, brwyſgwr - 
Sottiſh, a. penfeddw; penglwe, 
yfrdan 1 

Sottiſhly, ad. yn benfeddw, yn 
benddw] | N 

Sottiſhneſs, 5. penfeddwdawd 

Sovereign, $5. penadur, penacth, 
pen-arglwydd, unben 


[337] 


dcunar: v. hau; gwniaw: 


SO 

a, goruchaf; arbenig; effeith- 
iawl, difeth 9 it; 

Sovereignly, ad. yn arbenig 


Sovereignty, J. penaduriaeth, 


goruchafiaeth 
Sough, g. ffos gudd 


Sought, part. ceiſiedig: v. cei- 


ſiais, ceiſiodd, So. 
Soul, 3. enaid, einioes; yſpryd; 
calon, meddwl; dyn: 4. yſ- 
ydawl | 
Soul-leſs, a. difywyd, digalon 
Sound, 3. bas-for; ſain, ſwn, 
ſon; trwit: a. cadarn; ficr; 
cyfan, difreg; dianaf, dien; 


trwm; iawn- yddiawg: v. ſei- 
niaw, ſwniaw, leiftaw; plym- 


iaw . | 
Sound- board, 5. ſein- frdd 


sounding, «ub. ſyniad, ſeiniad; 
| dyfnder * 


Sounding-line, 3. llinyn plym- 
iaw, plymen 

Soundly, ad. yn dda ac yn 
ddiwall, yn galed, hyd adref 


Soundneſs, ub. 1achuſrwydd; 


dianafwch; cyfander; cadernid 
Soup, 5. iſgell, llymeidfwyd 


Sour, a. ſur, chwibl, egr; ſar- 


rug: vᷣ. ſuraw | 
Source, 5. ffynon, ffynnon; de- 
Soured, part. wedi ſuro [chreu 
Souriſh, a. ſurllyd - 
Sourly, ad. yn ] +: nh 
Sourneſs, g. ſurni; farrugrwydd 
Souſe, 5. ſur-gyffaith; cyffeith- 

gig: v. cyffeithiaw; trochi; 


chwyrn-daro fel aderyn: ad. 


yn chwyrn ddiſymmyth 
South, 5. deau, dehau: à. de- 
heuawl: ad. tu a'r dehau 
Southerly, Southern, a. deheuig 
Southern wood, ub. Bryttwn, 
lyſiau'r cyrph, fiwdwr mwdr 


Southing, c. tyniad tu a'r dehau 
South- Wales, ub. Deheubarth 


Cymru; y Deheudir | 
Southward, ad. tu a'r dehau 
Sow, ub. hwch, llwda hwch; 
Sower, 5, hauwr, heuwr 5 

Ff 


— 


— —*＋.— — — — 8 - — - —— 5 — — 
e : — i ON 
— — = — - * * % 
= PZ ELITES OT DI 8 l 2 SEES D 


3 


— —— — — — 


— — —ämäàʒ 2 — 


np — — 0 — - - — 
„„ VT 


(2000 
SHE 


— — — — 


42 A ; 


— a 
9 * * 2 —— 
FI 3 2 

1 ere 

* EY TN "WM : 


ho teir-blwydd 


— op hwchaidd 


SP [338] SP 
- [Spaſmatic, Spaſmodic, a. wr. 


witaidd, wrwitlyd 


Sown, part. heuedig; gyniedig Spat, ub. grawn wyſtrys : v. 


poerais, & 


1 cyfrwng, cytwng, y1-| 
baid, encyd, enyd; lle; ehang- |Spatter, v. Edr. Beſpatter 


der lle; yſdod 


Spatterdaſhes, s. ſocaſau 


Spacious, a. chang, helaeth |Spattered, part. dibledig 
Spaciouſly, ad. yn chang Spatula, Spattle, ub. yipodol, 


Spaciouſneſs, 5. ehangder 


cyllell blaſtr 


ade, 8. pal, rhaw, rhaw-bal; |Spavin, sub. llyncoes, clefyd y 


lyncoes 


Spain, . Vſpaen, yr Hiſpaen Spa, s. dwfr ffynon meddygol 


Spake, v. llefarais, &c 


| Spawl, 5. poer: v. poeri 


Span, 5. rhychwant: vv. rhych- Spawn, F. grawn pyſg, gronell, 


wanu ; nyddais 


cronell; chwydredd brogaod; 


Spangle, 5. lyn caboledig o] v. bwrw grawn, deilliaw 
—— — 8 2 Spawner, T — fenyw, 
Spangled, part. ſerenawg cronell-byſg; hwyfell 
Spaniel, 5. adar- gi Ispawning, 3. ſiliad, cronelliad 
Spaniſh, a. Yſpaenaidd Spay, v. dyſpaddu creadur be- 


Spaniſh-flies, 3. culion parad- 


wys 
Spanking, a. mawr, glandeg 


nyw 
Speak, v. llafaru, llefaru, dy- 


wedyd, dweud 


Spar, 4 gwydr-faen ; 22 Speaker, s. lle far wr; ymadrodd- 
iau 


Sparables, 3. hoelion e 


wr; areithydd, areithwr 


diglopa Speaking, 5. llafariad, dywed - 


Spare, a. cynnil; cul; dros ben: 


iad, ymadrodd 


<. tolio, arbed, attal, goddef, Spear, 5. * yſper, gwayw. 
er 


gweddillio, hebcor 


ffon; try 


Spare -rib, 5. aſen y fran, eiſ. Spearmint, s. mintys mair, min- 


glwyd mochyn 


tys y gwaed 


SpargefaCtion, 3. taenelliad Spearwort, 4. lyſiau'r; ayw 
Sparing, f. arbed: a. arbedus: Special, a. neilltuol; dewiſol; 


part. gan arbed 
gynnil 1 
Sparingneſs, 5. cynnildeb 
Spark, 3. gwreichionyn; coeg 
yn; cariad-fab 
Sparkith, a. hoyw; coegaidd 
Sparkle, s. gwreichionyn: v. 
gwreichioni | 
Sparkling, . gwreichioniad : 
4 gwreichionllyd 
rrow, ub. aderyn y to.— 
Hedge ſparrow, brych y cae 
Sparrow-hawk, sub. curyll y 


goc | 
Spaſm, . cwlwm gwythi, yr 
wrwſt EE” 

| 


Sogn, cudyll coch, ceinlly . i 
| 


| : | enwedigol 
Sparingly, 4d. yn brin, yn{Speciality, Specialty, s. neill- 


duoldeb; dewiſoldeb; rhagor- 
oldeb; priodoldeb 

Specie, 5. arian bathawl 8 

—_— s. rhyw, rhywogaeth ; 

ath | 

Specific, 3. priod feddgginiaeth 

Specific, Specifical, a. rhyw- 
ogaethawl; hyſpyſawl; parth- 
awl; neillduawl; gwahanre- 
pecification, ub. hyſſ iad; 
rhy wogaethiad; gwahanredol- 


tad; Laage | 
Specify, v. neillduoli; pennod- 
oli; nodi wrth ei ryW, neu yn 


enwedigawl 


S7 | 
"Specimen, 5b, prawf; ſiampl; | Spend-thrift, aub. gwaſtraſſwr, 
dangoſeg; cynnyg ; llun | | mab afradlawn 


— a. golygus, wyneb- 
5 


Speck, g. magl, man: v. manu, 
brychu . 

Speckle, g. manyn, brychyn 

Speckled, à. brith, brych, bry- 
cheulyd, manawg 

Spectacle, 3. drych, golug 


Spectacles, f. . 1 „v. cy fogi, chwydu, gloeſ- 


wydr, yſpe 
Spectator, . edrychwr, golyg- 
1edydd Pl 
Spectre, 5. drychohaeth, ellyll, 
gweledigaeth, yſpryd | 
Spe ulate, v. meddy lied, tref- 
nu yn y meddwl. 
Speculation, ub. meddyliad, 
trefniad yn y meddwl 
Speculative, a. myfyrgar; my- 
fyriedigaw}, meddyliadaidd 
Speculator, s. myfyriws, me- 
ddyhedydd 
Sped, part. wedi ei gynnyſ- 
gaeddu neu daclu 
Speech, 5. ymadrodd, parabl; 
lleferydd, Ilafar iad, llafar, Ilaĩs, 
2 A 
Speechify, v. brygawthan. 
Seethlets a. mud; wed colli 
ei ddweud OL 
Speed, 3. brys; rhwyddineb; 
_ Uwyddiant: v. bryſiaw, pryſ- 
uraw; lwyddaw 
Speedily, ad. yn fuan, ar frys 
Speedineſs, s. buander, brys 
Speedwell, 3. gwrnerth, llyfiau 
Llywelyn, rhwydd-lwyn 
Speedy, a. buan, cyflym, eb- 
rwydd ny 
Spell, s. ſwyn, ſwyngyfaredd : | 
Li.. ſillafu, yſpelianu 
Speller, 3. fillafwr, ſilliedydd 
Spelling, 5. ſilliad, ſillafiad.— 
Spelling-bosk, ſilliad ur 
Spelt, 3. Edr. Zink 
Spend, v. treulio, gwario; af- 
radloni 
Spender, 3. treulwr, afradlon- 
WI | 


[339] .. S# 


Spending, 3. treuliad, gwaſtraff 
Spent, part. treuliedig, wedi 
dar fod: v. treuliais, &c | 
Sperm, 4. had, rhith, anian 

Spermacet?z, f. anian mõr- farch, 
math o fraſder a geir yn rhyw 

fath o för-feiren 
r 


Sphere, mb. bwl, pel, pellen; 
cylchdro; ſwydd-gylch; cyt- 
raedd, troellen F 
Spheric, Spherical, adi. crwn, 
cyfrgrwn, bwlynaidd 
Spherule, 5s. pellen, globyn 


Spice, 3. Hyſiau ſiopau, per- ly ſ- 


Spiced, part. llyſieuedig {tau 
Spicknel, s. ffenigl Elen luydd- 


Awg 


Spider, 5. cor, coryn, copyn, 


pryf- copyn 
Spight, 5. Edr. Spit- 
Spigot, . dwſel: vulg. tap 


ren; gwialen flaen-llym 
Spiked, a. blaen - Ilym, pigfai 
Spikenard, 5. yſpienar 
Spill, 5. dryllin : v. coll; 
Spin, v. nyddu, yſtyn 
Spinage, 5. y bigowglys 


Spinal, a. a berthyn I aſgwrny 


cefn 

Spinal-marrow, . madruddyn 

y cefn, 3 y cefn, pab- 
1 


— y c 
Spindle, ub. gwerthyd; nydd- 
| tedydd; canol - boſt griſiau 
Spindle- tree, g. piſwydden 
Spine, . aſgwrn y cefn 
Spinet, 5. organ- dannau 
Spiniferous, a. dreiniawg 
Spinner, 5.nyddwr, nyddwraig; 
math o goryn hir-goes hynod, 
y nyddiedydd. | 
Spinning, s. nyddiad | 
Spinning- wheel, g. rhod nyddu 
Spinous, Spiny, a. drainaug 


| 


Spinſter, 5. nyddwraig; merch 
Ffz 


= 
. 
is 
LY 
2 
75 
? 
Cy 
1 
7 
Wks 
1 
2 
| 


Spike, . ty wyſenz cethr, ceth- ; 


po „et wha Bok HR , — — — — 5 — — 7 
„ - < — 5 S Ee — — 


10 0 N 2 2 ” 8 
2 2 x Fn, . 


5 


3 


. 


i 


a 
OY Eos 
— 


taenellu, taſgu lacs 


Splay, v 


| SP [340] 8 P 
merch weddw, benyw anwe Spleen, gub. y ddue T' ; Clefyd y 
ddawg ddueg, y dduegwſt, y dulyn, 


Spiral, 5. corph dlaenfain COg- 
wrnawg : adj. nydg- droedig ; 
penfain 

Spire, g. nydd dro, dirwyndro; 
cyfangorph blaenfain; twrneu 
glochdy penfain; un peth a 
dyfo'n benfain | 


Spirit, 5 yipryd; tymmer; byw | 


iogrwydd 

Spirited, a. yſprydlawn, byw- 
Spirits, g. yſprydoedd [1awg 
Spiritual, a. y{prydawl 
Spirituality, 5. . 


Spiritualize, v. yſprydoli 
Spiritualizer, 5. ya, un 


a gymmero arno iy 3 r 
Beibl, yſywaeth; fel ped fai 


- Gair Dun el gyd yn gnawdol 


nes ei ddyfod dan ei ddwylaw 
dawnus ef.-—Y fath byn yw 
y rhan fwyaf 0 bregethwyr y 
Bed yddwyr a'r Methodiſtiaid 
yn Nghymru;-wrth yr hyn y 
gallir. deall- mor adeiladaw] 
raid fod eu gweinidogaeth 
Spiritually, ad. yn yſprydawl_ 


Spirituous, yſprydawg, poeth- 


Iyd. 1 en, 
ly noedd 


Spirt, 5. vſbonge: *. yſbongeio; 


ſaethu, piſtilſiaw, chwiſtrellu 


Spiry, a. penfain, mda 


Spiflitude, g. tewedd 


Spit, s, ber; dyfnder palaid: *. 


palu; poeri; rhoi cig ar ber 
Spital, s. yſpytty 
Spite, 5. cynfigen, malais, mic. 
In ſpite, o fic; er gwaethaf 
Spiteful, a. cenfigenus, digofus 
Spitefulneſs, s. adwythigrwydd 
Spitter, 5. poerwr 
Spittle, 5. poer, poeryn 
Splaſh, gub. taenell, taſgiad: v. 


Splaſhy, a. llaceilyd 

v. lleddfu , oleddfu; llae- 
ſa palfais ceffyl 

Splay-footed, 4a. troedgam, lle- 
rawg 


| 


y pruddglwyf; drwg dymmer, 
natur ddrwg 
Spleenwort, g. r hedyn y fagwyr 
Splendent, a. yſplenydd, diſglair 
Splendid, à. ymddangoſiadus, | 
golygus; ardderchawg - | 
| Splendor, gqub. ardderchawg. 
rwydd ; diſgleirdeb | 


| Splenetic, a. claf o'r ddueg 


Splice, s. cymhlethiad pennau 
rhaff: wv. eymhlethu pennau 
rhaff 

Splint, splinter, J. dellten: M. 
yſgyrioni, fflochenu 

Split, v. hollti; delltu 

Splitter, s 6. holltwr 

Splitting, part. yn hollti 

Splutter, 3. godwrdd 

Spoil, 546, anrhaith, yſpail, yt. 
glyfaeth : wv. agrheithio, di- 
frodi; anafu 

Spoiled, part. anrheithiedig 

Spoiling, s. anrheithiad 

Spoke, g. braich, yſpag; 8 
V. dywedais, dywedodd, &c. 

Spoken, part. dywededig 

Spokeſman, g. areithiwr, ſiara- 
dvr, lefarwr . 

Sponge, cub. yſbwng, yſbwrn, 
madarchen, gwlan y mor 

Sponger, 5. bolerwr 

Spongineſs, s. yſbwngogrwydd 

Spongy, Spongious, 4. yſbwng- 

aidd; yſbyngawg; chwiſoglog; 
8 maſw, gwagſaw 

Sponſal, a. priodafawl 

Sponſion, g. addewid, ammod; 
cyngwyttl cwyn 

Sponſor, . mich; alltraw 

Spontaneity, . gwirfoddol- 
rwydd; rhydd ewyllys 

Spontaneous, a. gwirfoddawl. 
naturiawl, o hono ei hun 


| Spool, 5. gwerthyd.—Spooling- 


wheel, rhod nyddu 

Spoon, 3. llwy: v. dadhwylo 
lon 

Spoonful, 3. Nw Nonaid 
Ilwy 


| 


8 P 
Sport, 5. camp, chwarae; di- 
fyrwch; helyaeth; v. camp- 
1aw ;.ymddifyru.... ©» 
Sportful, a. chwareugar, difyr 
Sportſman, s. heliwr,, _ 
Spot, 5. man, magl, brycheuyn: 
v. brychu, manu 
Spotleſs, a. difrycheulyd 
Spotted, a. manedig, britn 
Spotty, a. brith, brych, man- 
Spouſal, a. priodaſawl (awg 
Spouſe, gub. dyweddi, priawd; 
gr priawd, gwraig briawd 
Spout, g. piſtyllz ffrwd; rhaiadr; 
genau piſtyll, dwſel: v. piſ- 
tyllio, ffrydiaw i 
Sprain, g. twrf, tyrfiad: wv. tyr- 
fu, yſſigaw 5 
Sprat, 5, cor-benwag, math o 
_ for-byſg; dyhiryn. 
Sprawl, v. ymdanuary ddaear, 
creinio, ymgreinio, ymyſg- 
rain; rhwyfo'r angau 
Spray, ub, brigyn, yibrigyn z 
mor-daenell, mor-yſgat 
Spread, ub. tanfa; ymdaniad, 


taniad, llediad: part. taenedig, 


gwaſgarawg, ar dan, ar wat- 


gar: v. yſtyn; taenu, lledu; 


gwaſgaru; ymledu, &c. 
Sprig, 4. brigyn, yſbrigyn 
Spriggy, a. brigaw | 
Sprie t, 5. d enen 
Sprightful, a. bywiawg, hoenus 
Sprightfully, ad. yn fywiawg 
Sprightfulneſs, g. bywiogder 
Sprightly, a. bywiawg, hoyw 
Sprightlineſs, g. bywiogrwydd 
Spring, 5. gwanwyn; gorllanw; 
fynnon ; cliced, gwthiedydd; 
lam, naid: v. neidio, taſgu; 
rhuthro; tarddu, blaguro, 4 
ino; dywyddu; ymagenu;hol]- 
ti; gwawrio; cloddiaw; chwy- 
thu a phowdr | 
Springal, 5. glaſlangc 
Springhalt, g. clunheciant 
Springhead, 5. llagad ffynnon 
Spring tide, 5. gorllif, penllif; 
ene 


13411 


S P 

Springe, Springle. . croglath 
Springineſs, ub. grthneidiol- 
ruydd 5 


Springy, a. gwrthneidiawl 


| Sprinkle, v. taenellu, tanellu 


Sprinkling, 5. taenelliad 


| Sprite, 5. ellyll, bwei 


Sprout, v.. blaendarddu, bla- 
guro, egino Fo 
Spruce, à. tlws, dillyn, hoyw, 
pingc, ſyc | 
Sprucely, ad. yn hoyw 
Spruceneſs, 5. hovwder 
Sprucify, v. tacluſaw, twtnei- 
ſiaw, hoywi | 
Spud, 3. hen ſeidyn cyllell 
Spue, v. Edr. Speau 
Spume, 5. ewyn, gorferw: V. 
ewynu, malu ewyn 
Spun, 4. nyddedig, yſtynedig: 
v. nyddais, nyddodd, &c. 
Spunk, ub. pren gwyn, pren 
pwer ſych; arial, bywyd 
Spunge, 5. Edr. Sponge 
Spunging-houſe, ub. geoldy'r 
ceiſpwl, y flingfa. | 
Spungy, a. Edr.. Spongy | 
Spur, sub. yſpardun, gottoyw, 
ethy, barawg; ſwmbwl; cym- 
hellat, ny perth 2 
Spur-gall, s. llwgr y ſpardun 
Spurge, 45 Frau el llyſiau'r 
cyfog, llaeth y cythraul 
Spurious, a. gau, ffugiawl, baſ- 
tardaidd 
Spuriouſneſs, 4. geuedd, ffug- 
ioledd 
Spurn, v. gwingaw, gwingad; 
gwrthod gyd a dirmyg 
Spurning,. 5. gwing, gwingiad:: 
a. gwingawg | 5 
Spurt, 546. ffrydiad, rhediad; 
byr-ffwdan: v. yſbongcio, piſ- 
tyllio | 
Sputter,.s. godwrdd: v. ſaethu 
poer wrth ftarad | 
Spy, 5. yſpiwr, gwiliedydd: v. 
yſpio, edrych; canfod, gweled; 
chwilio, fforiaw 


| Spyed, Spied, part. a ganfu- 
Spring- water, 5. dwfr ffynnon | wyd, 1 8 
| | | F 


3 


— 


bats » a * r A 2 * _ - . * > * 
* * 5 — * TT. a "ww $ | . . "= FR 5x By Wb; 9 — och * 7 A : : Y : 
my - * — 4 TRIES I wee „ _ x _. > 8 = . . 2202 82 3 EXE © 4: <0 p- - - e - bad 8 r — 3 rere II props 7 2 =o — 2 — w — * * « 
Das — — => bo" — WI < . —— * £5 , * = — > — * 5 * 2 1 — * am * 94 of - I 4 - 
A * * 2 ” - - * Le 4 5 * $ 8 y —— "$a 2 * — 04 : a: STE. _ — oy — a 
33 * Iz * — N 1 * - n n W r N ny — => — 7 E » e ys 2 * 4 * * 
* : 3 — , * * 9 I BS 9 wo * 8 . — 3 — Wr 7 2 N 2 a — 5 * b — 5 3 FP > BT 9 
- — . — 3 4 * 4 as 2 > — re »Q 3+ — 
1 
” 


— 
_ 


— rr —— pom A — 3 — — 
— TE 


| 


li 
$1 
* 
7 
j | 
7 * 
1 
bp 
k 
| 


— 


— 
— 


— - 


— ne wreatans Too 
TIC: — 


=. 


Spy-glafs, -. yſpienddrych 
Spying, part yn canfod 
Squab, .s. ſach-gluſtawg, gor- 
_ weddfaingc; _ colomen ; 
dyn port: @. dibluf; byrdew, 
trolawp, pwt: v. fyrthio yn 
ſyth; aro yn deiſen | 
Squabbiſh 4. telpynaidd tew, 
cnawdog | 2 | 
Squabble, s. cynnen: v. cyn- 
henu, cwympo i maes 
Squabbler, 5. cynhenwr, cec- 
ryn | 
Squadron, 5s. mintai o longau, 
Uynges; byddin | 
Squalid, a. brwnt, bawlyd 


Squalidity, 5. aflendid, brynti- 


Squall, 5. awel ddiſymmwth, 
chwaw | 


1a | 
Squally, a. chwawiawg, awelog 
Squalor, g. aflendid, diffeithder 
Squamoſe, Squamous, a. cen- 
2 x | 
Squander, v. gwaſgaru, gwaſ- 
traffu, afradloni | 
— 1 28255 part. gwaſtraffe- 
1 : 
„ 6. gwaſtraff Vr 
Square, 5. yſgwar, pedroryn, 
petrual; Huniodr: a. yſgwar, 
pedwarochrawg: v. yſgwar- 
jaw, pedrori 
Squaſh, v. llethu 3 
Squat, s. dyn byr llydan, cnwftf 
oddyn: 4. byrllydan, yſtwffyl- 
awg: v. eiſtedd yn el gwrewd 
neu gwrwm, cwrian | 
Squeak, w. gwichiaw, gwichad, 
zwichleifiaw : 6 
Squeaking, 5s. gwichiad: part. 
dan wichad | | 
Squeal, v. gwich-grio; chwa- 
rau wihi, gwil-herſu 
Squeamiſh, a. gwrthneugar 
Squeamiſhly, ad. yn wrthwy- 
neblyd 
Squeamiſhneſs, 5. ffieiddrwydd 
Squeeze, 5. gwaſg: w. gwaſgu 
Squee: ed, part. gwaſgedig 


? 


Squire, s. Edr. Efquire [wyro 


Squalling, s. yſgrech, Feen 


—— 
— 


7 Y_ 


[Squeezing, >; gwalgiad 


Squib, 7. ffup-fellten 

Squill, s. winwyn y mor 

Squinancy, Squincy, g. y fynyg- 
lawg, yr hychgrung 

Squint, @. gWyr, traws: v. ily. 
gad-wyro, traws-dremio - 

Squint- eyed, a. llygad-traws, 
Ilygad-wyr Brenz | 

Squinting. sub. Hygad-Wyrad: 


I part. yn Hygad- 


Squintingly, ad. dan lygad- 


Squirrel, 5. y wiwair 


Squirt, 3. chwiſtrell: w. chwiſ- 


trellu 
Squitter, v. yſgothi, yſgythu, 
| yitiffio, pibo e 4 ag 
Squob, s. cluftawg'eſmwyth 
Stab, s. brath, gwan; trywan: 
v. brathu, trywanu 
Stabbed, part. wedi ei frathu 

Stabber, 5. brathwr, brathied- 
| ydd : | 


4 


| Stabbing, g. brathiad: Part. yn 


brathu 


{Stabiliment, c. atte g, cadarnhad 


Stability, 3. ſefydlogrwydd, ſic- 


rwydd, cadernid, diogel wel. 


Stable, g. marchdy, yſtafell: a. 
ſefydlaug, cadarn, ſafadwy, 
difiet: . ſefydlu; yſtablu 
Stableneſs, 5. ſefydlogrwydd 
Stabling, 5. yſtablfa, lle mewn 
ſtabl; yſtabliad | 
Stabliſh, v. ſefydlu 
Stabliſhed, a. ſefydledig 
Stack, 5. das, mwdwl,'cogwrn, 
bera : v. dafu, 'mwdwin 
Staddle, Stadle, 5. yſtol bera, 


marchwydd das 


stadtholder, . penadur yr 1s- 
Ellmyn, cynhyn 

Staff, 5. ffon, Hawffon; paladr; 
pennill; yr holl ben-cadpen- 
191d mewn ln; berllyſg 

Staff-bearer, s. briſgyll-ddyg- 
ydd, dygiadydd y ferllyſg 

Stag, s. carw coch pum mlwydd 

ac uchod 

Stage, :. taflawd; chwareufa, 


ö 


ST 
chwarwyfa, gwarwyfa, chwa- 
reulofft, taflawd y-chwarde ; 
gorſaf, rhandaith; gradd.— 
Stages of life, graddan einioes 

| Stage-coach, sub. log-gerbya; 

taith-gerbyd, eludai 

Stage. ay, s, chwarae dinwa- 
red- 


Sta e-player, s. chwe \bhwa- 
tnge-p 5 daftawid VE 
Sta ge-playin 825. taflawd-chwa- 
reyddiaeth 
Staggard, . ear pedair blxydd 
Stagger, ©. palfalu, figlo, ym- 
ſymmud, hongcian; ammau, 
e 
rs, J. dera, y ddera, pen- 
ddar, r pendro, 
gyſp, ehegr 
Stagnant, 4. uonyda, marw. 
Stagnant water, mer- ddwfr; 
Hynwyn 
Stagnate, v. croni, Hyniaw 
Stagnation, Stagnancy, s. cron- 
iad, Ilyniad, merllydrwydd 
Staid, Stayd, a. araf, eſmwyth 
Staidneſfs, x. arafwch, tawelwch 
Stain, s. man, brychi, difwynad: 
v. difwyno, brychu ;'gwarad- 
wyddo 
Stained, part. halogedig 
Stair, 96, gris, gradd, dring- 
 radd; lledtring 
Staircaſe, sub. griſiau, dringfa, 
eſgynfa 
Stake, g. pawl; yſtacan; perygl 
Stale, ub. trwngc, lleiſw; ffon 
vſeol: z. hen, henaidd; diſtas, 
mws: vv. piſio 
Staleneſs, 5. hender, heneidd- 
rwydd 
Stalk, 5. paladr, corſen; uchel- 
drawd, araf-gam: v. palagru; 
rhodio'n ben uchel - 
Stalking-horſe, s. ceffyl adara, 
ceffyl brethyn 
Stall, 5. cor; marchnad-fainge, 
gwerthfa 
Stallage, 5. ffeir-doll 
Stalled, 4. paſgedig 
Stallion, g. march 


0545] 
Stamina, 9. guyddorion, had; 


8 


briger blodau 
Stamineous, 4. edafeddawg, 
Stammer, v. dweud dan 4 
Staminerer, r. un ag atta ar el 
dafod ; baldorddiwr 
stammering, g. attal ddywediad 
Stamp, 5ub. argraph, nod, ol, 
ſathr; bathiad; lun, dull, Kurkz 


eynllun, cynddelw; nod-beir. 


jant: v. fathru, fenj uz pwyo, 
briwo, nodi, argraffu; bathu 
Stanch, a. diddos; eyfan; ſier; 
cadarn : v. attal ; ſyehu 
Stanchion, £, atteg 


ddoſrwydd; cyfander 

Stand, 5. Gena; ſefyllfa; ſaf- 

ddal; petrufdawd : . ſefyll; 
bod 


Standard, ub. Human; profie- 
dydd; faf-bren: a. polodedig; 
ſafadwy y; cyfreithlawn 
Standard bearer, 3. Ilumanoer 
Standing, 5. ſafiad, ſafle, ſefyll- 
fa; oed, arosfa: a. ſefydledig, 
ar ei draed 

Standiſh, s. di-leftr, corn du 
Stanza, 5. pair, pennill - 
Staple, g. marchnadfa; yſtapal: 
a. fefydlawg 

Star, 5. ſeren: pi. ſer 


lon 


4 : 
Starch, 5. ſyth, Uedlud: a. ſyth, 


cyinmen-falch 
Starched, a. ſythedig; froen- 
uchel 
Stare, 5. drudwen; Uygadryth- 
| Tad: v. lygadrythu 
Star-gazer, g. ſer-dremiedydd 
Staring, @. hyll: part. dan ly- 
gadrythu 
Stark, a. ſyth, afrywiog; hollol. 
Stark-nakead, noeth-1ymmun 
Star-light, 5. goleu ſer, ſer-Jew- 
vrch 
Starlings, sub. adar y drudwy, 
adar yr eiry 
Starry, a. ſerenaug 


ade. 


Start, g. am, taſs, tarf, oſgoadʒ 


ian 


Stanchneſs, 5. cadernid; di- 


Starboard, g. yr ochr ddehau i 


— 


9 _ >, » «BY 
—— EH — 3 f = - 


feel . 
— + . . 


7 


vi 


2 ˖r¾2—— 2 
FEE 


SPL) 
= "i — 


19 
wy 
by 
4 
- 


22 — 1 
= 


r — nern 
8 EY 7 1 — 4 — Wm" 4 
2 oh 8 S — 1 
— — — n - A * * . . 5 : — 
8 * a 2 ogy = - 5, C 1 = 1 — — 3 ware # - ' T 3 . 4 * 
k . . — . 1 r — 5 — by 
a 2 — — 


r 


* 
— 


8 — 
e 


Stature, . maint, uchder 


8 T [344] ST. 


rhuthr, braw: v. taſgu, oſgoi; 
rhuthraw ; llamu gan ofn 


Startle, 5. braw: w. Hamy gan 
. ddychryn 


Starve, V . Newynu,. tren gu 0 
newyn; {ythu 


Starveling; s..dyn bol-wag, ne- 
 WyN-was, -- 


State, . anſawdd, cyflwr, he- 
lynt; lywodraeth, gwladwr- 


| jaeth; rbwyſg: v. adrodd, 


trefnu, dodi i lawr, goſod 
ger bron _ 
State-bed,s. teyrn- -wely,rhwyſg 
wel 


State-craft, ub. teyrn-yſtryw, 


dichell Ilywodraethawl 
Statelineſs, 5. rhwyſg, mawr- 
Stately, a. uchelwych- (edd 
State man, s, un hyddyſg mewn 


. teyrn-ddichellion 


Static, Statical, adj. pwyiydd- 
iaethawl, pwyſawi 


Statics, 5. pw ſyddiaeth 


Station, 5. ſahad, ſefyllfa; lle; 
galwad: v. ſefydlu 
Stationary, adj. ey dlz, ſe-| 
fydledig 

Stationer, 3. ſaf-werthiedydd, 
gwerthydd papur, &c. 
Statuary, ub. cerfiwr delwau, 
delwedydd; delwedyddiaeth 
Statue, :. delw, ſaf-ddelw 


Statute, s. deddf 
Statute-book, s. dedd- lyfr 
Stave, 5. erwydden : v. dryllio 
yn erwydd | 
Staves, . erwydd; ſfyn 
Stay, s. aroſiad; atteg: v. aros; 
attegu 
Stays, sub. gwas-rwym: Hg. 
wa 
Stead, s. lle. —Inflead, yn lle 
Steadfaſt, adj. ſier, dianwadal, 
diyſgog | 
Steddfafineſs, s. dianwadalwch 
Steadily, ad, yn ddianwadal 
Steadineſs, s. dianwadalwch 
Steady, a. cadarn, dianwadal 
Steak, a. golwyth 


{Steeple, s. clochdy 


Steal, . lladrata. 


IStealer, 3. lleidr 


Stealth, 5. Undrad: - 7 
Stealthy, a, adi asd. 
Steam, 3. anwedd, ager: v. an- 
weddu, bwrw anwedd 
Steed, . march, ceffyll- - 


Steel, s. aan, balaen ; Ayn 


. durio 

Steel- yard, . bez lach, 
Steep, . dibyn: 4. ſerth, Ueth- 
rawg: v. mwydo, rhei vyng- 
Lwlych 
Steepneſs, 5. — 


Steer, 5. buſtach: v. Uywio; 


cyfeirio 

Steerage, 8. Ilywiad; ywle | 
Steerſman, g. Hywiedydd 
Stellar, a. ſerenawg 
Stem, -s. paladr; cy; duryn 
long; tylwyth : vv. dal, attal 
Stench s. drewiant, ded : 
v. drew! © | 
Step, tub. cam, cerddediad; 0] 
troed; ffon yſgol: v. n, 
eee ee 

Step- father, g. lys-dad 
Step-mother, 5. llys- fam 
Steril, a. anffrwythlawn, heſ> 
Sterility, s. diffrwythder 
Sterling, 546. rhyw adail i am- 
ddiftyn ſethau pontydd; arian 
cymmeradwy:; adj. pur, cyf- 


_ | retthlawa 7 


Stern, s. pen ol llong: a. far- 
rug, gWgus 

Sternneſs, s. ffyrnigrwydd 
Sternutation, Sub, trewiad, en- 
trewiad 

Stew, s. twym-dy; puttein- 5 
D. mall: ferwi ci 

Steward, s. goruchwiliur 
Stewardſhip, s, goruchwiliaeth 
Stick, 5. pren, tion: v. glynu; 
petruſaw 
Stickineſs, s. gludo rwydd 
Stickle, V. ymdrafferthu, ym- 
drechu 

Stickler, 5. yſtigwr, ymdraffer- 
Sticky, a. gludawg | thwr 
tiff, a. ſyth, anhyblyg; * 


Stiffen, V. * . 
Stiffened, part. ſythedi 


[345] BS T 


Stifnecked, a. guarga bs, yl 


tyfnig 
Stiffneſs, s. yſtyfnigrwydd 


Stifle, v. mogu ; diffoddi, diſ 


tew1, celu 


Stigma, s. haiarn- nodi; nod, 


gwarth-nod, anair 


Stigmatize, v. nodi, gwarad- 


. wyddo 


stile, s. camfa, llamfa, yſticl. 


Edr. Style 


Stileto, s. bidawg, cyllell-gledd 
Still, s. dyſtyll: ad. etto, o hyd, 
hyd yn hyn: a. tawel, llon- 
ydd, diſtaw: vv. tawelu, llon- 


| yddu; dyſtylliaw 


stillborn, a. marw gent, marw 
Stillneſs, . tawelwch [anedig 
Stilts,s,tudfachau,yſtudfachan, 
Stimulate, V. cymmell [baglau. 


Stimulation, s. cymhelliad 
Stimulus, s. cymhellai 
Sting, s. colyn, conyn 
Stingineſs, s. anhaelder 
Stingleſs, a. digolyn 
Stingo, s. hen gwrw cryf 


[ 


, 


Stingy, 4. anhael, crinwaſaidd 
Stink, $ . drewdawd : V.. drewi. 


Stinking, a. drewllyd 


Stint, s. terfyn; dogn, dognedd: 
V. terfynu, rhagderfynu, rhag- 
oſod; pennodi; rhanu'n brin, 


cwtogn | 

Stipend, s. tal, cyflog 
Stipendiary, e. cyflog-ddyn 
Stipulate, v. ammod1 


Stipulated, part. ammodedig 


Stipulation, . ammod 


Stir, s, terfylg, cynnwrf: . an. 
nog, cynhyrfu, cyffroi; ſyflyd| 
| Stirring, s. ſyfliad; ail-ar: part.| 
yn cyffroi, yn codi o'r gwely 
Stirrup, s. gwarthafl, gerthafl; 


Dulg. gwarthol 


( 


Stitch, sub. pwyth; gwayw: wv. 


| pwytho 


Stithy, auh. einion, eingion; y 


ä re -glwyt - 


Stive, V, mwrno; * ; rho! 


os 


unynyr enaint twymyn. Edr. 
Steww' o 

Stoat, . carlwm 

Stock, s. cyff, boncyff; 3 
ne da, anifeiliaid; nwy- 
fau, cyffnwyfau; dyled ſefyd- 
ledig gwlad; caigl, cyfoeth; 
math o wddf-liain, Kc. v. cyff 
iaw; dogni tyddin o anifeil- 
iaid; diwreiddio, &c. 


Stocks, 3. cyffion; arianfeydd y 
deyrnas; dyledion ſefydledig 
y deyrnas; ſeil- gyffiau long 

Stockſtill, a. digyffro * 


un o hen philotophyddion 
Athen 


ac offeiriadaidd: v. lladrate- 
ais, ladrataodd, &c - 
Stolidity, s. ffoledd 
Stomach, 5s, cylla; archwaeth, 
| chwant bw yd; chwennychiad, 
blas; calondid; dig: V. blaſu; 
digio 

Stomacher, 5. bronfoll, dwy- 
froneg 


i'r cylla: a. leſfol rr cylla 

Sone, 549. carreg, maen, llech; 
pwyſau o 14 pwys, mwy neu 
lat: v. llabyddiaw 


stone e 5. manion y cer- 


rig, crafion y cerrig, medd 


Stone horſe, 5. march {rhai 
ns g. carregog, cerriglyd 


Stool, g. maingc, yſtolzymgarth 
Stoop, v. plygu, crymu, ym- 
grymu, goſtwng, y e 
Stop, c. aroſiad, attaliad, rhwyſtr; 
gorphwys- nod: v. can, attal, 

rhwyſtro, gorphwys 
Stopple, g. cauedydd. vulg. to- 


Ppyn 
Store, 5. yſtor, try ſor; amledd: 


gaeddu 

Store- houſe, g. yſtor-dy, tryſor- 
Stork, g. ciconia dy 
Storm, 545, yſtorm, tymheſti, 


Stocking, 5. hoſan. pl. hoſanau 


Stoic, s. ſtoĩciad, dyſgybl Zeno, 


Stole, 3. math o wiſg urddaſol 


Stomachic, 5. meddyginiaeth 


*. yſtorio ; pentyru; cynnyſ- 


— me = 


OE A Are. uns 7 


+ x 
rhy ferthwy; rhuthr: v. tym. 
heſtlu, yſtormi; rhuthro 

Stormy, a. yſtormus 


Story, 5. hanes; chwedl; ffug; 


eſgynfa: v. traethu 
Stove, c. twymdy; cynneufa 
Stout, a. mawr, cryf, cadarn; 

calonawg ; dewr, glew 
Stautneſs, 1. pybyrweh; diha- 

farchedd; cadernid | 


Stowage, ab. yſtorle, yſtorfa; 


yſtor-dal 
Stowed, a. yſtodedig - 
Straddle, v. myned 4'r traed 
Straggle, u. crwydraw: (ar led 
Straggler, g. crwydryn 
Straight, a. unia en, cymmwys: 
ad. yn uniawn | 
Straighten, u. unioni 
Straightneſs, s. unionedd: 
Straitways, ad. yn ebrwydd 
Strain, a. yſſigiad; gwaedoliaeth; 
tyndra; iaith, ton, modd: v. 
tynhau; yſtyn; gwaſgu; hidlo; 
tyrfu, yſſigo; gafaelu, attafae 
lu; ymegnio, ymorcheſtu 
Strainer, . hidl; lliain hidlo 
Strait, 2. cyfyngle; bwlch ; cy 
fyngfor; cyfyngder, cyfyng- 
gyngor, ing, cyni: à. cyfyng, 
cul, tyn, caeth 
Straiten, u. tynhau; cyfyngu 
Straitneſs, . cyfyngedd; tyn- 
der, gwaſgfa . 
Strand, . traeth ; glan dwtr ; 


v. llorio: | 


1 a. dieithr, eſtronol; 
rhyfedd 5 
Strangely, ad. yn ddieithr, yn 
rhyfedd 


Strangeneſs, . dieithrwch 


Stranger, s. alltud, eſtron, dyn 
dieithr | 


Strangle, v. tagu, nindagu 


Strangling, s. tagiad, yſtagiad 

Strangles, . yſgvfeinwſt 

Strangury, 3. y toſtedd, y difer- 
ddwfr, y gobiſo 

Strap, :. caraĩ: l. careion 


[346] 


ST | 


Strappado, . math o arteith 
Strapping, a. mawr [beiriant 
'Stratagem, 2. yſtrange, yftryw, 
Strata, 3. hain, hanau Idichell 
Stratum, .. haen, han: | 

Straw, « gwellt; ſarn, gwaſurn 
Strawberry, 3. ſyfien, mefuſen 


Strawberry - tree, 3. Edr. Arbute 


Strawy, a. gwelltaidd, gwellt- 
awg _ 85 | 
Stray, sub. anifail crwydr: . 
| crwydro, cy feiliorni: 4.crwydr 
Streak, gab. rhenge, Hinell: v. 
rhlengeiaw | 

Streaked, Streaky, a. rheng- 
þ awg.. ; 
Stream, . ffrwd: v. ffrydiaw 


Streamer, . baner, lluman 


Streamy, a. ffrydiawg 
Street, 3. heal, hewl, yſtrad 


Street walker, 4 puttain gy- 


— h, I 
Strength, s. nerth, grym, gallu, 
| Pak. 5-6 MT = 5 
Strengthen, v. nerthu, cadarn- 
Strengthleſs, a. dirym hau 
Strenuous, a. bywiog, dewr, 
glew, py byr, gwreſoglym, ym- 
q — | ts 5 
Streſs, 3. pwys, grym.— Lay a 
fires, dodi pwys, pwyſo - 
Stretch, 3. yſtyn, yſtyniad: v. 
tynu, yſtyn, ymyſtyn 
Strew, v. gwaſgaru, ſarnu 
Stricken, part. tarawedig.— 
Stricken in years, 'mewn gwth 
o oedran | | 
Strickle, Strickleſs, ub. cyfor- 
bren, cyforydd, ' © 
Strict, 4. cyfyng, caeth, tyn; 
lm, manol | 
Strictly, ad. yn gaeth, &c. 
Strictneſs, :. caethder; llymder, 
toſtedd; manyIrwydd | 
Stricture, ub. chwanen y göf; 
. crynhoad; tarawiad, ergyd, 
enith; cwrddiad yſgafn à pheth 


Stride, s. hir- gam: v. braſgamu 

trife, . cynnen, ymryſon 
Strike, 5. cy for: v. taraw; goſ- 
: twng 


8 | 
striking, a. hynod, rhyfedd 


String, 3. Ilinyn; tant 


[347] EE 


Staff, . defnydd; dodrefn, do- 
dren; tenlli; fladredd; ffrec, 


stringent, a. bol-rwymol 7 fregawd, ffiloreg: v. ſechi, 


Stringy, a. Illinynaw 


Strip, s Hain: v. dioſg; dynoe- ; 


thi; yſpeilio 
Stripe, s. ffonnod, gwialennod, 
lach; llinelliad : 
Striped, a. * oe 
Stripling, 's glaftange | 
Strive, v. n 
Stroke, . ergyd, dyrnod, ta- 
rawiad; tro: v. Hochi, gorllyf- 
Stroll, v. crwydraw {mu 
Stroller, s, crwydrat + 
.Strolling, part, yn gwibiaw, 
crwydrus . 55 | 
Strong, a. cryf, cadarn, gallu- 
ag, grymus, nerthawl 
Strow, v. Edr. Strew 
Structure, wb. adail, adeilad, 
adeiladaeth; goſodiad, trefn- 
Struggle, s. ymdrech lĩad 
Struma, :. manwy nau 
Strumpet, +, puttain , 
Strut, Y. rhodio'n dyn dan ry- 
gyngu a chaſtellu 
Stub, s. cyff, cipyll: v. diwrei- 
ddia _ e 


llenwi 
Stuffed, part. yn Haun 
Stuffing, s. ſechiad 


Stumble, ub. tramgwydd: v. 


tramcwyddo 
Stumbling-block, ub. tram 
gwydd, maen tramcwydd, 


rhwyſtr 


Stun, v. ſyfrdanu, byddaru 
Stunned, part. fyfrdan 
Stunt, v. rhwyftro twf 


Stupefaction, 3. ſyfrdandaud 
Stupefactive, a. ſyfrdanus 


Stupendous, a. aruthrawl 
Stupid, a. hurt, ſyfrdan 
Stupified, part. wedi delwi 
Stupify, v. fyfrdanu, hurtiog 
dyddelwi # 
Stupifying, part. ſyfrdanus 
Stupor, s. hurtrwydd, mydron- 
dod, malldod | 
Stuprate, v. treifiaw, dwyn 


Stubbed, a. pwt: part. wedi ei traĩs 


ddiwreiddiaw 
Stubble, $, ſofl ö 
Stubble-gooſe, . ſofl- Wydd 
Stubborn, a, cyndyn, cildyn, 
gwrthnyſig, y yinis 
Stubbornneſs, s. cyndynrwydd 
Stucco, . math hynod o gym- 
mrwd, ac o blaftr 
Stuck, part. wedi ei frathu 
Stud, 3. haid o feirch a cheſig 
magu, gre; boglynyn | 
Student, s. myfyriwr, aftudiwr 
Studied, part. rhagfyfyriedig, 
myfyriedig | 5 
Studious, à. Nyfrgar, myfyr- 
gar, aſtud; ymgeiſawl TE] 
Studiouſty, ad. yn aſtud; yn 
ymgeiſgar | 
Study, s, myfyr-gell, Uyfr-gell; 
myfyrdawd, yſtigrwydd ; v. 


Sturdily, ad. yn yſtyfnig 


Sturdineſs, s. cyndynrwydd 

Sturdy, a. cyndyn, yſtyfnig 
cryf, iachus —_ 

Sturgeon, s, math o for-byſg 

— 3. buſtach neu anner, 
dyniawed 


Stutter, v. cecian. Edr. Stam- 
Stutterer, :. cecianr mer 


Stuttering, 3. attal-ddywediad 
Sty, s. twic; rhyw ddolur Hy- 
gaid, llefrithen, llefelyn 
Stygian, a. uffernawl 5 
Style, 5. enw, cyfenw; nodwydd 


o gyfrif amſer; dull, modd; 
iaith, ymadrodd: v. galw, en- 
Stylet, 5. Edr. Stilleto {wi 
Styptic, a. gwaed-argacawl 


myfyrio, aſtudio | 


9 5, annogaeth 


Stum, 5s. breci gwin, gwin ar 
4 waith i 8 5 


Stump, 2. cyff, boncyff, bonyn 
; — Ax — W 


deial; yſtil; yſgrif-bin ; ffordd 


Styptics, 5. gwaed-ddiddoſolion 


B... EIT INE Sd ITS 


— 


2 
RN 


OT Tu Sts» 


edig; caeth; chwannawg: v. 


* 


8 U 
Suaſive, Suaſory, a. annogawl, 
ynnillawl . 3 
Suavity, 5. meluſder, pereidd- 
dra, hyfryd weg 
Sabacid, a. goſur, lledſur 
Subalpine, a. o odrau mynydd 
Mynau | Ro. 
Subaltern, s. is-ſ\wyddawg: 4. 
is, tan; cylchynawl 1 
Subalternate, «a. yn dyfod ar 
gyich alot M 
Subcutaneous, a. rhwng ci 
chroen = 
Sub-deacon, 5. is-ddiacon 
Sub- dean, 3. is-ddeon 
Subdivide, v. adranu 
Subdiviſion, g. adran, adraniad, | 
Subduct, v.cymmeryd ymaith, 
tynu oddiwrth 
Subdue, v. gore 
twng | 
Subjacent, a. dan, 1flaw | 
Subject, g. deiliad; pwngc, teſ- 
tun: a. daroſtyngedig; rhwym- 


ga 


| 
ſgyn, daroſ- 


daroſtung, dwyn dan 
Subjection, 5. daroſtyngedig- 
aeth; gwarogaeth; ymoſtyng- 
iad | | 
Subjoin, . cyſſylltu, chwanegu 
Subitaneous, adj. diſymmwth, 
diſymmythawl, diſyfyd 
Subjugate, v. gwarogi, daroſ- 
tung 
Subjugation, sub. gwarogiad, 
daroſtyngiad 
Subjunctive, a. cyſlylltedigawl 
Sublapſarian, 5. un ſydd yn dal 
etholedigaeth wed!'r cwymp, 
neu mai gwedi'r cwymp y dar- 
fu 1'r arfaeth o etholedigaeth 
a gwrthodedigaeth gymmer- 
yd lle; tan-gwympiedydd: pl. 
tan-gwympedyddion. — Edr. 
Supralafgſarian | 
Sublapſary, a. tangwympedy- 
ddawl 
Sublation, 3. cymmeriad ym- 
aith | 
Sublime, adj. ardduniedydd, 
goruchel 


[348] 


Subreptitious, 


| NU 
Sublimity, Sublimeneſs, g. ar- 
dduniant | | 
Sublunary, 4. is y lloer, o dan 
y lleuad, ifleuadawl 


. [Submerge, v. ſoddi, ſuddaw 


Submerſion, 5. ſoddiad, ſudd- 
jant cnet 
Submiſſion, g. ymoſtyngiad 


Submiſſive, a. goſtyngedig, iſel 


Submiſhvely, ad. yn oſtyngedig 
Submit, v. ymoſtwng . 
Subordinate, à. 1s-raddawl 
Subordination, ub. is-raddol- 
iaeth, is-oſodedigaeth 
Suborn, v. mynu trwy dwyll 
neu dal, mynu er llith a llog 
rai i gam-dyngu, cyflogi gau 
dyſtion, darparu a dyſgu rhai 
i dyngu ar gam | | 
Subornation, s. darpariad, dyſ- 
giad,: cyflogiad un neu Tal i 
dyngu anudon Ee! 
Suborned, part, cyflogedig, neu 
ddarparedig i dyngu ar gam 
Suborner, 5. cyflogwr gau - dyſ- 
tion, darparwr. tyſtion gau 
Subpcena, 5. llythyr dyfyn dan 
boen, poen-wys, llythr poen- 
wys: Y. gwaſanaethu à phoen- 
wys | 5 
Sub a, Edr. Surrep- 
fitious | 
Subrogate, v. rhoi un yn lle 
Subſcribe, v. dodi Naw wrth 
beth, yſgrifenu tanodd, tan- 
ſgrific ; cydſyniaw 
Subſcriber, 5s. tanſgrifiwr, tan- 
ſgrifiedydd; cydiyniedydd 
Subſcription, ub. tanſgrifiad; 
dodiad law wrth beth, tan- 
blaen 


ſgrif; tanſgrif dal, arian 

law, rhagdaliad 
Subſequent, adj. a d 

gwedi, canlynawl | 
Subſerve, v. gwaſanaethu 


del ar ol, 


is-waſanaethiad; gwaſanaeth- 
iad, gwaſanaetholrwydd 

Subſervient, a. gwaſanaethaw], 
gwaſanaethgar, cynnorthwy 
aw], offerynawl | 


Subſervience, Subſerviency, 5. - | 


8 U 


Subſide, v. myned ilawr, ſoddi, 
aelodi; darfod 

Subſidiary, a, eee 

cymhorthawl 

Subſiding, 5. mynediad i laur, 

ſoddiad 

Subſidity, . cymmorth, eyn- 

northwy 

Subſidy, 546. arian cymmorth, 

porth-dal 

dubſi n. v. tan- arwyddo, tan- 

ſor] 

gubült, v. gorſefyll, parhau; 

bod; byw ; ymgynnal, dal 1 

fl 


1 gub. bod, hanfod; 
para; arhoſiad; bywoliaeth, 5 
cynhaliaeth 
Subſtance, g. ſylwedd, defnydd, 
deunydd; hanfod;ſwm, ſwmp; 
golud, cyfoeth, moddion, di, 
meddiant 
Subſtantial, a.ſylweddaw], cor- 
phorawl, defnyddiawl; cryf, 
cadarn ; cyfoethawg 
subſtantially, ad. yn ſylwedd- 
awl, yn gorphorawl 
$ubſtantialneſs, # ſylweddol- 
rwydd 
Subſtantive, g. enw cadarn, ſyl- 
weddol; tanſafedigawl. sub. 
Rantive and adjective, ſylwedd 
ac anſawdd 
Subſtantially, ad. yn ſylweddol 
Subſtitute, s. dirprwy wr, rhag- 
law: T. rhoi yn lle 
Subſtitution, g. goſodiad yn le 
Subſtract, Subtract, v. tynnu 
oddiwrth 
Subſtraction, s. Ear. Subtraction 
Subſultory, a. dychlamaul! 
Subterfuge, 3. dichell, hoced, 
yſtryw, cyfrwys- dro 
Subterraneous, a. tanddaearol 
Subtile, adj. tenau, treiddiol; 
main, eiddil; ffel, cytrwys 
Subtilely, ad. yn fain, yn de- 
nau; yn gyfrwys 
$ubtilenefs, Subtility, Subtilty, 
ub. meinder, teneuder; cyt- 


1 


rwyſder | | 


[349] 


SU 
Subtilize, v. teneuhau; pur- 
eiddio; cyfrwys- drafod 
Subtle, Ms cyfrwys, dichellgar, 
yſtrywgar 
Subtlety, ub. cyfrwyſder, di- 
chell, yſtryw _ 
Subtly, ad. yn gyfrwys, yn 
ddichellgar, yn hocedus 
Subverſe, v. Edr. Subwert 
Subverſion, 5. eee, 
dymchweliad 
Subverſive, v. dinyſtriol, dad- 
ymchwelawl 
Subvert, v. dymchwelyd, gwyr- 
droi; llygru 
Subverter, g. dadymchwelwr 
Subverting, s. dadymchweliad: 
part. yn dymchwelyd 


Suburh, . rhaccaer, pentref, 


maeſdref 

Succedaneous, a. cyfleyddaw! 
Succedaneum, s. cyfleydd, peth 
yn He un arall 

Succeed, v. dy fod ar ol, canlyn; 
Ilwyddo, fynu 

Succeſs, 3. lwydd, Ilwyddiant, 
ffyniant, tyciant, rhwydd- deb; 
canlyniad 

Succeſsful, a. lwyddiannus 
Successfully, ad. yn Wwydde 
iannus 

Succeſsfulneſs, s. wyddiant 
Succeſſion, 5. dilyniad olynol, 
olynol-ddilyniad; cylch-cyt- 
ne wid; tro 

Succeſſive, adj. dilynedigawl; 
canlynawl, olynol 
Succeſſively, ad. yn olynol 
Succeſsleſs, a. n 
annhvcianus 

Succeſſor, s. dilyniedydd, can- 
ly niedydd 

Suceinct, adi. nn 
cryno 

Succory, 3. yigall y meirch 
Succour, 5. porth, cymmorth, 
rhyſgwydd; achre; cynheſ- 
rwydd; ymgeleddwr: v. cyn- 
northwyo, ymgeleddu 
Succoured, N. yam 
edig 5 f | 

8 8 


SY 
Succourer, 5. cynnorthwywr ; 
cymmorth, ymgeledd _ 
Succouring, g. cymhorthiad 
Succourleſs, a. diymgeledd 


Succulent, à. ir, iraidd, ſudd- 


lawn | 

Succumb, v. ymollwng, neu 
ſyrthio yn lleſg dan 

Succuſlation, Suecuſſion, 5. yſ- 
gytiad; tuthiad | 

Such, a.cyfryw, math, cyffelyb, 
y cyfryw, y fath; fel, telly ag, 
megis a 

Suck, s. ſugn, bron: v. ſugno, 
dyfnu 

Sucker, . ſugnwr, ſugnedydd; 
ympyn, yſgewyllyn 

Suckle, v. rhoi bron 

Suckling, 5. ſugniad; plentyn 
ſugno; oen ſugno | 

Suckſtone, 5. Illymrhiad 

Suction, 5. ſugn, ſugniad 


Sudatory, s. chwys- dy: a. chwyſ- 


awl; chwyſbair 
Sudden, a. diſyfyd | 
Suddenly, ad. yn ddiſymmwth 
Suddenneſs, s. diſymmythdra 
Sudorific, a. chwyſbair | - 
Suds, 5. trwyth, ſebon-drwyth 
Sue, v. cwyno ar, rhoi cwyn, 

rhoi cyfraith; ymbil, ymhw- 
Suet, 5. gwer ſedd, erfyn 
Suffer, v. goddef; caniatau 
Sufferable, a. goddefadwy 
Sufferance, 5. goddefiad 


Suffered, part. goddefedig 


Sufferer, 5. goddefwr, goddef- 
iedydd | 


ehad : pl. dioddefaint 
Suffice, v. bod yn ddigon, di- 
gonoli, diwallu, boddloni 
Sufficiency, s. digonolrwydd 
Sufficient, a. digon, digonawl, 
Sufriciently, a. yn ddigon [abl 
Suffocate, v. mogu 
Suffocation, g. mogiad 
Suffragan, qub. eſgob rhaglaw- 
aidd | 138 
Suffrage, ub. gair, pleid- air, 
llais, ewylivs-da 


[350] 


| 
Suffering, . goddefiad, diodd- 


( 


8 U 


Suff umigate, v. tàn- fygu 
Suffumigation, 5. tan-fygiad 
Suffuſe, v. taenu dros, tywallt 
ar hyd | 
Suffuſed, part. taenedig dros 
Sugar, 5. ſfiwgr: v. fiwgraw 
Sugared, part. ſiwgredig 
Sugary, a. ſiwgraidd 5 
Sug, Sugg, 5. chwanen y mor 
Suggeſt, v. ſibrwd, arwyddo 
Suggeſtion, 5s. dodiad ynghof, 
crybwylliad, awgrym + 
Suicide, s. hunan-laddiad; hu- 
nan-leiddiad 
Suit, 5. lawn rif, gwedd, par; 
erfyniad, arch, cais; cwyn, 
hawl, cynghaws, dadl: v. 
mathu, cymmathu, paru; eyf- 
ladd, cyfatteb 
Suitable, adj. cyfaddas, cym- 
mwys | . 
Suitably, ad. yn gyfaddas 
Suitableneſs, g. cyfaddaſrwydd 
Suited, part. addaſedig 
Suiter, Suitor, 5. eirchiad, er- 
fyniwr, deiſyfydd; cariad, gur 
caru 
Sullen, a. ſur, ſarug, triſt-ddigg 
anhylon, cuchiawg 
Sullenly, ad. yn ſurllyd 
Sullenneſs, s. ſurder 
Sully, v. diwyno, lychwyno 
Sulphur, s. brymſtan 
Sulphurous, a. brwmſtarawg 
Sulphur-wort, g. pyglys, ffenigl 
Sultan, 5. ymmerodr [y moch 
Sultana, Sultaneſs, 5. ymmer- 
odres | 
Sultrineſs, . mwrndra 


| Sultry, a. mwrn 


Sum, s. ſwm, ſwmp 

Sumach, ub. math o wydden, 
corn yr hydd g 

Sumleſs, a. aneirif 

Summary, 5. crynodeb: a. byr 


Summer, 5. haf 
Summer-houſe, 5. hafod, haf- 


dy, hafotty 
Summer like, a. hafaidd 
Summit, g. uchder, pen, copa, 


cribyn 


* 


SE 
Summon, v. gwyſiaw - 
Summons, s. gwys dyfyn 
Summum-bonum, . penllad, 
rhad penllad 


- Sumpter, 5. pwn-farch 
Sumption, g. cymmeriad 


Sumptuary, adj. coſtiadawl; 


traul gymmedryddawl 


Sumptuous, adj. gwertkfawr, 
coſtfawr; ardderchawg 
Sumptuoully, ad. yn goſtfawr; | 
yn helaethwych 


Sumptuouſneſs, g. gewerthfawr- 


ogrwydd; ardderchogrwydd 
Sun, 5. haul, huan ; y ganaid 
Sun-beams, 5. pelydr yr haul 


Sunday, 5. dydd Sul 


Sun- flower, 5s. blodau'r haul 
Sunder, v. yſgar, gwahanu 


Sun- dial, s. deial haul, haul- 


oriawr 


| Suneries, Ss, amrywiol bethau 


Sundry, ub. amryw ddynion, 
amryw bethau: adj. amryw, 
Sunleſs, a. dihaul [amrywiol 
Sunny, 4. heulawg, teſawg 
Sun-rie, s. codiad haul 
Sun-ſet, ub. machludiad haul, 
goſtwng haul 

Sup, v. ſwpperu; llymmeitian 
Superable, a: gorchfygadwy 
Superabound, v. gorllenwi 
Superabundance, 5. arddigon- 
edd 

Superabundant, a. helaethlawn 
Super-add, v. arddodi, gorch- 
wanegu 

Superannuate, v. anaddaſu gan 
oedran 

Superannuated, part. methedig 


trwy oedran 


Superb, 4a. mawrwych, mawr- 
eddawg 

Supercargo, ub. goruchwiliwr 
Ilwyth llong | 
Supercilious, a. balch, ffroen- 
uchel, tor-dyn 

Superciliouſiy, ad. yn ffroen- 
uchel 

Superciliouſmeſs, 5. balchder, 


uchder 


[351] 


SU 
Supereminence, 6. gorach-ra- 
poriaeth 

Supereminent, a. goruch-rago- 
rawl 

Supererogate, v. tragori, tra 
rhagori 

Su ererogation, 5. tragoriaeth, 

afraid 

Superexcellent, a. tra-rhagor- 
awl 

Superfice, 5. wyngb, arwyneb, 
y tu faces 

Superficial, a. arwynebol, bas 
Superficially, ad. yn arwyneb- 
awl, yn llaw-yſgafn 
Superficialneſs, 5. baſder, . 
wynebolrwydd 

Superficies, qub. arwynebedd „ 

clawr, wyneb 

Superfine, adj. teg dros ben, 

tecaf, dineſig 6 
Superfluity, ub. arddigonedd, 

| gormodedd 

Superfluous, à.  gormodd, ar- 
ddigonawl 


i Superfluoutly, ad. yn ormod- 


awl, yn afradus 
Superfluouſneſs, 9. arddigonol- 
rwydd 

Superinduce, v. arddwyn i 
men 

Superinduction, . arddypinds 1 
mewn 

Superintend, v. goruchwitied 
Superintendence, Superinten- 
dency, 5. golygiad, goruch- 
wiliad 

Superintendant, 5. arolygwr, 
goruchwiliwr 5 
Super;or, 5. . a, uwch, 
uchlaw 

Superiority, gub. uchafiaeth, 


blaenoriaeth, rhagoriaeth + 


Superlative, a. uchaf, uchafe- 
digawl, rhagorawl 
Superlatively, ad. vn oruch- 
ragora wl, yn y radd uchaf 
Superlativeneſs, 5, uchafedig- 
olrwydd 

Supernal, a. uchawd, uchawl, 
| goruchaw!; nefawl | 


G g 2 


8 U 1352 8 U 
Supernatural, a. goruch- anian- Supply, 5. porth, cymmorth, 
aw! cynnorthwy; cyflawniad: v. 
Supernumerary, g. un dros ben] cynnorthwyo, diwallu 
y rhif: a. goruch-gyfrifaw] | Support, 5s. atteg, cynhaliaeth, 
Superſcribe, v. arſgrifenu, ar- cymmorth: v. attegu, cynnal; 
*ſgrifiaw _ | cynnorthwyo 
Superſcription, 3. arſgrifeniad, | Supportable, adj. a allir ſefyll 
aryſgrifen, arſgrifiad, arſgrif | dano, dioddefadwy 
Superſede, v. diſwyddo, difrei- | Supporter, s. cynhaliwr, cyn- 
mo trwy oruch-awdurdod {| neilydd | 
Superſeſſion, s. diſwyddiad Suppoſable, a. tebygadwy, hy- 
Superſtition, 56. coelgrefydd,| dyb | 
Isuppoſal, ub. tyb, tybfwriad, 


ofergoel ; 
Superſtitious, a. coelgrefydd-} meddwl, meddyliad 
aul, ofergoelus | Suppoſe, v. tybiaw, tybied, 
Superſtitiouſly, ad. yn goel-| tybygu, meddylied; gadael, 
grefyddawl LY bwrw T2. 
Superſtructure, ub. goruch-| Suppoſed, part. tybiedig 
adeiladaeth Suppoſition, 5. tyb, tybygiad, 


Supervacaneous, à. arddigon- ty biad; tybfwriad 


awl, diles Suppoſitious, 3. gau, ffugiawl 
Supervene, v. dyfod ar ddam- | Suppoſitory, 3. math o dinſang. 
wain | Edr. Clyſter | 
Supervenient, adj, damwain- | Suppreſs, v. cyfarſengi; Ilethu, 
ddyfodawl mogu; cela | 
Supervention, ub. damwain- |Supprefſion, 4. cyfarſengiad; - 
ddyfodiad, arddyfodiad * llethiad, mogiad; celedigaeth. 
Superviſe, v. goruch- olygu Suppreſſion of urine, Edr. Stran- 
Superviſor, 5. arolygwr gury | 
Supme, a. tordaengar; ſwrth, | Suppurate, v. crawni, braenu 
ſegur Supralapſarian, 5. un ſydd yñn 


Supinely, ad. yn dordaenllyd, dal mai cyn cwymp dyn, ac 
yn ſegurllyd 8 er trag wyddoldeb, y darfu i'r 
Supineneſs, Supinity, qub. tor-| arfacth o etholedigaeth a gwr- 
daengaru ch, ſegurdawd thodedigaeth gymmeryd lle; 
Supper, -. ſwpper, cwynos argwympiedydd, un o wyr yr 


Supplant, v. diſodli -| uwch-arfaeth., Edr. Sublaf- 
Supplanter, s. diſodlwr ſarian | 
Supplanting, 5. diſodliad Supremacy, Fs. uchafiaeth, go- 
Supple, a. yſtwyth | ruchafiaeth, penogaeth 
Supplement, 5s. cy flawniad Supreme, à. uchaf, goruchat 
Supplemental, Supplementary, | Supremely, ad. yn oruchat 

a, cyflawniadawl __ ]Surbaſe, 5. eilſail | 
Suppleneſs, J. yſtwythder | Surceaſe, v. darfod 


Suppletory, a. cyflawnedigawl| Surcharge, s. arlwyth: v. ar- 
Buppliant, Supplicant, g. ym-| lwytho | 
biliwr, gweddiwr: 4. iſel, ym- | Surcharged, part. arlwythedig 
bilgar Surcingle, 5. tengl, argengl 
Supplicate, wv. erfyn, gwedd- | Surcoat, 5. arbais im 
law, ymhwedd | Surd, a. byddar; anghymmedr 
\- 4-25 pai 5, deiſyfiad, er- PV s, byddarwch 
Fynia 


Sure, a. diogel, ficr, cadarn; 
hyderus ; #yddlawn 
Surely, ad. yn ddiau, yn ficr 
Sureneſs, .. ſicrwydd 
Suretiſhip, ub. machniaeth, 
mechni | | 
Surety, g. mach, machniydd 
Surface, 5. wyneb, arwyneb 
Surfeit, 5. alar: v. alaru 
Surfeited, part. wedi alaru 
Surfeiting, part. alariad 
Surge, 5. ton, tonen 
Surgeon, 5. llaw-feddyg 
Surgery, s. Haw-feddygaeth 
Surging, part. yn codi'n donau 
Surgy, a. tonawg 
Surlily, ad. yn ſarrug 
Surlineſs, g. farrugrwydd 
Surly, a. ſurllyd, afrywiawg, 


ſarrug 


Surmile, 5. tyb, llettyb; drwg- 
dyb: v. lled-dybiaw; drwg- 
dy biaw . 
Surmount, v. codi neu fyned 
dros, gor fod, gorchfygu x 
Surmullet, 5b. y barf-byſg, y 
barfog 


 .. Surname, 5. arenw, cyfenw: v. 


cyfenwi | 
Surnamed, Part. a gyfenwyd 
Surpaſs, v. rhagor1 | 
Surpaſſing, part. ardderchawg, 
yn rhagori | 
Surplice, s. offeren-grys, gwiſg 
wen offeiriad 
Surplus, g. gwargred, gweddill, 
rhelyw, olbris | 
Surpriſal, s. dyfodiad dirybudd 


diſymmwth 


Surpriſe, 3. ſyndawd; dyfodiad 
ar warthaf neu am ben un yn 
ddiſymmwth: v. pert ſyn- 
dawd; dyfod am ben yan ddi- 


 ſymmwth 


Surpriſing, part. rhyfeddawl 

Surpriſingly, ad. yn rnyfeddol, 
mewn modd rhyfeddol 

Surrender, 5. rhoddiad i fynu: 
D. rhol 1 fynu, traddodi 
Surrendered, part. a roed 1 
fynu | 


- [353] 8 U 


Surrendering, g. rhoddiad i fy- 
nu, traddodiad ; ymroddiad 
Surrendry, 5, rhoddiad 1 fynu 
Surreptitious, 4a. Iladradaidd, 

| hocedus 5 

Surreptitiouſly, ad. yn lladrad- 
aidd, dan llaw 


| Surrogate, g. rhaglaw 


Surround, v. amgylchynu y 5 
Surrounded, part. cylchynedig 


Surrounding, part. amgylchol 
{\Surtout, 3. uch-bais, nch-wiſg 


Survene, v. Edr. Supervene ' 


| Survey, g. arolwg; dull; meſur: 


v. arolygu x 
Surveyor, 5. 3 golygi- 
edydd ; meſury 
Surveyorſhip, 5. golygwriaeth, 
golygiadaeth pg 
Survival, s. gorfucheddiad 
Survive, v. gorfucheddn, byw 
ar ol ae 
Surviver, Survivor, s. gorfuch- 
edd wr | | 
Survivorſhip, s. gorfucheddwr- 
> | 
Suſceptible, Suſceptive, adj. a 
| dderbynio argraph, derbyn- 
gar, derbynadwy 
Suſceptibility, 5.derbyngarwch 
Suſception, s. derbyniad 5 
Sufcipiency, ub. derbyniad ; 
cymmeriad i fynu | 
Sufcipient, 5. derbyniwr, der- 
byniedydd; cymmerydd 1 fy- 
nu: a. derbyniadawl, yn cym- 
meryd i fynu 3 


Suſpected, part. drwg-dybiedig 

Suſpecting, part. yn Erwg-dy- 
bio; drwg-dybus 

Suſpect, v.tybied,drwg-dybied 


| 


Suſpend, v. crogi, crogi wrth, 
rhoi ynghrog wrth; oedi; di- 
ſwyddo | 

Suſpenſe, ub. amheuaeth, pet- 
ruſder; oediad 

Suſpenſion, 5. crogiad ; dodiad 
heihio; diſwyddiad neu ddi- 
fuddiad dros amſer; oediad 

Suſpicion, s. tyb-ddrwg, drwg- 

dyb, llettyb : 

Gg3 


5 * was rr — * * 
— —— oY * +00. 40 — 7 
122 


* „ 2 
NN —— — — 
9 * — * — on — 


4 k -—_ 
Ne 


27 F 
3 
24 2 
4 
i 
- 1 [ 
320 
+3... 
1 
4 1 
1 
7 
7 en 
7 7:48 
3 
5 
9 
4 
7 17 
9 
. 
1 . 
» + - 
777% 
+» 
F1 7. 
$ N. 
-M 
"4 44 
1 1 
1 n: 
44 
1 4 
j l 
: WF 
= * 7 
* 5 * 
2 + 
- © ny 
Fa. 
1 
1 
5 
. N 
1 
- 
i 
8 +! 
J. 
f 4 
. * 
* 
44 4 
1 
1 
© HE 
4 
3 
I. 
7 
7 
# , 1 
+ 4 
Wo 
1 
Wo 1 
3 1 
. 
'; 
- I® 
vi 
* 0 
— E 
* * 
7 14 
n 
” 1. 
1 4 $ 
( : 
By 'Y 7 
: 9 
1 — 
4 5 
T3 
- 
5 3 
77 * 
TY * 
1 
- 4 
4: 8 
- 1 mn 
$1 TS 
"Wb - 
1 
[1 , 
A. 
7 - 
. 
* * 
4 0 | 
* 1 
4 = ; 
A 14 
3 
[1 7 | 
: 3 ©" 
* o 
: - 
1 „ 
1 
. i 
3 328 
i 
+£ 8 
3" 
N bp. | 
Bay 
5 14% 4 
At 4 5 
＋ "Ji" 7 
1 1 
1 4 
| 3 
E 1 
1 
* 
T4 7 
' 321.56] 
= \ ** 
3 
Ain 
z . 23 
+4: 
* 14 
q + 7 
4 1 
8 * 
44 +4 
8 1 * 
. 
2 
14 
13 42 
1 
8 
4 £ 
* 
y it i 
3 
1 
* 
a! . 
43H 
» 
LY 
> 7 
71 
: 
: | 
[1 
(+; 
- 
+ S 
= 4% 
+ 8 
1 N 5 
K * 
5 
F 
9 * 
at 
E: 1 


— — 
EY 


"7 


2 
— 
p 4 


55 : 2 2 5 —y — * — „ 
7 — — 222 —— 
2 2 


— 


LR 


7 5 _ __—, 
a Rs 


— 


8 U 
Suſpicious, a. drwgdybus; pry- 
derus f 
Suſpiciouſneſs, g. drwg-dybulſ- 
rwydd ; drwg-dybiedigrwydd 
Suſtain, v. cynnal, attegu, dal 
i fynu; dwyn; goddef; ſefyll 
dan; amddiffyn Ci 
Suſtainable, a. cynnaladwy 
- Suſtainer, g. cynneilydd 
Suſtaining, part. yn cynnal 
Suſtenance, . ymborth, cyn- 
haliaeth 8 | 
Suſtentation, . cynhaliad 
Suſurration, 5. fibrwd 
Sute, . math, rhyw 
Sutler, s. arlwyedydd gwerſyll 
Suture, 5. gwniad, cydiad arch- 
oll, cyſſwillt yr iad 
Swab, gub. math o ſgubiadur. 
Edr. Mop 
Swabber, 5. mopawr, glanhawr 
bwrdd llon 
Swaddle, 5. 1 rhwymyn: 
V. rhwymo 
Swaddled, part. ffunenedig 
Swaddling, part. rhwymiad, 
ffuneniad. — Swadling - band, 
rhwymyn magu,—Swadling- 
clout, cewyn 
Swag,v.hwntian, myned oochr 
1 ochr; ſoddi wrth ei bwys 
Swage, v.llonyddu, eſmwythau 
Swagger, v. rhodreſu, boc- 
fachu; cerdded yn goegaidd 
dan ymogryn 7 
Swaggerer, 5. bocſachwr, rhod- 
reſwr 5 
Swaggering, 5. rhodreſwaith 
Swain, 5. dyn 1euangc; bugail; 
dyn gwledig, gwas llafurwr 
Swale, v. treulio neu loſgi 
ymaitngn 
Swallow, 5. gwennol, gwenfol: 
vv. lyngcu 
Swamp, 5. cors, ſiglen 
Swampy, 4a. corſaug | 
Swan, 59, alarch: pl. elyrch, 
alarchad 7 
Swan-like, a. alarchaidd 
Swanſea, Swanſey, s. Abertaw- 
au, Abertawe, y dref a'r ar- 


[354] 


| 


S W 


dal mwyaf poblog Vnghymru⸗ 
ond, och! nid oes yno braidd 
ddim i'w anadlu ond mw 
gwenwynig a diffeithder 
Swanſkin, s. croen alarch, math 
teg odiaeth o wlanen | 
Swap, 5. cyfnewid: v. newidio 
Sward, 5. tonen, ton glas 
Swarm, 5. haid, torf 
Swarthily, ad. yn dywyll 
Swarthineſs, 5. tywylledd 
Swarthy, adj. tywyll, gwineu- 
ddu, cethyn | | 
Swaſh, v. clecian, clincian 
Swath, s. yſdawd o wair neu 
Mr | ; 
Swathe, v. rhwymo, ffunenu 
Sway, ub. awdurdod, llywod- 
raeth : v. rheoli 
Swayed, part. rheoledig 
Sweal, v. Edr. Swale 
Swear, v. tyngu, rheithio 
Swearer, 5. tyngwr 
. J. tyngiad: a. tyng- 


| 


| ly 


Sweat, s. chwys: v. chwyſu 
Sweaty, a. chwyſlyd 
Sweep, g. yſgubad: v. yſgubaw 
Sweeper, g. yſgubwr 
Sweepings, 5. yſgubion 
Sweet, a, chweg, melus, per- 
aidd 
Sweeten, v. meluſu, pereiddio- 
Sweetheart, g. cariad 
Sweetmeat, 5. ancwyn | 
Sweetly, ad. yn felus, yn ber- 
aidd; yn hyfryd; yn hwylus 
Sweetneſs, gub. meluſder, per- 
eiddwch; addfwynder 


|Swell, s. chwydd,.ymchwydd : 


v. chwyddo 
Swelled, a. chwyddedig 
Swelling, 5. chwyddi 
Swelter, v. craſu; lluddedu 
Swerve, v. gwyro, troi ymaith 
Swift, a. cyflym, buan 
Swiftly, ad. yn gyflym 
Swiftnels, 5. buandra, cyflym- 
Swig, v. traflyngcy [dra 
Swill, 3. agolch ; ymddy foliad: 
v. ymddyfoli 


Oe. 


u 


. 


8 
Swim, v. nofiaw, nofied 
Swimmer, . nofiwr, nofiedydd 
Swimming, s. nawf, nofiad: par. 
yn nofio EH 
Swimmingly, ad. ar nawf, yn 
Swine, 5. moch [hwylus 
Swindler, 5. hud-leidr, leidr 
pen fair 
Swine-greaſe, g. bloneg mochyn 
Swine-herd, s. meichiad 


Swine like, a. mochaidd 


Swing, sub. ſigl; ſigl- raff, rhaff 
ſiglethan; rhaffan; rhaff 
Swinge, v. fflangellu 

Swingeing, a. mawr, aruthrol 

Swinging, 5. ſiglethan 

Swiniſh, a. mochaidd 

Swiniſh-multitude, s. y foch- 
aidd werin, yr enw a roes yr 


 bygof Emwnt Mwrc i bawb 


yn mron o'r byd ar nad oedd- 
ent yn byw fel efe ar wobrau 
twyll ac anghyfiawnder 
Swink, 5. caledwaith 


Switch, 5s. gwialenig: v. gwi- 


alennodio 
Swivel, s. bwylldid ; ſwyfil 
Swoon, 5. llewyg : v. llewygu 


Swoop; 5. ymdafliad hebog ar 


ei yiglyf 


Swop, v. newidio, cyfnewid 


Sword, 5. cledd, cleddau, cle- 
ddyf 

Sworded, part. cleddyfog 
Sword-fiſh, s. cleddyf-byſg 
Swordſman, s. cleddyfwr 
Swore, v. tyngais, tyngodd 
Sworn, part. tyngedig 


. Sycamore-tree, ub. ſycamor- 


wydden 

Sycophant, 5. huſtingwr; gwe- 
nieithwr, truthiwr. Edrych 
Tale-bearer, a Paraſite 


Sycophantic, a. gwenieithus 


Sycophantiſe, v. gwenieithio, 
huſtingo | 

Syllabic, a. fillafawl; ſillafawg; 
fillafaidd = 


Syllable, . fill, fillaf 


Syllabus, 5». crynodeb, cyn- 


 .hwytiad, talfyriad 


13551 


{ 


| 


| 


N 


ö 


8 

Syllogiſm, ub. cynnull-ddadi, 
ee, cyfan-reſwm _ 
Syllogiſtical, a. cyfreſymawl 
Syllogiſtically, ad. yn gyfreſy- 
mawl | 
Syllogize, v. cyfreſymu 
Sylvan, a. coedaidd 

Symbol, s. arwydd, cyſgod- lun 

Symbolical, a. cyſgodawl, ar- 
wyddawl 125 

Symmetrical, a. cymheſurawl 

Symmetry, . cymmeſuredd; 
cy fattebiad | 

| Sympathetic, Sympathetical, a. 
cydoddefol, cydoddefus, cyd- 
ymdeimladawwwuwu 

Sympathize, v. eyd-ddioddef, 
cydymdeimlo 

Sympathy, 5. cydymdeimlad, 
cydoddefiad : 

9 a. cynghanedd- 
aw 


Symphony, g. cynghanedd, cyd- 
ais 8 


Symptom, 5s. arwydd, argoel ; 
amgylchiad;cyd-ddamchwain 

Symptomatic, Symptomatical, 
a. cyd-ddigwyddol; arwydd- 
awl; arddangoſawl _ 

Synagogue, s. ſynagog 

Synaxis, s. cynnulleidfa ; ſwp- 
per yr Arglwydd 


Synchronical, a, cydamſerawl, 


unamſerawl 


Synchroniſm, s. cydamſeredd 


Syncope, 5. canoldrwch 
Synod, c. cymmanfa 
Synodial, Synodical, a. cym- 
manfaol . . 
Synonima, 5. geiriau cyfyſtyr, 
cydenwau | 
Synonimaus, 4. cyfyſtyr 
Synopfis, 5. cydolwg, un olyg- 
iad; byrdraith, crynodeb 
Synoptical, a. cydolygawl. 
Syntax; g. cyſtrawen js 
Syntheſis, . cydoſodiad 
Synthetic, a. cyfoſodawl 
Syringe, s..chwiſtrell; v. chwiſ⸗ 
trellu 


| 


Syrup, 4, cyflaith 
| | 


e 
* 


3 


ok — 
— 


— — 


— — —— — 


I Arr — TED 


2 
— —⅜ 


2 n 

2 — 

bo m—_ % 
2 — 


IVY 


— 
. — 


— — 


— 


— — EI 1 * N I * SY I - 
—_ —ů— _ I: - 2 — 8 . I - = 4 — + > 5.45 
- 228 ” 2 wow — 
EDDIE LEE IS, . x ——— —_ =. s — nk 
3 - — > * * — 1 4 
22 9 <ap r 7 


* 
* *. 


4 27. —— — 
* —' * 


e 


Syſtem, 5. cyfundraith, cyfan- 


Syſtole, 5. byrhad fill hir; ym- 


Tabby, 5s. ſidan- we troellawg, 


Tabefaction, 5. darfodiad 


Tacit, a. diſtaw 


4 


ſoddiad, corph cy fanedd, cy- 
fan-gorph; corph 

Syſtematic, Syſtematical, adj. 
cyfundreithiawl; wrth reol a 
threfn 


grynhoad y galon worth anadlu 
Syſtyle, 5. adail dew-golofnog 
T 


5. a arferir weithiau fel 
„ byriad neu arwyddiad o 
eiriau; megis, T. D. Theolo- 
giz Doctor, doctor neu athraw 
duwinyddiaeth; S. T. P. Sanctæ 
Theologie Profeſſor, proffeſwr 
duwinyddiaeth ſanctaidd: — 
mewn peroriaeth neu muſic, 
y mae yn arwyddo Teuor neu 
y canol ſain | 
Tabard, Taberd, 546. pais ar- 
wydd-fardd, tabar 


neu tonawg: a. troellawg, a 
gwaith tonau arno: v. troell- 
ogi, gweu yn droellawg neu 
donawg. — Tabby cat, cath 
lwyd droellawg 


Tabefy, v. difa, yſu 

Tabernacle, 5s. pabell 

Tabid, 3. nychlyd _ 

Tablature, s. darlun ar fur neu 
fwd 

Table, s. bwrdd; llech; llechres, 
tabl, taflen, tafwlan, mynegai; 


ymborth; cledr llaw : v. byr- 


ddio 
'Table-beer, ub. ail ddiawd, 
byrddlyn | 
Table- cloth, s. bwrdil-liain 
Tablet, s. lechen; taflen 
Tabor, s. tabwrdd 
Taborer, s. tabyrddwr 
Tabular, a. taflenawl 
'Tabulate, wv. taflenu, llechreſu 
Tabulation, . llechrefiad 


Tacitly, ad. yn ddiſtaw 
Taciturnity, 5. tawedogrwydd, 


13561 


fe 
Tack, 5. corhoel; pwyth: v. 
corhoeliaw; pwythaw 
Tackle, 5. arfau, offer, taclau, 
dodrefn; addurn llong: v. ar- 
fogi, taclu, gwiſgo | 
Tackling, sub. dodrefn, offer; 
rhaffiad Yong 
Tack-wind, F. aſgell-wynt 
Tactics, 5. rheſiadaeth, bydd- 
mus: - 
Taction, s. cyhwrddiad, teimlad 
Tadpoles, 5. grifft, penbwlod 
Taffetty, . math o ſidan 
Tag, g. blaen yſnoden, pwyntl: 
v. pwyntlaw : | 
Tagged, 4. pwyntlawg 
Tag-rag-and-bobtail, s. y gwe- 
7 TS». 
Tail, s. cynffon, loſgwrn, clo- 
ren, rhonell, cwt; godre 
Tailed, part. cynffonawg 
Taillage, s. cyfrawdal 
Tailor, s. dilledydd, yſginydd, 
taeliwr 
Taint, sub. haint; 1lwgr ; lliw, 
gwawr: w. llygru, halogi, di- 
wyno, Ilychwino | 
Tuned a. llygredig 
Taintleſs, a. dilwgr, dihalawg 


| Take, v. cymmeryd, derbyn 


Taken, part. cymmeredig 

Taker, 5. cymmerwr | 

Taking, s. cymmeriad.: a. ſer- 

Talbot, s. math o gi [chus 

Tale, s. chwedl, chwedd] 

Tale-bearer, g. clapgi, huſting- 
wr 

Talent, 5. dawn, rhodd, rhodd- 
iad; talent | | 

Taliſman, $s#6.eilun-cyfaredd, 
ſwyn eilun 

Taliſmanic, a. ſwyn-eilunawl 

Talk, 545, ymadrodd, ymddi- 
ddan: v. chwedleua, ſiarad, 
ymddiddan 

Talkative, a. ſiaradus, chwed- 
leugar . 

Talkativeneſs, s. fiaradgarwch 

Talker, s. fiaradwr 

Talking, s. fiarad, ymadrodd ; 


diſtawrwydd 


| 


Part. yn ſiarad 


1 


Tall, a. tal, hir 

Tallage, 5. toll, tal, taliad 
Tallneſs, 5. talder, taldra 
Tallow, s. gwer 
Tallow-chandler, 5. gwer gan- 
hwyllwr 

Tallowiſh, a. gwerllyd, gwer- 


Tally, s, Cyfrif-bren, rhygn- 
bren, yſgor: v. cyfatteb 
Tallyman, 5. yſgor-werthydd 
Talmud, 5. llyfr traddodiadau 
yr Inddewon 

Talmudiſt, 3. traddodiedydd 
Talon, 5. ewyn, crafangc 
Taloned, a. crafangawg 

T amarinds, g. aeron y pren ta- 
marind 

Tamariſk, 5. grug-bren 
Tame, a. Jof, gwar: v. dofi, 
gwarhau 

Tameable, a. dofadwy 


Tamed, a, dofedig 


Tamely, ad. yn ddof, yn ddi- 
yipryd 

Tameneſs, 5. dofaeth, dofdra 
Tamer, s. dofwr, dofydd 
Taming, s. dofiad: part. yn doh 
Tamper, v. ymerlyn, ymhel, 
ymyru; denu 
Tampering, g. ymyriad 
Tan, 5. c aith rhiſgl derw: wv. 
cyffeithio crwyn ; lloſgi yn yr 


haul 


Tang, 5. ſaid offeryn; blas, ad- 
Tangent, 5. cyfyrdd- lin [flas 
Tangible, a. cyffyrddadwy 
Tangibility, 5. hydeimledd 
Tangle, s. dyryſglwm: v. dy- 
ryſu 

Tangle- comb, g. crib ddatddy- 
Tangled, a. dyryſedig [rys 


| Tan-houſe, s. cyffeithdy crwyn 


Tank, s. pydew 

Tankard, 5. tangced, paeol 
Tann, v. Edr. Tan 

Tanned, a. cyffeithiedig arhiſg 
derw ; heul-loſ] 


Tanner, s. cyffeithydd erayn, 


lledrydd . 
Tangi s, cvffeith-bwll 


[357] 


1 

Tantalize, v. twyll- gynnyg, 
twyll- addaw; ſiomi; gwatwar 

Tantamount, a; GER, cy- 
fartal, cyſtadl 

Tantivy, ad, ar nawf, ar bed- 
war carn 

Tap, ub, dwſel; cnith, ergyd 
tirion à thor llaw: v. gollwng; 
ergyd yſgafn a thor law 
Tape, s. yinoden 

Taper, sub. canwyll gwyr: a. 
brigfain- —— 

Tapeſtry, 5. tapin, teiſban 
Tapeſtry- maker, Tub. tapinwr, 
tapinweydd - 
Tap-houſe, s. diottyß 

Tapſter, 3. tynwr neu ollyngwr 
diawd 

Tar, 5. pyg gwlyb, tar; morwr; 

Di. teru 

Tarantula, sub. math o goryn 
hynod o'r Eidal 

Tardily, ad. yn hwyr, yn hwyr- 
drwm 
Tardineſs, s. hwyrder ; hwyre 
drymder | 
Tardy, adj. diweddar; hwyr- 
drwm, muſgrell 

Tare, 5. efr; cynhwyſgoll 
1 Target, 5. tarian, bwc- 
e 

Targum, 5. arallair Caldtig o 
bum llyfr Moeſen 

Tarniſh, v. diwyno | 

Tarpawling, s. cynfaſen dere- 
dig, pyglen 

Tarry, v. aros, trigaw 

Tarrying, s. trigiad : part. yn | 

aros, gan drigaw 

Tart, sub. paſteian : a. chwibl, 
ſurllyd 

Fartane,- 546, math o long o'r 
mor Canoldir 

Tartar, 5, Tartariad .—Tocatch 
a tartar, cael maethgen ech- 
rydus wrth ymhel yn ddiachos 
a'n cymmydogion, neu ym- 
yred à materion rhat eraill, 
fel y ca'dd y galluoedd cyng- 

| reiriol yn y rhyfel hwn ar 

Ffrangcod 


— 4 7 


u 
8 


2 2 *. wy . — — 2 
I m ˙r; w... ͤ— ru SO UNE OTIS x 


— on» 


— — — — PF... — 


X 
Tartarean, Tartareous, a. uff- 
ernawl, uffernig 


| Tartarus, s, uffern 


Tartiſh, a. ſurllyd 

Tartneſs, 5. ſurni 

Taſk, ub. gwaith, gorchwyl; 
taſe, dogn: v. taſgu. — Take 
to taſte, cymmeryd yn llaw, 
ceryddu 

Taſk-maſter, g. meiſtr gwaith 


Taſſel, 5. ſiob; tuſw 


Taſte, 5. chwaith, chweithiad, 
blas: v. archwaethu, profi 
Taſted, part. chwaethedig; pro- 
Taſteful, a. blafus [fedig 
Taſteleſs, a. diflas 

Tatter, s. carp, brat, brelyn, 
bral: Y. rhwygo 
Tatterdemallion, 5s. -brenin y 
bralau 


Tattle, 546. baldordd, clec: V. 


F 


coeg· ſiarad, bragaldian 

Tattler, 5. bragaldiwr, gwag- 
fiarader 

Tattling, s. baldordd 

Tattoo, g. curiad tabwrdd 1alw 
pob milwr i' letty 


Tavern, s. tafarnd 


Taught, part. wedi ei dayſpu 5 
dyſgedig 

Taunt, g. gwawd-air, gwatwar- 
gerdd: v. gwatwar, dirmygu, 
ymliw 

Tauntingly, a. mewn gwawd, 
yn ddirmygus 

Tautology, 5. mynych- adrodd-| 
1a 

Taw, v. meddal gyweirio lledr 

Tawdry, adj. gordlws, cog 
ddiſglair 

Tawny, a. melyn- ddu 

Tax, 5. treth, taſg: v. trethu; 
cy werthyddiaw 

Taxable, a. trethadwy 

Taxation, 5. ardrethiad 


Taxed, à. trethedig 


Taxer, 5. tretwuart 
Tax-gatherer, g. treth- gaſglydd 
Taxing, g. trethiad 

Tea, 5. dail rhyw bry 9 
o (zathaia, te 


1358) 


Teach, dyſgu, addyſgu, ath- 
rawiaethu 

Teachable, adj. addyſgadwy, 
hyddy yis 

Teachableneſs, s. hyddyſgedd 


Teacher, s. dyſgawdwr 


Teaching, 5. dyſgiad: part. y 

Teague, 5. Gwyddel (ayczu 

Teal, corhwyad, cors-hwyad, 
Team, s. gwedd [dyfr-jar 
Tear, sub. daigr, deigryn: v. 
rhwygo 

Teaſe, v. chwalu gwlan, tori 
gwlan; blino, aflonyddu 
Teat, 5. teth, diden | 
Technical, adf? celfyddydaw], 
celfyddus 
Techy, Touchy, 2 
afrywiawg, hyddig 
Tectonic, s. ſaerniaethaw] 
Ted, v. gwaſgaru, yſgwaru 
neu danu gwair 

Tedder, s.y{gwar wr,tanjedydd 
Te Deum, 5s. I ti, O Dduw : 
enw emyn hynod a genir 
ar achoſion gorfoleddus yn 
nhemlau yr anghriſt 
Tedious, a. dygn, maith, hir; 
blin 

Tediouſly, ad. yn ddygn n; yn 
flin 

Tediouſneſs, 5. meithder, an- 
nibenrwydd, dygnedd 
Teem, v. vmddwyn, beichiogi; 
| bod yn drom feichiog; aml- 
hilio; heigio; enydio; tywallt 
Teemer, 5, eppil-wraig 
Teemful, a. ffrwythig; beich- 
1awgz cyforawg 

Teemleſs, a. anffrwythlawn 
Teeming, S. eppiliawd, eppil- 
jaeth, eppiliad : part. eppil- 
lawg, yn eppiliaw 

Teen, 5. gofid, trallod 
Teens, s. arddegau, o 12 1 20 

Teeth, 5. daint, dannedd [oed 

Teethe, v. magu dannedd 

fx egument, 5. tudded, 2 
udd; arwiſg 

Teh- he, . chwerthin 


anfoddog, 


Teil. tree, 5. Edr. Lime-tree 


T E 


Teint, 5. lliw, gwawr 


Telary, a. gweawl, gweuawl 
Telegraph, 5s. copinodai, pei- 
riant at gyflym-droſglwyddo 
copinawd neu newyddion 
Teleſcope, . pell-ddrych, yſ- 
pienddrych 
Tell, v. dweud; traethu, ad- 
rodd, mynegi; cyfrif, rhifo 
Tell-tale, 5. huſtingwr, clapgi 
Teller, s. traethwr ; cyfrifwr 
Telling, s. rhifiad; adroddiad: 
part. yn adrodd; yn rhifo 
Temerarious, a, dibris, byr- 
bwyll EY 
Temerity, s, byrbwylldra . 
Temper, s. tymmer, ardym- 
mer, anſawdd, naws: v. tym- 
heru, ardymheru, cyfnawſu; 
cymhedroli 0 
Temperament, 5. tymheredd, 
cyfnaws, cymhedroledd, cy- 
fanſawdd, anſawdd 
Temperance, ub. cymhedrol- 
deb, tymmeruſrwydd, ſobr- 
exddrwydd, dirweſt 
Temperate, adj. cymhedrawl, 
tymherus, nawſaidd 
Temperately, ad. yn gymhed- 
raw], yn dymherus 
Temperateneſs, s. cymhedrol- 
der, tymheruſrwydd 
Temperature, 56. tymheredd, 
naws, cyfnaws, cymhedrolder 
Tempered, adj. tymheredig, a 
e neu gymmyſg- 
Wy 
Tempering, s. tymheriad: part. 
yn tymheru | 
Tempeſt, s. tymheſtl, corwynt, 
rhyferthwy | 
Tempeſtuous, a. tymheſtlawg 
Templar, ub. temlydd, un o 
aſtudwyr neu gymdeithas y 


Deml yn Llundain 


Temple, 5s. teml; arlais, eneid- 
rwydd | 
Temporal, . amſerawl, tym- 
horawl, bydawl, llygawl, ang- 

byſegrawl; arleiſawi 


Temporalities, s. tymhorolion | 


[3591 


T E 
Temporally, ad. yn amſerawl; 
yn dymhorawl 1 
Temporalty, sub. gwyr llyg, 
llygwyr, Heygion 
Temporary, à. dros amſer 
Temporize, v. dilyn yr amſer, 
cydymffurfio 4'r byd hn 
Temporizer, sub. dilynydd yr 
amſer, gwas yr amſerau 
Tempt, v. denn, hudo, llithio, 
ceifio gwall, temtio, profi 
Temptation, 5. hudiad, llith- 
1ad, profedigaeth, temtaſiwn 
Tempted, a. hudedig, profe- 
dig, temtiedig | 


| Tempter, s. hudwr, temtiwr 


Ten, 5. deg: a. deng, deg 
Tenable, à. daladwy; diffyn- 
adwy | 
Tenacious, a. gludiawg ; ga- 
faelus, gafaelgar; llaw-gauad 
Tenaciouſly, ad. yn luniadawl; 
yn afaelus; yn llaw-gauad 
Tenacity, g. gludrwydd, gafae- 
luſrwydd, gwydnedd; cybydd- 
dawd ; 
Tenancy, -s. deithadacth 
Tenant, 5. deiliad 
Tenantable, a. addas i ddeiliad 
Tenantleſs, a. diddeiliad 
Tenantry, s. deiladon 
Tench, s. yſgeten, gwrachen 
Tend, wv. tueddu, gogwyddo; 
arwain, tywys; canlyn, gweini, 
heilio | FEES, 
Tendence, Tendency, s. tu- 


| edd, tueddiad, tueddrwydd 


Tender, s. cynnyg: &. tyner: 
D. tyneru; cynnyg 
 Tender-hearted,a.tyner-galon , 
Tenderly, a. yn dyner, yn di- 
rion | | 
Tender-mercy, 5. toſturi 
Tenderneſs, 5. tynerwch 
Tendinous, a. gewinawg 
Tendons, s. giau, gewinau 
Tendril, ub. tytmwy, crap, y 
rhan hynny o'r gwinwydd, a 
phlanhigion eraill, ag ſydd yn 
craplaw neu afaelu yn y peth- 
au a fyddont gerliaw 


T E 
Tenebroſity, 3. tywyllwch. 
Tenebrous, à. tywyll 
Tenement, 5. tyddyn, gafael, 

daliad; ty ardrethawl 
Tenent, Tenet, 5. barn, dal- 
iad, tyb, egwyddor + 
Tennis-ball, s. parled 
Tenon, -s. tafod, tafodyn, ten- 
wn mortais 
Tenor, 5. amcan,dull, agwedd, 
rhediad, ffrwd; canol-ſain 
Tenſe, 5. amſer, pryd 
Tenſion, 3. yſtyniad 
Tent, 5. pabel!; goreth, gwa- 
reth : v. gorethu | 
Tenter, s. deintur, yſtyniedydd 
Tenth, a. degfed 
Tenuity, 5. teneuder 
Tenure, 5. dahad; yr ammod 
dan ba un y delir tir 
Tepid, a. claear | 
Tepidity, 5. claearineb 
Terce, 5. traean pib win 
Tergiverſation, g. troad cefn, 
troad yn y tres, ciliad mewn 
- cwyn 
Term, 5. teler, ammod; amſer, 
yſpaid; terfyn ; gair, enw 
Termagant, 5. ymdaer-wraig, 
cecren 9 0 
Terminate, v. terfynu 
Terminated, part. terfynedig 
Termination, 5. terfyniad; di- 
bendawd hes 
Terrace, Terraſs, ub. uchel- 
rodfa, uchel-ſarn 
Terraqueous, a. yn cynnwys 
_Itiradwfr 
Terrene, a. daearawl 
Terreous, a. daearaidd 
Terreſtrial, 4. daearawl 
Terrible, a. ofnadwy 
Terribleneſs, s. erchylldawd 
Terribly, a. yn ofnadwy 
Terrier, 5. ebill ; daear- gi 
Terrific, a. arſwydus 
Terrify, v. brawychu, dych- 
rynu 
Territorial, . tiriogacthawl 
Territory, 5. tiriogaeth 
Terror, 3. braw, dychryn 


[360] „ 5 
1 Tertian, à. bob trydydd dydd, 


tridiawl 
Teſt, 5. profiad, prawf; holiad, 
hawl;maen prawf,prawf fodd- 
ion; ſwpper yr Arglwydd 
Teſtaceous, adj. cregynawg; 
cragenawg | 
Teſtament, sub. llythyr cym- 
myn, ewyllys diweddaf cym- 
mynaaeth, teſment : 
Teſtamentary, adj. cymmyn- 
tacthawl x 


Teſtate, a. cymmyn-lythyrog 


Teſtator, 3. cymmynai, teſta- 
mentwr be” 
Teſtatrix, g. cymmynes, teſta- 
ment-wraig bas 
Teſted, a. profedis 
Teſter, sub. pen gwely, chwe- 
cheiniawg -- 1 = 
Teſtification, g. tyſtiolaethiad 
Teſtifier, 3. tyſtiolaethwr 
Teſtify, v. tyſtiolaethu 
Teſtimonial, g. tyſt-lythyr: a. 
tyſtiolaethawuw 
Teſtimony, s. tyſtiolaeth 
Teſtineſs, g. afrywiogrwydd 
Teſty, a. afrywiawg, any nad 
Tether, 5. rhaff i borfau ceffyl- 
au: v. goſod 1 bori wrth raff 
Tetrarch, 5. tetrarch, Ilywydd 
pedwaredd ran gwlad 
Tetrarchate, Tetrarchy, g. tet- 
rarchaeth 
Tetricity, . cuchiogrwydd 
Tetter, 5. tardd-wreinyn, tar- 
wden, y ddyrwden. Edr. Ring- 
200M | 


Tetter-berries, 5. grawn y per- 


thi, eirin gwion, paderau'r 
gath. Edr. Briony 
Tew, s. ſyg, rhwy, rhoy 
Text, 5. teſtun, gwers; corph 
llyfr ; | 
Textile, a. gweedig; gweuadwy 
Textuariſt, Textuary, ub. un 
cyfarwydd yn yr yſgrythur, 
yigrythurwr | 
Texture, 5s. gwe, pleth; gwead, 


plethiad, cymmhlethiad ; cyf- 


res; cy fanſoddiad 


© H 
Thames, s. 'Tafwys 
Than, ad. na, nag 
Thanc, 5. breyr 
Thank, v. diolch 
Thankful, a, diolch "gar ; 
| Thankfully, ad. yn ddiolchgar 
Thankfulneſs, s. diolchgarwch 
Thankleſs, a. anniolchgar 
Thankleſſneſs, s. anniolchgar- 
wch 
Thank-offering, 5 . ebyrth mol- 
Thanks, s. diolch [1ant 
Thankſgiving, s. rhoddiad di- 
olch, diolchad ; diolwch 
T hat, pron. hwnnw, honno, 
hynny, yna, acw: conj. mai, 
taw ; mal, fel 
Thatch, J. to: V. toi | 
Thatcher, s, towr 
Thatching, g. toad 
Thaw, ub. dadmer, dadlaith, 
dacs ithiad: wv, meirioli, dad- 
meru, dadlaith 
Thawing, s. dadleithiad: 2255 
yn dadlaith 
The, part. y, yr 
Theatre, s. chwarwyfa, — 
reufa; golygfa; gorchefifa; ; 
campfa, cemmaes 
Theatric, Theatrical, a. e 
reyddawl, chwarw faol 
Theave, 5. heſpyn flwydd 
Thee, pro. di, ti, thi | 
Theft, 5. lladrad 
Their, pron. eu, ey; eu- 
hwynt 
Theirs, pron. eiddynt, yr eidd- 
ynt 
K heiſm, ub. crefydd natur, y 
gred 1 fod Duw, oddi wrth 
weithredoedd natur 
Theiſt, 5. un a fo'n credu fod 
Daw, ac yn ei addoli, oddi- 
75 yr amlygiadau o hono 
n y greadigaeth weledig 
Them. pron. hwy, hwynt, 
hwynthwy 
Theme, s.teſtun, gwers; traeth- 
awd; gwreiddair, tadair 
Themſelves, pron. eu hunain 


[361] 


Then, 5. y pryd hwnnw: ad. | 


T3 
yna, gwedi'n, bryd hynny; 
am hynny, ynte 


Thence, ad. oddiyna, oddiyno, 


o hynny ; am hynny 

Theocracy, s.duw- ly wodraeth, 
duwiolaeth 

Theodolite, 5. offeryn 1 feſur 
uchder 

Theodore, 5. Tewdwr, Tudur 

Theogony, gub. cenhedliad 7 
duwiau 

Theologaſter, s.crach- dduwin- 
ydd 

Theologian, s. duwinydd 

Theological, a. duwiniaethawl 

Theologiſt, Theologue, g. duw- 
inydd 

Theology, 15 duwinyddiaeth, 
duwindeb 


| Theorem, 5. rheol brofadwy, 


goſodiad hybrawf, arwired 
Theoretic, Theoretical, a.gwy- 
bodaethawl; athrawiaethawl 
Theoriſt, 5. gwybodaethwr 
Theory, g. gwybodaeth anym- 
arferawl, yr athrawiaeth o 
beth heb yr ymarferiad, pen- 
ddyſg, golyg- ddyſg; dull, am- 


can, trefn 


Theoſophical, a. dwyfol-ddoeth 


There, ad. yno, yna, acw, 
draw; dyna, llyna, dacw 

Thereabobt; Thereabouts, ad. 
o deutu yno, gerllaw hynny, 
ynghylch hynny, am y peth 
hwnnw, &c. 

Thereafter, ad, yn ol ynnz, 
ar ol hynny 

Thereat, ad. yno, wrtho, wrth 
hynny, am hynny | 

Thereby, ad. trwyddo, wrtho, 
trwy hynny, wrth hynny 

Therefore, ad. am hynny, gan 
hynny, o blegid hynny, o her- 
wydd hynny 

Therefrom, ad. oddiyno oddi- 
wrth bynny. 

Therein, ad. yn hynny, yn- 
tho, ynthynt, &v. 

Thereinto, ad.1mewn1 hynny , 
1 mewn iddo, &c, 

H h 


——=—=—=—> 
3 — 


— . ,. ᷑ OT ̃otuꝛu. P? ̃³˙⁴ ous ]ꝗ¶ ³ . ]⁵—I2 7 . 
n —— — — ————— re — — _— — —— — — OED — — — — 2 
53 5 1 mne 2 wy —_—_ >, 95 r 2 * 
* U $5.00 8 ; 8 : . 1 : 8 

2 o 


W 


— 
S 


* > 
r, 8 CH if IE ad a \ 
— = 98 22 4 
— We . —_— * 
4- too Ao. Noo Lot car ht _—— My 


— __ 2 — «a — I 
E. "on ©, Conti nods; * 8 — 
RET AXLES. = — 9 yp 
" I 7 8 N "3 r 
nada e e ——_ N WP * © 22% Ps 04 — 24: 
= DIAS 
res 


Dy ID 
== * 
. 


— . 
U Ä a 
, r S 
— Ex r 4 i 
Near N NN * 2 wt 


17 ES 
= x 


Arte ff. ooo. CE xa 


* el 
3 KA - -* 
a 7 8 
l 0 
* 4 „ 
” i ME ate 


IT ITS 
EST: 


reer 
I, os 2 
7E 
* © * a ls re 
S F 44 


* 


* 


— — LAY 
* a 
2 ä 


F SO STD - 7087 
: Sf; 
* 2 +4 


** P 2 4 DEAT pa” ry 9 #: 
OE rare 5 je 8, > PEER 


* 
8 


ö 


. 
e 


DR 
. 


Age avi 
#4. * 


o = 5 15 * 2 4 — 3 
— pt en md f. 
. . X's 


by W 
299 n. 2 3 
8 


— — 
—— 


— 


— —— 
=_ . 


| M 
Thereof, ad. ei, eu, o hono, ei, 
ef, &c. 

Thereon, ad. ar hynny, arno 
Thereout, ad. allan o hynny, 
i maes o hwnnw, oddi yno 
Thereto, ad. i hynny, hyd 
hynny, hyd at hynny, iddo, 

atto, &c. | 
Thereunto, ad. at hynny, hyd 
at hynny, atto, &c. | 
Thereupon, ad. ar hynny, arno 
Therewith, Therewithal, ad. 
a hynny, ag ef, ynghyd à 
hwnnw x 
Theriacal, a. triaglaidd 
Thermometer, s, gwres-feſur- 


Theſe, pron. y rhai yma, y 
rhai'n | 
Theſis, 3. arddodiad, goſode- 
digaeth | 
They, pron. hwy, hwynthwy, 
_ hwynt | 
Thick, a. tew; braiſg; trwchus, 
am] : . 
Thick-edged, a. mindew 
Thicken, v. tewhau, tewychu 
Thicket, ub. tewlwyn, pryſg- 
Thickly, ad. yn dew fſlwyn 
Thickneſs, g. tewder; breiſgedd 
Thick. ſkinned, a. croendew 
Thick-ſkulled, a. pendew 
Thief, 5. lleidr ; gwilliad 
Thieve, v. lladrata | 
Thievery, 5. lladrad 
Thieviſh, a, lleidraidd, lad- 
radgar 
Thieviſhly, ad. yn lleidraidd 
Thieviſhneſs, 5. ladradgarwch 
Thigh, s. morddwyd 
Thill, s. paladr men, llath cart 
ceffylau. Edr. Shaft 


[362] 


2: H 
Ss 5. i | 
ird, a. trydydd: fem. try- 
coeds "OY f 
Thirdly, ad. yn drydydd 
Thirl, v. tyllu, treiddio 
Thirſt, s. ſyched: v. ſychedu 
Thirſty, a. ſychedig | 
Tharteen, 5. & à. tri ar ddeg 
Thirty, 5. & a. deg ar hugain 
This, pron. hwn, hon, hyn, 
yma 


Thiſtly, a. yſgallawg 
Thither, ad. yno, hyd yno 


{| Thitherto, ad. hyd yno 


Thong, s. carai: pl. careion 
Thorn, s. draenen, draen 
Thornbut, 5x6, cornbig, mor- 
nodwydd | 
Thorny, a. dreinawg 
Thorough, a. cyflawn, hollol, 
perffaith : prep. trwyddedawl, 
treiddiawl, trwyadl 
Thorough-fare, s. trwyddedfa 
Thoroughly, ad. yn hollawl, 
trwyddo | 
Thorough-paced, a. dyfygwl 
Thoſe, prox. y rhai hynny, y 
rher'ny, y rhai ya 
Thou, pron. di, ti, tydi 


rhon 


Thought, 5. meddwl, meddyl- 


iad; tyb; bwriad 


| Thoughtful, a. meddylgar 


Thoughtfulneſs, 5. yſtyriaeth 


| Thoughtleſs, a, anyſtyriawi 


Thouſand, a. mil 

Thrall, Thraldom, sub. caeth- 
iwed ; 

Thraſh, v. dyrau, ffuſtiaw 

Thraſher, s, dyrnwr, dyrnied- 


Thimble, s. gwiniadur, byſeg | ydd 


Thin, @. tenau, cul: v. teneu- 
hau 

Thine, pron. eiddot, eiddo ti, 
einot, tau - 

Thing, s. peth; dim 

Think, v. meddwl, meddylied, 
ſynied, tybied 

Thinking, s. meddyliad: part. 


Thraſhing-floor, s.llawr-dyrnu 


| Thraſonical, adj. ymffroſtgar, 


bociachus 
Thrave, 5. drefa, 24 o yſgubau 
Thread, 5. edau, edef: v. dodi 
edefyn mewn nodwydd; dodi 
ar edefyn 
Thread-bare, adj. llwm, wedi 


yn meddylied, meddylgar 


Threat, s. bygythiad ſtreulio 


Thiſtle, s. yſgallen: Pl. yſgall 


e c ee 


Though, conj. er, er hynny, pe 


* 13 1 


EE, Pit 


Threaten, v. bygwth 
Threatening, g. bygythiad 
Three, 5. y rhifedi dau ac un: 
a. tri: fem. tair | 
 Three-days, s. tridiau 


Threefold, adj. tri phlyg, trr 


T hreſher, s. dyrnwr [dyblyg 
Threſhold, s. trothwy 
Thrice, ad. teir-gwaith 
Thrift, sub. ffyniant; toliant, 
cynnildeb; callineb 
Thriftineſs, s. cynnilwch 
Thriftleſs, a. afradus, halfawr 
Thrifty, a. cynnil; cynhyddus 
Thrill, v. truliaw ; ebilliaw; 
treiddiaw | | 
_ Thrive, v. ffynu, cynhyddi 
Thriven, part. wedi cynhyddu, 
codi, cyfoethogi: . cynhy- 
ddaſant, &c. 
Thriving, s. tyfiant, ffyniant: 
part, argynnydd, cynhyddawl 
Throat, 5. ceg, cegen, y geg, 
corn y gwddf | 
Throb, v. dychlamu, dyheu 
Throe, 5. gwewyr eſgor 
Throne, g. gorſedd, gorſedd fa, 
gorſeddfainge, brenhinfaingc 


Throng, #6, twr, torf, tyrfa, 


ymwaſg : v. twru 

Throttle, s. ceg : v. llindagu 
Through, prep. drwy, trwy : 
ad, trwyddo 


Throughout, ad. trwy'r cwbl, 


trwyddo, o ben bwy gilydd; 
yn gwbl, yn hollawl 
Throw, Sub. tafliad, ergyd: v. 
taflu, ergydio, bwrw 
Throws, 5. Edr. Throes 
Throwſter, q. cyfrodeddwrneu 
ddirwynwr ſidan | 
Thrum, 5. edi, eddi; edafedd : 
V. dwrnio offeryn cerdd; 
dyrnu cerdd 5 
Thruſh, g. bronfraith, treſglen; 
rhyw glefyd ar blant, y gan 
Thruſt, ub. gwth, gyriad: v. 
gwthio, gyru, brathu 
Thumb, 5s. bawd, bawd-fys 
Thump, 5. paff, yſpange: v. 
patho, y ſpangcio, lachio 


TH : [3637 


- 


- FM 
Thumper, #5. paffiwr; rhyw 
beth mawr 85 
Thumping, s. paffiad: part. yn 
patho e 
Thunder, 5. taran, trwſt, twrf: 
v. taranu, tryſtio 
Thunder- bolt, 3. mellten 
Thunder-clap, s. twrf, trwſt 
Thunderer, 5. taranwr 


Thunder ſtorm, g. twrf-dym- 
heſt] | 


Thunder-fruck, part. taran- 


darawedig, ſynedig, wedi del- 
wi 5 
Thurſday, 5. dydd Iau, dydd 
Tou, y pummed dydd 
Thus, 5. thus: ad. fel hyn, mal 
yna, yn llyn 
Thwack, s. paff, ergyd trwm: 
v. lachio | 
Thwart, g. croes, gwyrdraws: 
Thy, pron. dy, tau [v. croeft 
Thyme, . teim 
Thyſelf, prox. dy hun 
Tiar, Tiara, s. talaith, coron 
Tice, v. hudo, denu 
Tick, g. trogen; echwyn, yſ- 
gor; math o ddefnydd lliain 
cryf, arferawl mewn gwelyau 
pluf, &c, twyg, twygyn, ticyn: 
V. y{goriaw _ 
Ticket, 5. tocyn, arwyddyn, 
arwydd nod 05 
Ticking, 5. math o liain cryf, 
y defnydd a arferir mewn 
gwelyau pluf, &. | 
Tickle, v. gogleiſiaw 
Tickling, s. goglais, gogleiſiad 
Tickliſh, a. gogleiſiawg; llawn 
goglais ; anſefydlawg; peryg- 
lus; cynnil | 
Ticklihneſs, s.gogleifogrwydd 
Tid, 3. mwythus, meddfaeth 
Tidbits, s. dewis-dammeidiau 
Tiddle, . maldodi | 
Tide, 3. amſer, pryd; tymp, 
tymmor; gwyl; lanw y mor, 
if y mor; rhyferthwy 
Tide-waiter, s. porth wylydd 
Tidily, ad. yn gryno, yn dac- 
Tidineſs, c. tacluſrwydd ſlus 
Hh a2 


. 


8 - * 
$2 12 


— - * - 4 * 2 — ** * * 

Mn * has 8 8 — gt Gs —— p — — 7 + 

3 = R — Gs —— „ 4 - . * 

32 SLY > Xa 8 wy Doo mp . —— — 1 n * 
x 2 ö + =; e R — * i 2 — ST 2 
— es ins. 2 £52788 7 7 iS 
* — SC 2 <4 1 r A 2 — — 2 3 282 — 
"xp 1 LK * N n p . a 8 m © 3. 4 pF A 5 — 
. 25 3 N = oa; W 2 1 — 2 5 — — 4 — IIA 

EET IEEE IKL * 

1 rn . 
i 
. 5 


OUS JS 
5 
I JA 
1 —— 22 
. 
4p. 1% 18 
1 2 


& r £ 
— 1 > PL — — — — =. — . 
8 3 2 — . . Eh I nt ED - 
: — * — 2 hay ph — 2 — — 
e c — 
py 3 rr Sr AI 
"x DI — =Y — 8 5 * — +: 2 — 2 _ * 1 
8 — nes eren — 9 
— A RE * ME ac 2 r „ 


9 r 


. — n 


er - 3 — 3 — 
n > . 2 4 : - * 2 * W5 * kd * 
to * n x | gs — — 5 . 4 
WT 44 2 * N r 


8 


1 Fa 
* - 


26 . 


. oY 
Tadings, 5. newyddion, copin- 
od 


Tidy, a. cryno, taclus; deheu- 
ig; prydlawn 

Tie, s. cl wm, cwlym, rhwym: 
. clymu, rhwymo 

Tier, 5, rhes; cly mwr, clymied- 


Tierce, sub. lleſtr o draean pib 
win 

Tiff, 5. diawd; traflwngc; an- 
foddlonrwydd: v. digio 

Tiffany, s. math o n 
neu rwyd- we 

Tiger, 5. teigr 

Tigreſs, 5. teigreſs 

Tight, a. cryno; tyn; dwys- 
dyn, dan ſang; diddos 

Tighten, v, tynhau 

Tightly, ad. yn gryno; yn dyn 

Tightneſs, 5. crynodeb; tyn- 
rwydd, cyfyngder 

Tike, 5. delff; drelgi; buſte- 
chyn ; trogen 
Tile, g. careg do, elech; pridd- 

lech, peithynen; to cerig 

Tiler, 3. mein- dowr, — * 
wr 

Tiling, 3. to cerig, to elych, to 
llechau 

Till, 5. cloer, arian- giſt: ad. 
& prep. byd: conj. nes, oni, 
hyd oni, hyd nes | 

Tillage, Tilth, s. amaethiacth, 
diwylliodraeth, diwylliaeth 

Tiller, s. amaeth, amaethydd, 
diwyllydd 

Tilt, 3. Uueſt; gorchudd; math 
o gamp filwraidd; gwth, hwp: 
D. gwthio, hwpiaw; gorchu- 
ddiaw; gog w Fido; goitwng 

Tilter, ub. chwareydd argae 
coed, rheiddiawr 

Tilting, 5. camp neu chwarae 
argae coed 

Timber, c. coed, coed. defnydd, 
ren | 

Timbered, a. coediawg; cled- 
redig 

Timber— merchant, gub. coed- 
borthmon 


19640 


1 


Timbrel, 5. tympan, tabwrdd 

Ti ime, 5. amſer; tymmor; oes, 
einioes, hoedl; pryd; odfa: v. 
amſeru | 

Timed, part. wedi ei amſeru 

Timeful, a. amſerawl; cynnar 

Timekeeper, a, oriawr, amſer- 
ydd 


Timely, ad. amſerawl, pryd- 


lawn 
Timeſerver, 5. gwas yr amſer, 
cydymffurfiwr à'r byd hwn 
Timid, a. ofnus, ofnawg 
Timidity, s. ofnuſrwydd 


Timorous, 4a. ofnawg, ofnus 


Timorouſly, ad. yn ofnawg, 


yn ofnus 

Timorouſneſs, s. ofnogrwydd, 
llwfrdra. 

Tin, 5. yſtaen, elydn, elydr ; 
alcam, alcan 

Tint, 5s. lliw, gwawr, yſtaen- 
iad 

Tin&ure, 5. lliw, arliw, adliw; 
eiliw; trwyth, iſgell, mwyd- 
lyn: v. liwio 


Tinder, s. ulw-liain, lain go- | 


lolg; dylwyf, goſgymmon 


— 


Tinder- box, s. tàn- flweh, ern | 


y goloſg 

Tine, sub. dant ogeid ; ewin 
fforch ; trallod 

Tinge, v. goliwio, yſtaenio 
Tingle, v. merwino, gwynegu; 
Tink, v. tingcio [tingcian 
Tinker, s. tingeiwr, eurych 
Tinkle, v. tingcian 
Tinman, 5. elydnydd 

Tinſel, sub. ffug eur-we, rhith 
arian-we; gwael-beth, coeg- 
ddiſglair 

Tint, s. Viw, gwawr, arliw 
Tintamar, s. dadwrdd. 
Tiny, a. eiddil, bychanigyn 
Tip, 5. blaen, pen: v. blaenu, 
ymylu 

1ppet, 5. toryn gwddt 
Tipple, v. diota | 
Tippler, s. diotwr . 
Tipſtaff, s. math o ringyll, y 
rhingyll à'r ffon ben-arian 


FR 
Tipſy, a. gofrwyſg, gofeddw 
Tiptoe, 5. blaen neu fleinion 

Sued ä 


Tire, g. rhes; penwiſg: v. blino 


Tired, a. lluddedig 


— ECTS 


| Uyffan 


Tireſome, a. blinderus, Iludd- 


edbar 
Tireſomeneſs, g. lluddedbaredd 
Tiſſue, ub. brethyn neu ſidan 
aur neu arian-bleth 


| Tit, 5. ſywidw; ceffylyn 
Tithe, s. degwm: v. degynn 


Tither, 3. degymwr 


Tithing, sub. deg tyddyn ; de- | | 
1 -Tolerably, ad. yn iawndda, yn 


Smwors 


itillation, s. gogleiſiad | 


Bo. itle, ub. hawl; enw, henw; 


titl, teſtun, argraff 
Tit-mouſe, 5. ſywidw, yſwigw 
Titter, v. chwerthin dan ddan- 
nedd, cil-chwerthin | 
Tittle, s, pyngcyn, tipyn, nod 
blaen pin | 
Tittle-tattle, s..clebr, clap 
Titular, a. enwawl, mewn enw 
To, prep. i, at, hyd, hyd at, er 
mwyn, wrth, yn | 
Toad, 5s. Ilyfant 


Toadflax, . cingroen, llyſiau'r 
gingroen, y gingroen fechan, 
lin y llyffant 0 

Toadſtool, 5. y gingroen, bwyd 
ellyllon, caws y llytfaint, math 
o fwyd y barcud drew llyd 


| 'To-and-fro, ad. yn mlaen ac 


yn ol, i fynu ac i wared 


Toaft, 5. bara ſych gras, tafell 


graſedig; rhyw un gwrryw 
neu fenyw yr yfir iechyd da: 
vi. rhoſtio, pobi; yfed 1echyd 
da | 


| Toaſted, a. pobedig, rhoſtiedig 
| Toaſt- maſter, Fo galwedydd yr 


techyd da | a 
Tobacco, ub. myglys, tafol 
cochion, ff tybaco 
Tobacconiſt, 5. tybacwr 
Tod, 5. llwyn, perth; dau faen 
Toe, 5. bys troed (o wlan 


13651 


2 


jad, 
| a ond , goddef, dioddef, 


da, liyffant, 


120 

Together, ad. ynghyd, ar un- 
waith, gyd a'r gilydd 

Toll, 3. Hafur, trafferth, rhwyd, 
magl: v. llafurio, ymboeni 

Toilet, 5. bord ymdrwſio | 

Fo err a, llafurus, traffer- 

thus 


Toilſomeneſs, sub. llafur, tra- 
fferth, ffwdan 


'Toife, 5. gwrhyd | 
Token, . arwydd, argoel 


Tole, v. denu yn mlaen 


Tolerable, adj. goddefadwy; 
iawndda, — . 


ganolig 
Tolerance, 5. goddef, goddef- 
goddefedd, cenad 


2 caniatau 

oleration, 5. goddefiad, go- 
ddefedd, cenad, caniatad 

Toll, 3. toll: v. tolli, codi toll; 
cnulio cloch 

'Toll-boeth, Tolſey, s. toll- dy, 


tollta; carchar 


Toll-gatherer, 3. tollwr 
Tomb, 5. bedd, beddrod 
Tome, sub. rhan o lyfr. Edr. 
Tomtit, s. ſy widw [Volume 
Ton, s. tunell, ugain can pwys 


Tone, 3. ton; acan; ſain, oſlef, 


Tong, 3. pin bwel [atgan 
— — : pl. — 2 
Tongue, g. tafawd; tafod-iaith 
Tongueleſs, ad. didafawd 
Tonguepad, s. bragaldiwr 


Tonnage, s. tal ar y dunel] 
Tonſils, s. eilchwyrnody gwddf 
Tonſure, 5. eilliad, coryn-eill- 


iad, coryn-gneifiad.—Y mae 


| ordinhad ar yr offeiriaid a'r 


mynachod yn eglwys Rhufain 
Too, ad, hefyd; rhy 
Fool, 5. offeryn ; pawen 
Tooth, 5. dant 


Tooth-and-nail, ad. ddant ac 
ewin, à'r holl egni 


Tooth-drawer, s. tynyr dart 


Toft, 5. man lle bu ty; Uwyn 4 nedd ml 


H h z 


T O 
Toothed, adj. danheddawg, 
deintiawg 
Toothleſs, adj, mantach, dan- 
nedd- goll | 
Tootheſome, a. blaſus, deint- 
aidd ; danteithiawl 
; Toothſomeneſs, 5. dainteidd- 
rwydd 
Top, 5. pen; nen; brig; ; crib; 
blaen ; topyn tro 
Toparch, s. ardalwr - 
Topaz g. y maen eurlliw, topas 
Tope, v. diota, meddwi 
Toper, g. diotwr 
Tophet, s. tophet; uffern 
Topic, 5s. pwngc, teſtun 
Topical, a. leawl 
Top-heavy, a. ponds, me- 
dd 


Top- maſt, 5. pen uchaf hwyl- 


-bren 
Topmoſt, a. penaf, uchaf 
. 4. darluniad lle- 


To — 5. peniad; rhagor- 


dori; yn rhagori: à. taclus; 

cefnawg, cyfoethawg - 
Topſyturvy, a. bendramwnwgl 
Tor, 5. twr 


Torch, 5. canwyll gwyr fawr;|. 


_ ffagl, lamp; faglen byg 
Torment, 5s. poen, poenedig- 
aeth, artaith: v. poeni, pen- | 
ydio, arteithio; blino 
Tormented, part. poenedig 
Tormentil, 5. treſgl y moch 
Tobmenitor, J. poenwr, penyd- |. 
Torn, part. larpiedig {wr 
Tornado, 5. corwynt, enawel 
T orpedo, s. Edr. Cramp-fiſh 
Torpid, adj. trymaidd, marw- 
aidd, muſgrell, ſwrth 
Torpitude, 5. marweidd- dra, 
ſwrthni 
Torpor, 5. add, ma- 
rweidd-dra 
Torrent, 5. ffrwd, lf, cenllif, 
ffrydlif 

Torrid, a. poeth, cras, lloſg 
Torrid. — g. y lloſg- gylch 


[366] 


T 0 


Tort, s. cam, niwaid 


Tortile, a. troedig, nyddedig 
Tortoiſe, sub. crogen- grangey 


melwioges 

N J. gwyrgemi, ny- 
ddiad 

Tortuous, a. torchawg, gwyr- 
gam, dolenawg 

Torture, ub. artaith, penyd, 
poen: v. arteithio | 
Tortured, a. arteithiedig 
Torturer, 5. arteithiwr 
Torvid, a. creulon, gerwin 
Torvity, s. gerwindeb 
Torvous, 4. gerwin, ſarrug 


| chwigiaeth, uchel - blexdydd: 
a. toriaidd 5 

Toryiſm, 5. uchel- bleidiaeth ; 
athrawiaeth Filmer, Sachever- 
ell a'r Dr. Johnſon; a'r gwrth- 


z wynebi' reiddo Sydney, Hoad- 

ley, Locke, a'r eſgob Watſon 
Toſe, v. tori neu gribo gwlan 
Toſs, s. tafliad; tafl, CR . 
iaeth: part. yn penu, ynblaen- | 


taflu, bwrw x 

.Toſs- pot, 5. diotwr 

Total, a. cwbl, cyfan, ovfar: 

Kan crwn, cryno, hollawl 
otality, 5. cytander, cryno- 


y crynhoad . 


Totally, ad. yn gafan; yn gubl, 


yn hollawl 
Totter, v. hongcian, telgyn gu, 


ſiglo 
Tottering, part: ar - ogwydd, 7 


ar y ſigl, adfeiliedig, ſerfyll 
Totty, a. ſigl, anſetydiawg 
Touch, s. teimlad ; cyhwrdd- 
:1ad; prauf; enith; tarawiad: 


*. teimlo; cyhwrdd; cynhyrfu 


Touch-hole, s. tan-dwll dryll 
Touchineſs, g. hyddigrwydd 
Touch. ſtone, 5. maen prawf 
Touch-wood; s. pren gwyn 


Tough, a. gwydn, gwyddn, ca- 
led, durfing; anhydyn 2 
Toughly, ad. yn wydn 
* s, gwydnedd- 


| 


Tory, gub. gelyn diwygiad a : 


deb,.cwbledd; y fwm, 7 erwn, 


Touchy, a. hyddig, e 


8 


T 0 
Toupee, 3. blaen gydyn 
Tour, 3. taith, cylch-daith, tro 
Tournament, 3. math o gamp 
filwraidd | 
Touze, v. tynu, lluſgo Y 
Tow, 5s. carth, breiſgion: v. 
dat tynu 
Towage, s. lluſg-log _ 
Toward, a. hydyn, nawſaidd 
Towardly, a. hydrin 
Towardlineſs, Towardneſs, 5. 
hynawſedd, hyddyſgedd 
Towel, 5: llaw-liain, cedaflen 
Tower, s. twr: pl. tyrau: v. 
codi, ymgodi, ymddyrchafu, 
uch-hedeg 7 
Town, s. tref, tre 
Town-ball, sub. tarw'r plwyf; 
bragaldiwr bocſachus 
Town-clerk, 5. yſgrifenydd y 
dref' © + | 
Town-hall, s. nenadd tref 
Town houſe, g. trefdy; march- 
natty; llyſdy tref 
Townſman, 5. cyttrefwr 
Townſwoman, 5. cyttrefwraig 
Townſhip, s. trefgordd 
Town talk, 5. chwedl tref 
Towr, 5. Edr. Tour 
Towze, 5. Edr. Touze 
Toxica, 5, math o wenwyn yn 
yr hwn y trochai yr Indiaid 
flaenion eu ſaethau 
Toxical, a. gwenwynllyd 
Toy, 5. tegan; cymhendod: v. 
maldodi, maſweddy; cellwair, 
cydgam | 
Toyiſh, a. teganaidd, maldodus 
Toyman, F. gwerthwr teganau 
Toyſhop, 5. tegandy 
Trace, 5. ol, briſg: v. olrhain 
Tracer, 5. olrheinydd 
Track, . ol; ol troed; ol troell; 
Ilwybr 4 
Trackleſs, a. diol, dilwybr 
Tract, s. ardal, rhandir; traeth- 
awd, llyfryn | 
Tractable, à. hydrin, hydyn; 
wneuthuradwy | 
Tractableneſs, g. bydynrwydd, 
hyweithrwydd 


4 


13671 
TTractably, ad. yn hydrin, ya 


2 


| hydyn, yn hynaws 

Tractate, a. llyfryn 

Trade, g. crefft, galwad 

Tradeſman, 5. maſnachwr 

Tradition, 5. traddodiad 

Traditional, Traditionary, a, 
traddodiadawl 

Traduce, v. difenwi, gwarad- 
wyddo 


enllib, gogan 

Traducer, 5s. athrodwr, enllib- 
wr 14 2h | 

Traduction, ub. troſglwydd, 
troſiad; enllib 

Traffick, g. maſnach, marſian- 
daeth: v. marchnata, negeſ- 
eua 2 

Tragedy, sub. dien-chwarae; 
dien-chwedl; echryſder, ga- 
lanaſtra | 

Tragic, Tragical, adj. dien- 
chwareawl, echryſlawn 

Trail, 5. ol, llwybr 

Train, sub. goſgordd; godrau, 
Ilyw, rhes, Ihnell; rhigwm, 


| trefn, ffordd; llith- abwyd; 


cynllwyn 


aidd 
Trained, part. hyfforddiedig 
Training, 3. dygiad, hyffordd- 


iad 


Traipſe, s. benyw anſyber, ſo 
Trait, 3. cnith, ergyd; inell 
Traitor, s. bradwr, bradychwr 
Traitorous, a. bradawg, brad- 
wraidd, bradwrus, bradychus 
Traitorouſly, ad. yn fradwrus, 
yn fradychus | 
Traitreſs, 5. brad-wraig | 
Tralatitious, a. traws-ſymmu- 
dawl. Edr. Metaphorical 
Tralucent, a. tryloyw 
Trammel, ub. rhwyd; cloff- 
rwym, hual: v. rhwydo; hu- 
= | | 
Tramontane, à. y tu hynt i'r 


| mynydd 


Traducement, ub. difenwad; 


Trainbands, s. milwyr dinaſ- | 


Train-011, 5. vl, olew'r morfil 


VU. 


— JJ * . ae eres et 1 
- ——_— a: „ _ - * = * 1 8 
r n re Oe LOWE = rr r - on 3 8 een nnd 
n — 5 SE 2 . . * Wr * er = — 22 3 
— — a_ FP — 2 — — — 2 13 DIVIDED 2 - — — - — a be 2 — = 
re > IN = Sr Ex 1 = >, 2 Hos —— 5 — po = g n b — - _ 1 — 
: 2 =F +: AW; 5, — : 7 2 — 8 x5 25 ISIS, any i oa m4 — 4 
8 et — — E r ” DE 1 r — EV I TIE BE "Wy 
rt - 2 % > . 


Ea tn 
8 
— 8 


I ITERSY — 1 
cc 
R 
* fy e 


. — 
: EE" ARTE 

. I'S tg WT 25 

322323 kes we 15 

4 6h "oe + 8 2 


1 
- 71 
* 
1 
. 
4 

+ 
1 2 


: — — 
2 . 7 = — — X33 by — = 1 
b ; — party D 2 > - 
— - — — * E * * — — . — Q mw -— co - 
S "Barone ar BR age age eos - WAY RE ED — Tn rn. —— 
. — n= © — — on ETIA: 2: . 2 © D 2 — 
S - I ISPE CINE n F A ADA ED IE ESL I NE ner per Went ; 
CBD. 2 w——_—_ i 45. 4-7 — 8 5 e ix 2 — * . „ 
— ＋ ad 9 = - Werne 3 * — 2 — 
- Is: SR > * — * 9 0 1 I . „ 9 . == 4 
* 8 th F 73." iT 9 : _ 3 — we = =. an 09 E 's = 
2 8 1228 12 » » Woan © BRL rr * 


A a 
&? ®% n . 6 * 


1 
2 


E | 
Trample, v. ſathru, ſengu, 
mathru, danſial 95 
Trampling, s. mathriad; myſ- 
ſaing; yſtabliad | 
Trance, 5. llewyg, lleſmair 
Tranquil, adj. eſmwyth, llon- 
ydd, tawel | 
Tranquillity, s. tawelwch | 
Tranquillize, v. tawelu 
Tranſat, v. trin, trefnu, hwy- 
lio, cyflawni 
Tranſaction, s. gorchwyl, cyf- 
lawniad ; neges 
Tranſalpine, a. y tu 
Mynnau ; 
Tranſcend, 
. 
Tranſcendence, Tranſcenden- 
cy, 5. blaenoriaeth 
Tranſcendent, @. rhagorawl, 
ardderchawg : 
Tranſcribe, v. adyſgrifenu 
Tranſcriber, 5. ad 18 rifenur 
Tranſcript, ub. ad forif, adyſ- 
grifen 7 | 
Tranſelementation, 5. traws- 
elfeniad | 
Transfer, v. troſglwyddo, troſi 
Transferred, part. troſiedig 
Transfiguration, ub. gwedd- 
newidiad 
Transfigure, v. gwedd-newid 
Transfix, v. trywanu | 
Transform, v. dull-newid © © 
Transformation, ub. ffurf-ne- 
widiad | 
Transfuſe, v. tywallt o un rr 
Tranſgreſs, v. troſeddu {1lall 
Tranſgreſſion, 3. troſeddiad 
Tranſgreſſor, 5. troſedd wr 
Tranſient, a. ebrwydd ymad- 
awl, darfodedig 
＋ 1 ad. yn ddiflan- 
edi 
8 foedigrwydd, 
diflanedigrwydd 
Franſit, s. traws-fynediad 
Tranſition, 5s. traws-ſymmud- 
1ad, troſiad 
Tranſitive, a. 
awl 


hwnt rr 


v. rhagori, blaen- 


traws-fynedig- 


[368] 


TR 1 
Tranſitory, a. ebrwydd-fyned- 
awl, —— 


Tranſitorily, 
edig | 
Tranſitorineſs, ub 
rwydd 8 | 
Tranſlate, v. cyfieithu, trot, 
troſi, troſglwyddo.. _ 
Tranſlation, 5. cyfieithiad 
Tranſlator, s. cyfieithydd 
 Tranſmarine, a. tramor 
Tranſmigrate, v. erchywynu 
Tranſmigration, 5. erchywyn- 
tad, erchywynedigaeth 
Tranſmiſſion, tub. troſglwydd, 
troſglwyddiad 5 
Tranſmit, v. troſglwyddo. - 
Tranſmittable, Tranſmiflible, 
a. troſglwyddadwy 
Tranſmittal, s. troſglwydd _ 
Tranſmutable, a. traws newi- 
diadwy 1 147 | 
Tranſmutation, ub. traws- ne- 
widiad 5 | 
Tranſmute, v. traws-newid, 
traws-gyfnewid 
Tranſom, 5. croes-lath, croes- 
drawſtt | | 
Tranſparency, s. tryloywder 
Teas arent, a. tryloyw 
Trani ire, v. diange allan, dy- 
fod i'r goleu, dyfod 1 glyw 
Tranſplant, v. traws-blanu 
Tranſport, s. per lewyg ; troſ- 
Iwydd-long; tymheſtl o ddig- 
— deol-ddyn: v. lleſ- 
meirio; cynddeiriogi; alltudio 
Tranſportable, a. yn agored 1 
alltudiaeth ; troſglwyddadwy 
Tranſportation, s. deoliad, all- 
tudiaeth 
Tranſpoſal, s. traws gyflead 
Tranſpoſe, v. traws - ddodi, 
traws oſod | 
Tranſpolition,s.traws- oſodiad 
Tranſubſtantiate, v. trawiyl- 
weddu 


1 
4. yn ddiflan- 
4 diflanedig- 


Tranſubſtantiation, PX trawſyl- 


weddiad 
Tranſude, v. anweddu, neu 


| chwyſu trwodd 


of 


R 
Tranſverſe, a. croes, traws 
Tranſverſely, ad. ar groes, ar 
draws 
 Tranſumption, 5s. traws-gym- 

meriad Ho 
Trap, 5. mag], tag-fagl, telm, 


annel, 8 „ yſlepan; gwa- 


nas, meth . 
Trap-door, s. brad-ddrws 
Trappings, 56. ſeirch, addurn 

meirch, coeg-drwhad 
Traſh, s. ſothach, ſorod, mw- 
nws; fiwlbr: 

Traſhy, a. ffwlbriaidd 
Travail, sub. llafur, ludded; 
gwewyr eſgor: v. ymboenĩ; 
bod mewn gwewyr eſgor 
Travel, 546, taith; ymdaith, 
 hynt: v. teithio, tryfaelu, 

ymdaith h 3 5 
Travels, 5. teithiau, teithoedd 
Traveller, 5. teithydd, ymdei- 
Travers, ad. ar groes [thydd 
Traverſe, ub. croes, anffawd ; 

rhagiad cwyn: 4. lletdraws: 
vi. croeſi; croeſi a gwrthgroeſi, 

croeſi neu ragulwyn; gwibio, 
crwydro; chwilio a chwalu 

Traverſing, g. traws-fynediad : 
Part. yn gwibio hwnt ac yma, 


— 
. 


yn myned groes wrth groes, | 


yn cylchgrwydro 
Travelty, s. croeſan-gerdd : 4. 
croeſanaidd, duchanaw]; lled- 
Tray, 5. noe __ {rithiawg 
Treacherous, @. bradwrus 
Treacherouſly, ad. yn fradwrus 
Treachery, adj, bradwriaeth, 
brad, bredych _ 
Treacle, 5. triagl 
Treacly, à. triaglaidd 
Tread, v. mathru, ſathru, dan- 
ſial, damſang, danſang 
Treadle, 5. troed-lath; rhith 
ceiliawg; orllydd | 
Treaſon, 5. brad, bradwriaeth, 
teyrn-fradwriaeth _ 
T reaſonable, a, bradwriaethol, 
teyrn-fradawl 
Treaſure, 5. tryſor, eurgrawn; 
Iwilt 1 


[369] 


TR 

Treaſurer, g. tryſorwr: v. try- 
ſori 

Treaſury, g. tryſorfa, tryſordy 

Treat, 5. rhodd, gwledd rad: 
v. rhad ddiodi, neu wledda; 


ddiddan _ . 
Treatiſe, 5. traethawd | 
Treatment, s. triniaeth, triniad 
Treaty, 5. cynnadledd, negeſ- 

wriaeth; triniad neges; am- 

mod, cyfammod, cytundeb 
Treble, g. meinllais peroriaeth: 

a, triphlyg: v. treblu 
Trebly, ad. yn dri palyg, yn 

dri dyblyg, yn drebl _ 
Trebuck, 5. troch-gadair 
Tree, 546. pren, coeden, gwy- 

dden X | 


dalen | 

Tremble, v. crynu, dychrynu 

Trembling, s. dychryndawd 

Tremendous, a. dychrynllyd, 

aruthrawl | 

Tremor, 5s. dychryn, crynfa 

Tremulation, s. dychryniad, 
crydiaint | 

Tremulous, a. hygryn, cryn- 
edig 3 

Trench, 5. ffos, clawdd, rhigol 

Trencher, 5. diſgl bren, cry- 
nyn, pedroglyn 

Trepan, 5. taredryn: v. tared- 
rynu; hudo 

Trepid, a. dychrynedig, ſyn, 
crydus 


dod, crydfa 
Treſpals, 5. troſedd: v. troſe- 
ddu 


yn troſeddu | 
Treſs, g. cudyn. — Treſſes, cu- 
Treſtle, s. treſtel dy nau 
Tret, 5. traul 
Trevet, a. trybedd 
Triad, 5. trindod 
Trial, 5. prawf, profiad, pro- 
fedigaeth; hawl, holiad, hole 


| 


digaeth 


ymddiddan, trin mewn ym- 


Trefoil, 546, meillionen deir- 


Trepidation, s, cryndod, ſyn- 


Treſpaſſing, s. troſeddiad: part. 


= ws * K * 2 * 8 r 2 2 TX 

. > A 1 a M7 N * — 2 SF " 44% 2 — - — — 

— — 1 — 7 * 5 #8 4X Wa; I * $35 _— Dette 5 3 o 2 2 — © > _ * — 
E Ty of es SEALS ES. SENS LEST 2 NE 2 . 7 * 232 2 8 = * £ 4 2 & 
IIS. „ Ce ot OST Sa D ** OP” 5 5 * 8 by — 

, 1 x a — 8 3 WY + 2 » T EI, CO% x a. * — * n 


5 
, 
2 
_ 
1 wh 
3 
'T 


r 


Th. 
tryfa 


Triangular, a. teironglawg 
Tribe, 5. llwyth; tylwyth 


Tribulation, 3. cyfyngder, hel- 


bul, trallawd 


Tribunal, 5. brawdle 


Tribune, 5s. math o ſwyddog 
hynod yn hen Rufain; math o 
bulpud yn ſenedd-dy Ffraingc 

Tributary, a. dan dreth neu 
deyrnged 

Tribute, 5. treth, teyrnged 

Trice, g. mynudyn 

Trick, s.yſtryw, yſtrangc, caſt 

Tricking, ub. dichell, twyll, 
trwſiad: part. yn twyllo; yn 
trwho | 5 


Trickle, v. treiglo, Ilifo, rhe- 


deg, diferu 
Trickling, 5. treiglad, diferiad 
Trident, g. try fer; teyrn- dryfer 
Neifion | | 
Triennial, a. tair-blyneddawl 
Trier, 5s. profwr, profiedydd 
Trifle, s. coegbeth, tegan; gwe- 
gi, ffiloreg: V. ofera 
Triform, #. teir-ffurf, tri dull 
Trig, v. cloigynu, neu gloi 
olwyn | 
Trigger, 5. yſtordyn bwl; cli- 
cied dryll; cloigyn olwyn 
Trigon, 5. triongl 
Trigonal, 4. teir-onglawg \ 


_ Trigonometry, 5. triongifeid- 


raeth 


- Trilateral, . tri-ochrawg 


Trill, s. crych-nod: v. crych- 
nodi; treiglo, trylio, defnynu. 
Edr. a 

Trim, 5. gwiſg, trwſiad, add- 
urn: 2. taclus, trwſiadus: v. 
addurno, trwſio; tocio; cym- 
hwyſo; cadw dau wyneb, cei- 
ſio boddio dwy blaid, rhag- 


. rithio 


Trimmer, 5. trwſiwr, tociwr, 
cymbwyſwr; dau-wyncbawg, 
rhagrithiwr | | 

Trimming, s. trwſiad; maeth- 
gen 


3701 
Triangle, 5. triongl, teirengl, 


TR 
Trimmings, ub. addurniadau 
dillad 
Trimly, ad. yn doc, yn daclus 
Trine, 8. tri; triawl | 
Trinitarians, s. Trindodiaid, 
rhai ſydd yn dal fod y goru- 
chaf Dduw yn dri o berſonau 
Trinity, 5. Trindawd. — Nid 
yw'r gair ddim yn y Beibl; 
un tra barbaraidd ydyw; ac 
| yr oedd Luther a Chalfin am 
ei roi heibio a'i ddiarddeli 
Trinket, 5. tegan 
Trip, g. tramgwyddiad; diſod- 
liad; yſgafn rodiad; berdaith: 
v. tramgewyddo; diwadnu, 
codi ſodlau; cerdded yn yſ- 
gafn wiſgi 
Tripartite, 2. teir-rhanawg 
Tripe, 5. tripa, penyg.— Tri- 
pery, Tripe-houſe, penygfa. — 
Tripeman, penygwr . 
Tripedaneous, 2. teir-troediog 
Tripthong, c. tair bogail unſain 


Friple, a. tri phlyg, tri dyblyg, 


trebl 
Tripletz 549. tri unrhyw, teir- 
braich unodol 


Triplicate, a. tri dyblyg 
Triplicity, 5. tri dybliad 
Tripod, 5. yſtol deir-troed 
Tripudiation, s. dawrfiad 
Trite, 2. cyffredin; hen- bob, 
hen draul, hen-ſoflheiddig + 
Triteneſs, cyffredinrwydd 
Tritheiſm, ub. tri-dduwiaeth, 
y grediniaeth fod tri Duw 
Tritheiſts, 5s. tri-dduwiaid, rhai 
a gredant fod tri Duw. — * 
mae'r Trindodiaid yn dweud 
nad hynny yw'eu cred hwy : 
ond y mae yn hyſbys en bod 
hwythau yn dal 1 fod y Duw- 
dod yn dri o berſonau, a bod 
i'r tri pherſon wahanol ſwy- 
ddau a gweithrediadau; ac y 
mae yn anhawcid amgyffred 
beth a allai tri-dduwiaid ei 
ddywedyd yn amgenach, neu 
fwy tri-dduabigidd 


Trituration, s. maluriad 


N 
Trivial, a. gwael, ſael 
Trivialneſs, 3. gwaeledd 
Triumph, s. cyhoedd orfoledd, 
gor foleddiad, digoniant ; bu- 
ddugoliaeth: v. gorfoleddu, 
ymorfoleddu, buddugoliaethu 
Triumphal, 4. gorfoleddawl 
Triumphant, a. gorfoleddus, 
buddugoliaethawl 
Triumphantly, ad. yn orfole- 
ddus, dan orfoledda 
Triumphing, part. gan orfole- 
ddu, yn buddugoliaethu 
Triumvirate, 5. triwyriaeth 
Triune, à. tri-unawl 
Troll, v. trolian, trylio, trei- 
glo, cylch-dreiglo; dirwyn; 
plygu, rholian, torchi; pyſ- 
gota penhwyaid 
Trollop, 5. benyw fawlyd ang- 
hymmen, ſoga "os 
| Tronage, sub. pwys-dal, arian 
tafol 


| 


13711 


Troop, 5. torf, tyrfa, mintai: 


D. twraw ö 


Trooper, 5. marchawg, march- 
filyur NE 
Trope, g. cyſfelybiaeth, troell, 
troell-air | 
Trophy, 5. arwydd buddugol- 
iaeth, cof-nod goruchafiaeth 
Tropical, a, cyffelybiaethawl, 
troellawg 
_ 'Fropics, g. trofeydd; dau gylch 
dychymmygol yn yr wybren, 
gogyfartal a chylch y cyhy- 
dedd, a 23 o raddau, a 29 0 
funudau oddi wrtho:. un o'r 
ddau hyn ſydd yn y gogledd 
yn arwydd y crangc, lle y 
mae”r haul hir-ddydd-haf, a'r 
all yn y dehau, yn arwydd 
yr afr, lle y mae'r haul fyr- 
ddydd gauaf 1 
Trot, 5. tuth, hald, trot: v. 
tuthiaw, heldian, trotian 
Troth, 5s. cred; gwiredd 
Trothleſs, à. digred, aneirwir 
Trotter, s. troedyn, troed dafad 
Trotting, g. tuthiad: part. yn 
tuthio | 5 


Tx 


Trouble, b. trallod, gofid ; 
poen, llafur; -aflonyddwch, 
terfyſg : v. poeni, blino 

Troubled, Fart. a flinwyd, 
blinedig | | 

Troubleſome, adj. blinderog, 
trallodus; aflonydd; terfyſg- 

Trough, 5. cafn [lyd 

Trounce, v. rhoi maethgen, 
coſpi trwy gwyn, neu gyhu- 
ddiad 

Trouſers, 3. llodrau morwr 

Trout, 5. brithyll, brychyll 

Trow, v. tybed, meddyhed 

Trowel, Jab. Ilwy ſaer maen, 
Ilwyar 

Troy, $5, Troia, Caerdroia, 
dinas yn Aſia leiaf, enwawg 
am fefyll ddeng mlynedd o 
warchae yn erbyn holl allu- 
oedd y Groegiaid; yr hyn a 
roes achiyſur i gan ardderch- 
awg Homer, a elwir yr Iliad 

Troy-weight, s. pwyſi Troia, 
math hynod o bwyſt, lle mae 
24 gronyn yn gwneud un 
pwyſiad ceiniawg, 20 pwyſiad 
ceiniawg un wns, a 12 WIS 
un bwys | 

Truant, 5. godechwr, didach- 
wr, llechwr: a. ſegurllyd: v. 
ſegura, llechu | 

Truantſhip, 5. ſeguryd, ſegur- 
dawd, eſgeuluſdawd 


o 


Truce, 5. cyngrair, byrgyngr- 


air | | 
Trucidation, 5. lladdfa, galan- 
aſtra 4 
Truck, ub. newidwriaeth ; ne- 
widiad: v. newid, cyfnewid 
Truckle, J. troellan, chwerfan: 
V. treiglo, trolian; ymgrymu, 
plygu . 


Truculent, adj. erchyll-wedd, 


wyneb-gethin 
Trudge, v. cerdded yn chwa- 
rian bendrwm 3 
True, a. gwir; cywir; didwyll, 
ffyddlawn | 
Trueneſs, 5. gwiredd; cywir- 
edd I 


A * - - iz * = 
> x bs 
* n 3 Pens whe ot „ 1 


FER 
Triangle, 3. triongl, teirengl, 
tryfa i 
Triangular, a. teironglawg 
Tribe, 5. lwyth; tylwyth 
Tribulation, 3. cyfyngder, hel- 
bul, trallawd 
Tribunal, s. brawdle | 
Tribune, 5. math o ſwyddog 
hynod yn hen Rufain; math o 
bulpud yn ſenedd-dy Ffrainge 
Tributary, a. dan dreth neu 
deyrnged 
Tribute, 5. treth, teyrnged 
Trice, . mynudyn 
Trick, . yſtryw, yſtrange, caſt 
Tricking, ub. dichell, twyll, 
trwſiad: part. yn twyllo; yn 
trwſio | 
Trickle, v. treiglo, llifo, rhe- 
deg, diferu 
Trickling, 5. treiglad, diferiad 
Trident, g. try fer; teyrn-dryfer 
Neifion 5 
Triennial, . tair-blyneddawl | 
Trier, 5. profwr, profiedydd 
Trifle, . coegbeth, tegan; gwe- 
gi, ffiloreg: wv. ofera 
Triform, 2. teir-ffurf, tri dull 
Trig, v. cloigynu, neu gloi 
olwyn | 
Trigger, 5. yſtordyn bwl; cli- 
cied dryll; cloigyn olwyn 
Trigon, 5. triong 
Trigonal, a. teir-onglawg 
Trigonometry, 5. trionglfeid- 
raeth | | 
Trilateral, a. tri-ochrawg 
Trill, s. crych-nod: v. crych- 
nodi; treiglo, trylio, defnynu. 
Edr. Quader | 
Trim, F. gwiſs, trwſiad, add- 
urn: a. taclus, trwſiadus: wv. 
addurno, trwſio; tocio; cym- 
hwyſo; cadw dau wyneb, cei- 
ſio boddio dwy blaid, rhag- 
rithio 5 
Trimmer, 5. trwſiwr, tociwr, 
cymbwyſwr; dau-wynebawg, 
rhagrithiwr | 
Trimming, 5s. trwſiad ; maeth- 
gen | 


[470] 


Tx 
Trimmings, sub. addurniadau 
dillad | 
Trimly, ad. yn doc, yn daclus 
Trine, #. tri; triawl | 
Trinitarians, s. Trindodiaid, 


chaf Dduw yn dri o berſonau 
Trinity, 5. Trindawd. — Nid. 
yw'r gair ddim yn y Beibl; 
un tra barbaraidd ydyw; ac 


yr oedd Luther a Chalfin am 


ei rot heibio a'i ddiarddeli 


Trinket, s. tegan 


Trip, g. tramgwyddiad; diſod- 
liad; yſgafn rodiad; berdaith:. 
v. tramgewyddo ; diwadnu, 
codi ſodlau; cerdded yn yſ- 

gafn wiſgi 

Tripartite, z. teir-rhanawg | 

Tripe, 5. tripa, penyg.— Tri- 
pery, Tripe-houſe, penygfa. — 
Tripeman, penygwr 

Tripedaneous, 2. teir- troediog 

Tripthong, g. tair bogail unſain 

Triple, a. tri phlyg, tri dyblyg, 
trebl | 

Triplet; 549. tri unrhyw, teir- 
braich unodol 

Triplicate, a. tri dyblyg 

Triplicity, s. tri dybliad 

Tripod, 5. yſtol deir-troed 

Tripudiation, s. dawn ſiad 

Trite, 2. cyffredin; hen- bob, 
hen draul, hen-ſoflheiddig + 

Triteneſs, cyffredinrwydd 

Tritheiſm, ub. tri-dduwiaeth, 

y grediniaeth fod tri Duw 

Tritheiſts, 5. tri-dduwiaid, rhai 
a gredant fod tri Duw. — Y 
mae'r Trindodiaid yn dweud 
nad hynny yw eu cred hwy : 
ond y mae yn hyſbys eu bod 
hwythau yn dal i fod y Duw- 
dod yn dri o berſonuu, a bod 
1'r tri pherſon wahanol ſwy- 
ddau a gweithrediadau; ac y 
mae yn anhawcid amgyffred 
beth a allai tri-dduwiaid ei 
ddywedyd yn amgenach, neu 
fwy tri-Aduabigidd 

Trituration, 5. maluriad 


| 


rhai ſydd yn dal fod y goru- 


T R 
Trivial, a. gwael, ſael 
Trivialneſs, 5. gwaeledd 
Triumph, g. cyhoedd orfoledd, 
gor foleddiad, digoniant ; bu- 
ddugoliaeth: v. gorfoleddu, 
ymorfoleddu, buddugoliaethu 
Triumphal, à. gorfoleddawl 
Triumphant, a. gorfoleddus, 
duddugoliaethawl 
Triumphantly; ad. yn orfole- 
ddus, dan orfoleddu 
Triumphing, part. gan orfolc- 
ddu, yn buddugoliaethu 
Triumvirate, s. triwyriaeth 
Triune, à. tri-unawl 
Troll, v. trolian, trylio, trei- 
glo, cylch-dreiglo; dirwyn; 
plygu, rholian, torchi; pyſ- 
gota penhwyaid 
Trollop, s. benyw fawlyd ang- 
hymmen, ſoga | 
Tronage, sub. pwys-dal, arian 
tafol TY | 
Troop, 5. torf, tyrfa, mintai: 


| 


VD. twraw | 


Trooper, 5. marchawg, march- 
filwr 
Trope, 5s. cyſfe!ybiaeth, troell, 
troell-air x 
Trophy, s. arwydd buddugol- 
iaeth, cof-nod goruchafiaeth 
Tropical, a, cyffelybiaethawl, 
troellawg | 
Tropics, 5. trofeydd; dau gylch 
_ dychymmygol yn yr wybren, 
gogyfartal a chylch y cyhy- 
dedd, a 23 o raddau, a 29 0 
funudau oddi wrtho: un o'r 
ddau hyn ſydd yn y gogledd 
yn arwydd y crangc, lle 
mae”r haul hir-ddydd-haf, a'r 
llall yn y dehau, yn arwydd 
yr afr, lle y mae'r haul fyr- 
ddydd gauaf 5 
Trot, 5. tuth, hald, trot: v. 
tuthiaw, heldian, trotian 
Troth, 5. cred ; gwiredd 
Trothleſs, 4. digred, aneirwir 
Trotter, c. troedyn, troed dafad 


[371] 


TH 

| Trouble, 5b, trallod, gofid; 
poen, llafur; -aflonyddwch, 
terfyſg : v. poeni, blino 

Troubled, part. a flinwyd, 
blinedig 

Troubleſome, adj. blinderog, 
trallodus; aflonydd; terfyſg- 

Trough, 5. cafn [lyd 

Trounce, v. rhoi maethgen, 
coſpi trwy gwyn, neu gyhu- 
ddiad - | 

Trouſers, s. llodrau morwr 

Trout, 5. brithyll, brychyll 

Trow, v. tybed, meddyhed 

Trowel, Jab. llwy ſaer maen, 
Ilwyar 1 

Troy, sub. Troia, Caerdroia, 
dinas yn Aſia leiaf, enwawg 
am ſefyll ddeng mlynedd o 
warchae yn erbyn holl allu- 
oedd y Groegiaid; yr hyn 2 
roes achiyſur i gan ardderch- 
awg Homer, a elwir yr Iliad 


math hynod o bwyſi, lle mae 
24 gronyn yn gwneud un 
pwyſiad ceiniawg, 20 pwyſiad 
ceiniawg un wns, a 12 WIS 
un bwys 

Truant, 5. godechwr, didach- 
wr, lechwr: a. ſegurllyd: v. 
ſegura, llechu 

Truantſhip, 5. ſeguryd, ſegur- 
dawd, eſgeuluſdawd 


air 

Trucidation, 3. lladdfa, galan- 
aſtra | 

Truck, 54b. newidwriaeth ; ne- 
widiad ; v. newid, cyfnewid 

Truck le, . troellan, chwerfan: 
D. treiglo, trolian; ymgrymu, 
plygu 

Truculent, adj. erchyll-wedd, 
wyneb-gethin 

Trudge, v. cerdded yn chwa- 
rian bendrwm 

True, a. gwir; cywir; didwyll, 
fyddlawn 

Trueneſs, 5. gwiredd; cywir- 
edd | 5 


Trotting, 3. tuthiad: Part. yn 
tuthio | | 


Troy-weight, 5. pwyſi Troia, 


Truce, 5. cyngrair, byrgyngr- 


2 


— 


- 
— — 
ve 


2 rr — — 
> = — — gry * = 
© . RS. ONGC IRR 

T eee 7 ——_ 


* 72 
— — = — 
— — 

S N 2 = * —— N 2 * 
RIS ²˙ ˙ GERT 
2 8 a a Y * 
8 — ß / CF? 


"TI. — 
2 
r 


ä FE 
— "ITY 2 TRE 


—_— 
ww 
r 


frm ries — 2 — — RE — 
2543 4 2 
— * — —C Web — — 2 G 2 
* . 28 * X s e 8 8 = 
> 0%" 2x06 N 
: r 
3 2 * 


YI 
IX '& 
2 F& 
e 
', ERS 
1:19 
10 879 
f +87] 
1 4 
7 
1 y 4 
. 15 
1 
1 
1 


- — wee 
2 8 NY — —.— 
— 1 2 — TEES, 
2 E 
— 2 8 2 MC _—__ 
Sr e 
r nt > Tg, er 
7 42 Dots 2 N 
* by „ LAST | 8 


ͤ— ͤ— WW ˙ rr + oe Oe ew arent 


— 
FP 


ä — — 


felu 


Trumpet, 5. udgorn: vᷣ. ud- 


TN 

Trull, 5. cyffoden | 

Truly, ad. yn wir, yn ddiau; 
yn gywir, yn wirioneddawl 

Trump, 5. udgorn; 3 garden 

fuddugawl: v. buddugo, lly- 


Trumpery, 5. ſothach, ſorod; 
ffwlbri | | 


ganu; cyhoeddi | 
Trumpeter, 5. udganwr, ud- 
genydd 
Trumpeting, g. udganiad: part. 
yn udganu | 
Trunchion, 5. berllyſg, cogei- 
lyn | 
Trundle, sub. trol: v. trolian, 
treiglo : 
Trunk, 5. cyff, corph, paladr; 
ciſt, croen-giſt, arch, bwlgan, 
glofer, byle; duryn elephant 
Truſion, 5. gwthiad 
Truſs, 5. trwſa, ſopyn; borſ- 
rwymyn: v. trwſau, ſopynu, 
crynhoi ; gwaellu, taclu | 
Truſt, 5. hyder, cred, ymddir- 
ied; adne, adneu: v. hvdern, 
credu, ymddiried, rhoi gog- 
lud, gobeithiaw b 
Truſtee, ub. ymddiriedolwr, 
 gwarchodwr, ymgeleddwr 
Truſter, s. ymddiriedwr; coel- 
wr | 
Truſtineſs, s. ffyddlondeb 
Truſty, a. ffyddlawn, cywir _ 
Truth, 5. gwir, gwiredd, gwi- 
rionedd 
Try, v. profi, holi, chwilio 
Tryal, 5. profiad, holiad, pro- 
fedigaeth. Edr. Trial 
Trying, part. profiadawl, pro- 
fedigaethus | 
Tub, g. twba, trwpa 
Tube, 5. pib, pibell; chwibol 
Tubercle, s. chwydd-bychan, 
oddfyn, crugyn 4 
Tuberoſe, a. oddfynawg 
Tuberoſity, g. oddfynogrwydd 
Tubular, Tubulous, adj. pib 
geuawg ; chwibolawg 


[372] 


Tubule, 5. piban, pibellan 


1 
Tuck, s. twea, twcaad, byrhad 
dilledyn trwy ddyblygu'r go- 
dre: v. twcau; crynhoi, ym- 
wregyſu; crogi; panu; dybly- 
gu. Edr. Rapier 0 
Tucker, ub. panwr, panydd; 
mynwes Crys 
Tueſday, sub. dydd Mawrth, y 
trydydd dydd + | 
Tuft, s. ſiobyn, ſopyn, tuſw: 
v. ſiobynu | 
Tuited, a. ſiobynawg; cobyn- 
awg, Ilwyninawg 
Tus, 5s#b. dirdyn, tyniad: v. 
lluſgo, tynu, dirdynu; ffwda- 
nu 5 
Tuition, 5. cadwriaeth, ceid- 
wadaeth, gofal athrawaidd, 
Tulip, 5. tiwlib [dyſg 
Tumble, ub. cwymp ; llam- 
dreigl: v. cwympo; treiglo, 
ymdreiglo; llam-dreiglo; ſw- 
blachu . ; 
Tumbler, ub. math o gwpan; 
lamiedydd, llam-dreiglwr 
Tumbling, 5. treigliad; llam- 
hudyddiaeth | 
Tumbrel, 5. teil-gart, troch- 
gadair | is 
Tumefaction, s. chwyddiad 
Tumety, v. chwyddaw = 
Tumid, a. chwyddedig 
Tumor, g. chwydd, dymchwydd 
Tumorous, a. chwyddedig 
Tumult, 5. terfyſg, cythrwfl 
Tumultuary, a. cythryblus 
Tumultuous, a. terfyſglyd 
Tumultuoully, ad. yn derfyſg- 
lyd, yn afreolus 
Tun, 5. tunell—20 can pwys; 
252 galwyn; 40 troedfedd 
Tuneable, a. tonadwy ; ton- 
yddawl, cynghaneddawl 
Tune, g. ton, cainge, orddigan, 
meſur: v. ceingcio 5 
Tuneful, . cynghaneddawl, 
pereidd-lais 
Tunic, 5. hugan, twyg | 
Tunicle, 5s. pilen, croenyn 
Tunnel, s. Edr. Funnel 
Tunny, 5. rhyw for-byſs 


SW. 

Tup, 3. hwrdd: v. hyrddio, 
rhidio; topio TE 

Turban, Turband, s. penwiſg 
gwyr y dwyrain 

Turbid, &. lleidiawg, plwca 

— Turhinated, a. cogyrnawg 

T urbot, s. arlled-byſg 

Turbulence, Turbulency, s. 
terfyſg, afreolaeth 

Turbulent,, a. terfyſglyd 


Turcois, s. glas-faen gwerth- | 


fawr 

Turd, 5. tom, baw, cach 

Turf, 5. tywarch, mawn; ton, 
tywarchen | 

Turfy, a. tywarchawg, mawn- 

Turgid, a. chwyddedig [llyd 

Turgidity, g. chwydd 

Turk, „ Twre, Tyrciaid 

Turkiſh, a. Tyrcaidd 

Turky, Turkey, c. aderyn dof 
hynod, a ddaeth gyntaf, me- 
ddant, o Paraguay 

Turmoil, 5. trafferth: v. tra- 
fferthu, ymboeni 

Turn, 5. tro; traill; rhod: v. 
troi, plygu, dychwelyd; ny- 

ddu; twrniaw | 

Turner, 3. troydd, troedydd : 
wulg. turawr | 

Turning, 5s. troad ; dymchwel- 
iad: part. yn trol 

Turnip, 5. erfinen, meipen: pl. 
erfin, maip 

Turnpike, 5. tollfa ffordd fawr 
talfa penſarn . 7 

Turnſpit, . ber- droydd 

Turnſtile, 5. yſticil dro 

Turpentine, 5. turpant 

Turret, 5. twryn 

Turtle, ub. crogen-grange y 
mor | | 

Turtle dove, s. turtur, colom- 
men Fair 

Tuſks, 5. yſgythr-ddannedd 

Tutelage, 5. cadwriaeth, ym- 
geledd, nawdd 

Tutelar, Tutelary, a. noddawl, 

ymgeleddavl 

Tutor, 5s. ymgeleddwr; hywe- 


| 
| 


| 127 


. 
Tutorage. g. hyweddwriaeth; 
hy wedd dal | 
Tutored, a. hyu eddedig; add- 
yſgiedig, hyfforddiedig 
Tutoreſs, 545. hy ffordd wraig, 
ymgeledd-wrag 
Tuz, 3. cudyn o wallt 
Twain, 4. dau: fem. dwy; eill 
du: fem. eill dwy | 
Twang, «6. crochlais, clegr; 
malldon, mallacan; led 1arths 
d. crochleifio; gwneud mall- 
don 
T wank, v. 
beth leiſio 
Twattle, v. bragaldian, cleb 
ran | 
Tweag, Tw 


| 
| 


gwneud neu beri 3 


eak, v. Edr. Pinch 


| Tweague, Tweak, 5s. ing, cyni, 


penbleth 
wyth, 


T weedle, v. teimlo'n eſm 
gofyſiaw 
Tweezers, g. gefeilan 
Twelfth, a. deuddegfed 
Twelfthday, Twelfthtide, ub. 
dydd gwyl yſtwyll 
Twelve, a. deuddeg 
Twelvemonth, 5s. blwyddyn 
Twelvepence, s. ſwllt 
Twenty, 5s. ugain 
Twibil, s. ffon fil; caib ddeu- 
Twice, 4, dwywaith i fin 
Twig, s. brigyn; gwialen frig- 
Twiggy, a. brigawg aug 
Twilight, 5. llwyd oleu; pen 
boreu, brig yr hwyr | 
Twin, 5. gefell: pl. gefelliaid 
Twine, 5. edau gyfrodeddig; 
v. cyfrodeddu; nydd- droi; 


amdroi 
yfrodeddedig; 


Twined, part. c 
cyfrodeddawg 

T winge, v. poeni, blino. Edr. 
Pinch a Tug | 

Twinkle, v. gwreichioni, ſe- 
renu ; amrantu, vimician 

Twinkling, g. gwingiad, ſeren- 
iad; tarawiad amrant 

Twirl, v. chwildroi, cylchdroi 

Twiſt, s. tro, nydd, nydd-dra; 


ddwr, byForddwr 
: 7 


| *. . ey frodeddu 
| SE 


22 GS oe —uU — 
— — P99") Ys. A P<y — 


—— — —— — 
—. 1 — 


DOS 3 oe HR ⁊ ͤ // r eng IP ring Cato a2, 05 abc 


| 

* 
1 
5 


T W 
Twit, v. dannod, ediw _ 
Twitch, 5#ub. tynfa, tymmig; 
brath; cnofa; gloes: v. tym- 
higo; cnoi; brathu; dirdynu 


Twitter, 5. dannodwr; main- 


Hais crynedig y wennol: v. 
gwneud meinlais crynedig 
1 wittle-twattle, 3. Edr. Tittle- 


[374] 


FA 
„ | 
5. fel rhif-nod, a arwydda 
„ bump | | 
Vacancy, 5. gwagle, gwagfa 
Vacant, 4. gwag; ſegur 
Vacate, v. gwaghau, arloeſz, 
gadael a 
Vacated, part. arloeſedig 


tattle Vacation, 5. oed, dyſpaid, gor- 


Two, a. dau: fem. dwy 


Two-edged, a. daufiniawg 

Two- fold, a. dau-ddyblyg 

Two-handed, a. mawr, chwi- 
thig, dwylawig 


Tye, v. Edr. Tie 


Tyger, . Edr. Tiger | 
Tying, sub. clymiad: part. yn 
clymu | 
Tyke, Tike, Tick, 5. trogen, 

torogen 
Tymbal, s. tabwrdd efydd 
Tympan, Tympanum, 5. tab- 
wrd | 
Tympany, sub. tabyrdd-glwyf, 
bol-chwydd, dropſi gwynt 


 Tyny, à. eiddil 


Type, g. cyſgawd, cyſgod-nod, 
cyſgod-lun; nod, arwydd 
Typical, a. cyſgodawl | 
Typify, v. cyſgodi, arwyddo 
Typographer, 5. argraphydd 
Typographical, a. argraphydd- 


awl 


Typography, 6. argraphydd- 


iaeth 


Tvyrannic, Tyrannical, Tyran- 


nous: @. creulon 
Tyrannicide, s. lladdiad gor- 
meſdeyrn; lleiddiad gormeſ- 
deyrn 
Tyranniſe, v. tra- arglwydd- 
iaethu, gorthrymu, gormeſu 
Tyranny, 5. gormes, gormes- 
ee | | 
Tyrant, ub. gormes-deyrn, 
gorthrymwr | 

Tyro, 5. newyddian, egwydd- 
orig . | | 


_ "Fyromancy, . caws-goel 


Tyſio, g. mor-hwch 
Tythe, 5. degwm 


phwyſiad, codiad cefn 
Vacillation, ub. honciad, tal- 


f gyngiad; anwadalwch 


Vacuation, 5. arllwys, arloeſiad 
Vacuity, s. gwagder | 
Vacuum, 3. gwagle, gwagfa 
Vade-mecum, ub. dos gydaf; 
cydymaith; cod-lyfr 
Vagabond, s, crwydryn, gwib- 
1ad: a. crwydraidd 
Vagary, . gwib-dyb, gwyllt- 
 feddwl, breuddwyd-effro 
Vagous, a. gwibiawg 
Vagrancy, 5. crwydreiaeth 
Vagrant, s. crwydryn 
Vague, a. gwibiawg ; anſafad- 
wy ; diyſtyr ; 
Vail, ub. gortho, gorchudd, 
llen-gel, llen-gudd, len, man- 


tell, miſwrn: . cuddio, gor- 


chuddio | 
Vails, Vales, s. arian a roer gan 
weſteion i waſanaethwyr 
Vain, a. ofer, gwag, gorwag 
Vain-glorious, a. gwag-ogon- 
eddgar | 
Vain-glory, 5. gwag-ogonedd 
Vainly, ad. yn ofer ; 
Vainneſs, s. oferedd 
Valance, 5. cylched-len gwely 
Vale, 5. dyffryn; bro 
Valediction, 5. caniad yn iach, 
archiad hawdd ammawr 
Valentine, 5. cariad a ddewiſir 
ar ddydd gwyl Falentin 
Valerian, 5. llyſiau Cadwgan, 
y driaglog, cynffon y capwllt 
Valet, s. gwas traed 
Valet-de-chambre, 5. yſtafell- 
was | = 
Valetudinarian, g. dyn cymher- 


cyn 


VA 1375] VA 


Valetudinary, a. cymhercyn, 
Valiance, s. dewredd {afiach 
Valiant, a. dewr, gwych, gry- 
Valiantly, ad. yn Tier {mus 
Valiantneſs, 5. dewrder, gry- 
muſder 
Valid, a. cadarn, cryf, grymus; 
pwyſig; ſafadwy 
Validate, v. cadarnhau 
Validity, 5. cadernid 
Validly, ad. yn gadarn 
Valley, 56. dyffryn, dyffrynt ; 
gwaſtadedd 
Valorous, a. dewr, gwych 
Valour, 5. dewredd, dewrder 
Valuable, a. gwerthfawr 
Valuation, 5. cywerthyddiad, 
cyfrifiad, gwerth | 
Value, s. gwerth 
Valve, 5. dor, clawr | 
Vamp, sub. uchafed eſgid: v. 
uchafedu; cyweirio | 
Vamper, 5. cyweiriwr . 
Van, 5. blaen byddin; gwyn- 
tyll: v. gwyntyllo 
Vane, 5. iar wynt; gwyntyll 
Vanguard, s. y fyddin flaen 
Vaniſh, v. * | 
Vaniſhing, part. yn diflanu, 
diflanedig | | | 
Vanity, 5. oferedd, gwagedd, 
gorwagedd, gwegi | 
Vanquiſh, v. gorchfygu, goreſ- 


gyn | 
e „par. gorchfygedig 
Vanquiſner, 5. gorchfygwr 
Vapid, à. diflas, merf, merllyd, 
marwaidd 
Vapidneſs, Vapidity, 5. mert- 
Vaporation, s. tarthiad {dod 
Vaporous, adj. mygdarthawg, 
agerddawg - 9 5 
Vapour, zub. tarth, angerdd, 
mwg: v. tryſtio; bocſachu; 
dwndrio "if 
Vapouring, part. dan ruo, yn 
Variable, a. anwadal [twradan 
Variableneſs, s. anwadalwch, 
cyfnewidiad 
Variance, g. amrafael, anghyd- 
fod ; amrywiad 


Variation, 5. amrafaeliad, am- 


rywiad; gwyrad. 


Variegate, v. britho, amliwio 

Variegated, part. amliwiawg, 
amrywiedig 5 

Variegation, 3. amrywiad, am- 
liwiad 


Variety, 5. amrywiaeth 


Various, a. amrywiawl 
Variouſly, ad. yn amrywiawl 


' | Varlet, 5. dihiryn, diffeithwr, 


andras-ddyn | 
Varniſh, 5. bernais: v. berneiſio 
Varniſhed, part. berneiſiedig 
Vary, v. amrywio; anghytuno 
Varying, part. yn amrywio 


"Vaſcular, a. lleftriawg 


Vaſe, s. addurn-gawg pridd 

Vaſſal, s. deiliad tan wriogaeth, 
aillt 

Vaſſalage, 5. caeth-waſanaeth 


Vaſt, a. dirfawr, aruthrawl 


Vaſtly, ad. yn ddirfawr 
Vaſtneſs, 5. gorfawredd, aruth- 
redd hoy a | 
Vat, s. cerwyn; gwaſg-gafn 
Vaticinate, v. prophwydo 
Vault, 5s. mwd, nen- fwd, crom- 
nen 0 ä 
Vaulted, a. mydawg, bwaawg 
Vaulter, . Illamhidydd 
Vaunt, 5. ymffroſt: v. ymffroſ- 
tio, bocſachu | 
Vaunter, 5. ymffroſtiwr ._ 
Vaunting, ub. ymffroſt: part. 
yn ymftroſtio, bocſachus 
Vauntingly, ad. mewn ymffroſt 
Uberoſity, Uberty, 5. ffrwyth- 
londeb; llewndid | 
Ubiguity, s. holl-breſenoldeb 
Udder, 3. piw, cader 
Veal, s. cig llo 
Vection, Vectitation, s. dygiad, 
Veer, v. cylchdroi {cludiad 


Vegetable, s. llyſieuyn, plan- 
higyn: @. hydwf; lyficuawg 
Vegetate, v. hydyfu | 
Vegetation, s, hydyfiant, tyfiad 
llyſiau | | 
Vegetative, a. hydyfedigaw}, 


Iiz 


llyſdyfawl 


———— — — . = — 
—̃ — e — o 
N — "tun 22 — F — 
— — * — n 


2 2 
—— 

— rage 

IS GER - 


2 
IRA 


ne oY. 
PL 
—— ä — 1 


1 — 
— 
: 7 


1 Se 
— 


IIS heh 
Mr. > mio nan 


— 


——_— 4 
FEES — 8 — — 
— — IT I RIES I 
CELERY LO e wear wes but og on ernone -— 
2 I LET TEE, £02. ww — 
— — — — — 
1 12 _ * 2 7 N * 
NN I 2 
_ — 


1 — — 
3 
7 — * 
— S 
— 8 - 
— ww * 


— 

ELD — ISS. 

— — — 
6, * = 


ES 
* 


2 _ — = 
2 rr 2 


— 


"a>, o — 2 1 * 
r 
= = 


3 * 


** u N nr e 


rr 


FP 


4 if 
1 
5 


v P 159781 v E 


Vepete, a. bywiawg, tirf 
Vegetive, a tirf heinyf 
Vehemence, Vehemency, my 
angerdd. taern! 
Vehement, a. angherddol, tan- 
baid 
Vehicle, 5. cludai, cludiedydd; 
troſglwyddiedydd 
Vein, s. gwythen, gwythien 
Veined, Veiny, 4. gwythenawg 
Velleity, s. rhagflys, dymuniad 
Vellum, . memrun 8 
Velocity, s. buander, cyflymdra 
Velvet, s. melfed 
Venal, a. gwythenawl; cyflog- 
adwy, prynadwy s 
Venality, 5. cyflogeiddrwydd 
Venatic, a. helwraidd, helyaidd 
Vend, v. gwerthu 
Vendable, Vendible, a. gwerth- 
Vendee, 5. pryniedydd [adwy 
Vender, Vendor, s. gwerthwr 
Vendition, s. gwerthiad 
Veneer, v. goruchwynebu 
Venemaus, adj. gwenwynig, 
gwenwynllyd | 


© Venerable, 4. hybarch, parch- 


adwy 


Venerate, v. perchi, anrhyde- 


ddu 
Veneration, 5. parch, arddun- 
tant, anrhydedd _ 
Venereal, a. cyweſtachol, ym- 
readol, ymrewyddol | 
Venereous, adj. chwantachus, 
anllad | 
Venery, 5. helyaeth; chwant- 
tachrwydd, trythyllwch 
Veneſection, ub. gollyngiad 
gwaed | 
Vengeance, g. dial, dialedd 
Vengeful, 2. dialeddgar 
Veniable, Venial, 4. maddeu- 
ad w y, maddevawl 
Veniſon, ys. cig llwdn hydd 
Venom, s. gwenwyn 
Venomous, 4. gwenwynllyd 
Venous, 4. gwvthenawg 
Vent, s. gwynt, anadl; agorfa 
Venter. 5. croth, bru.-—5y the 
fame wenter, o'r un fam 


[VentHlete, . anadlu, gwynto, 
nithio, gwintillio | 
Ventilation, s. anadliad, nith- 
1ad | 
Ventilator, s. gwyntilliedydd 
Ventricle, 5. y cylla, y cropa 
Venture, 5. antur, anturiad 
Ventureſome, Venturous, adj, 
anturiau g, anturiawl, beidd- 
Veracious, a. geirwir gar 
Veracity, 5. geirwiredd, gwir- 
eiriogrwydd 
Verb, 5. berf; gair 
Verbal, 4. geiriawl 
Verbally, ad. mewn geiriau 
Verbatim, ad. air yng air, yn 
yr un geiriau a 
Verberate, v. curaw, maethu 
Verberation, s. curad, maedd- 
iad, maethgen 
Verboſe, aj. geiriog, ambeir- 
10 
Verbolity, 5. geiriogrwydd 
Verdant, Verdurous, a. gwyrdd, 
gwyrddlas 
Verdict, ub. dedfryd, dedryd, 
rheithfarn f 
Verdigreaſe, Verdigriſe, zub. 
guyrdd-rwd efydd 
Verdure, ub. gwyrdd - der, 
gwyrddleſn1 | 
Verge, s. ſwydd-wialen; bvr- 
Ilyfg; ymyl, cylch: v.tueddu at 
Verger, 5. byrllyſg-ddygydd, 
bryſgyllwr 3 
Verging, part. yn tueddu, yn 
gytagos ET; 
Verification, 5. gwirhad, gwir- 
jad, gorchwiriad 
Verified, a. gwiriedig 
Verify, v. gwirio, gorchwirio 
Verily, ad. yn wir, yn ddiau, 
mewn gwirionedd 
Verifimilar, a. tebygawl 
Veriſimility, 5. tebygoliaeth 
Verity, 5. gwir, gwiredd, gwir- 
jonedd | 
Verjuice, 5ub. ſurlyn-grobos, 
- chwiblyn a wnaer o rawnwin 
anaddfed, neu afalau ſurion ; 
ae ſel 1 | 


YE 


13771 


VE 


. Vermiculous, adj. prxfedany; Veſtry, 546, gwiſgfa, gwifgle 


cynrhonawg 
Vermifuge, s. tarf bryf 
Vermilion, s. ſinobl ſinopr 
Vermin, Vermine, s. pry f, 71 
fed, lau: ing. pryfyn, pryfe 
dyn 
Verminous, 4. pryfedawg 
Vernacular, adj. genedigawl, 
riodawl, brodorawl; natur- 
1awl, cynnefin | 
Ver nal, a. gwanwynawl 
Verſ: ile, a. hydro; hyddyſg, 
hyfedr; a allo ddyſgu unpeth; 
ainryfeil-ddawn 
Verſatility, s. amryddoniad 
Verſe, s. mydr; ban, braich o 
bennill, lin, llinell; gwers, 
adnod, adran x 
Verſed, 4. cyfarwydd 
Verſification, s. celfyddyd pry- 
dyddu, prydyddiaeth ; myd- 
riad, prydiad 
Verſifier, s. mydrwr, pr ydydd 
Verſify, V. mydru, p. 'ydyddio 
Verſifying, 6. mydriad, prydiad 
Verſion, s. cyfizithiad 
Veit, a. gwyrdd 
Vertebre, -. glain y cefn, un © 
gleiniau y cefn 
Vertex, sub. copa, nen. Edr. 
Zenith 
Ve: tical, a. nenawl, uchbenol 
Ver ticity, g. troadoledd 
Ver tiginous, a. pendroedig 
Vertigo, s. y bendro 
Vertue,. . dr: Virtue 
Very, 4. gwir, yr un: ad. lawn, | 
d: os ben 
Velicle, s. chwydalen, pothell, 
chwyfigen 
Velicular, a. cau, ceu 
Velper. J. y ſeren nos 
Veipers, prydnhawnawl we- 
dai, goſper 
Veiel, s. lleſtr; dodrefnyn 
Veit, 5. gwilg, dilledyn 
Vettal, S, liclan 
Veitible. s porth, cyntedd 
Veltige 5. ol; argoel 


| 


offeiriad mewn lan; cwrdd 
Veſture; 5. gwiſg, pais [plwyf 
Vetch, qu. gwyg, pys y WYSy 
ffachys 
Vet: by, a. gwygawg 
Veteran, 5. nen filr caled: a. 
hen brawf, oedranus, profedig 
Vex a. blino, gofidio, poeni, 
trallodi 


poencdigaeth, 
Ve xatious, à. gofidus, poenus, 
tr allodus 
Vexed, a. trallodedig 
Vexer. 5. blinwr, cyſtuddiwr 
Uglineſs, 5. anferthwch, gwr- 
thuni 


Vial, 5. phial, fol 

Viand, 5. CyWelr- twyd 
Viaticum, gab. bwyllwrw, goſ- 
ymaith, teith-fwyd 

Vibrate, v. crynu, ymchwareu 
ſiglo yn ol ac yn mlaen; 71 
gwyd 

Vibration, 5. ymdafliad ; ym- 


thutiad 


riglor 
Vicar age, g. bicerigaeth 
Vicarage houſe, s. bicer- dy 
Vicarious, 2. dirprwyawl 
Vicarſhip, 5. bicariaeth 
Vice, g. bai gwyd, gwygz dry- 
gioni; gafaelawr, phy 0s tro 
vice admiral, s. rhag-lyngeſwr 
Vice-chamber lain, ub. rhag- 
„/ſtafellydd | 
TEE chancellor, g. rhag-gang- 
Vicegerent, s. rhaglaw Chellor 
Vice roy, 5. rhag- frenin 
Viciaage, s. cymmydogaeth 
Vital irie agos, cy fagos 
Vicinity, 30. cymmydogaeth z 
a zalr wydd 


Vicious, 4. dr y gionus, gwydus, 


darwgnadus 
V:ciſhitude, 5. cyfnewidiad ol- 


Veitment, 5. 305118 


yaol, cylchcyfnewid, tro 
S Þ >. 


Vex tion, 54%. blinad, blinder, 


Uglv, 4. anferth, gwrthun, hagr : 


chwaread, gwringelliad, ſae- 


Vicar, 3. rhaglaw; bicar, pe- 


PR Tu pn — oro Ceo ev — — — a; 
: 
EINE Ez ESE 


_ ſe. . — ne 4 
2 ͤ ————— 
= ——— 

— — —— 
— — 2 


COTE — 
— 
3 


8-5 


— — ——— AD 8 N "4 6 . 
_ "_ . IN" nn 
* * * . k * 
3 AY & & * 4 *” — — 2 . © 9 on 2 
* 4 - - i * . - I In 7 o 4 $6 Pr * — 
1 2 vx £ . 8 . — N ans Bo * 2 l 
3 od 4 + , SL Loo Fool een 7 8 r 


3 
— 


= 


88 
— — — — —.— 


. Ie , 
. 
1 r 


8 


— — 
— 


— — 
— 
- * 
IRE 


— Age 


CEE JR 
— w 


3 ER EDD 


— — 
<5 


222 — 
— 


— — 
"rom. n 
n 


LE 


— 
my — 


N 
— 
* — 
— 


bs * * « 6 OS Fs. 
Err c ( 2 2s, T2 SPI ST 2 


—— 5. 1 2 


os re Fc Ep 
err — 


— 


— 2 
. 


V I 13781 V 1 


Victim, . aberth, offrwm; y. 
7 N 

* 3 J. gorchfygwr, gwaith- 

Was, adj. gorchfygawl, 


 buddugawl 


Victory, 1. buddugoliaeth 
Victual, 5. ymborth | 
victualier, s. bwydedydd 
Victuals, s. Uunizeth, bwyd 
Videlicæt, ad. ſef, ys ef, ſef w 
hynny, hynny yw 
vie, v. eyſtadlu, eilfyddu 
View, 5. golwg, golygiad ; bw- 
riad: v. goly 


Vigil, . ROT, gwylaros 


Vigilance, Vigilancy, s. gwil- 

jadwriaeth; gofal 

3 28 a, gwiliadwrug, gofa- 
us 

Vignette, ub. addurn-dalaith 


argraphydd 


Vigorous, 4, grymus, bywiogs 
egniawl 

Vigour, 5. grym, nerth; egni 

Vile, a. gwael, diffaitn 

Vileneſs, J. gwaeledd, diffeith- 
der 

Vilifier, g. bychanwr, dirmygwr 

Vilify, v. bychanu, dirmygu 

Villa, 3. gwlatty 

Village, 5. pentref, maeſdref 
Villager, 5. pentrefwr 


Vinous, a. gwinllyd 

Vintage, s. caſgliad grawnwift, 
cynhauafgwin,cnwd y winllan 

Vintager, . caſglwr grawnwin 

Vintner, s. gwinwr, gwerthwr 
gwin 

Vintry, s. gwinfa, gwindy 

Viol, s. crwth; nabl | 

Violable, 3. llygradwy, halog- 
adwy 

Violate, v. halogi, treiſio; tori, 
troſeddu 

Violated, a. toredig; treiſiedig; | 
halogedig 

Violater, Violator, s. troſeddwr; 
treiſiwr; halogur 

violating, part. yn torri, yn 
treiſto, yn halogi 

Violation, s. toriad, troſeddiad; 
treiſiad; ; halogiad | 

Violence, Sub. cam, camwedd, 
traha, trais, gormes, angerdd, 
grym 

Violent, a, angherddol; gor th- 
rechawl; ffyrnig 

Violently, ad, yn angherddol ; 
yn orthrechawl; yn chwyrn 


1 


Violet, Sub. y fioled, * 


llyſiau'r drindod 
Violin, s. crwth 
Violiſt, 3. Edr.- Fiddler 


b rb. 5, gwiber 


Viperous, a, gwiberawg 


Villain, s. taeawg, caeth- ddeil-i Virago, 5, gwraig wrawl, rhy- 


jad; dihiryn, yſgeler-ddyn 
Villainous, a. yigymun, yigeler 
Villainy, 3. dihirweh, yſgeler- 
© 1 Bo 


Villatic, 2. pentrefig, pentrefol 


Villous, a. cedenawg 
Vimeneous, Viminous, 4. mer- 


_helygaidd 


Vinaceous, a. gwinaw] 
Vincible, a. gorchfygadwy 
Vindicate, v. amdditfyn 
Viudication, . amddiffyniad 
Vindicator, 3. amdditfynwr 
Vindictive, a. dialeddawl 
Vine, s. gwinwydden _ 
Vinegar, s. gwinegr . 
Vineyard, 5. gwinllan 


fel-wraig, gwr. forwyn 
Virgin, 5. morwyn 
Virginity, 5. morwyndawd 
Virgin-like, a. morwynaidd 
Virile, a, gwraidd, gwrawl 
Virility, 5. gwreiddrwydd 
Virtual, a. etfeithiawl 
Virtually, ad; mewn effaith . 
Virtue, J. rhinwedd; diweirdeb 
Virtuoſo, 5. un cyfarwydd yn 

nirgelion natur a gorhenion; 

un myfyrgar mewn delwedy- 

ddiacth,paent-luniedyddiaeth 

ac adeilyddiaeth i 
Virtuous, 9. ea 
Virulence, Virulency, qub. ad- 
| wyth, gwenwyn 


V-I- 
Virulent, adi. gwenwynig, ad- 
wythig 
Virulently, ad. yn wenwynig, 
yn ffyrnig 
Viſage, 5. wyneb, wynebpryd 
Viſcerate, v. diberfeddu 
Viſcid, a. gwyan, gludiawg 
Viſcidity, 5. gludiogrwydd 
Viſcount, 5. cor-iarll 
Viſcous, a. gludiawg 
Viſibility, s. hyweledd, amlyg- 
edd, amlygrwydd 
viſibie, adj, ect, gweledig, 
_amlwg 
Viſion, 5. gweledigaeth 
Viſionary, qub. coeg-weledydd, 
gwag- reuddwydwr: a. Oe 
ddwydawl 
Viſit, £. ymweliad, gofwyad; 
ymwel, ymweled, gofwy; ym- 
weſt: V. ymweled, ymgais, 
gofwyo; gweſta 
Viſitant, Viſiter, s. ymwelwr, 
W dd; got! wywr; gweſ- 
tai 
Viſitation, 5. ymweliad, gofwy; 
ymweledigaeth 
Viſited, part. yang; go- 
fwyedig 
Viſitor, s#6. ymweliedydd; go- 
fwywr | 
Viſor, Vizor, Vizard, 5. miſ- 
wrn, mwgwd, ffug 
Viſta, Viſto, 5. golygta; hewlan 
_ rhwng coed 
Viſual, a. golygawl | 
Vital, a. bywiawl, dye 
Vitality, g. bywydoliaeth 
Vitals, s. bywydolion 
Vitiate, v. llygru, halogi 
Vitioſity, . beiuſrwydd | 
Vitious, adj. beius; gwydawg, 
drwg-nadawg 
Vitiouſneſs, 5. beiogrwydd 
Vitiouſneſs, 5. beiogrwydd 
Vitreous, @. gwydrawl - 
Vitrification, 3. gwydroliad 
Vitrify, v . gwydroli, ymwyd- 
roli 
Vitriol, 5. rhyw ddefnydd mw- 
nawl tra adnabyddus 


| 


—— 
. 


13791 


VL 


Vituperable, a. beius, i wg 
Vitaperate, v. beio, cablu 
Vituperation, 5. cabliad 
Vivacious, a. bywiawg 
Vivacity, 5. bywiograydd 

e 


Viva-voce, ad, à llef fywiawl, 
ar dafod leferydd | 
Vivid, adj. hoyw, bywiawg, 


wridiawg, eidiawl 
Vividneſs, 7. bywiogder, eidiog- 
rwydd | 


Vivify, v. eidiogi, bywioli, ei- 


diaw 
Viveparous, 4. byw- ddwyn 
Vixen, g. ymdaer-wraig, cecrai 
Viz, ad. (byriad o videlicet) ys 
ef, ſef yw hynny, hynny yw, 
mal pe dywedid 
vizard, 3. Edr. Viſor 
Ulcer, g. cornwyd, llynor, gor- 
fa, gorweli, gweli crownllyd 
Ulcerate, . gorfau, gweliaw, 
llinori, myned yn gornwyd - 
Ulcerated, part. cornwydlyd 
Ulcerous, a. Jlinorawg 
Ulcery, a. gorllyd 
Ultimate, a. diweddaf; eithaf 
Ultimately, ad. o'r diwedd » JN 
y diwedd, yn olaf 
Ultimatum, 5. eithafed, eithaf- 
nod 
Ultramarine, adj. tramor, tu 
hwnt i'r mor | 
Ultramundane, à. trabyd, tu 
draw'r byd 
Ultraneous, a. gwirfodd, ewyll- 
yſgar 
Umbilical, a. bogeiliawl 
Umbles, Humbles, s. ymyſgar 
hydd neu garw 
Umbrage, s. gwaſgawd ; tram- 
gwydd, ſarhad; drwg-dyb 
Umbrageous, a. cy ſgodaidd 
Umbrel, Umbrella, s, heul-rod, 
glaw rod; gwaſgodawr 
Umbroſe, a. gwaſgodaidd 
Umpirage, 5. cylafareddiad 
Umpire, 5. cylafareddwr 
Unabaſhed, a. difraw; digywi- 
lydd 
Unable, a. anabl; 1 


8 2 N r ETESIT * 9 1 s 
ere MAES "NY - 


UN 
Unabſolved, a. heb ryddhad, 
heb ollyngdawd. Ly 
Unacceptable, a. anghymmer 
adwy 


| Unaccepted, a. annerbyniawl | 


Unaccompliſhed, a.heb gwplau 
Unaccountable, 4. annirnad 
adwy; anegluradwy; rbyfedd 
Unaccountably, adv. yn ane | 
nhraethiawl 

Unaccuſtomed a. anghynnefin 

Unacknowledged, «dj. heb ei 
gyduabod 

Unadctive, a. muſgrell, anweith- 

ar 


8 
Unadmoniſhed, à. heb ei ry- 
buddiaw 


Unadmired, à. anghanmoledig 
Unadore d, a. anaddoledig 


Una neil, a. diaddurn 


Unadviſeable, a. anghyngor- 
adwy, anghanmoladwy, ang- 
hymmwys _- 

Unadviſed, a. anghyngoredig, 
digyngor, byrbwyll 

Unadviſedly, ad. heb gyngor, 
yn ddigyngor, yn fyrbwyll 

Unadulterated, 4. pur, croyw, 
digymmyſg 

Unatfected, a. anghyffroedig, 
digyffro, diymmod; annheim- 
ladwy; anturſenaidd 

Unalienable, a. anaralladwy 

Unalien ted, 4. anaralledig 

Unalterabſe, a. anghyfnewidiol 

Unanimity, g. untrydedd, cyd- 
gordiad 

Unanimous, à. unfryd, unfry⸗ 
dig, cydſyniawl 

Unanimouſly, ad. o unfryd 

Unanſweravle, a. anattebadwy, 
anattebhawl - 


Unappeaſeable, a. anheddy gad 


wy, ang ymmodlaun 

=" HK a. anghymmode- 
's 

Unarmed, a. CTOgs diar 

fawg 

Unaſked, a. diofyn, heb ei ofyn 

Un nattainable, a, anghyrraedd- 
adwy | 


[436] 


UN: 
Unattempted, a. diantur, an- 
mhrofedig, heb ei gynnyg 
Unavailabſe, adj. anfuddiawl, 
diles, ofer 

[Unavoidable, a. anocheladwy 
Unauthoriſed, a. heb awdur- 
dawd, diawdurdawd | 
OTE: Unawares, ad. yn 
ddiarwybod, ynddifymmwth, 
yn ddirybudd 

Unawed, a. diofn, dibryder 
Unbar, v. dadbaraw, datdro- 
ſoliaw s 

Unbaſhful, a. anghywilyddgar 
Unbecoming, a. an weddaidd 
Unbefitting, a. anghyfaddas, 
anweddus. 

Unbegotten, a. anghenedledig 
Unbelief; 3. anghrediniaeth 
Unbeliever, Ss. anghredadyn 
Unbelieving, 4. anghrediniawl 
Unbend, v. dadblygu 
Unbending, . dadblygiad 
Unbent, 4. anmhlygedig 
Unbeſeeming, a. anweddus 
Unbeſought, a, heb geiſio, heb 
ymbil 

Unbewitch, v. dadreibio 
'Unbiaſs, v. ſymmud rhagfarn 
Unbiafſed, a. anedd, dirag- 
| farn 

Unbid, Unbidden, #4. heb wa- 
hodd, diwahoddiad; heb arch, 
diorchymyn 

Unbind, v. dadrwymo, dad-— 
glywu 

Unvlameable, a. difeius, difei- 
aw 

Unblemiſhed, a. dinam, difai, 
dianaf 

Unbleſt, adj. anfendigaid, an- 
nedwydd ; difendith 

| Unblinded, part. annalledig 
Unbloody, a. anwaedlyd 
Unblou n, part. heb egorl, heb 
tiodeuo 

Unboited, a. an erw, anmrwd 
Unbolt, vw. difoiltiaw 
Unboſoi, v. agawr meddwl 
Unbound, 4. airw yin; rhydd:; 
Unbounkled, 4. annhertynedig 


) 


UN 

Unbrace, v. dadrwymo; dattod 

Unbridled, a. dadifrwynedig ; 
diattal ; penrydd 

Unbriks: Unbroken, a, heb ei 
ddofi: vulg. heb ei dorri 

Unbuckle, v. dadfyclu 

Unbuilt, a. heb e1 * . 

Unburden, Unburthen, v.dad- 
Iwythaw 

Unburied, a. anghladdedi 

Unburned, Unburat, a. anlloſ- 
gedig | 

Unbutton, v. dad fotymu 

Uncalled, aj. analwedig, heb 
ei alw; dialw, heb alw 

Uncanonical, 4. ed | 

_ afreolaidd 

os e, a. anabl 

Uneaſe, v.dadweinio,datwygo; 
dioſg; dynoethi 

Uncaught, a. annaliedig, heb ei 
ddal 

Uncenſurable, a. difeius 

Uncenſured, a. heb ei feio 

Uncertain, a. anficr 

Uncertainty, s. anficrwydd 

Unchain, v. dadgadwyno 

Unchangeable, a, anghyfnew- 
idiol 

Unchangeableneſs, 3. anghyf 
newidioldeb 

Unchangeably, ad. yn anghyf- 
newidiol 

Unchanged, à. annewidiedig; 
dinewid : 

Unchanging, 4. annewidiawl ; 
dinewidiad 

Uncharitable, a. aneluſengar; 
didynerwch 

Uncharitableneſs, 5. anghar- 
iadoldeb 

Uncharitably, ad. yn anghar 

Unchaſte, à. anniwair [iadol 

Unchaſteneſs, 5. anniweirdeb 


Unchecked, à. diattal, digerydd 


Unchriſte ned, a, difedydd 

Unchriſtian, Vnchrifiian: hike. 
Unchriſtianly, a. anghriftnog- 

ol, anghriſtnogaidd, anghriſt 
ynawg 

Unchriſtianize, v. 9 


13811 


UN 


Unchriſtianity, 4. anghriſtyn- 
zogaeth 

Unchriſtianneſs, 1 anghriſtyn- 
ogrwydd 

Unchurch, v. yſgymunaw, di- 
eglwyſaw 


edig 
Uncircumciſion, 5. 33 
tad 
Uncircumſcribed, canghylch; 
ynedig; diderfyn 
Uncircumſpect, a. an wiliad vrus 
Incivil, a. anfoeſgar, anfwyn 
Unclad, a. annilladedig - 
Uncle, s. ewythr 
Unclean, a. aflan, budr, brwnt 
Uncleanly, ad. yn aftan 
Uncleanneſs, s. aflendid, brynti 
Uncleft, a. anholit 
Unclue, v. dad ddirwyn 
Uncloſe, v. egori, egoryd 
Unclothe, v. dioſg, da{lwiſgo 


| nilladedig 
Uncombed, 4. heb ei gribo 


| Uncomelineſs, g. anharddwch. 


Uncomely, adj. anhardd, an- 
weddus 

Uncomfortable, a. anghyſſurus 

Uncommon, @. anghyffredin 

Uncommoneſs, 5.anghyffredin- 
oldeb, anghyffredinolrwydd 

| Uncompelled, a, anghymmell- 
edi 

W a. anmherffaith 

Uncompounded, 1 

Unconcern, 5. diofalwch, diy 
tyrwch 

Unconcerned, a. diofal, . 

Uncondemned, a. annyfarn- 

| edig ; 

Unconditional, æ. diammod 

Unconfined, adj, diattal, ang- 
haeth 

Unconfirmed, à. anſefydledig 

Uncongeal able, a. angheuladwy 


Unconquerable, a. amorchfyg- 
aw] 
Unconquered ,canorchfygedig 


x 


t 4 
' 


5 
1 . 
* * 
n 
1 
* 
7 8 
N 
n 
* 
: by 
: ' FR 
_ 
1 © 
: 
; 
4 A 
1 
5 
1 


Uncircumciſed, a. dienwaed- 


Unclothed, adj. diddillad, an- 


Uncongealed, à. angheuledig 


Uncultivated, a. anniwylliedig 
- - Uncut, à. didrwcb, heb dori, 


Under, prep. dan, tan, 0 dan, 
| odd1 tan, is, iſlaw, 


UN 


Unconſcionable,a.anghyfiawn, | 
afreſymawl, anghydwybodus 
Unconſcious, a. anwybodaw], 


diarwybod 

Unconſecrated, a. anghyſſegre- 
dig 

Unconſtrained, adj. anghym- 
melledig 


Unconſumeable, a. anyſadwy 
Unconſumed, 4 . anyſedig 
Uncontaminated, a. dihalog 
Unconteſted, a. diddad! 
Uncontrolable, adj. anfeiſtrol- 
adwy 

Uncontroled, a. ebe 
Uncord, v. dadgordenu , dad- 
rwymo 

Uncover, v. datdoi, dynoethi 

Uncourteous, 4. anfoeſgar, an- 
fwyn 

Uncourtly, a. anfoeſawg, an- 
fonheddig 

Uncouth, a. trwigl; drelaidd; 
lledchwith | 

Uncreated, 2. anghreuedig 

Uncrown, v. digoroni 

Unetion, 5. eneiniad 

Unctuous, a. bras, ſeimlyd 


Undaunted, à. diofn [cyfan 
Undecayed, a. anfethedig 
Undeceive, v. didwyllo 
Undecided, a. anmhendodawi, 
Undeck, v. dioſg, didrwſio 
Undecked, a. annhrwſiedig 
Undefiled, 3. dihalogedig, an- 


[382] 


halogedi 
Undeniable, adj. anwadadwy, 
diymwad 


goris: a. 
is, iſelach, dan: ad. danodd, 
oddi tanodd 

Underact, v. gwneud yn waeth 
neu waelach nag y dylid 

Underhear, v. dal aun, cynnal; 
goddef 

Underbid, v. cynnyg yn rhy 
iſel, neu dan werth 


Undelborne ar, dygedig, go- 
ddefedig 7 * 


UN 


Undercharge, v. tan- briſiaw 

Underdo, V. gwneud In waeth 
nä'i allu, neu lai na'1 ran 

Underfoot, ad. dan draed 

Undergo, v. myned tan, go- 
ddef, dwyn 

Underhand, a. dirgel, Yadrad» 
aidd : ad, dan llaw 

Underling, 5. rhagſwyddawsg 

Undermine, v. cloddiaw tan - 
odd, diſodli | 

Undermoſt, + at > 

Underneath, ad. dan, odditan- 
odd, 1 lawr 

Underpin, v. tanbinaw; 9 | 
eiliaw 

Underplot, 5. Edr. Epiſode 

Underprize, v. iſbriſiaw 

Underprop, v. attegu 

Under- rate, v. tanbriſiaw 

Underſecretary, g. tan ſerifen 
edydd 

Under-ſell, . gwerthu-yn is 
nag eraill, gwerthu dan draed 


Under-ſervant, 5. is-was 


Under. ſheriff, 3. rhag: ſirydd 


Underſtand, v. dyall, deall, dir- 

nad. 

Underſtanding, s. deall, dyall, 

dealldwriaeth ; gwybodaeth 

Underſtood, part. dyalledig 

Undertake, v. mn beth 

arno 

Undertaker, s. un a gymmero | 

beth arno; arwyliannydd 

Undertaking, s. gorchwyl, an- 

tur; ymrwym-waith ; mech- 

niad 

5 J. tan- dryſor- 
1 

eee V. tan- briſio, di- 

briſio 

Undervalued, han, dibriſiedig 

Underwood, 5. glaſgoed, pryl- 

goed, manwydd 


- | Underwork,s.tan- waith, cudd-. 


waith: v. gweithio tanodd ; 
diſodli 

Underwrite, v. digolledu; yh 
grifenu neu ddodi law dan 
ry w dilerau 


nn. [3831 UN 


Underwriting, sub. diogeliad; 
digolliant. Edr. Inſurance 
Underwritten, part. tan. ſorif- 
1edig 
Undeſerved, a. anhaeddedig | 
Undeſervedly, ad, heb ei hae- 
ddu ; 
Undeſerving, 4. anhaeddiancl 
Undeſigned, a. difwriad 
Undeſignedly, ad. yn ddifwriad 
Undeſigning, adj. didwyll, di- 
ddrwg, diadwyth 
Undefirable, a. annymunawl 
Undeterminate, Undetermina- 
ted, a. anſefydledig 
Vndetermined; a. heb ei ben- 
derfynu 
ee a, anſynhwyr- 
aw 
Undiſguiſed, a, diledrith, did- 
wyll 
Undone, part. heb wneud; we- 
di ei ddattod; wedi ei ddife- 
tha, wed1 ei anafu © 
Undo, v. dadwneud, dattod; 
dinyſtrio, anafu 
Undoubted, a. diamheuawl - 
Undoubtedly, ad, yn ddiam- 
heuawl | 
Undraw, v. datdynu, egori 
Undrawn, part. datdynedig, 
heb dynu ynghyd 
Undreſs, v. dadwiſgo, dioſg 
Undreſſed, part. dioſgedig 
Undue, a. annyledus; annylad- 
wy; anwiw; anghyfreithlawn 
Undue, Unduly, ad, yn anny- 
ledus; yn annyladwy; yn ang- 
hymmwys 
Undulate, v. tonogi, codi yn 
donau 
Undulated, part. tonawg, ar 
wedd tonau 
Undutiful, 4. anufudd 
Undutifully, ad. yn anufudd | 
Undutifulneſs, g. anufudd-dod 
Uneaſineſs, sub. alonydawech, 
aneſmwythder 
Uneaſy, a. aflonydd,aneſmwyth 
_ Unedified, adj. heb adeiladu; 
heb gael adeiladaeth 


Unedifying, adj. anadeiladol; 
diadeiladaeth 

Uneligible, a, annewiſadwy 
Unemployed, 2. heb fod mewn 
gwaith ; diwaith 
Unendowed, a. heb ei gynnyſ- 
gaeddu; digynnyſgaeth 


Unequal, a. anghytartal, ang- 


hyſtadl 

Unequalneſs, 5 anghy fartal- 
rwydd 

Unequitable, a. anghyfia wn 
Unerring, @. anghyfeiliornus 
Uneven, à. anwaſtad; anghy- 
fartal; anghynnifer 
Unevenneſs, 5. anwaſtadrwydd, 
anghyfartaledd 
Unexamined, adj. anholedig; 
anchwiliedig 

Unexampled, adj. digyſfelyb, 
heb ei h 

Unexceptionable, a. anwerthod- 
adwy, aneithradwy 
'Unexhautted, a. anhyſpydde- 
dig 


Unexpected, a. e 


diddiſgwyl, diſymmwtn 
Unexpectedly, ad. yn ddiſynt- 
mwth 


Unexpedient, a. Edr. Tnexpe- | 


dient 
Unexperienced, a anghyndefn 
Unexpired, a. annherfynedig, 
heb ddarfod, heb orphen 
Unexpreſſible, adj. Edr. Inex- 
Prelhible 5 
Unextinguiſhable,a 2.anniffodd- 
adwy, diddiffodd 
Unextinguiſhed, a. mfG d. 
edig, heb ddiffodd 


g Unfading, a. anniflanawl 


Unfailing, 2. diball, difeth 
Unfair, a. annheg 


Unfairneſs, s. annhegweh 


Unfaithful, a. anffyddlawn 
Unfaithfulneſs, 5. anffyddlon- 
deb 
Unfaſhionable, a. annefodaidd, 
anghytun à'r ddefod, neu'r ar- 
fer, neu'r dull cyffredin | 


4Unfaſhianed, a. dilun 


— ͤ—)— Oo. — . gre: rp Sa SI — 
— —ů— ; - — — 

E x - 9 

= 


= 


4 UN 

Unfaſten, v.dadficrhau, rhydd- 
hau 
Unfathomable, a. difeſur, di- 
- waelod | | 
Unfavourable, adi. anhynaws, 
annymuna wl! | 

Unfed, a. heb borthi 
Unfeed, a. anobrwyedi 
Unfeeling, à. Saen | 
Unfeigned, a, cywir, diffuant 
Unfelt, a. annheimledi | 
Unfenced, a. anghauedig 
Unfertile, a. anffrwythlawn 
Unfetter, v. dadlyfetheirio 
Unfettered, a. rhydd, dilyfeth- 
air N 3 
Unfiniſhed, a. anorphenedig 
Unfit, a, anghymmwys 
Unfitneſs, g. anghymmwyſder 
Unfixed, à. anſefydlawg; an- 


wadal 


Unfledged, a. dibluf, noeth- 


lumyn teh / 
Unfold, v. datguddio, deongli; 
 . eollwng o'r gorlan neu'r bu- 
_ arth - 
Unforbidden, a. anwahardde- 
dig, diwahardd | 
Unforced, a. digymmell . . 
Unfordable, a. anhyryd _ 
Unforeſeen, a. heb ei ragwe- 
led | | 
Unforgiving, a. anfaddeugar, 
 difaddeu TY 
Deen „ a. heb fyned yn 


ango | 
— a. anffurfiedig 
Unfortified, a. anghaerawg 
Unfortunate, adj. anffodiawg, 
anhapus 01 
Unfrequent, a. anfynych 
Unfriendly, adj. angharedig, 
anghyfeillgar 
Unfruitful, 4. anffrwythlawn 
Unfurl, v. dadblygu, lledu 
Ungain, Ungainly, adj, lled- 
chwith, trwigl 
Ungenerate, Ungenerated, 8. 
anghenhedledig | 
Ungenerous, adj. anhael; an 


twyn, diſerch; anfonheddig 


[384] 


UN 
Ungenial, @. anhiliawg 
Ungenteel, a. trwigl | 
Ungentle, a. annhirion, anadd- 
8 | 
Ungentleman-like, Ungentle- 
manly, a. anfoneddigaidd 


Ungird, v. dadwregyſu; dad- 
| Unglue, v. dadludio [genglu 


Unglue, v. dadludio 
Ungodlily, ad. yn annuwiol 
Ungodlineſs, 3. annuwioldeb 
Ungodly, a. annuwiol 


Ungovernable, a. anllywiadwy, 


afreolus 13 
Ungoverned, a. anllywiedig, 
anllywodraethus | 
Ungraceful, adj. anhardd, an- 
weddus | T7 
Ungracefully, ad. yn anhardd 
Ungracefulneſs, s. anharddwch 
Ungracious, a. anraſawl, an- 
rhadlawn | 
Ungraciouſly, ad. yn anrhad- 
lawn | 
Ungrammatical, @. 
degawl 
Ungrateful, a. anniolchgar, di- 
ddiolch 6 fs 
Ungratefully, ad. yn anniolch- 
gar, yn ddiddiolchgar 
Ungratefulneſs,s. anniolchgar- 
Ungrounded, a. diſail (wech 
Unguarded, a. anwiliadwrus, 
diwarchod; dibwyll, byrbwyll 
Unguent, . enaint 
Ungulled, a, heb ei dwyllo 
Unhabitable, a, anhydrig, ang- 
hyfanneddawl 
Unhallowed, a. anghyſſegredig 
Unhaltered, a. edis 


anramma- 
14 


Unhandſome, a. anmbrydferth 


Unhappy, 4. annedwydd 


{ Unharmed, à. heb niwaid 


Unharmonious, à. digynghan- 
. 

Unhealthful, Unhealthy, ag. 
afiach, afiachus Et 

Unheard, a. diglyw ; dioſte 

Unheeded, a. diſylw 5 

Unheedful, a. eſgeulus 


| Unheeding, «4. diofal 


UN 


Unboeds, a. byrbwyll 
Unhinged, 4a. anſefydlawg 
Unholy, 4. aflan, anſanctaidd 
Unhook, v. difachu 56 
Unhopeful, a. anobeithiawl 
Unhorſe, v. tynu lawr, ys 
chwelyd 
Unhoſpitable, a. ö 
Unhouſe, v. didyo 
Unhouſed, 2. * 
Unhurt, a. difryw 
Unhurtful,'a. diniwaid 
Unicorn, s. unicorn, . e 
Uniform, 5. unwedd-wiſg: 
unffurf, unwedd, unddull 
Uniformity, 5. unffurfiad 
Unimitable, a. annilynadwy, 
anghydmarawl 


Unimproved, a. anniwygiedig 


Uninhabitable, ad. anghyfan- 
__eddawhl:©u:;: 

Uninhabited, a. anghyfannedd| 
Unintelligent, a. anſynhwyrol 
Unintelligible, a. annealladwy 
Uninterrupted, 4. anrliwyſtre- | 

di 
n adj, anchwil- 
- adwy: 

Uninvited, 4. anwahoddedig | 

Unjoin, v. gwahanu | 

Union, s. undeb, undawd, eyt- 
undeb, cydiad | 

Uniſon, s. unſain, nech 

Unit, 5. un, rhif un; undod 

Unitarians, 5. andodiaith, ſect 
ſydd yn dal, nad oes ond un 

Du, ac yn barnu' fod-trin; 

dodaeth yn dal allan dri Duw 
Unite, D. uUnaw, cydiaw - 
Umiter;'s. unwr, unedydd 
Uniting, 5. uniad 
Unity; ub. undod ; unoliaeth | 

undeb 
Univerſal, a. cyffredin, exe? 
dinaw], hollaw! | 
Univerſality, $ub, eyffredinder; 
cyffredinedd, cyffredinrwydd 
Univerſe, s. yr holl fyd; L be 
dyſſawd 
Univerſity, s. urdd-yſgol, mam: 
* prif-yſgol, pen-athrofa 


* 


* 4 
3 
, "7 


[385] 
- jUnjuſt, a. 'anghyfiawn ' 


UN 


{Unjuſtifiable, adj. anghyfiawn- 
adwy y 


| Unjuſtly, ad. yn anghyfiawn 


Unkennel, v. dilocheſu 1 
Unkind, aaj. anfwyn, angha- 
redig, anhynaws; anghym- 
mwynaſgar 

Unkindly, ad. yn anfwyn, &c. 
Unkindneſs, g. anfwynder  ' 


Unknowable, a. anwybodadwy 
Unking, v 


dideyrnio, diorſe- 
Unkle, 5. Edr. Uncle ddu 
. | Unknit, v. dadweu: part. dad- 
weedig 
Unknowing, adj. diarwybod; 
anwybodus 
Unknbwngly, ad. yn ddiar- 
wybod 
Unknown, a. anadnabyddus, 
dieithr, anhyſpys . 
Unlace, v. dadlaeſu; darnio 
Unlade, D. dadlwytho 
Unladen, part. dadlwythedig 
Unlamented, à. heb hiraeth ar 
ei ol, neu am dano 
Unlawful, a. bit en 


Unlawfulneſs, 5. anghyfteinn⸗ 


londeb 

Unlearn, v. dad- ad dyſgu 
Unlearned, à. annyſgedig 
Unleaſh, v. dadgynllyfanu 
Unleavened, a. croyw, dilefain 
Unleſs, conj. oni, onid, ond, 
eee oni b'ai, pe na; os 


Ualettered, a, anllythyrenawg 
Unlike, 4. annhebyg 


Unlikelihood, Unlikelineſs, *. 


ann hebygolrwydd 


'|Unlikely,.4d. annhebygawl - 


Unlikeneſs, Sub, anghyffelyb- 
rwydd 

Unlimited, adj. annheriynaw), 
| ume 

Unlink, v. dadrwyo 
Unload, v. dadlwytho +. - . 
Unlock, wv, dadgloi r 
Unlocked, a. datgloedig 
Unlovelineſs, 5. anhawddgar- 
weh, angharueiddwch bog 


K K 


| apbaeddiannawl - 


UN 


Unlovely, a. anhawddgar, ang- 
Haruaidd 

Unluck y, a. anhapus, anffodus 

Unmaimed, 3. dianaf, dinam 

Unman, v. diwriaw; anwroli, 
digaloni 

Unmanly, a. anwrawl, anwr- 
aidd 


| Unmanlineſs, tub, anwrolder, 


anwreiddrwydd 
Unmannerlineſs, . anſoeſgar- 
weh 
3 a, anfoeſgar: ad. 
n anfoeſgar — 
nmanured, a. diwrtaith | 


rn 


nod1 
Unmarried, adj. anweddawg, 
heb briodi 
Unmarry, v. dadbriodi 
— wp v. difwgydu, dadfw- 
u 


a 


| Uomaſked, a. difwgwd; wy- 


neb-noeth 
VUnmatche d, a. anghydmaredig; 
digymmar 
Unmeaning, a. Aynyr, diſyn- 
-wyr 
Unmeaſurable, a. anfeſuraw] 
Unmeet, a. anweddaidd 
Unmerchantable, a. anhybryn, y 
anwerthadwy [ 
Unmerciful, a. annhrugarawg 
Unmercifulneſs, 5, annhrugar- 
ogrwydd 
Unmerited, adj. anhaeddedig: 


Unminded, a. diſylw N 
Unmindful, @. anghofus, an- 

ſtyriol, difeddwl 
Unmingled, Unmixed, à. di: 


— — 


gymmyſg | 
Unmoor, v. diangori ; 
* a. digyffro; heb ſyf 
Unibuite, v. difiſyrnu 
Unnatural, a. annaturiol, ane 
hynaws 


Unnaturalneſs,s.annaturioldeh 


"Unnavigable, adj. W 


5 
* 


[1861 VN 


— 
— 


—— a. diraid, afreid- 


Unnervate, a. egwan, eiddil 
Unobſervant, a. diſylw | 
Unobſerved, a. heb ei weled 
Unoccupied, adj, diwaith ; di- 
ddeiliad, ſegur 


| Unordinary, 4. anghynnefin, 


anarferol 


'{ Unowned, a. diarddelw ; ana- 


ddefedig 

Unpaid, adj. annhaledig, heb 
dalu; didal 

Unpalatable, a. anflaſus; diflas 


|| Unparalleled, @. anghydmar- 


Unmarked, 40. dinod, heb e1 
| Unpardonable, a. nnn, 


awl, digymmar 


wy, anfaddeuol 


_ \[Unparted, a. anwahanedi 
| Unpeaceable, a. anbeddychawl 


Unpeople, wv. dibobli 
Unperiedt, a. anmherffaith 
Unperiſhable, a. diddarfod 
Unperſuadable, a. anghoelbar 
Unphiloſophical, a. 2 
phyddaidd | 

Unpitied, a. digwyn 


Unpleaſant, a. anhyfryd, an- 


— lar anhyfyd 
Unpleaſantly, ad. yn anhy 
Unpleaſantneſs, s. anhyfryd- 
weh; annigrifwch 
Unpleaſed, a, anfoddlawn 
Unpoliſhed, a. anllyfn, trwſgl 


| unpolite, a. anfoeſgar 


Unpolluted, a. dihalog 


Unpopular, 2. anghymmerad- 


| wy, neu annerbyniol gan y 
| werin 
jo ee a.anwneuthur- 


| Unprejudicate, Unprejudiced, 


a. diragfarn 
Unpremeditated, a. diragfyfyr 


|| Unprepared, 4. anmharod : 
Unpreparedneſs, 5. anmharod- 


rwydd 
Unprevailing, 4.annhyciannus 
Unpriſable, a. I}, 
uchlaw gwerth 
„* a. ä 


UN 
Unprofitable, a. anfuddiol 
9 profitableneſs, g. anfuddiol- 

eb | ; 
Unpromiſing, a. drwg argoelus 
Unpropitious, adj, anffafrawl, 
dryg-argoelus 
Unproſperous, a. aflwyddian- 

nus 5 
Unproved, adj. anmhrofedig, 
__dibrawf : | 

Unprovided, a. annarparedig 

annarbodedig 
Unprovoked, a. anghynnyrfi- 

edig; diannos 
Unpuniſhed, à. ang 

heb ei goſpi, digoſp 
Unpurified, a. anmhuredig 
Unqualified, adj. anghymwys; 
annhymmerus | 

Unqualify, v. anghymmwyſo 
Unquenchable, a. anniffodd- 

adwy Hs 
Unquenched, a; anniffodd 
Unqueſtionable, 4. diamheuol, 
dilys | 
Unquiet, adj. aflonydd, aneſ- 

mwvth 
Unquietneſs, g. aneſmwythder 
Unravel, v. dadweu, datddy- 
ryſa, dattod ; datguddio. 
Unread, a. annarllenedig 
Unready, a. anmbarawd 
Unreaſonable, a. afreſymawl 
Unreaſonableneſs, 5. afreſym- 
oldeb 
 Unreave, v. dad-ddyryſu- 
Unrebukeable, a. angherydd 
adwy | | 
Unreclaimed, a. anniwygiedig 
Unrecompenſed, a. anobrwy- 


edig 1 
» &. anghym- 


Unreconcileable 

modadwy - 
Unredeemed, à. diadbryn 
Unreformable, a, anniwygiad- 


> 
9 


hoſpedig, 


7 


w 

Unreforwad, a, anniwygiedig 

Unregarded, à. diyſtyredig 

Unregardful, a. diyſtyrllyd 

Unregenerate, 4. diadgenhed- 
ledig 


{ 


(387] 


| Unſatisfied, a. 


| 


UN 
Unrelenting, a. didoſturi 
Unrelieved, a. dileſhad 
Unremarkable, 2. anhynod 
Unremediable, a. anfeddygaw] 
Unrepaid, . heb ei atdalu 
Unrepealed, a. annyddymedig, 
heb ei ddileu 
Unrepenting, a. anedifeiriawl 
Unreproveable, a. difai, an 
heryddadwy 
Unreproved, à. digerydd- 
Unrequeſted, a, heb geifio _ 
Unreſerved, a, agored, rhydd- 
Unreſtorable, a. anadferadwy 
Unreſtored, a. heb ei adferu 
Unreſtrained, a. diattal 
Unrevealed, a. heb ei ddatgu- 
dio: - 
Unrevenged, a. diddial, digoſp; 
heb ddial ei gam 
Unreverſed, a. annymchwele- 
Unrewarded, a. diwobr {dig 
Unriddle, v. dehongli © 
Unrighteous, 4. anghyfiawn 
Unrighteouſneſs, ub. ynghyf- 
tawnder. 5 8 
Unripe, a. anaddfed 
Unripeneſs, 5. anaddfedrwydd 
Un ny adj, digydgais, di- 


8 
Unrol, Unroll, v. dadblygu 
Unroot, v. diwreiddio 
Unruffled, a. tawel, digyffro 
Unruly, a. afreolus 
Unſafe, a. anniogel, anſier 
Unſatiable, a. annigonawl 
heb ei ddigoni; 


S 
8* 


anfoddedig 
Unſavourineſs, 3. diflaſrwydd. 
Unſavoury, a. anflaſus, diflas 
. . 1 A 
Unſcriptural, a. anyſarythur 
Unſeal. w. adele F 
Unſearchable, a. anchwiliadwy 
Unſeaſonable, a. annhymoraidd 
Unſeaſoned, adj. heb eĩ dym- 

heru 8 
Unſeemlineſs, 7. anweddeidd. 
Unſeemly, a. anweddaidd [dra 
Unſeen, a. anweledig 
Unſelfiſh, a. anhunanawl 


| 


Kka 


EE ˙ EL Ra 
*PY * * = 
- bee IRS ES wits > 
— WN rec tat — 


UN [388] UN 


Unſent, a. heb ei ddanfon 
Unſcparable, a. anwahanol 
Unſettled, a. anſefydledig; heb 
waelodi 

Unſettledneſs, 5. anſefydliad 
Unſhackle, v. dadhualu 
Unſhackicd, a. anhualawg 
Unſhaken, a. difigl ; diyſgog 
Unſhaped, 4. afluniaidd 
Unſheathe, v. dadweinio 
Unſhod, adj. dieſgidiau, diar 
chen; dibedolau . | 
Unſhorn, a. anghneifiedig 
Unſhut, a. anghaead 
Unſightlineſs, ub. anwedduſ- 
rwydd 0 

. anweddus 
Unſinewed, à. di-iau, eiddil 
Unſkilful, a. anghelfydd, an- 
fedrus 


_ Uaſl:ked, a. annhoddedig.— 


Un loked lime, calch brwd 
plociable, a. anghyfeillgar 
Uoſocial, a. anghymdeithaſawl 
Unſoiled, a. anniwynedig 
Unfold, a. heb ei werthu, an- 
werthedig 
Unſought, a. angheiſiedig 
Unſound, adj. l egwan; 
pwdr, braenllyd ; llygredig 


Cog; a. diarbed, anar- 


bedus 
Unſpeakable, 2. annhracthad- 

wy, annhraethawl . 
Unſpent: a. annhreuliedig 
Unſpied, a. heb ei ganfod 
Unſpilt, a. heb ei dywallt 
Unſpotted, a. difrycheulyd 
Unſtable, a. anſatadwy 
Unſteadineſs, 3. auwadalwch 
Unſteady, a. anſefydlawg 
Unſtitch, v. dadbwythaw 
Unſubdued, a. anorchfygedig | 


Unſullied, a. heb ei ddiwynaw 

Uuſupportable, a. rhy drwm 1 
ſefyll dano 

Unſurmountable, a. anorfod 


Unſwayable, a. anllywiadwy 
Untainted, a. anllygredig, di- 
halog 


Untameable, à. annofadwy 
Untamed, @. heb ei ddoh, neu 
ei dorri 

Untaken, a. annaliedig 
Untangle, v. dad-ddyryſu 
Untaſted, 4. heb ei brofi, an- 
mhrofedig 

Untaught, a. heb ei ; ddyſgu, 
anaddyſgedig 

Untenable, a. anniffynadwy 
Untenantable, @. anghyfanne- 
ddawl 

Unthankful, a. anniolkchgar 
Unthankfulneſs, 5. anmolch- 
garwch | 
Unthinking, a. difeddw], di- 
fraww 

Unthread, v. diedefynu 45 
Unthrifty, a. afradus, afrad- 
Unthrone, v. diorſeddu Lawn 
Untie, . dadglymu, dattod 
Until, ad. hyd, hyd at, byd 
oni, nes 

Untile, v. didoi, tyny to: elych 
Untimely, a. annhymmoraidd 
Unto, prep. i, at, hyd, wrth 


| Untold, 2. anfynegedig, ang- 


nyfrifedig 
Untouched, à. heb ei gybwrdd 
Untoward, à. trotaus 
Untractable, a. anhydyn 
Untrue, 4; anwir 
Untruth, . anwiredd 
Untune, v. didoniaw; anhwy- 
law 


Untwine, Untwiſt, DV. dadgyf- 


Unſubſtantial, a. anſylweddaw! | rodeddu, dadnyddu, dattro1 


Unſucceſsful, a. aflwyddiannus 
Unſuccelsfulneſs, a. aflwydd- 
1ant 

Unſufferable, . anoddefadwy 
Unfufficienty a. annigonawl 
Unſuitable, a, anaddas, ang- 
hymmwys 


Unvail, vp. daolenu, dadguddio 
Unvailed, a, dadlenedig, heb 
| orclindd 4 

Unvariable, a. anghyfnewidiol 


| Ine a. annewidiawl 


Unuſeful, à. annefny ddiaw 1 


| diddefnydd 


| UN 
Unuſual, a. anarferawl, ang- 

duynneſin 

Unutterable, a. annhraethadwy 

Unwalled, a. heb nn ang 
haerawg 

Unwares, 2 Ear. een 

Unwarineſs, g. anochelgarwch 

Unwarrantable, a, anniffy nad 
wy, anwarantadw yx 

Unwarranted, a. heb ei waran- 
tu, ariwarantedig ” 

Unwary, a. anochelgar, anwa- 

gelawg 

Unwaſhed, a. anolchedig, bed 
olchi 

Unwearied, adj. anlluddedig, 
diflin 

Unwed, a. heb briodi: v. dat- 
briodi 

Unweeded, a. anchwynedig 

Unweeting, a. anwybodus 

Unweighed, a. heb ei bwyſo 

Unwelcome, 4. diroeſaw, an- 
nhrwyddedawg : 

Unwell, a. anhwylus, ch | 

Unwholefome; a. afiachus 

Unwieldy, à. anhydwyth 

Unwilling, @. anfoddlawn, an- 
ewyllyſgar 

Unwillingnels, x. anewyNyſgar- 


ina, . datddirwyn 
Unwifſe, a. annoeth, anghall 
Unwiſhed, 2. heb et ddymuno 
Unwittingly, ad. yn anwybo- 
dus, yn ddiarwybod 
Unwonteds, a. anarferawt 
VUnworthineſs, 5. annheilyng-f 
dawd : 
Unworthy, à. annheilwng 
Unwreathe, v. datdorchi, dat- 
blethun | 
Unwritten, a. heb ei i yſgrifenu, 
- anyſgrifenedig | 
Unwrought, 4. anweithiedig; 
diwaith 


Unyielding, a. diymroad, di- 


\ 


13891 


VO 


Vocal, 4. llafar, leiſiawg, ſei- 

| niawl, ſoniarus 

vocality, Vocaineſs, 5. Nafar- 
ogrwydd; lleiſiolrwydd 

Vocally, ad. yn llafar ” 

Vacation, 5. galwad, galwedig- 
aeth 

Vocative, a. galwedigawl 

Vociferate, v. bloeddiaw, bloe- 

| ddian, yſgrechain | 
Vociferation, 5. bloedd, dolef, 
gwaedd 

Vociferous, adj. bloeddiaw}, 
hloeddfawr 

Vogue, 5. defawd, arfer; ; cym- 
meriad 

Voice, 3. Uef, neferydd, llafar, 
Hais-gair, ens 

void, @. gwag; dirym, dyddim 

Voidance, J. arloefiad 


Voider, 5. cawell briw-fwyd 


Voidneſs, s. gwagder 
Volant, a. hedegawg 
Volatile, a. hedegol, bywiol 
Volcano, 3. ceg Boſg-fynydd 


Volition, . ewyllyſiad, myn- 


iad, myniant 

volley, 1. hedfa, cawad 

Volubility, ub. hydreigledd, 
3 , rhugledd; ffraeth- 
er 

voluble, adj. hydro, hydrailt; 
2 „gwiſgi; ffraeth, parab- 


Volume, ub. llyfr, plyg-lyfr, 
claing _ 

Voluminous, à. aml-ran, aml- 
glaing 

1 0 a. gwirfodd, ewylt- 
YIgar 

Volunteers, Voluntiers, . gwinr. 
foddiaĩd 4 

Voluptuary, 5. trythyl ddyn, 
5 

Voluptuous, a. trythyll, 'wth 


1 Voluptuouineſs, s.trythyllwch; 


glythineb-; rhyſedd 


-ymollwng - - | 
Unyoke, v. FR 
Unyoked, a. dadieuedig 
Vocabulary; s. geir- -lechres. 


| fogi, 00 


IVomit, 5. cyfog, gloes, chwyd, 


cawydiad, chwydfa; cyfoglyn, 
chwyd-phyſygwriaeth; v. cy- 
* 4 88 


- 
8 = "SN 


AE, 2 Bs — 


— 4.x 22 
— ̃² Mr 


Votary, Votariſt, 3. eiddunur, 


Vote, Jub. Ilais, gair, enw: v. 


Voyage, s. taith, hynt, helynt; 


E i fynu, i 1'r lan: v. cyfod, Ji 


VO 
3 Vomition , 5. cyfog 
ia 
Vomitive, a. cyfogawl, chwyd- 
edigawl 
Voracious, a. gwangeus, rhei 
pus 
Voraciouſly, ad. yn wangcus 
Voraciouſnels, Voracity, ub. 
gwangcuſrwydd : 
Vortex, 5. llyngclyn, pwll tro 
Yotareſs, s. eiddun-wraig 


diofrydwr 


rhoi llais 

Voter, "K dewiſydd, etholwr 
Votive, a. eiddunedawl, add 
unedawl, addunedi 
Youch, s. prawf, gwiriad, tyſ- 
tiolaeth: v. profi, gwirio, tyſ 
tio, tyſtiolaethu, cadarnhau 
Voucher, 5. tyſt, prawf, prawf 
'forif 

vouchſafe, D. teilyngu; cani- 
atau; ymddaroſtwng 
vouchſafed part. a ganiatawyd 
Vouchſafing, 5. teilyngiad 
Vow, sub. adduned, eidduned, 
eiddun, adde wid; diofryd: *. 
addunedu, eidduno; diofrydu 
Vowed, part. a eiddunwyd 
Vowel, 5. Ilafariad | 

— g. adduniad 


hwylhynt, hwylfa, mor-daith' 
v. teithio, morio, mor-deithio! 


3 5. mör-deithiwr 


Up, ad. fry, ar lan, ar draed: 


— al v. dal dan, attegu 
Upbrad. v. dannod, edhw 
Upbraider, s. dannodwr, dan- 

nodiedydd a | 
Upbraiding, 5. dannodiaeth | 
Upbraidingly, ad. dan ddannod 
Uphill, 4. ar i fynu, yn erbyn 
ur; anhawdd , 
Uphold, v. eynnal, dal i nu; 
anno 


[390] 


VP 


lywr, gyerthydd gwelyau a'u 
cylchedau 


| Upholding, 5. eynhaliad: part. 


| yn cynnal 


Upland, g. ucheldir, gorthir 

Upla „v. tryſori, rhoi yngbadw 

Uplift, v. codi, dyrehafu 

Upmoſt, a. uchaf, blaenaf 

Upon, prep. ar, ar uchaf, ar 
warthaf 

Upper, a. uch, unch, goruwch; 


uch 
| Upperhand, 5. y aw « rechaf 
Uppermaſt, agj. uchz mak, 


blaenaf 


Upp piſh, 2. balch, uche! 
praiſe v. dyrchafu 


Upright, a * uniawn- ſythz 
uniawn, cyan | 
Uprightneſs, 5. uniondeb 


| Uproar, — terfyſg, ynnwrf, 

cythrwfl 

Uproot, v. diwreiddio 

Upſhot, 5. diben, diwedd 

Upſide, 5s. ochr uchaf ; 

Upſtart, ub. pendodiad, dyn { 
pendodi 

3 w. troi i fynu 

Upward, Upwards, ad. i fynu, 
ar 1 fynu, tu ag 1 Iynu: 4. 


uchods, uwchlaw 
| Urbanity, 


$40. mwynder, cy- 

weitha rwydd, moeſgarwch 

Urchin, 5s. draenawg, draened 
Urge, v. annog, cymmell, gyru 

Urgency, . J. dir. angen, gwaſg- 
raid 

Urgent, a. taer, cymhelliadawl 

Urging, 5. cymhelliad, diriad 

Urinal, 5. troeth-wydr 

Urinary, a. trwythaidd _ 

Urine, g. trwngc, trwyth, lleiſw 

Urinous, 4. trwythaw 

Urn, 5. yſten; yſten y Wien a 
gynhwyſai ludw y meirw yn 
myſg yr hen Rufeiniaid 

Us, ron. ni, nyni 

Ufage, 3. arfer, defawd; trin- 
iaeth 


Uſance, 5. arferiad; 3 mis- | 


8 
Upholder, Upholfterer, 1. Se- 


* arferawl 1'w. ganiatau 


5 US 
za ad. lthyrau cyfne- 
Uſe, 5. arfer, eri, mar- 

feriad, defnyddiad; defnydd, 
deunydd, ; gwaſangeth; ymar- 
fer; eynnefindra; log: p. ym- 
arferyd; defnyddio; 3 ymgyn- 
nefino 

Uſed, part. aufefedig, Lefux- 
ddiedi 


8 8 
Uſeful, a, defnyddiawl T. 


Uſefully, ad. yn ddefnyddiaw} 

Uſefulneſs, 5. defnyddioldeb 
Uſeleſs,” a. annefnyddiawl, di- 
ddefnydd, difudd 

Uſher, J. Fu rad. 5 plaenrhed; 
arweinied' 

Uſtion, s. loten 

ſual, 3. arferawl, cynnefin 
UſufruStuary, J, frwyth- fwyn- 

heidd 

Uſurer, ub. ocrwr, laser, 
uſuriwr 

Uſurious, 4. arllogus, ocrus 

Uſurp, v. trawsfedqdianu, cam- 
fed iann 5 

e [I traws-feddiant, 


Y *O SC. 


arllo og, weer 

Utenfil, 5. dodpefi Ayn - 

Uteiic, à. perthynol i'r groth | 

Uterine, g. un fam 

Uterus, s croth gwraig, y hru 

Utility, . defnyddioldeb, budd 

Utmoſt, a. eithaf, pellaf 

Utopia, aub y wlad lle nid oes 
dim camwedd, nac afreolaeth, 
na chaled- yd 

Utopian, a. dychymmygawl 

Utter, a. pellaf, eithaf, hollol ; 
D. traethu; gwerthu g 

Utterable, a. traethadwy 

Utterance, 5. y gallu i lafaru, 
rhwyddineb ymadrodd 


- Utuerer, f. traethydd; gwerth- 


* 
Uttering, g. traethiad, myneg- 
jad ; gwerthiad 


5 


(357 
Utterly, ad. yn hollawl, yn gwbl 


| 


x 
V7 


Uttermoſt, a. eithaf 
Vulcan, sub. rhyw hen of tin- 


1au'r cenhedloedd ; yr un, 
medd rhai, a Thubal- cain 
Vulcano, 3. ſafn mynydd lloſg 
fe] Etna; gefail Tubal-cain 
Vulgar, s. y cyffredin bobl, y 
zwerinos: a. cyffredin, gwael, 
lal, ſalw; difoes 
Vulgarity, Vulgarneſs, 5. cyff- 
redinedd, gwaelder; anfoeſ- 
garwch 


ſathredigz yn dacogaidd, yn 
anfoeſgar 
Vulgate, s. y cyfieithiad Lladin 
o'r Beibl a arferir yn eglwys 
Rhufain 
Vulnerable, 4. archolladwy | 
Vulnerate, v. archolli * 
Vulpine, a. cadnoaidd 
Vulture, ub. math o aderyn 
rheipus mwy na'r eryr 
Uvula, s. cloch yr ymadrodd 
Uxorious, 4. dan Jywodraettr 


ei wraig 


WW, J. 9% Ipthyren ddeu- 
rywiog, yn cymmeryd 
ei lle weithiau yn mylſg y cyd- 
{Einia1d, ac weithiau yn myſg 
y Hafariaid 
Wabble, v. honcian, huntian, 
talgyngu 
Way ling, . mynediad i i-gam 
o-gam 
Wai „ad. gan dalgyngu 
Wad, sub. ſwp, ſypyn, fopyn, 
ſopen; ſechiad; arſach: w. ſe- 
chi; ; tanſechy ; ; mwdwly 
Wadding, 5. ſechjad, tenllif - 
Waddle, v. myned 0 glun 3 1 


i glun, fel hwyad 


Waddles, g. tagellau ceiliawg ; 
cerig ceiliawg 


beiſio, rhydio 
Wading, 4 rhydiad, treiddiach 


| trwy aac 


off, ag oedd yn un o dduw- 


Vulgarly, af yn eyffredin, yn - 


Wade, v. ed try ddwir, 


e 2 
* — OR OOTY * hs of * 6 
4 ww LA = t — '7 1 . * * + : 
EO EC ns oa the hc - 2 N 2 S 3 * 2 r * rere — 2 
V * r 2 © * 


w SIS IIS * ” o 
Fe: "+. . Senn 


WA 


Wafer, 4. afrlladen, arlladen : 


#1. afillad, arllad. — Sealing 


Toafer, Nethen 


Waft, v. noſio, hedfan ; am- 


dwyo, troſglwyddo 
Wa 5 . dyn te 1, digrif, cell- 
bh. aff 

Wage, v. dal cyngwyſtl. —To 
wage war, rhyfela 

Waged, part. cynhaliedig 


Wager, s. cyngwyſtl. v. cyng- 


Wages, s. cyflog; bur [wyftlo 

Woaggery, s. digrifedd 

Waggiſh, 4. digrif, cellweirus, 

ffelaidd 

Waggle, v. Edr. Waddle 

Wiggling, 7. Edr. Wabbling 
aggon, 5 men bedeir-troel} 

Waggoner, s. men-yriedydd 


Wagtail, sub. tin figl y gwys, 


ſigl ei gwt, brith y fuches 
Waif, 3. peth diarddel 
Wail, V. cwyno, cwynfan, 
galarn 
Wailing, 5. wylofain, oernad : | 
part. gan alaru 
Wain, 3. men, ben; trwmbe} 
Wainage, sub. cludiad a men; 
taclau men; hur men 
Wainſcoat, 5. byrddiad pared, 
parwyd fwrdd ; yſdyll derw 
tramor: v. parwyd-fyrddio 


Waiſt, ub. meingorph, gwafg, 


y gwregys 


Waiſtcoat, 5. gwafg bais, ſiaced 
Wait, v. aros, diſgwyl; bod 
_ wrth law, gwaſanaethu; ym- 


weled ; heilio 

Waiter, 5. diſgwyliwr; gwei 
nydd, heilyn | 

Waites, 5. cylch-gler, cylch- 
glerwyr noſawl Nadolig 
Waiting, part. yn aros, yn diſ- 
gwyl; yn gweini 
Waiting-maid, 5. law-forwyn 


Maiting- man, 3. heilyn 
Waive, 5. gwraig nawddgoll: 


a. dinawdd; gwrthodedig: v. 


dinoddi WIang! adaw, gwr- 
thod E bs { 


Wake, sub. gwylfa, dihunedd; 


1392] 


| 


bt. AMET 


| Want, s. 


W A 


nos-wyl ; gwyl mabſant: w. 
gwilio; dibuno, deffro1 
Wakeful s @, dihun, effro, gwi- 
liadwrus a 
Wakes, 5. mabſantau, gwyliau 
mabſant 


Wales, ub. Cymru, Cynmru 


Walk, 5. cerddediad, rhodiad; 


rhodio, myned ar draed; rho- 
Walker, s. cerddedwr [diena | 
Walking, 5. cerddediad, rho- 
a" 
Wall, s. mur, magwyr, gwal, 
Walled, a. caerawg Igwawl 
Wallet, 3. yſgrepan, cwd deu- 
pen 
Wallop, 5. golwyth; crychiad, 
cwd—y fath ag a wehr mewn 
dilledyn Vetchwith : v. berwi 
Walnut, s. cneuen ffrengig 


: Walnut“ tree, 7, collen ffrengig 


Wallow, s. ymdreigl: v. ym- 
dreiglo, ymdroi, ymdrochi, 
ymdrybaeddu 
Wallowing, ub. ymdreiglad: 
part. yn ymdrybaeddu | 


[Wamble, v. dee ; arloe- 


ſygu 
Wan, a. gwelw. Edr. Pale 
Wand, 4. gwialen 

Wander, v. erwydro, gwibio 
Wanderer, 3. erwydryn, gwi- 
biur 
Wandering, s 
drad 
Wane, 5. traul, trai, cil, adeg: 
w. treio, treulio, cilio 
Wanneſs, 5. seg glaſ- 


| wyni 


. gwibiad, cerwy- 


Wer ie angen, 
eiſiau, tlodi: v. mewn 
diffyg, gw — — 
Wantey,s.tengl. Edr. Surcingle 
Wanting, part. diffygiawl, yn 
eiſiau 

Wanton, ub. anllad-ddyn: à. 
anllad, trythyll, "mwyfuss! . 
anlladu . 

Wantonneſs, 5. dd, an- 


1 lladr — 


rhodfa; godaith : v. cerdded, 


WA 
Wapentake, . cwmmwd.. 
War, 5. rbyfel, ſawd milwr⸗ 
iaeth: v. rhyfela, milwrio 


Warble, v. crychu llais; canu, 
cathlu, pyngciax 
Warbler, 5. crychiedydd y 6m; | 


cathlwr, cynghaneddwr | 
Warbling, s.., cyngbaneddiad, 
dolyſteiniad, caniad: part. yn 
dolyſteinjio, yn+ pyngcio, yn 
peroriaethu 
Ward, g. cadwriaeth, ceidwad- 
aeth, gwarchodaeth ; dalfa, 
f carchar; rhan, parth; cym- 
mharth, cwmmwd ; un dan 
ymgeledd; gwiliadwriaeth; 
rhan o 210 neu allwedd: v. 
gwarchod; amddiffyn, bwrw 
Wardage, tal yr wylta [heibjo 
Warden, , gwarcheid wad _ 
Wardenſhip, s. gwarcheidwad- 
aeth 
Warder, g. gwiliwr, gwarchod- 
ydd 
Wardmote, 5. c cymmbarth- lys 
n 5. gwiſgfa, dillad- 
e 
War -dſhip, 5. gwarchodacth | : 
Ware, s. nwyt, maſnach :. 4 
pryderus; gwagelawg, goch- 
elgar 
Warehouſe, 5b. nwyfdy, makl- 
nachdy 
Mares, s, nwyfau, moddion | 
arfare, 5. milwriaeth 
Warily,, d. yn wagelawg . 
Warineſs, sub. pryder, 55, 
gochelgarwch 
Wariike, a. rhyfelgar 
Warm, à. twymn, swreſaug, 
eynnes 
Warmed, a. gwreſogedig 
Warming, 3. gwreſogiad 
Warming- pan, #6. mwyglai, 
padell dwymo _ 
Warmly, ad. yn dwymn,. yn 
wreſawg 
Warmneſs, Warmth, J. dym 
der, gwreſogrwydd 
Warn, v. rhybuddio 
Warned, part. rhybuddiedig 


[393] 


| 


WAX 
Warner, . chybuddiwr. 
Warp, S. yſtof, dylif, dafn: 
yſtofi; gwyro 

Warrant, J. gwarant, arwaeſaf, 
arwaeſogaeth; awdurdod, fic- 
rwydd: v. gwarantu; awdur- 
| dodi, ſicrhau. 2 

War rantable, a. gwarantaduy 
Warranted, part. gwarantedig 
Warranty, 5. gwarantrwydd 
Warren, 5. cWwning gaer 
Warrior, 5. rhyfelwr 

Wart, 5. dafaden 

Warty, a. dafadenawg 

Wary, 4. gochelgar, gwagelog 
Was, v. (pret. of am and 5) 
oeddwn; ydoedd . .. 

Waſh, s. golch, golchfazagolch, 
golchan; morfa: v. Solchi; 
glanhau  _ 

Waſh-ball, s. pelen olchi 
Waſh- beetle, s- golch-bren 
Waſh-bowl, g. ymolch-gawg 
Waſh- brew,.s. uwd ſucan, neu 
fugathan. Edr. Flummery 
Waſhed, a. golchedig _ - 
Waſher, 4. Solchydd, golchi- 
edydd 

Waſher woman, g. golch-wraig, 
golchyddes 

Waſh houſe, 5. golch- dy 
Waſhing, 5. golchiad _ 
Waſhing-place, 5. golchfa 
Waſh-pot,:s. crochan golchi 
Waſhy, a. llaith; egwan, lleſg, 
llebanaidd 

Waſp, ub. gwenynen- feirch, 
| cacynen 


-| Walſpilh, 2. anniddig, afrywiog 


Walſpiſhnels, g. anniddigrwydd 
Wallail, Waſſel, 5. gwirawd, 
gwafiel 

Waſte, a. diffaith; gwyllt; an- 
rheithiedig; ofer, difudd, di- 
les: a. colled; gwaſtraff: v. 
difrodi; diffeithio 
Waſt:-book, 5. llyfr gores 
Waſted, part. difrodedig; treu- 
liedig , gwaſtratfedig 
Waſteful, a. afradus 


* 


Waſtefuliy, ad. yn afradus 


9 
Waſtefulnefs, 5. afradlonedd 
Waſter, s. anrheithiwr, difro- 

dwr 
Waſting, 3. treuliad : part. yn 
difrodi 5 
Watch, ys. oriawr; gwiliadwr- 
iaeth, gwilfa: v. gwilio, gwi 
Watched, part. gwiliedig [lied 
Watcher, . gwihedydd 
Watchet, a. glaſwyn, glas goleu 
Watchful, a. gwiliadwrus 
Watchfulneſs, ub. gwiliaduſ- 
rwydd | 7 
Watching, . gwiliadaeth: par. 
yn gwilied = 
Watch-houfe, 5. ty'r wylfa 
Watchman, 5. gwiliedydd 
Watch-tower, 5b. gwyl-dwr, 
gwylfa, diſgwylfa 
Water, g. dwr, dufr: à. dyfr- 
hau | 
Watered, part. gwlychedig ; 
dyfredig ; troellawg 
Water-fall, s. rhaiadr 
Water-ſpider, s. carw'r dufr, 
ſiac y rhaca 
Water- ſpout, 5. piſtyll 
Wateriſh, Watery, à. dyfrllyd 
Wattle, v. plethu 
Wattles, g. tagellau ceiliawg 
Wave, 5. ton, gwaneg: v. codi 
yn donau; chwyfio, cyhwfan, 
bwhau man 
Waver, v. ſiglo, bwhwman, 
hongcian ; petruſo 
Wavering, 4. anwadal, anwaſ- 
tad, — — | 
Waving, g. chwyfiad, cyhwfan; 
Wavy, a. tonawg | gadawiad 
_ Wawl, v. udaw, cathderica 
 Wawmitlh, à. arloeſygus - 
Wax, . cwyr: v. cwyro; my- 
ned. MVaxold, myned yn hen, 
heneiddio.—MVaæ rich, cy foe 
thogi, myned yn 8 
Waxy, Waxen, à. cwyraidd 
Way, 5. ffordd, fforddwydd 
Waybreed, 5. lydan y ffordd 
Wayfaring, a. teithiawl, ffordu- 
Waylay, v. cynllwyn {awl 
Wayleſs, a. diffordd 
| A 


[394] 


| 


| 


4 ned! 


A 
Way-raark, 5. ffordd-nod 
Way ward, à. afrywiawg, any- 
nad, cyndyn, gwrthnyſig, yſ- 
tyfnig | 
Waywardneſs; yſtyfnigrwydd 
We, pron; ni, nyni 
Weak), a. gwan, egwan 
Weaken, v. gwanhau, gwan- 


ychu 
Weakened, purt. wedi gwan- 
hau, gwanhychedig 
Weakling, 3. gwanwr, gwen- 
Pe, | Low 
Weakneſs, g. gwendid; lleſgedd 
e, J. ochr wan, gwen- 


Weakſid 
. did | 
Weal, g. dedwyddwch, IIWydd; 
clars, gw " 
Weald, 7. coed, coedwig | 
Wealth, s. cyfoeth, golud, da 
Wealthineſs, ub. cyfoethog- 
rwydd | 
Wealthy, a. cyfoethawg, go- 
Wean, v. diddyfnu {[ludawg 
Weaned, rt. diddyfnedig 
Weaning, . diddyfniad 
Weanling, . diddyfnyn 
Weapon, 3. arf; offeryn 
Weaponleſs, 4. diarf, anarfawg 
Wear, ub. cored, gwiſgad: . 
gwiſgo, treulio 
Wearer, g. gwiſgedydd; treul- 
ydd | | 
Wearied, part. diffygiawl, bli- 
Wearineſs, 5. lludded, blinder 
Weariſome, a. blin, blinderus; 
e Bl ed ludded 
Weary, a. blinedig, lluddedig, 
Aitfygiawl . — | * ä 
Weary ing, 5. blinad; lludded 
Weaſand, s.corn-breuant, corn 
y geg, y corn gwynt 
Weaſel, ub, y wenct. — White 
| weaſel, or marten, carlwm 
Weather, s. tywydd, hin 


| 


| Weather-beaten, a. hin-gure- 


dig, hin faeddedig 

Weather- bound, adi. tywydd- 
rwym, daliedig gan y tywydd, 
yn gaeth gan y tywydd | 


WE 
Weather-bow, s. yr ochr neſaf 
iir tywydd, neu'r gwynt | 

Weather cock, ub. ceilawg 
„„ ˙— EC | 
Weather-driven, a. hin-yredig 
Weather-gage, 3. hin-fyneg- 
ydd ; mantais y gwynt 


Weather-glaſs, Sub, hin-wydr, | Welfare, 5. 3 


gwydr hin- fynag | 
Weather-wiſe, a. hin-ddoeth | 
Weave, v. gweu, gwau 
Weaved, part. gweuedig 
Weaver, 3. gweydd, gwehydd 
Web, 3. gwe, cynwe; magl 
Wed, v. priodi, dyweddiaw 
Wedded, part. priawd | 
Wedding, 5. priodas, neithior 
Wedding cake, g. teiſen wedd- 
aw 
Wedding day, 5. dydd priodas 
Wedding-garment, sub. gwiſg 
briodas | 
Wedding ring, g. modrwy bri- 
__ odas hh if | 
Wedge, g. cyn, gaing; llettem: 
V. cynio, geingio, llettemo; 
ymwthio 1 
Wedlock, 3. priodas | 
Wedneſday, s. dydd-Mercher 
Weed, 5s, chwynyn: l. chwyn: 
b. chwynu 
Weedy, a. chwynawg 
Week, . wythnos 
Week -day, 3. diwrnod gwaith 
Weekly, 2. wythnoſawl 
Weel, 5. pwll tro; ballegrwyd 
Ween, v. tybied | 
Weep, v. wylo | 
Weeping, 5. wylofain f 
Weevil, 5. gwyfyn yr yd, meiſ- 


A 147. 4+ 


gyn 
Wett, 5. dylif y gwydd, y bar 
rw; peth diarddel. Edr. Vai 


Weigh, 5. rhyw bwyſau pen- 
.nodol; 2 561b, ogaws: v. pWyſo 
Weighed, part. wedi ei bwyſo 
pwyſedig 
Weighing, 5. pwyſad: part. yn 
pwyſo 
Weight, 5. pwys; pwyſigrwydd 


2951 


| 


WE 
Weighty, a. pwyſig, pwysfawr, 


trwm 


v. croeſawi, arfolli _ 

Welcoming, 5s. croeſawiad _ 

Weld, v. aſhaw, iaſu el. 

dine - bot, gwyn-1as 

„ iechyd, 

iechydwriaeth; Ilwyddiant, 
les, daioni 

Welkin, 5. awyr, wybr, ffur- 
fafen. — Felkin eyes, llygaid 


gleiſion wh 
Well, s. ffynon: a. iach, llwydd- 
4 1annus: ad. iawn, da, yn dda, 


yn iawn: int. wele! 1 
Well affected, a. ſerchiadol 
Well-being, sub. llwydd, lles, 
dedwyddwch . | 
Well-done, int. da! puriawn! 
da 1awn! | 
Well-favonred, a. prydweddol 
Well-nigh, adv. yn agos, yn 
mron, braidd na 
Well-pleaſed, a. llwyr foddlon 
Well-ſpent, a. 1iawn dreuliedig 
Well-ſpring, 5. ffynon 


 Well-wiſher, 3. ewyllyſiwr da 


Welſh, 3. y Cymry; Cymraeg, 
y Gymraeg, jaith Cymru: a. 


Cymraeg, Cymreig. — Wels 


man, Cymro. — Wel/avoman, 
| Cymraes.—W#el/bmen, Cymry. 
Welſty, Cymreigaidd 

Welt, 4. gwald, gwaldas; eir- 
10nyn, ymyl, amaerwy: v. 


gwaldaſu; ymylu 


Welter, v. ymdroi, ymdryb- 
aeddu 

Wem, s brycheuyn, man 
Wen, F. crangen 


mwyglen | 
Wencher, s. dilynwr menywod 
Wenny, 4. crangenawg 
Went, v. aethum, aeth, &c 
Wept, v. wylais, wylodd, &c 
Were, 5. cored: v. oeddych, 
oeddynt; buoch, buant 
Weſt, 5. y gorllewin: à. gor- 


Weights, 5. pwyſau, pwyſi 


| | llewinol: ad. tu a'r gorllewin 


Welcome, . croeſaw, arfoll: 


Wench, 5. langces, herlodes * 


rr 


——. 


rr 


FFT 
, 6p 


—— — — — - — Ces * 
- 9 


r 1A Re 


2 3232 Af > * pon * 


* e 


3 


6—— at ti. Ad 


Wheat flour, J. can 


Whelm, gorchuddio Fo 


: WE 
3 Weſtern, a. gorlle- 
winaw 

Weſtward, ad. i'r gorllewin 
Weſtwardly, ad. tu a'r gorlle- 
win 

Wet, ub. gwlybwr, gwlyban- 
1aeth; a. gwlyb; lybyrawg; 
- Yaith: v. gwly 28 | 
Wether,'s. mollt, maharen 
Wetneſs, 5. gwlybaniaeth 


Wet-nurſe, s, gwlyb-fammaeth 


etted, part. gwlychedig 


Wetting, s. gwlych, gw] ychiad: | 


part, va gwlyc 
Wetti fee 
Wex, v. tyfu, cynhyddu 
Whale, 5. morfarch, morfil 
Whalebone, sub. algurn mor- 
farch 

Wharf, 5. porthfa, porthdwyn 
Wharfinger, 5#u6, ceidwad y 
borthfa | 


What, pron. yr hyn, pa beth, | 


beth: ad. o ran, rhung 
Whatever, pron. beth bynnag, 
pa bynnag 
Whatſoever, pron. pa bynnag] 
pa beth bynnag 


Wheal, sub. chwyſigen, erug- 


Wheat, 3. gwenith [dardd 
Wheaten, 4. gwenith i 
wenith | 
Wheedle, v. hudo, denu 
Wheedler, £5. hudwr, llithiwr 


"Wheediing, Fe deniad: part. 


- yn hudo 


Wheel, ub troell; rhod: . 


chwylo; chwyldroi; troellu; 


troell-gludo, treiglo 
Wheelage, 5. trwyll dreth 
Wheel-barrow, 5. berfa droetl 
Wheeled, part. troeJllawg + * 
Wheeler, Wheel- wright, Sub, 
olwynwr, rhodwr, faer trwyll 
neu rodau 
Wheeze, v. ſio, ceg- wiehie 
Whelk, 5. cnwc ; ; crugdardd | 


a .- AAA 


Whelp, 5. cenau, cenaw 
When, ad. tra, pan, pa bryd 
Whence, ad. o ba le, o ba un 


[396] 


| 


1 


WH 
Whenceſoever, ad. o ba le byn- 


na 
Whenſoevery a. pa bryd byn- 


Bag 
Where, s. lle, man: ad. pa le 
Whereabout, ad. ynghylch pa 
le; ynghylch pa beth 
Wnereas, ad. gan 
Whereat, ad. wrth yr byn 


| Whereby, ad. trwy yr hyn 


Wherefore, ad. pa ham, 1 ba 

Wherein, ad. yn yr hyn [beth 

Whereof, ad. 0 r hyn, am yr 
hyn 


| Whereon, Whereupon, ad. ar 
yr hyn, ar hynny 
Wherewith, Wherewithal, ad. 


— 


a'r hyn, 4 pha beth 


Wherret, . boncluſt, cernod. 


v. cernodio 
Wherry, 5. ceubal, cych. fad 
1 5. hogiad, awchlymiad; 
D. hogi, llymhau 
Whether, pron. pa un: ad. al, 
pa un ai, pa un bynnag 


Whetſtone, 5. 5 $ ee - 


maen hogi 
:| Whetter, J. hogwr -' 
Whetting, 5. hogiad 


Whey, . "aide. meiddlyn _ 


| Wheyey, Wheyim, a. meidd- 
Hyd 


Which, 5. ciſt pron. pwy, pa 


un pa rai, pa, pwy; yr hyn 


Whiff, 3. chwa, chwyth, R_ 


Whiffle, ub. chwibanog] : 
bwhwman, chwiban, —— 
gyd à'r gwynt; tori try dirfa 

Whiffler, '5/dyn anwadal 

Whiffling, s. anwadalweh: +. 
anwaſtad, penchwiban 

Whig, 5. maidd glas _ chwi- 
gws 

Whigs, - chwigiaid,. gwyr y 
blaid wladol honno yn Mry- 
dain ag ſydd yn ſefyll ar ochr 
rhydd-did 


While, 5. enyd, eneyd, talm: 


14 


ad. cyhyd 
Whilſt, 4d. cyhyd, tra 
Whim, ub. mympwy, ys 


„„ 


Whimper, v. gerain, golefain 


Whimſy, . chwa, chwim, mym- 


PD. cwynleiſio, cwynfan, cwyn+ 


Whining, 5. cwynfaniad : par. 
dan gwyno: a. cwynfanllyd 


. Whinyard, 5. math o gledd cam 


Whirlgig, 5. chwirligwgan 
. Whirlpool, s.,pwll tro 
Whirlwind, 5. trowynt | 


Whiſt, 5. math o chwarae ar 
gardiau: a, diſtaw: int. uſt 


L. chwiban, chwibanu 
Whiſtler, 3. chwibanwr : | 
Whiſtling, 5. chwibaniad 


2 R 820 
White, 5. gwyn liw, gwyni: a. 

White-livered, a. cynfigenus 

Whitened, part. wedi ei wynu 


Whitening, 5. gwyniad, can- 


WH 
chwim, gwammalder, pen- 


chwibandawd 
Whimſical, a. penchwiban 


Whin, 5. eithinen [pwy 
-Whine, 5. cwyn-lais, claf-lais ; 


ofain, cwynnadu, ubain 
Whiner, ub. cwynfanwr, un 
cwynfanllyd | 


Whinny, v. gweryru ' 


Whip, 5. ffrewyll, fflangell: v. 
fflangellu, chwiſtringo, curo 
a gwiail; cipio, yſgipio, taſgu 

Whirl, 5. chwerfan; chwyndro: | 
v. chwildroi 


Whiſk, 5. llamdro, crychnaid ; 
yſgubellig; taſgell: v. lam- 
droi; yſgubo; yigubelligo 

Whiſker, Whiſkers, 5. trawſ⸗ 
weh; y farf yn tyfu ar y we- 
fus uchaf ac ochrau'r wyneb 

Whiſper, 5. huſting, fibrwd : 
a, ſiſial, ſibrwd, ymhuſting 

Whiſperer, s. huſtingwr 


Whiſtle, 5. chwib, chwibanog]: 


Whit, 5. gronyn, mymryn, ti- 
gwyn, can, canaid; v. canu, 
gwynu 


Whiten, v. gwynu, gwyn- 
galchu 


Whiteneſs, s. gwyndra, gwyni, 
canaidrwydd 


Whither, ad. 1 bale [iad 


[397] 3 
Whitherſoever, au. f ba le 


: WI 


beanago nfs. 1476 
Whiting, 5b. math o byſg, y 
gwyniad; math o ddefnydd 
at wynu | Pepe 
Whitiſh, a. gwynaidd F 
Whitlow, 3. ewin-waſg, gwli- 

then, byſtwn  ' 
Whitſunday, 5s: y.Sulgwyn 


Whitſuntide, 526. gwyl y Sul- 


gwyn 23513" e 
Whittle, 5. mantell fagu; cyll- 
ellan: v. rhot mewn mantell, 
twygrwymo; tori a chyllell 
Whiz, 5. fi: v. ſio 25 
Who, pron. pwy; yr hwn, yr 
hon, y rhai D 
Whoever, prox, pwy bynnag 
Whole, Sub. y ſwm, y.cwbl, 
cyfan: à. cyfan; cyfangwbl, 
hollawl; iach + Sf 
Wholeſale, s. cyfanwerthiad: 
a. cyfanwerth, dan fwmp 
Wholeſome, a. 1ach, iachus 
Wholeſomeneſs,s.iachuſrwydd 


| Wholly, ad. yn hollawl, yn 


gyfangwbl 
Whom, pron. yr hwn, yr hon; 


Whoop, 5. bloedd fnag 
Whore, g. puttain: v. putteinio 
Whoredom, 5. putteindra 
Whoremonger, Whoremaſter, 
s. putteiniwr 
Whoring. a. putteingar: part. 
- yn putteinio | | 
Whoriſh, a. putteinllyd 
Whoriſhly, ad. fel puttain 
Whortles, g. lluſwydd 
Whoſe, prox. eaddo pwy, pwy 
biau; yr hwn, yr hon, y rhai 
Whoſeſoever, pron. eiddo pwy 
bynnag 5 
Why, ad. pa ham, am ba achos 
Wie, s. He wrth y'mor; pentref 
Wich, . heledd 7 
Wick, 5s. pabwyryn; tref 
Wicked, a. drwg, drygionus 


Wickedly, ad. yn ddrygionus 
: Lt. f 


1 
Whomſoever, pron. pwy byn- 


Whoſoever, pron. pwy bynnag 


* 
” —j— * ——— 2 — — 
Dr 


* X's * EE ED AE af . 


„ 


* 
— LK ch — = 


— 
DS 


E dr. Oſier | 
Wicket; jb. rhagddor, art 


wog yn Lloegr yn amſer 


Widely, ad. yn llydan, ar ned 
Wideneſs, 5. ehangder, Uydan- 


Widow, eub, gweddw, gwraig | 


Widowhood, . gweddwdod 
Width, . led, lydander 


Wig, . ffugwa it, gwa goſod 
Wi bt, s. dyn 

Wild, 5. anial: à. 775 It; 1b 
Wild- beaſt, 5. gwylltfil [Faith 


- Feithwch 


"Wile, . dichell, yſtryw 


. g ; 
Wilfully, ad. yn yſtyfnig; o 


| Willing, a, ewyllyſgar 5 


Wicker, a. o wiail, o nas. | 


bach 
Wickliff, s. enw diwygiwr en- 


Edward III. 


Wide, a.llydan, ehang, helaeth, | 
- rhwth 


Widen, v. lledu , undanu, he- 
laethu | 


der 


weddw 
Widower, g. gwr eweddw | 


Wield, v. llywio, rheoli; dwyn 
Wieldy, adj. ywodraethawl; 
dygadwy, hyddwyn 
Wife, 5. gwraig, gwra is briod 
t 


Wilderneſs, 5. anialwch, di- 


Wildfire, g. tan gwyllt 
Wildly, ad. yn wWyllt 
Wildneſs, 5. gwylltineb 


Wilful, a. gwirfodd; amcanol; 
yſty fni 


bwrpas; o wirfod 
Wilfulneſs, 4. yſtyfnigrwydd, 
cildynrwydd 

Will, s. ewyllys; Uythyr y cym- 
myn: v. ewyllyſio, chwennych 
William, s. Gwilym 


Willingly, ad. yn 9 

Willingneſs, s. ewyllyſgarwch 

Willow, g. helygen | 

Willow-grove, s. helyg-lwyn. 

Wily, a. cyfrwys, dichellgar 

Wimble, 5. math o ebill neu 
1 ae | 


W 1 [398] 0 
Wickeuneis, 5. drygioni 


Win, v. ennill, 'yanill; ela, 
maelio 

Wince, s. gwing: v. gwinga, 
taflu, tindafla _ 

> pak 5. gwingad, tindafl- 
ia 

Wind, Ss. gwynt; awel; chwaz 
anadl; chwyth: v. chwythu; 
troi, dirwyn 

Wind. * A nen-bren ty / 

Wind-fall, s, gwynt-gwympz 
digwydd da 3 E 

inding, part, dan ddirwyn 

ymddirwyn | 

hr es Sub, amdo, am- 
wi 

WindlaG, 2 dirwyn-tath, dir- 


wynaĩ; braich droi 


Windle, 4. Edr. Spindle 
Wind-null, 6. melyn wynt 


Window, . ffeneſtr 
Wind-pipe, 54. corn breuant, 
corn y geg, corn y gwynt 
Windrow, 5. tanfa, tanfa-wair 
Windy, à. gwyntawg, gwyn- 
Wine, Ss. gwin [nawg 
Wine bibber, 5. yfwr gwin 
Wine, fat, s. gwin-gafn 
Wine preſs, 5. gwin-wryf 
Wine-tavern, s. gwin- dy 


Wing, g. adain, aden, aſgell 


Winged, part. aſgellawg 


Wingleſs, a. dieſgyll 


Wink, g. tarawiad Hygad, am- 
rantiad, gwingc: v. amrantu, 


7 amneidio 5 Uygad; eſgeuluſo 


o Winking, . gwingciad, am- 

rantiad, yſmiciad Ilygad: par. 
yn gwingcio; yn edrych hei- 
bio 


Winner, 5. ynnillwr 
Winning, sub. ynnilliad : part. 
yn ynnill: 2. ynnillgar 


| Winnow, v. nithio, gwintillaw 


Winnowed, part. nithiedig 
Winnower, 5. nithiwr, gwin- 
tellydd | 
Winnowing, s. nithiad, gwin- 
telliad 

Winter, 5, gauaf, gaukat: *. 
gauafu 


ir 
1 


Wiſp, 


WI 


Winteriſh, a. gauaflyd 
Winterly, a. gauafawl _ 
Winter-quarters, ub. gauaf- 
ddofraeth 
Winter-ſolſtice, 5. nn 
gauaf 
Wintry, à. gauafaidd 
WI e, 5. ſychiad, ſychfa; cosfa, 
edliwiant: v. ſychu; rhoi ſen 
hos. oa ſychiad; Alec 
cosfa 
Wire, 5. gwifr, gwirs 
Wiredraw, v. gwirſenu; tynu 
dirgelwch, ſugno cyfr inach 
Wiry, a. gwiffaidd | 


| Wiſdom, 3. doethineb 


Wile, a. doeth, call 
Wiſeacre, 5. doethyn, iolyn 


Wiſely, ad. yn ddoeth 


Wiſh, 5. dymuniad: v. dymuno 

Wiſhful, a. chwannawg ; hir- 

aethlawn a 

Wiſhfully, ad. yn hiraethlawn 

Wiſket, 5. cawell, baſged 

s, tuſw, ſopyn ; torch 

W „5, hanner cy fair o dir: 

. gwybu 

Wiſtfal, a. pryſur, prudd, pen 

driſt; yſtyriol | 

Wiſtfully, ad. yn bryſur, yn 

brudd, yn feddylgar | 

Wit, 5. arebydd ; ſynwyr; de- 

all; pwyll; arabedd ; dyfais: 

v. gw y bod 

Witch, s. dewines, ſwynwraig, 

rheibwraig 

Witchcraft, s. dewiniaeth, hu- 

doliaeth, fx ynyddiaeth; rhei- 

biaeth 

With, prep. gyd a, 87d 29 a, 

ag, gan, trwy 

Withal, Withall, ad. ar yr un 
ryd, gyd &r lleill; à, ar 
wn, a'r hyn .. 


| Withdraw, v. cilio, neillduo; 


tynu yn ol 

Withe, sub. gwden, gwyden, 
rhefawg 

Wither, v. gwywo, crino 5 
Withered, part. gwywedig 
Withhold, v. attal, dal, cadw 
yn ol 


L399] - 
13 grep. odd1 fewn, tu 


| 


| 


WI. 


fewn: ad. o fen 
Without, prep. heb: conj. oddi 
eithr: ad. yn allanol, tu allan, 
tu faes, oddi faes, i maes 
Withſtand, v. gwrthſefyll 
Withſtood, v. gwrthſafwyd - - 
Withy, g. helygen, merhelygen 
Witleſs, a diſynwyr . 
Witneſs, 5. tyſt; tyſtiolaeth 
Witneſſed, part. tyſtiedig 


| Witneſling, 6. arwiriad 


Wits, 5. ſynhwyrau 
Wittingly, ad. trwy wybod . 
Witty, adj. ſynhwyrawl; ſyn- 
hwyrlym, ffraethlym; cym- 
bengall _ 

Wive, v. gwreica, riodi "OY 
Wives, 5. gwraged 3 gwrage- 
ddos 

Wizard, #5, brudiwr, dewins 
ſwynwr, rheibwr 

Wo, Woe, 5s. gwae; . 


Woad, g. glaſlys, y glaiarllys 
Woful, adj. e erden, 
greſynawl. 


Wofully, ad. yn druenus 
Wolf, 5. blaidd, gwyddgi, ci- 
Wolfiſh, a. bleiddaidd (dwm 
Woman, s. benyw, gwraig 
Womaniſh, Womanly, a. be- 
nywaidd ; gwreigaidd N 
Womanly, ad. yn tenywaidd ; 
yn wreigaidd 
Womb, 5. croth, bru 
Women, 4 benywod, gwragedd 
Won, part. ynnilledi 
Wonder, s "af. ſyndod: 
v. rhyfeddu 
Wonderful, a. rhyfeddawl 
Wondering, part. gan ryfeddu 
Wonderment, g. rhyfedd-dawd 
Wondrous, a. rhyfedd _ 
Wont, g. arfer: part. arferedi; 
v. arferu.— I wont, na wn 
Wonted, part. arferawl _ 
Woo, v. caru, ceiſio 
Wood, ub. coed; coedwig, 
gwydd 
Woodcock, s. cyffylog 
Wooded, a. coedawg 


| 


Llz 


Woocdfretter, 3. pry'r gwydd 


w 0 | [400] 
| Worldling, s. bydol-ddyn 


Wooden, 4 o goed, pren 


Woodhoule, 5. coetty 
Woodland, s. coettir 
Woodlouſe, s. twrch, mochyn 
y coed - 

Woddyecker; 5. coblyn y coed 
Woody, <« coedawg 

Wooer, 3. cariad, ymgeiſydd 
Woof, s. dylif, y bwrw 
Wooing, part. yn caru merci 
Wool, s. gwlan 


'Wodlcard, Woolcomb, . crib 


wlan 

Woolcomber, 5. cribwr oval 

Wooldriver, s. t entwr gwlan 

Woollen, . o wlan, gu lanaidd; 

rw 

Woollendraper, 5. maſnachwr' 
brethyn, brethynwr 

Woolly, a. gwlanawg +: 

Woolpack, Woolſack, . ſach 
vlan; ſachaid o wlan 

Woolſtaple, 5. gwlana 

Woolſtapler, 3. gwfanfawr 

Worceſter, 5. Caerwrangon 

Word, s. gair: pl. geiriau: v. 
geiria s 

Word-book, 5. geir- lyfryn 

Worded, part geiriedig 

Wording, 5. geiriad: part. yn 
geiriaw 

Wordleſs, a. dilefery dd; diſtaw 
Wordy, a. geiriawg, aml. eir- 
iawg 

Wore, v. gwilgais, gwiſgodd, 
treuliodd 

Work, F. gwaith ; gweithred: 
*. gweithiaw 

Worker, 5. gweithiwr 
Workfellow, -. cydweithiwr 
Workhouſe, s. gweithdy 
Workman, 5. gweithiwr 
Workman-like, 4d. crefftwr- 
aidd': 2d. fel crefftwr 
Workmanſhip, -.crefftwriaeth; 
gwaith _ 

World, Fs. byd, y byd, y bed- 
viſawd | 

Worldlineſs, . bydolrwydd; 
El 


'v 


_ | Worſhiped, Wor 


wo 


Worldly, 2. bydawl, bydgar 

 Worldlyminded,a.bydolfrydig 

 Worldlymindedneſs, J. 88 
frydedd 

Worldlywiſe, 2. bydol-ddoeth 

Worm, 5. pryf, pryfedyn, pry- 
fyn, abwydyn 

nero a. yſedig gan brys 
ed 

Wormhole. s. twll pryfedyn 

Wormſeed, 4 had llyngyr 

Wormwood, SUD, r 
wermod 

Wormy, a. pryfedawg 

Worn, part. treuliedig, wedi 
treulio 

Wornil, sub. chwilen ynghefn 
buwch 8 

Worried, part. poenedig, llar- 
| piedig 

Wor ry,V-cnoi, llarpio, dryllio, 
dirdynu, anafu; blino, erlid 

Worrying, 5. arteithiad, cigy- 
ddiĩiad 

Worſe, a. gwaeth. A to grow 
worſe, gwaethygu 

Worſhip, . addoliad ; parch ; 
v. addoli; T em eddu 


d, part, 
addoledig adn 


Wor ſhiper, 3 Wor ſhipper 3 Sub, 
addolwr 

Worſhipful, a. urddaſaw] 

| Worſt, s. colled: a. gwaethaf; 
V, gorchfygu 

Worſted, 5s. edafedd hirwlan; 

oh gorchfygedig „ wedi cael y 
gwaethaf 

Wort, 5. breci; Ilyfieuyn 
Worth, 5. gw erth, pris, yr hyn 

a dalo peth; gwiwdeb; haedd- 
1ant; rhinwedd ; pw 

Worthily, ad, yn deilwag 
Worthineſs, 546. teilyngdawd, 
haeddiant,rbyglyddiant,rhin- | 
wedd; gobryn; pwys 
Worthleſs, 4. diſtad! ; * n, 
diffrwyth 

Worthy, 5. gwr da, gwr teil- 


ung: @, teilwng, e. iw, rhyg- 


2 


. diw; yn haeddu 


| Woven, part. gweedig, wed] 


Wrangle, 5s. cynnen: v. ym- 


Wrap, v. plygu yn, rhwymo 


digter 


- Wrathleſs, g. dilid, diddigter 
— J. dialedd ; v. dial | 


WD. [401] | WR 


_Iyddus; addas, addwyn, tele- 


Worty, 4. breciaidd 
Wot, v. gwybod 
Wove, v. gweals, gweodd, Kc. 


ei weu 

Would, v. mynwn, mynai, 
mynem, &c. 

Wound, s. archoll, clwyf, gwe- 
Ii: part. gwyntedig, dirwyn- 
edig: v. archolli, clwyfo 

Wounded, part. archolledig 

Wounder, 5. archollwr 

Wounding, 5s. archolliad: part. 
gan glwyfo | 

N ns s. archollion, gweli- 


Wrack, gub. Ilong- ddrylliedig; 
llong- ddrylliad ; 3 gwmmon.— 
Edr. Roch 

Wracked, part. Edr. Racked 

Wracker, s. yſpeilydd llongau 
drylliedig, a morwyr llong- 
ddrylliawg. —Nid oes un rhan 
o'r byd yn waeth am y gwaith 
melldithiawl hwn nan gwlad 
griſt'nogawl ni Brydain Fawr; 
nac un rhan o F rydain yn 
waeth na Chymru efengylaidd 

Wranglands, 5. Crangc- — 
cor- goed 


gecru 
Wrangler, s. cecryn 
Wrangling, 5. cecraeth: part. 
dan ymgecru 


mewn, amdoi a 
. Wrapt, r gob- 
lygedig, wedi ei blygu | 
Wrapper, s. gorthoydd 
Wrapping, . gorthoad : part, | 
yn plygu mewn 
Wrath, 5. llid, bar, digofaint, 


Wrathful, a. Uidiawg 
Wrathfully, ad. yn Ilidiawg 
Wrathfulneſs, g. lidiogrwydd 


Wreakful, dialgar 
Wreathing, part. yn dial 
Wreakleſs, a. annialgar _ 
Wreath, Wreathe. ub. torch, 
pleth- dorch, pleth: v. torchi, 
plethu 


Wreathed, part. torchedig, 


plethedig 
Wreathing, 5. tor chiad, pleth- 
Wreathy, a. torchaidd {ſiad 
Wreck, sub. llong-ddrylliad; 
llong- A ere dinyſtr 
Wrecked, part. drylliedig gan 
y mor 
Wrecking, g. chwilfriwiad gan 
y mor 
Wren, g. dryw, y dryw bach 


Wrench, s. dirdro: v. dirdroi, 


nydd- droi 
Wreſt, 5. diriai, gwaſgai, gwy- 
Tal, gwaſg : V. gwyro, gwyr- 
droi, dirdrol 
Wreſting, 5. gwyrdroad 
Wreſtle, v. ymafaelyd, ymaf- 
lyd, ymdreeh 
Wreſtler, 5. ymafaelwr, ymafl- 
wr, ymdrechwr 
wreſlling,s. ymaftiad, ymdrech 
Wretch, & adyn, gwael-ddyn 
Wretched, a. truan, truenus; 
gwael, ſalwy 
Wretchedly, ad. yn reſynawl 
Wretchedneſs, g. greſynold.b 


[Wretchleſs, a. diofal, dilun, 


didoraeth 


| Wriggle, g. dolymdro: v. ym- 


dro1 wrth 3 dirwyn- 
droi, ymnyddu, ymweu; ym- 
yigwyddo 

Wriggle-tail, g. tin-figl 
Wriggling, g. ymdroad; ym- 
Wright, s. faer [nyddiad 
Wring, 5s. gwaſg: v. gwaſgu, 
dirdroi 

Wrinkle, ub. rhych, crych, 
crychni: v. rhychu, crychu 
Wrinkleds, a. rhychawg 
Wriſt, . arddwrn 

Wriſtband, s, arddyrn-rwym 
Writ, 5. yſgrifen | 

Write, v, * 


Fy 


” —— r 5 >» wy - 
— . er — ———————— - 4 


— 
1 


2 — — n rr r en . LIES. 2 
* 


WX 
Writer, g. yſgrifenydd 
Writhe, v. troi, nydd-droi 
Writing, s. yigrifen 2 


Written, part. wedi ei yſgri- 


fenu; yſgrifenedig 
Wrong, ub. cam, camwedd, 
camwri, trawſder: adj. cam, 
camweddus, anghyfiawn: v. 
gwneud cam 

Wrongful, adj. anghyfiawn, 
camweddus - 

Wrongfully, ad. yn gamwedd- 


us, ar gam 


Wronghead, Wrongheaded, a. 


pengam 
Wrongleſs, a. digamwedd 
Wrote, v. yſgrifenais, yſgri- 


fenodd 


Wroth, à. dig, digllawn 

Wrought, ; part. wedi ei weithio 

Wrung, part. dirdroedig, dir 
- waſgedig 

Wry, adj. gwyr, traws, gwyr 
draws, gwyrgam: v. camu, 
gwyrgamu, gwyrdroi 

Wrying, s. gwyrgamiad, aflun- 
iad, anferthiad 

Wryly, ad. ar wyr, yn wyrgam 

Wry- mouth, 5. min- gam 

Wry-neck, 5s. math o aderyn 

Wry-necked, a. gwddf-gam 

Wych, Wyche, s. heledd; pwll} 
heli 

Wyche-houſe, 3. halen dy 

Wye, sub. Gwy, afon hynod a 
25 yn Ereinwg a Gwent 

X 


g. fel rhif nod, a arwydda 
, ddeg, ac ag ergyd neu 
neil droſti, a arwydda daeng 
mil 
Xanthippe, . gwraig yr en wog 
Socrates, dus ies y cecreiod 
a' r ymdeirwragedd 
Xebec, 5s. math o yſgoren neu 
3 briodawl 1'r mor Canol- 
IC 
Xenodochy, 5. derbynĩad di- 


eithraid; derbynle dieithraid; 


yipytty 
&)plias, s, y cledd-byſg 


[402] 
| Y ub, 94d f fel w. yn ly- 


* 


thyren ddeu-rywiawg, 
weithiau yn gydſeiniad, ac 
weithiau yn llafariad. Fel un 
| ©'r hen rif-nodau, y mae yn 
arwyddo cant a banner; ac, 
ag ergyd droſti, y mae'n ar- 
wyddo cant a hanner 0 filoedd 
Yacht, 5, tlys fad, bad yhatel 
awg 
Yam, sub. rhyw wreiddyn er 
hwn y gwna pobl America 
tara” => 
Vanden, sub. eſtrys o'r rhyw 
Vap, s. ci bach, cian {[fwyaf 
Yard, 5. llathed, llathen; llath, 
lathaid; trawſlath, hwyl-lath; 
bali, clos, cadlas ; gwialen 
Yardarm, s. braichy raws-lath 
Vardwand; 5. llathen, lathed, 
Yarn, g. edafedd Illath-ffon 
Varn beam, g. carfan gwydd 
Varr, v. chwyrnu, yſgyrnigo 
Vat, Yate, 5. Edr. Gate 
Yarringles, g. cengliadur 
Yarrow, 5. milddail 
Vatch, 5. Edr. Yacht 


Vaw, v. ymyſgwyddo 


Yawl, 5. math o fad: v. ubain 

Yawling, part. Edr. Telling 

 Yawn, g. dylyfiad gen: v. agor 
mea. -- 

| Y awning, a. cyſglyd 

Ye, pron. chwi, chwy-chwi 

Yea, ad, ie, do; yn wir 

Vean, LV. Illydnu, bwrwoen 

Veaned, part. wedi ei fwrw 

Veanling, ub. oen newydd C3 
fwrw 

Year, $ub. blwydd, blwyddyn, 
blyddedd, blynedd 

Yearling, 5. blwyddiad, llwdn 
blwydd 

Yearly, a. blwyddawl, blyn- 

_ eddawl 

Vearn, v. cydymdeimlo, teimlo 
yr ymylgaroedd var cynheti 
tu ag at un 

Yeaſt, sub. ewyn diawd, mts 
berem „ burman 


r / nat ona Biba 4.4 


ho. 


2 
Yelk, g. melyn wy + 


Yell, 5. nad, oernad, yſgrech 


Yellow, a melyn 
Yellow-hammer, s. aderyn me- 
- Iyn yr eithin 


Yellow-jaundice, ub. y clefyd 15 
| I uVou, pron. chwi, chwychwi 


* 


Gmelin! 11h. 
Yellowiſh, a. melynaidd 
Vellowneſs, s. melynder 
Yelp, v. pefyr, gogyfarth, 1ep- 
Yelper, . pefyrydd lian 
Yelping, 5. pefyriad - _ 
Yelt, g. hwch 1euangc, banwes 
Yeoman, ub. gwr eang, bre- 
22 rhydd-ddeiliad 
Yeomanry, 5. y gwyr eang, y 
| Foray _ ddeiliaid 
Yerk, s. gwing: v. gwingo 
Yes, ad. ie, do, felly y mae, 
Veſt, 5. Edr. Yeaſt {oes, &c. 
Yeſty, a. ſwyfaidd, ewynaidd 
Yeſterday, 5. doe, ddoe 
Veſternight, g. neithiwyr 
Yet, con. & ad. etto, hyd yn 
. hyn, er hynny, eithr 
Yew, g. ywen, pren W 


Vield, v. ymoſtwng; ymollwng 


ymroddi; rhoddi, rhoi, dwyn 
Yielded, part. rhoddedig, dyg- 


edig, &c, 
Yielding, part, yn dwyn; yn. 


ymoſtwng; yn caniatau 
Yoke, 5. iau, gwarog; cwplws; 
Yoſted, part. 1euedig [gwedd 
Yokefellow, 5s. cydwedd, cyd- 
ymaith | 
Yoking, part. ieuad; yn ieuaw 
Volk, Volk of an egg, 5. me- 
lyn wy. e 
Yon, Yond, Yonder, a. draw, 
acw: ad. draw, dacw, d'obry, 
dyfry 


Yore, sub. yr hen amſer: a, & 


ad, gynt 


York, . Caerefrawg.—Oddi- 


wrth hen frenin a elwid Efr- 
aug gadarn, medd rhai; oddi- 
wrth Ure, yr afon y mae'n ſe. 
fyll ar ei glan, (yr hon yn awr 
a elwir Ouſe,) medd eraill.— 


Ond y mae rhai eilwaith yn 


| 


[493] 


| 


* Q 

dadleu yn hyderus, mai oddi- 
wrth efr, dyfr, neu du, y ca- 
fodd et henw; fel pe ĩ galweſid 
Caerddyfrog, Caerddyfriawg, 
Caerymddytri, Caerddyfrwr, 
neu Caerddowror 


Young, a. ieuangc, iefange 
Younger, 4. iau, ieuangach 
Youngeſt, a. ieuaf, ieuangaf 
Voungſter, Younker, s. ieuen- 
gyn, llengcyn 
Your, pron. eich, eich-chwi 
Yours, pron. eiddych, eiddoch, 
eiddo chwi 8 
Yourſelf, pron. eich hun, eich 
hunan 
 Yourſelves, pron. eich hunain 
Youth, 3. ieuengctid; dyn ieu- 
ange 
Youthful, 
bachgenai 
Youthfully, ad. vn fachgen- 
8 | 
Youthfulneſs, s. ieuengctid 
Vouthly, a. ieuange 
Youthy, a. plenty naidd 
Vule, 3. Nadolig 
5 2 


adj. ievengcidaidd 
q 4 8 7 
| 


74 s. fel un o'r hen rif-nodau 
„a arwyddai ddwy fil, ac 
ag ergyd neu nod drofti, un 
Zany, 5. yſgentyn [buna 
Zeal, s. fel, awyddfryd, brwd- 
 fryd; gwreſogrwydd; aing, 
awch, awydd; gwyn | 
Zealot, s. gwynfydwr, brwd- 
fryd wr | | 
Zealous, adj. Hawn ſel, brwd- 
frydig, eiddigeddus, awyddus 
Zealouſly, ad. yn frwdfrydig 
Zealouſneſs, . awydduſrwydd 
Zechin, sub. darn © aur Fenis, 
gwerth tu a gs. | 
Zenith, ub. y pwngc uniawn 
| uwchein penau, a chymmwys 
gyferbyn a'r Nadir, yr hwn 
ſydd yn uniawn dan ein traed; 
entrych awyr 
Zephyr, 5. gwynt gorllewin; 
awel adfywiawl | 


ä 


2 


—— —ů—— —— - —- 


3 


. W ** * 2 
= Yv = 


Sad ef $ 
as PL ws $906” Mi 
9 N p 1 
EAI — ö 
2 ͤ Rn ES: e 
s 


es 
wr Mn ren——__ 


po — — i4 
CY 


— 


r 


* 


bY 5 FT. Y — > 1 
p F A + 7 £ 
& +2 tr 99omoom ed oe bb, bY en Ig tC 


2 
— Sus ee ras > 
35 Ts #3 ee. 


| 2 E 
Teſt, s. chwaeth, blas: v. blaſ- 
eiddio : 
Zetetic, a. ymofyniadawl 
Zeugma, gub. ymgyſſwllt, dull 
ymadrodd, neu droel]-iaith 
rammadegawl pan fo amryw 
enwedigolion yn ymegyſlylltu 
ag un ferf, neu amryw enwau 
ag un anſawdd _ Ako 
Zodiac, s. cylch y milod, cylch 
y deuddeg arwydd yn y ffur- 
fafen, yr arwydd-gylch 
Zone, s. gwregys, cylch 
Zones, 5. cylchoedd; eu nifer 
yw pump.—The Torrid Zone, 
y cylch poeth. The, Temperate 
Zones, y ddau gylch tymberus. 
The frigid Zones, y ddau gylch 
oerfelawg neu rewllyd 


Zoographer, Zoographiſt, __ 


[404] 


2 0 
darluniedydd milod ac anifeil- 
aid | e 
Zoography, 5. darluniad milod 

ac anifeiliaid 
Zoology, qub. y wybodaeth am 
filod ac anifeiliaid 
Zoophyte, s. peth cyfranawg o 
anian neu fywyd milaidd a 
lyfieuawl, megis yſbwng, &c. 
Zootomiſt, 5ub. difyniedydd 
bwyſtfilod | 
Zootomy, 5. difyniaeth bwyſt- 
filod, y wybodaeth o ranau a 
chyfanſoddiad cyrph anifeil- 
Zura, 5. crawel y moch [aid 
Zygia, 5. math o'r pren maſarn 
o'r hwn y gwnaed ievoedd 
gynt A 
Zythepſary, «ub. briwedd-dy, 


A 


4 


darllaw-dy 


CHWANEGIADAU, &c. 


ALEN 2, dan About, ar ol prep. dar. & ad, — ace yn y 
blaen, ar ol o ddeutu, dar, am; tu a; yn of 
Dan Abſftra#, v. dar, neillduaau | pb 
Dan Alraction, dar. danſoddiad, danſoddiant, danſoddedigaeth 
Dan Academical, dar. athrofaawl | N 7 5 
Dan Acceptance, dar. cymmeredigaeth | | 
O flaen Account, dar. Accoucheur, s. colwynydd 
Dan Acquirement, dar. cyrhaeddedigaeth 
Dan Active, dar. gweithgar 
Dan Activity, dar. gweithgarwch 
Dan Addle-headed, dar. penglauc 
Dan Ale, ar ol mewn, dar. ochr | ü 
Ar ol Alias, dar. Alibi, s. arall. fan; dad! i fod un mewn lle 
arall pellenig, pan y dywedir ei fod ar ryw achos, yn rhyw 
fan; ac am hynny, fod y cyhuddiad neu y dywediad yn 
ddiſail ac anwireddus | 5 
Dan Allegory, dar. alleg 
Dan Already, dar. erfwys 
Dan Alum, dar, allawg 
Dan Ambuſcade, dar. cynllwynfe . 
Dan Amphibious, dar. cyntefyn | 
Dan Anabaptifl3, ar ol felly, dar. ddim 
Dan Analytical, dar. doſranawl 
Dan Anmhbilation, dar. difa, difodaeth 
Dan Aſſeſſor, dar. ardrethwr 
Dan Aught, yn lle pron. dar. s. peth, rhyww beth 
Ar ol Avowal, yn lle Advowwee, dar. Awo ee 
Ar ol Avowtry, dar. Aurelia, s, chꝛuiler. Edr. Chryſalis 
Dan Babbler, dar. Bragaldi zur | 
Dan Belles-lettres, ar ol s. dar. arddyſgeidiaeth 
Dan Bench, ar ol s, dar. eifteddfa 
Dan Bile, dar. dueg | 
Dan Bittern, dar, buddai 
Dan Blank, ar ol gwynle, dar. dyddyf 


— 


= ER L 
Wins t e TIS TRY 
1 > 


— — tp. ns — 


— 


— 2 


(46) 
Ar ol Buchhorn, &c. dar. Buckthorn, s. rhafwuyddes 
Pan Buglehorn, dar, bualgorn 

Dan Buftard, yn lle gwaſtadedd, dar. gwaſtadoedd 
Dan Cadawerous, yn lle byrgynatad, dar. burgunatdd 
Dan Calviniſm, dar. Calwiniſ, Calviniftical 
Dan Cannibal, dar. breuad 
Dan Caſtaway, yn lle gurtholyn, dar. gworthot 5 | 
Dan Cement, yn lle cymravd, dar. cymmrwwd 
Dan Chace, dele / yn gwiſefa . 
Dan Channel, ar ol Izverddon, dar. Morwerydd 
Dan Chaos, yn lle anhrefn, dar. amnhbrefn | 
Dan Character, dar. llun, darluniad, nod, argraph ; liythyren 
Dan Chocolate, yn lle lun, dar. /yn | 
O flaen Citadel, dar. Cit, 5. dinaſydd 
Dan Clajp, yn lle Hlen royo, dar. tytmuyo 
Ar ol Clauſtral, yn lle Clauſtune, dar. Clauſure 
Dan Clearance, yn lie llong-rbyddbad, dar. lung. Dude 
Ar ol Clerk, yn lle cleaver, dar, clever 
Dan Climactric, yn lle Climactic, dar. Climactric 
Dan Climax, dar. graddiaith, eſgyniaith 


Ar ol Cloak, yn lle Cloth, 5. dar. Cloath, v. 


Dan Coarſe, dar. Courſe. language, iaith ae. 

Dan Coetaneous, dar. damſeramul 

Dan Cobabitant, dar. cydtrigiannydd 

Dan Colliſion, dar. cydtaraziad 

Dan Collude, dilea, ar ol ⁊bneud 

Ar ol Con, yn lle Concaterate, dar. Concatenate 

© flaen Confeſſedly, dar. Confeffed 

Ar ol Conglutinate, yn lle à. dar. v. 

Dan Convince, yn lle argyboedd, dar. argyboedut 

Dan Death-watch, yn lle orlazs, dar. oriazur 

Dan Dedu#ion, ar ol caſgliad, der. tyniad ymaith 

Ar ol Deign, dar. Deira, Durham, s. Lewyr 

Ar ol Diacouſtics, dar. Diadem, s. talaith, coron 

Dan Diary, dar. dyddigdur 

Ar ol Diffolve, dar. Dijoivent, s. dadglymyda, dadleiib ya 

Dan Dixzard, yn lle harthgen, dar. hurthgen a 

Dan Dolt, yn Ile delf, dar. delt: doder 4 yn lle wy” hefyd dan 7 
ddau air a ganlyn 

Dan Drudge, yn lle cegni, dar. cegin 

Dan Each, . rhwng y nail y llall 

Ar ol Efuſon, dar. Eft, s. Edr. Newt 

Dan Eloguence, yn lle rhagl-1aith, dar. rbugl-tatth . 

Dan Elogueut, ar ol chabedl, yn lie gaureunu, dar. aurenau 

Dan Emulate, yn lle cfyddu, dar. eilfydau 

Dan Encore, dilea , ar ol drojto 

Dan Exciſen. au, dar. chwilg: 

Ar ol Extremely, dar. Extreme-un#ion, 5. . arghenau 

Dan Fag, yn lle Iladaledig, dar. lluddedig 


Dan Fancy a Fantaſy, yn lle 8 ar. 22 


n 7 


Dan The, yn lle part. dar. article 


(497) 


Dan Feet, yn lle eddu, dar. feddau 4 
O flaen Gambade, dar. Galls, s. afalau'r derw 


Dan Green-fickneſs, dar. clwyf y rhianedd 


O flaen Guilt, dar. Guillotine, 3. ceg-ellyn 
Ar ol Headleſs, dar. Headlong, ad. bendramwnwegl 


Dan Herefordſhire, dar. Ereinuwg, Ch. y. peryſian, me dd rhai) 


Gereinnꝛug, (h. y. g wlad Geraint, medd eraill) /ir Henfordd. 
Dan Hurricane, yn lle cxawel, dar. enawel ; 
Dan Feſuitical, yn lle cyfrwys, dar. cyfrwys 
Dan TImmortally, yn le anwarwol, dar. axfaravol 
Dan — yn lle yn ddianw-adal, dar. dianwadad 
Dan Imp, yn lle a. dar. v. 5 : 
Dan Iafuſion, yn lle gavlys, dar. gaviybayr 
Ar ol Lay, dar. Layer, s. baen 
Dan Mint, dar. mintys 


Dan Muddy, dar. phwca 


Dan Nun, dar. fjpwidw _ 

Vn lle Overhaſte, dar. Overbaſty 

Dan Oxford, dilea g yn Mribegyrn 15 

Vn lle Paled, dar. Pale e 
Dan Phenomenon, dar. rhyfeddod 

Dan Phy/iognomy, dar. eb 

Dan Phy/ology, 5. dar, anian-ddy/p 5 


Ar ol Phy/iology, dar. Phys, g. pryd 
Dan Polypus, dar. aml-droed 


Dan Pool, dar. pydens 

Dan Prate, dar. clebran 

Darllen / yn lle v yn Projeaive-force ' ' ' "iy 
Dan Remorſe, ar ol dwyſbigad, dar. teimlad, toffuri 

Dan Rogue, dar. diffeithwr 

Dan Sectary, yn lle blazwd, dar. blaid 

Dan Shrimp, dar. berdas, berdyſyn : pl. bardys 

Dan Stammer, dar. myngial 

Ar ol Synonyma, dar. Synonymiſe, v. cyfatteb 

Vn lle Synonima, Synoni nous, dar. Synonyma, Synonyms 


Shortly will be put to PRESS, 


1 it meets the Approbation and Encouragement © of 
the PUBLIC). 


A WELSH AND ENGLISH 
DICTIONARY, 
ON A NEW AND IMPROVED PLAN, | 


Br WILLIAM RICHARDS, 11. 4. 


Price 58. to Subſcribers, who are to pay 28. in Advance, and 
38. on Delivery of the Book, Price 7s. in Boards to Non- 
ſubſcribers. Subſcriptions are received by Jou DaNIEL, 
Printer and Bookſeller, Carmarthen, 


